


KUR’ANI 
ENTURKRUVU 


Mu Luganda 


Efulumizibbwa 
Ahmadiyya Muslim Association, Uganda 


2007 


KUR’ANI ENTUKUVU MU LUGANDA 


THE HOLY QUR’AN— 
ARABIC TEXT AND LUGANDA TRANSLATION 


First Published in Uganda in 1974 
Reprinted in UK in 1984 
Present Revised Edition Published in UK 2007 


© ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LIMITED. 


Published by: 

Islam International Publications Limited 
“Islamabad” 

Sheephatch Lane 

Tilford, Surrey GU10 2AQ 

United Kingdom 


Printed at 


Willam Clowes 
UK 


ISBN: 1 85372 798 9 


For further information please contact: 


Ahmadiyya Muslim Association 
(Plot No. 66 Bombo Road) 

P.O. Box 98, 

KAMPALA 

UGANDA 

Tel: 0414530802 

Fax: 0414530403 


Ahmadiyya Muslim Association Ahmadiyya Muslim Association 
(Plot No. 27 Gokhle Road, East) (Plot No. 70 Kumi Road) 

P.O. Box 95 P.O. Box 1733 

JINJA MBALE 


UGANDA UGANDA 


Endagiriro 


No. Essuula Olupapula 
Enmi yarn ular es eccsesssceoscscnste covsndeseveretoaseoodesveses f 
1. Al-Fatihab...... es eeeeesesesecsceseetseeeseeeeeees 1 
2. Al-Baqaral.......eecessseeetcsssceceseseeeseseeees 2 
3. Al-STMratn....eeeeceseeseeeeseneeeesceeeeeeeeeeeeeeees 47 
A AL-NIS Asics cisesessvveedtvasensseactesteaveccteciveottvs 73 
5. AL-Ma idaho... ee eeecseseeeeeeeceseeesceeeees 103 
6. Al-AN aM jis ik gti thbininecnces 123 
FO APR AM ada eves deauenttt est vecudestebegsinsten 145 
8. AI-Anfal 0o.....ecccesescsscessscssecsescesenserees 170 
9. Al-Tatibalt. si sciissiicsasiiecceasantticen 180 
LOS YUNUS Fes sceces seater R coctesecedesevivecrasiectass 199 
11 5 HO cst tessa Suc dasankant 213 
TOS YUSUE, Asssctsesettsvivinter tea isete haeoed taoeeees 227 
VS MAVERE Ia os ccci stestduseettcoesatsccechesteeboceeate 240 
14, Toran 5 coscecsartictsticsa te Sauctacessoteatigess 247 
PSs AMS t cesessticveevestsscqutebatbestastve seiraeetec 254 
Gl NAN oot sateen racial ota 261 
17s Batt Sta Wests cath hecsetsetsvroinct eases . 276 
182A Kaht teed. teenies 288 
19. Mar yarnissscccasccsiesssincseaschotaeagevssteesnnceaess 300 
20. TA HELA. eccccsscssessessssssesssssesseessesssen 308 
21. AL-AnDiya.... ee eeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeneees 320 
22. Al-Ha jf escceieteeu.hoeeegaete anes heel cee 331 
23, AI-Mu? Minin... eeeeeeeceeeeeseeeereeees 341 
2A AlANOR se taisiaceciieetiasieaeiein si 350 
25, AL-FULQAD....sscsssessscrsesveessssecvsassestoness 360 
26. AL-SHU ‘ara’... eeeeesessseseseseeeeesesesesenees 367 
27. Al-Naml:. psc andpncesencecisncates) 380 
28; Als Qasasy.sesadccvseces HestevsvesSescves fasvsectoans 390 
29. Al-‘Ankabitt....... ee eeeeeceesceeeceseseeeeeeees 401 
30. AI-RUM cs sscsssserssccceseccanssdustacasoacecenssouenss 410 
Sl. DuqQMmanivsesiccccheeeidceeotigiaauias 417 
32. Al-Sajdal........eceseseesssececeeecseesseeneeeeees 421 
33. AL-ANZaD...0. ee eeeeeseecseceeeneeceeeeeeeeeesees 425 
SA Saba secsvisecscerstesteavedctsntvander. lectbdvauceseters 435 
SD. Patience uaa itineaitinadainmaiads 442 
BO; YA Sitsicradeninienacnnnainieniastn 448 
37 Al Satfat.: 0: cies ae te 455 


No. Essuula Olupapula 
38: Sad sy iisadl treated inieasacuite. 465 
39. AI-ZUMAL.....sccscscscsesescecssesesesescsesseneeeee 472 
40. AI-Mu’ MID... eececeseetcsseeeeeeeeeeeens 481 
41. Ha Mim Sajdah...........ccceeseesseeeeens 491 
42. AI-SHUIE «....csesececscssscececsecesecscsrsrecseens 498 
43, AI-ZUKHTUE..... es eeceeeseeeeeesseseesseeseees 505 
44. Al-Dukhan uu... eeceseeseeteerseeeees 513 
A5, Al-Jathiyal oe eeeceseeseseseeseseseeees 517 
AO. AL-AlGal........ceccescescsseeseteeseeseeseesees 521 
AT, Muhhammad......s.cccsssessscessseessveeseees 526 
48: Al-Path a csisiascicisthudielavss 531 
AS, ALF jurattss scscoscesssessdeteestucissceotevsies 536 
DO! Oak ce aa ce eee 539 
SL. AL-Dhariy at... cecseceseecseeeeeeeees 543 
92 AL DOE sia sscessntecatearitiasaticataea 547 
53. ALN] Miscccicieiscccecscstiuedecincice 551 
54. Al-Qamat -scccicsvesscasseacdessscsassassasvecevaecs 555 
55. AI-Ralma no... ecsesssestessesessseeseesens 559 
56, Al- Wai ‘al... eeceseececseesesteeneneeeeens 563 
B] SAN HAAG: cers ciuesietnaveneeeasecensibes 568 
58. Al-Mujadalah........ ec eeceeeeeeeeseeeesees 573 
59: AL-HaSh ti vsestecsssscesttrnaniitiadelearseields 577 
60. Al-Mumtahinah ........ cece 581 
G1 ALS aR a tecctissesscieg Siete he scentacaes 585 
62. AI-JUMUSAN...... cee eeceeesereesseeteteeeeeees 586 
63. Al-Munafiquin..........ceeeeeeeeeeeetes 587 
64. Al-Taghabum.......... cee ecceeseeseeeeeeees 589 
65. AI-Talaq......eescescssssssecssesssesssecstecsseesessees 591 
66. Ala Tahrttnssssisctsssctecscsizaspacctestctaeisesiite 593 
OTSALEMUIR a iiessis tetris Dacia aicad 595 
68. Al-QalaM.......cccccesessscsssesessesseeesees 598 
69. AL-Faqqal.............sesscseseceseesceeseeeteree 601 
70. AL-Ma ‘Ar ij.....s.ecesesesessesesesesestseeseseseeens 604 
FAS NUM ssisssecstarscecegsadscassbstasteveelsonacsenszesier 606 
T22AFIMN 22. fesiercteciicee dev ented 609 
73. AI-Muzzammil.......cecessessessseserseseeeeees 611 
74. Al-Muddaththit .......... cesses 613 
75. AL-Qiyamalh........eseesecscessesseseetessseseseees 616 


<> 


No. Essuula Olupapula 
TOAD Dalitrcsssaeicondivsstsvvedcshesdesettertensctagnesins 618 
77. Al-Mursalat .......:ssceecceseeseesseeeeeeereeees 621 
TB AI-Naba’ visiteed actcchiticcnstettecteccans 624 
79. AI-N&Zi ‘At 0. eeessecessectesesseeeeneeseeeeeeeeceees 626 
SOA DASA si svctctersrecleiecanslenninedeneraaed 628 
81. AI-TakWIt........cccssccsssssssecsscosssecceesessaneee 630 
82. AL-Infitar «....seesessesessesesseseserereeseseesscsnees 631 
BF NI TAU. ccsteasitsascetesacaaascessa eset eadinss 632 
84. AIl-Inshiqad.......ccscssssccssssessseessesseseseseees 634 
85, ALB UY csssscetssscieehstisccoctiveverensderenseccvertceen 635 
BOs AL Tariqesacisegtivstiess chet citeates decease 637 
STEALA Ais acteatcisela tected esance 638 
88. Al-Ghashiyalt........ccsccessesseeeteeeeees 639 
89, ALFA yt isiwissvecsenchevitieceststesavscscivadecsecbens 640 
90, -Al-Balad: iscic ccc cccssccccecdlecaesteseutiertuces 642 
OL, AL-SHaims.......cccesessssssccsssecsesscessenseees 643 
QD ALA Teall oe occu sescacosvtdecscaudeneeceteatecscastceed 644 
93. AL-DUh as iccstcsccdisesedecteatbarsectanseacsrevoetees 645 
94. Al-Inshiral........ ee ececeseeeeseeseseeeeeeeeeees 645 
Oe Al Tatiana ltae crt Sia 646 
96. Al-SAlaq......eeeseesssececestesscesestceseeseeeeeens 647 
97, Al-Qadt..icteeitssene dice uieleis 648 
Note 


No. Essuula Olupapula 
98. Al-Bayyinal...... eee 648 
99. AI-ZiI Zale ccc ceeececeeteeteeseeeeee 649 
TOO. Al-SACIY atin sccctssicateieriecsccecideertewss 650 
101. AL-Qari ‘A... eeeeeseecseseseeeesenees 650 
102. Al-Takathul.........ccccccceccesecsseeeeees 651 
103. AI-‘ASD...c ccc seeeeecseseeesseesseseesereee 651 
104. Al-Humazab........ccccceeeecsseseseeeees 652 
AOS SALAPIG ssc p churn eke ede cs, 652 
106. Al-Quraish.......c.ccccccseessseessseeneees 653 
107. AI-Ma ‘On... cecccecseceecsceeeeeens 653 
108. Al-Kauthat.......0.cccccceeccesceeeeees 654 
109. Al-Kafirtin...... ccc ceceeeeeees 654 
110. AI-Nast......cccceescscssesesseeseeeeeseeees 654 
111. Al-Lahab..u... ccc cscseeecseeseeesees 655 
112. AI-IKhIAaS.... cee ceceesecseeeetsereesseneee 655 
TTS [Al =Palagy cscscssicssssssteetystneteesstiedaasssaiys 656 
114: AlEN&S 2. cssect esis eerdhiceii ies 656 
Duwa Gy’osoma Nga Omazeeko Kur’ ani 
ENtukyl vers ssscanittivevariveriessscensusieans 657 
Amakulu G’ebimu Ku Bigambo 

By’ Oluwarabu....ceccssesssseeeeeseeetsesnees 658 
Endagiriro Ya Aya Za Kur’ani.............. 660 


* Buli awali akabonero ako kiba kitegeeza nti waliwo 
ennyinyonnyola eweereddwa ku nsonga eyo. 





ENNYANJULA 


Okubikkulirwa Nabbi Muhammad (s.a.w) kwe yafuna okuva eri Allah mu bigambo bya 
Allah byennyini kwe kuyitibwa Kur’ ani Entukuvu era kwaali mu lulimi Luwarabu. Kur’ ani 
yakkanga mpolampola mu bitundutundu okumala ebbanga lya myaka 23. Kino 
kyasobozesa abamu ku bagoberezi be okugikwaata yonna ku mwoyo. Ekyo ky’ekimu ku 
by’amagero bya Kur’ani. Kino ky’ekitabo kyokka Allah kye yasuubiza Ye yennyini 
okukikuuma, ebigambo bya kyo bireme kukyuusibwakyuusibwa nga eby’ebitabo 
eby’eddiini endala bwe bigenda bikyuusibwakyuusibwa, (Soma Kur’ani: 4:83, 15:10). 
Ekyo Allah yakituukiriza, kuba n’okutuusa kati tewabangawo nnukuta wadde emu eyali 
eyongeddwa mu Kur’ani oba okukendeezebwa; wabula ekyaali nga bwe yassibwa ku 
Nabbi Muhammad (s.a.w). 


Ekibiina ky’Abasiraamu ab’ Ahmadiyya ky’efunyiridde ku mulimu gw’okuvvuunula 
Kur ani Entukuvu mu nnimi ez’enjawulo mu nsi yonna. Kur’ ani embereberye mu Luganda 
yafulumizibwa mu mwaka 1960. N’eddamu n’ efulumizibwa mu mwaka 1974 ne mu 1984. 
Ku mulundi guno, tugifulumizza nga eriko n’endagiriro (Index) eyamba omusomi 


okunoonya Aya gy’aba ayagala . 


Twebaza nnyo abo bonna abenyigira mu mulimu gw’ okuvvuunula okuviira ddala ku Juzu 
eyasooka, n’abo abazze bagyekenneenya okutuuka ku lufulumya luno. Tusaba Allah 


abasaasire n’abantu baabwe era abasasule ekibagwaanira, Amiina. 


Essuula 1 





AL-FATIHAH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 

1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi © ha sil Set eid 
ennyo,Ow’ekisa ekingi. Fo ES ne 
2. Amatendo gonna amalungi ga Allah, A te Lh 7 tes a4 
Mukama w’ebitonde byonna. Ors i 
3. Omusaasizi ennyo, Ow’ ekisa ekingi. © ie ea 

. » 

4. Mukama w’olunaku lw’ okulamulirwako. Ouistieycl. 
5. Ggwe wekka Ggwe tusinza era Ggwe Ge ae oe Sis 253. 2j(5 
wekka Ggwe tusaba obuyambi. x i 
6. Tulung’amye mu kkubo eggolokofu— @apein ssi biza iS >>| 


7. Ekkubo ery’abo be wawa ebyengera, 4 Daclz SASS Sees! bisne 
eritali ly’abo abaasunguwalirwa,* wadde é 


A pe Son 8 Te nto OG 
abaabula. ObULaliys mse | ee 


1:7. Ekigambo ‘Maghdhuubi’ ( wypais ) ekitegeeza ‘abaasunguwalirwa’,wano tekitegeeza busungu 
bwa Allah bwokka, wabula kizingiramu n’obusungu bw’abantu. 


4 


Essuula 2 Juzu 1 





AL-BAQARAH 
(Yakka luvannyuma twa Hijra) 
4 
1. Kulw’erinnyalya Allah, Omusaasizi ennyo, O ina 3) \ he es \gb |p 
Ow’ ckisa ekingi._ ee oe . 
2. Alif Lam Mim*. ET) 
= oo i a 4 
3. Kino ky’Ekitabo ekituukirivu ekitaliimu 4% 4#o43 $2353 2301 Gs 
kubuusabuusa kwonna, bwe bulung’amu eri Yonge te 
abatya Allah, Ooi, 
4. Abo abakkiriza n’ebitalabika era ne § ina) Ld ora 53 O35! 
bajjumbira essaala era ne batoola ne “s Cie pe ee te aa ae aéatatce 
kw’ebyo bye twabawa; phi3 39 4: 5% gh) 1 Grote, 
Y a ate © 9 
YO : 


2 Aw ih 
5. N’abo abakkiriza ebyo ebyassibwa gy’oli 3 14 yds \Sn & fund, S23515 


n’ebyassibwa_ olubereberye Iwo, |, .7 MLS 20% 0 WTS 
n’ebyoluvannyuma bo babikakasa. PP Oy DIY 7 oe Yr! 

Od 4 352 

6. Abo nno be bali ku bulung’amu obuva  ¢\") #75 ,8 S48 242 \Z Zhai 

eri Mukama waabwe or abo be ays Sa ale 

b’okuganyulwa. ONSPESEEST-SS 

a we Z 

7. Mazima abo abeerema ky’ekimu gye 7% toyté 715% (3435 335) ol 

bali, bw’obalabula oba ne bw’otabalabula, 4 ' 4 ,, 22 64 ne yn pant te 

si baakukkiriza. y PPI BD pl pg! 

7nk $e 

Os 


&!' 4 ¢ 
8. Allah yassaenvumbo ku mitima gyabwe + Papzocs JS eq gs 6 ab snd 
ne ku matu gaabwe. Ne ku maaso gaabwe  , ¢ J, ,a, $6(% 2a Go Ves 
kuliko ekibikka, era balifuna ekibonerezo BIDE SGIS785 Ember! bes 
ekisukkirivu. ) See 


Ruku 2 
A ‘ 
9. Era mu bantu mulimu abagamba pyebuigb& $3) Sek3o% B55 
nti:Tukkiriza Allah n’olunaku lw’enkomerero, . A pk 8G hig 5 aN 
so nga si bakkiriza. Qodds 9oy am ed p> 


2. Nze Allah amanyi byonna. 


<2> 


I 


\s} 


Akilee 


Juzu 1 AL-BAQARAH Essuula 2 





oe ‘ 


\ 
10. Mbu babuzaabuza Allah n’abo abakkiriza, (¢% (934) $3331 3 hi 5 $2.8 
naye tebabuzaabuza mulala wabula beebuza- : 2 - oe ark es 
abuza bokka, naye tebategeera. OS aby 253 Bak S Senay, 


Se : ! g . 

11. Mu mitima gyabwe mulimu obulwadde, 2%) 2 22\33 0 (973 Soe $13 3 

kale ne Allah yabongerako obulwadde; era ee . see S oo N83 ye 4 a 
balinayo n’ekibonerezo ekirumya olw’ebyo |! ¥ Gy! pad SKE 5459 ‘Ue! 

bye baalimbanga. Ors ¥ +05 

, pre, 


12. Era bwe bagambibwa nti: Temutabu- 4 BONITE) IS deybS RAT S35 1515 
latabula mu nsi, bagamba nti: Mazima ffe Sere rs nz (c% ori 
tuli baleesi ba mirembe. @S §a}-2% Gs es | 

ita- 3, Cleonse S94 03% Ke 

13. Mwetegereze, ddala bo be batabuzita- 4555553 . gy 28 245 Lyi 

buzi, naye tebategeera. a Ano ee 
Mw 34a 
4 rw \ of 

14. Era bwe bagambibwa _ nti: Mukkirize (wl 1% 2\12% gna! BAIS S\515 

ng’abantu abalala bwe bakkiriza, bagamba "SAR, ealroes pee 


~y 4 

nti: Abate, tukkirize ng’ abasiru bwe bakkiriza? » 21@RON G41 US So 551 13) 
i 4 2 2 a 

oer ddala bo be basiru, naye Yo i $3145 By\ 2 3 LN 

‘ OS Tae 


15. Era bwe basisinkana n’abo abakkiriza, 2Gc\i3 Gighz\ Shy \ yd S13 
bagamba nti: Tukkiriza. Naye bwebababokka « ~»f .° ..16% 4. 44.012 
eri balukulwe baabwe, bagamba nti: Mazima { (WG 1 fad dbareds Sb) \GhS 15) 5 


tuli wamu nammwe; ddala ffe tuguyaaguya Sng thine 9 tt (oh, paver 
buguyaaguya. OOS aie as oy 1 ge 
4 A B.S 


16. Allah alibabonereza olw’okuguyaaguya ¢3 34°23 5 Dube G pO abt 
kwabwe era abaleka ne beeyongera mu ™ er erer ¢  F 
bujeemu bwabwe, nga bawunaawuna. Oe 94226455, 


h— 
17. Abo nno be bo abaawaanyisa obubuze jj 343) 4 aS | ois | Gls ; si 
mu bulung’amu; naye obusuubuzi bwabwe 2 


tebwagobolola wadde tebaali balung’amu. & 53.455 GS A Gaus 45 L 


” * 
Obi his 1H 8 


18.Embeera yaabwe ering’anga ey’oli 71§6 S$ ahs ip Si SesTaalhs 
eyakuma omuliro; kale bwe gwamulisa 


: Ss ye 2426 5ee (6 alt & % 
ebimwetoolodde, Allah n’ajjawo obutanga- ab\Q.25 es) pine Aber 


3 


avu bwabwe n’abaleka mu kizikizaekikwafu  .¢ Po one npn? 4 
nga tebalaba. Y ols se BS Po bay 
@Oodper. 


<a> 


Essuula 2A BAQ ARATE Suz 





19. Bakiggala, bakasiru era bamuzibe; bwe OS shaisy A 43 Gn 2G c sb 
batyo si baakudda .* 7 ¥ 


zaabwe mu matu gaabwe olw’okubwatuka Ze 7B, oH age 
mbu nga beekeka okufa; naye Allah SRE Gelpall GF 243! 


? 


— ‘i Pe a rs 
20. Oba ering’anga enkuba ey’amaanyi eva Esto t3 1281S rien 3 
mu bire nga erimu ekizikizaekikwafuneladdu | gy (lel pea & 266 nod 
n’okumyansa, abantu ne bassa ennwe pas lela glass 33 Sm )5 
oi~™ 
ai 
eebunguludde abatakkiriza. a5 CT En oaks wt] 
yecune OS2 sO bias ab 155) 
3, A 2 f g 
21. Okumyansa kumpi kubakwakkulemu » pub) Z 1 3b 8s SHI 463 


okulaba kwabwe. Buli lwe kubamyansiza, «hen reo eae 
bakutambuliramu; naye bwe kubazikirako, \3}5 15 M23 \giee a4 BTS 


nga bayimirira. Naye singa Allah yayagala, ,b 1% ntve invl(En ne ort fe 
vaalistyeswo shai Laabue nok uaba als\ 7h 515 152 oA 
kwabwe. Mazima Allah ye w’Obuyinza ku jy eho (OTs hehe a 
bul kim POLO 
OH. Seah 
Ruku 3 . ae ® $B 5F gan, BP « eaTy 
22. Abange mmwe abantu, musinze 3 | poaS5 \§ S281 LU Dad, 
Mukama wammwe Oyo eyabatonda mmwe eter oon ore tie ELe 
n’abolubereberye lwammwe, mulyooke Aaja) 5&3 OF wx}! 5 
mwekuume. @ 4 shay 


23. Oyo eyabakolera ensi okuba ekyaliiro -\7% ays iN ST 555 653 \ 
n’eggulu okuba akasolya, era n’atonnyesa Zz 
amazzi okuva mu bire n’agamezesesa ebibala 7% ploy + 
nga by’ebyokulya byammwe. Kale 4 ne ee te By) S 
temuteerangawo Allah bavuganya naye, so 3-25 & ~? ~~ 


nga mutegeera. @3 gh LaF 28575 Sia Sab Gass 
; \ (anes (Eu away, 24°F an, @ 
24.Era bwe muba nga mulinamu £0) 35 bay AS ul9 
okubuusabuusa kw’ebyo bye twassa ku 4 Lee 4s seus 3s Gy se 
Muweereza waffe, kalenammwe muleteyo 7 “ vam a2 zo ne 
essuula egifaanana, era mukoowoole 9) ab\yis os 355333 es 3\ 
abayambi bammwe nga oggyeeko Allah, “~" 7 eon 1 ne 
obanga muli ba mazima. Mord ~o 
25. Naye bwe mutaakikole — era nga bwe 1583 igh 235 3 j 3 \giads 4S oy 
mutalikikolera ddala— kale mwerinde 7 , Bg we. he “(ty 
omuliro ogwo enku za gwobantunamayinja 9 OW! ln $55 eo dw! 
iri a 44 A wh Fd ws ° 
ogwategekerwa abatakkiriza. ez dy ze Ly eles An \ 





2:19; Aya eno ekwata ku mbeera y’abannanfuusi ey’okugaana amazima nga tebaagala 
kugawuliriza,kugalaba wadde okugoogera. Olw’ okuba bino babikola mu bugenderevu, 
olwo bo bennyini baba beggaliddewo omulyango gw’okulung’ama n’emikono gyabwe 


gyennyini. 


<Q0- 


Juzu 1 AL-BAQARAH Essuula 2 





4, w 
26. Era wa amawulire ag’essanyu abo wAlLssit ne ; S3\gh2 SIC 231d B55 
abakkiriza era ne bakola ebikolwa ebirungi nti age oo ghee 
ddala balifuna ensuku ezikulukutamu emigga ass os ey woe aes ol 
ewan 


2G 
wansi waazo. Buli Iwe baliweebwa ku bibala oe (Zhe ik 5 13333 e Gia 2 ay 
ebizivaamu nga by’ebyokulya, baligamba : ogee 
nti: Bino by’ebyo bye twaweebwanga n’ olu- S33 IG 3 fii Nut 3 aan lS} 238 > 


bereberye; so nga balireeterwa bibifaanana. at gi4 a 
Era balifuniramu ne bannaabwe abaatu- 3G, Chote, Iss SUS ¢ we 
kuzibwa, era bo omwo mwe balibeera. 4 35 a 5 Ws $5.58 ANS By 51 Gs 


©5353 


27. Mazima Allah takwatibwa nsonyi « 5 0 Fs 5N¢% 
okuleeta eky’okulabirako ne bwekiba as < <2 = Yel $) 
ng’akabu oba ekikasingako obutono. Naye e335 \ a b GSS oe G3as $25 325 (& 
bo abakkiriza bamanya nti ddala ago ge , Bt 9 Sra ney a pe aan 
mazima agava eri Mukama waabwe. Ate bo 64 5 oF cS | as eo = | 
abatakkiriza bagamba nti: Allah agenderedde {% ‘S Z(2 ¢ 4 33 ga s re % sas on J 8 3 
ki mu ky’okulabirako kino? Bangi abasalira ae 
okubula olw’ekyo, ate bangi abalung’amya SABE ay dat 5 was \ Say ak, S151 
olw’ekyo; naye tasalira yenna kubula 97% ; on vt 
olw’ekyo okuggyako aboononefu, +4 bk (35 3+ Sse a4 G 43 3 


amie 


a 
28. Abo abamenya endagaano ya Allah D708 dbo 1 mee 
oluvannyuma Iw’ okugikakasa era ne bakutula 3, 445 “4512 5 SA 2 : ae 
n’ebyo Allah bye yalagira biyungibwe, era ' 7 <p eons Spe % ond ant 
ne batabulatabula mu nsi; abo nno be >V2I 813 OS 8d 9 J 5,51 


b’ okufaafaaganirwa. DYOe yore: N24 2h) 1 
wo 


eG 


29. Muyinza mutya okwegaana Allah so 51537 ane 295 ay L yee! % 0 
nga mw’ali temulina bulamu, n’abawa 32 2 Ws eg ““ 
obulamu, n’oluvannyuma y’alibafiisa, nate BRiaSs Ss BxEbof por pS Gslb 
era y’alibazuukiza; n’ oluvannyuma gy’ ali gye pdt ae 
mulizzibwa? OSjaSP ates 


30. Ye y’eyabatondera ebyo ebiri mu nsi wei 3 \3 3 aes ef $2 
byonna; n’oluvannyuma n’ayolekera eri ¢ 5 2. Gh. 
eggulu, n’ayooyoota emigigi gy’eggulu rar L Sorel pt % ange 
musanvu; era Ye ye Mumanyi wa buli kimu. Zio sey 5 29584 HG 

1 y Bostiiwy G4 325 


Essuula 2 AL-BAQARAH 





Ruku 4 

31. Era awo Mukama wo bwe yagamba ba 
malayika nti: Ng’enda kussaawo omusigire 
mu nsi, baagamba nti: Abaffe, onoogissa- 
amu oyo anaatabulatabula mu yo n’okuyiwa 
omusaayi, so nga ffe tukugulumiza 
n’amatendo go era tukkiriza obutukuvu bwo? 
N’agamba nti: Mazima Nze mmanyi mmwe 
bye mutamanyi. 


32. Era yayigiriza Adamu amannya gonna, 
n’oluvannyuma ab’okugalaga n’abooleka 
ba malayika n’agamba nti: Kale muntegeeze 
amannya ga bano, obanga mwogera mazima. 


33. Nebagamba nti: Obutuukirivu bubwo! 
Tetulina kumanya kwonna okuggyako 
okw’ebyo bye watuyigiriza. Mazima Ggwe 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 


34. N’agamba nti: Owange Adamu, bategeeze 
amannya gaabwe. Kale awo bwe yabategeeza 
amannya gaabwe, n’agamba nti: Abaffe, 
ssaabagambye nti ddala Nze mmanyi 
eby’enkiso eby’omu ggulu ne mu nsi era nti 
mmanyi ebyo bye mwoleka ne bye mukisa? 


35. Era awo bwe twagamba ba malayika nti: 
Mugondere Adamu, kale bonna baagonda 
okuggyako Ibilis, ye yagaana ne yeekuza;era 
yali mw’ abo abatakkiriza. 


36. Netugamba nti: Owange Adamu, ggwe 
ne mukyala wo mubeere mu lusuku olwo era 
mulye mu lwo mu bungi wonna nga bwe 
mwagala, naye temusembereranga omuti 
guno, si kulwa nga muba mu bakyaamu. 


37. Naye bombi Sitaani yabaseereza ku lwa 
gwo, kale n’abajja mu mbeera gye baalimu. 
Netugamba nti: Muveemu, abamu mu mmwe 
balabe ba balala. Era mulina obubudamo mu 
nsi n’ebyokukozesa okumala ekiseera. 


38. Olwo Adamu n’ayiga ebigambo 
by’okusaba okuva eri Mukama we, 


Soe ~ 4 2 Inep oN ae 
Givasisl AA Ss U dG 
§ 7 %E nm pele at 4 fs 
SHIGE agslasl so 1o7 

2 a oh 4 


JETS 34 

OB Zo2K5 

ary ib4siad cick Gls £13 

3 OTs Baby Wy 53405 

Opi Ge 605 $M 

B55 5 EST gKass Gs 
ut 


30.2 nw feos 42 ot%e% 
oS SIS E5GL, NS '9 a5)! 


i558 Gites SS LZA513 
2 mans 214 9e ne (4 % 
ssi SiGBio a Glee, 
nee 


4 - = 0 . Wey 49 ah 
“SE 02 BIS G35 38S Us 


4 
3 


<E> 


Juzu 1 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 





n’amuddiramu. Mazima Ye ye Nannyini 
kuddiramu, Ow’ ekisa ekingi. 

39. Netugamba nti: Mwenna muluveemu. 
Naye bwe mulituukibwako obulung’amu 
obuva gyendi, kale abo abaligoberera 
obulung’amu bwange, tebaliba na kutya 
kwonna wadde tebalinakuwala. 

40 Naye abo abatalikkiriza nebalimbisa Aya 
zaffe, abo nno be bantu b’omuliro; bo mu 
gwo mwe balibeera. 


Ruku 5 
41. Abange mmwe abaana ba Isirairi, 
mujjukire ebyengera byange bye nnabawa 
era mutuukirize endagaano yange, nange 
ndituukiriza endagaano yammwe, era Nze 
nzekka gwe muba mutya. 


42. Era mukkirize ebyo bye nassa ebikakasa 
ebyo ebiri nammwe, era temuba ababereberye 
okubigaana, era temuwaanyisanga bubonero 
bwange mu muwendo omutono era mutye 
Nze nzekka. 


43, Era temutabikanga mazima na bulimba 
nemukisa amazima, so nga mumanyi. 


44. Era mujjumbirenga essaala era mutoole 
zaka, era mukutamirenga wamu n’abo 
abakutama. 


45. Abaffe, mulagira abantu okukola 
obulungi naye nemwerabira emyoyo 
gyammwe ng’ate mmwe musoma Ekitabo; 
abaffe temutegeera? 


46. Era obuyambi mubusabenga na 
kugumiikiriza n’essaala; naye ddala kino 
kizibu nnyo okuggyako eri abeetoowaza, 


47. Abo abakakasa nti ddala balisisinkana 
ne Mukama waabwe, era nti ddala gy’ali 
gye balidda. 

Ruku 6 

48. Abange mmwe abaana ba Isirairi, 
mujjukire ebyengera byange ebyo bye 
nnabawa era nti ddala nnabasukkulumya ku 
bantu abaaliwo. 


G % 
Obpebi e134 Spesle 


G5 Gres Gi, whys: CS 


2592 2 Ah bo Orta Beal 
GaAs S254 OKs sass 


ao AoA a ‘ o £42 “a 
OEPpASV nae E35N3 


~ ‘ 404 ie nt 
Gal its 35a Say 5 
Goa pd, G1 odet Eu, 


wry . 
9518 
rash eg a Ae} 
we oe 9S 3 2 Ny) eee, 
ae in 2 af ya a ~, % 
WIC EAIT IE Pierre e tityO) 
“ Kp eaitiotee ne ae 
OQHBIGE SEs Tyga, Bhi 
Zu ep 2 44 ae (2 ne ie 
G) bs = er ave! 
? ts (2 4be "2 wat 
Sag I511 55 5x5 35 tas 
4.0.4 LiS oh nwt | 09% 124 
GES SEBEsS bis 
£3 1¢ 
@ysob 


CF 1 Bye “sa 
\ se HILL Shi tinted SY 5 
@oyeLs nets & 


(5 34)1 
wk: leg - 

5B ce 119515 Bol Bs 11425515 

@oi Si asiggS 51 

Sac Sse om 15372 157 

© 545354 4 1B 5e 5) 


‘ a Za Dna 4 ane 
+ ESS I) GUase 0387 5 sca 3| 
2 v4 
©6535 £5537 

o w aM nan % A 
eB gh Ss3 pL, phe 15 


CA % we 
Oi d23 GS) 


¢ o 4! A % ne ne 
Satelite 4516 nbs isd 
s ’ r > 
OS prasad 5457 Ga) 


a Sl pst, Rie a) Cee Naa ir 
A431 55S SI IL A. 
we 


“fg Z oy nae = G 
A I a neo 
31 9 BSE 2 | Go 
= se * 


on Fyn Ae at 24 a 
@oA AS Je sCals 


eX 


<I> 


Essuula 2A BAQ ARATE Suz 





49.Era mutye olunaku omwoyo lwe «Zz 84% 5-5 ¥ (03 ga 13 
gutaligasa mwoyo mulala n’akatono, ¢ TU 7 | Ue ng 
n’okuwolereza tekulikkirizibwa ku gwo, 5263 Gi, 5B SESS ts 
n’ekyenunulo tekiritwalibwa okuvagyeguli; |, «¢ §,5 nr 26%, “6 
wadde tebaliyambibwa. paYVS dss Gi, M5275 
@S Pw BO 

yaa, 

50. Era mujjukire nga bwe twabawonya r¥ Sn on 2 553 B53 Yigos ss bs £5515 
abantu ba Farawo abaababonyabonya 2 2 oO gic 5 eon Ue 
embonyabonya embi, nga batta batabani 2 BS: Zag) OS Sy wp RGU Fg 


bammwe nebalekawo bakazi bammwe; era 3 2 3) 1 C85. KAYA A 303 patne 
mw’ekyo mwalimu ekigezo kisuffu okuva eri 7" % F. 


Mukama wammwe. @snpens$ 33 o-4 
51. Era mujjukire nga bwe twayawulamu § $ aN A al 3 6335 3 5 


ennyanja ku lwammwe netubawonya, naye ahh 
ne tusaanyaawo abantu ba Farawo nga @& $4. B15 sh $3515 5253.51 
nammwe mulaba. 

52. Era mujjukire nga bwe twalagaanyisa 4 J i) S93} Tes 2% Le 5 313 3 
Misa ebiro amakumi ana naye oluvannyuma , *,, ¢ pant 
ng’avuddewo mwatwala ennyana okugisi- 9334 oO rs — F\S5 


a Ce 


awn 


> — 
a A 


et 


nza, ne muba aboononyi. O23 3 i pre eT 
“2 
53. Nate twabasonyiwa oluvannyuma @\) § S27 os 2 5 4c % a 


lw’ebyo, mulyooke mwebaze. 


54. Era mujjukire nga bwe twawa Misa 6G 53) fetes we ie he $35 os 


Ekitabo n’obubonero obwawula, mulyooke Spek ace ape te 
mulung’ame. QS xRas 2S la) 


a re Mile ne es Oa 8s 
amaanyizza ives Sw’ -okutwala tec JAx) \ Bay L XB lb 5 
Snel taaee cue as econ 
$ A a . 
Sumi Cmima wanes *ES-A3 559385 50 


yabaddiramu, ddala Ye ye Nannyini Bie Z $3158.43 Sy sskohe 
kuddiramu, Ow’ ekisa ekingi. . ane 

56. Era mujjukire awo bwe mwagamba nti: El) G. a a) (gs $e, SAAS 5) 4 
Owange Misa, tetujja kukukkiriza okutuusa pe at 21% Se te ps pr ne 
lwe tunaalaba Allah ekyeere, kale okubwatuka ASS3E ek ae ab 165 or 
kwabakangavvula nga nammwe mulaba. 52 04g as $13.2 $4 


57. Nate twabazuukiza oluvannyuma ,2%- anit hewn hes 2 
lw’ okufa kwammwe, mulyooke mwebaze. SEIS oe AF ott oe 
Qo 35 


58. Era twafuula ebire okuba ekisiikirize gof a ou 4C33 gts CTs 5 
waggulu wammwe era netubassiza Manna ne & cach ys | i? ‘ ‘<5 go4 
Saliwa. Mulye ku birongoofu ebyo bye 3 


Juzu 1 AL-BAQARAH 


Essuula 2 





twabawa. Era tebaatulumya naye beeru- 
myanga bokka. 


59. Era mujjukire nga bwe twagamba nti: 
Muyingire mu kyaalo kino kale mulye mu 
kyo mu bungi wonna nga bwe mwagala, era 
muyingire mu mulyango n’obuwulize. Era 
mugambenti:Tusonyiwe ebyoonoono byaffe. 
Tujja kubasonyiwa ebyoonoono byammwe; 
era tujja kwongeza abakozi b’ebirungi. 

60. Naye aboonoonyi baakyusaamu eki- 
gambo ekirala ckitaali ekyo ekyabaga- 
mbibwa. Kale netussa kw’ abo abaayonoona 
ekibonerezo okuva mu ggulu olw’okubanga 
baajeema. 


Ruku 7 

61. Era mujjukire nga Misa _ bwe yasaba 
amazzi kulw’abantu be, netugamba nti: Kuba 
ejjinja n’omuggo gwo. Kale nelitiiriikamu 
ensulo kkumi nabbiri. Buli kika nekimanya 
awaakyo wekinywera. Netubagamba nti: 
Mulye era munywe ku bigabulwa bya Allah, 
naye temujeemeranga mu nsi nga 
mutabulatabula. 


62. Era mujjukire nga bwe mwagamba nti: 
Owange Misa, ffe tetujja kugumira ku mmere 
ya kika kimu, kale tusabire Mukama wo 
atumerezeeyo kw’ebyo ensi by’emeza: ku 
nva za yo, n’emyungu gya yo, n’eng’ano 
ya yo, nempokya wa yo,n’obutungulu bwa 
yo. N’agamba nti: Abaffe, muwaanyise 
ebitaliimu nsa mw’ebyo ebisinga obulungi? 
Kale mugende mu kibuga, ddala mujja kufuna 
ebyo bye musabye. Era bassibwako 
obunyoomoofu n’obwavu nebeereetera 
obusungu obuva eri Allah. Ekyo lwa 
kubanga baagaana obubonero bwa Allah 
nebagezaako n’okutta ba Nnabbi awatali 
nsonga; ekyo lwa kubanga baajeema era 
nebasukka ekigero. 


Ruku 8 
63. Mazima abo abakkiriza n’abo Abayu- 
daaya, n’Abakulisitaayo, n’ Abasabiyi — 
yenna mu bo akkiriza Allah mu butuufu 
n’olunaku lw’enkomerero era n’akola 
ebikolwa ebirungi, kale abatuukiriza ebyo 


Pe E ti nein C1S(F 09) (CRESS 
Cees P BOS SG pals lesss 3 

Oo pods; 

a ‘<6 28 2.ee 
B55 Si Sod (asi BUS Sy 3 
o > es 29 ¢ 
SISE5 sig Lost, ples 
S26 


‘iba ighgs ieee Giligas) 


oa 


iN no" an’ Pe 422% “note 
Ook stl Sup css 3 585 
a i gy 4 a oe A % 44 4 
SE 55 13215 A S05 
Go synente gne 4 

as FAST EIS a Ae Awe 
Relea sity wees se) 
2g 34 ou @, noi’ 
ok Gy, wt \ 4 Vay hob 
oereTen 
Aad aS ‘ap Bohn 2 3 
GIRS ag'SH) nie 513 
a AeAnls ove" Z\(2.e4 a ° 
Vee ee 
As6 43 b rw 8% & 25 | = 2, 
a 4 42 a . % Ze 
Sa igi 5 iS 1g 545583 UO Gi 
a ° n% A  % Bi wty 
vesNi GS jae V5 32 
OG yy be 


ue 
a 


' 4, 2°hrie 
AGbER I fo2, pas a) 

a 8 ~ “7 ai * 
GC zpAs B55 O76 pels 


4R0- 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 





balifuna empeera yaabwe eri Mukama waabwe 
era tebaliba na kutya kwonna, wadde 
tebalinakuwala. 

64. Era mujjukire nga bwe twatwala 
endagaano yammwe, netugulumiza olusozi 
wageulu wammwe netugamba nti: Mukwate 
n’amaanyi ekyo kye twabawa era mujjukire 
ebikirimu, mulyooke mwekuume. 


65. Nate mwekyuusa oluvannyuma lw’ ekyo. 
Kale singa tegyali mikisa gya Allah egiri ku 
mmwe n’okusaasira kwe, ddala mwalibadde 
mw’ abo ab’ okufaafaaganirwa. 


66. Era ddala mwamanya ebyafa kw’ abo 
abeesukkulumya mu mmwe ku kiragiro kya 
Sabbiiti. Kale netubagamba nti: Mufuuke 
nga enkima ennyoomoofu. 


67. Kale netukifuula ekyokulabirako eri abo 
abaaliwo mu kiseera kya kyo n’abemabega 
wa kyo, era nga kyakuyiga eri abatya Allah. 


68. Era mujjukire awo Misa bwe yagamba , 
abantu be nti: Mazima Allah abalagira musale 
ente. Baddamu nti: Abaffe, otutwala 
ng’ekyokuzannyisa? N’addamu nti: 
Neewogoma eri Allah nneme kuba mw’abo © 
ababuya. 


69. Nebagamba nti: Tusabire Mukama wo 
atunnyonnyole efaanana etya? N’agamba nti: 
Ddala Ye agamba nti: Yo nte, si nkadde era si 
nto, mugongo; eri mu makkati ga byombi. Kale 
mukole kye mulagiddwa. 


70. Nebagamba nti: Tusabire Mukama wo 
atunnyonnyole ebbala lya yo liri litya? 
N’agamba nti: Ddala Ye agamba nti: Ente eyo 
ya kyenvu, ebbala lya yo lyaggya bulungi, 
esanyusa abalabi. 


71. Nebagamba nti: Tusabire Mukama wo 
atunnyonnyole ya ngeri ki? Mazima ffe ente 
zonna zitufaanaganira. Naye ddala nga 
Allah ayagadde, tujja kulung’ ama. 


72. N’agamba nti: Ddala Ye agamba nti: Yo 
y’ente etannayenjebuka olw’ okukabala ettaka 
wadde tefukirira nnimiro. Nnamu tteke, teriiko 
kamogo. Nebagamba nti: Kati nno oleese 


wee BAC AT 


safle SASS zsgii ig sh 
@o33 sare bSs 

2233 5.255555 Ga, G5 S18 5 
493k, Xi g5 | ish ds seb 
OB REF 5255 503 G iggVes 
V5 2b a0 neh &3 sk 55e$ 
og tk Sibesrs x x 5 gt ARS 
"@y 33 

G Kha 13558 1533 Fiskss25.05 
$3535 3\$ pages GIES ep 
Ooi, Eh 

G53 Zoh3 GL SEs Giles: 
oolsisl shes 34413 G3 


aie a ast) hs SE $13 
BG .Esis gash ot aSasig 
STUB SSIIGIS4 a 


XN 


ane 


OS ys) 525551 
pe Cercastspanss 
DUGY $5555 Sskee 5 1G 
pen S35 
ise lagatss igs 
Gist ik 155,56 

Oi BUHL GF 
- GBaie gsgsps iG 


“2 


oS segs ae b5 $458 ag Aisa 


\ h 


n 


uN 


Bes 
Ey 
eS 


Nv 


eh 


Juzu 1 


Juzu 1 AL-BAQARAH Essuula 2 





amazima. Olwo nebagisala, newaakubadde |§3 £% G5 3 Gsas 0305 X55 3554) L one 
nga tebaalyagadde kukikola. sf 


Ruku 9 J \ 
73. Era mujjukire nga bwe mwatta omuntu » (53 35 33258 
nemulumagana ku kyo; naye Allah ye 2 7 0 $032 
Mukwekuzi w’ebyo bye mwakwekanga. OS 52545 5S 
74, Kale netugamba nti: Ekikolwa ekyo 2\) 4 4 a 1% ae 1k 3 
mukigerageranye ku binnaakyo. Bw’atyo ey a dye 
nno Allah bw’azuukiza abafu; era abalaga a, \ aKa 3 yp. 3 J 3 mi ats | ro 
obubonero bwe, mulyooke mukozese ; 


amagezi. we S sland $2405 


75. Nate emitima gyammwe gyakakanyala Seis 57 55 G fs ph 1 L285 § 
oluvannyuma lw’ekyo, kale negiba ng’a- 7 7 
mayinja oba okukakanyala okusukkirivu; os by 58 505 S47 ste 5) 5Ass 


kuba ddala mu mayinja mulimu agafuku- , 545 ak a, ase At eo(sTg 55 = 
mukamu emigga. Era ddala mu go mulimu ey . 
agaatikayatika negavaamu amazzi. Era ddala eke Si 5893 SR 85 43% 5635 Ged wo) 


mu go mulimu n’agagwa olw’ okutya Allah. ne 9 
Era Allah si mugayaalirivu kw’ebyo bye os ayhS G5 Gi, é oy) 3 = zi 


mukola. sus Gz sity 25 Sigh gh Se 
@d4l a A %e 


76. Abaffe, mulowooza nti banaabakkiriza oless 3 Sakis: Ss $2.0) | i aos \ 
ng’ate waliwo ekibiina mu bo ekiwuliriza AOR neat &s 4 


2 
ekigambo kya Allah n’oluvannyuma nga 4 gb 16 ee ie mee 
bamaze okukitegeera nebakikyuusa, so nga 3% mae 23 5 os 63 35 53435 3% 


bamanyi? @é Ae ie a3 


416% ph) ete 


77. Era bwe basisinkana n’abo abakkiriza, Cai \ 35 Gighz 32 esis 
bagamba nti: Tukkiriza. Naye bwe baba bokka Be ae 44.¢ 
na bokka, bagamba nti: Abaffe, mubategeeza | 5 36 55 i jy Bd 554 ls) 

aut 
3 | 


ebyo Allah bye yabaggulirawo balyooke , 2 .%45 ., 
babawakanyise na byo mu maaso ga peasieed pS Byte 


5 < 4G Z ae 
Mukama wammwe, abaffe temulina magezi? $55 5 4 


JZ. 
a 
Ny 
gek 
7 
&i 
Xv 


78. Abaffe, tebamanyi nti ddala Allah amanyi %§%3 ets set a 3 551 
ebyo bye bakweka n’ebyo bye booleka? bw ent 52 vsiSs 


we 45 
79. Era mu bo mulimu abatamanyi na TG NAR. G4 gt aoe ee ¢ 
; . S255 | J N ¢é 
kusoma;tebamanyi na Kitabo okuggyako s beetle 2) © See nr _ 
okugoberera ebirowoozo eby’ obulimba, era o ae ahi o 2 112 33 (04 a 
ddala tebali ku kirala wabula bateebecka OSHA 25 GUT - 
buteebeesi. 


<u> 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 1 





80. Kale zibasanze abo abawandiika Ekitabo 
n’emikono gyabwe n’oluvannyuma ne 
bagamba nti: Kino kyava eri Allah, balyooke 
bakiwaanyiseemu omuwendo omutono. Kale 
zibasanze olw’ebyo emikono gyabwe bye 
gyawandiika, era zibasanze olw’ebyo bye 
bafuna. 


81. Era bagamba nti: Omuliro teguli- 
tukoonako okuggyako ennaku embale.Gamba 
nti: Abaffe, mwafuna ekisuubizo okuva eri 
Allah; Allah ky’aliva tamenya kisuubizo kye 
oba mwogera ku Allah ebyo bye mutamanyi? 


82. Ddala oyo akola ekibi n’ekibi kye ne- 
kimwebungulula, kale abo be bantu b’omuliro; 
bo mu gwo mwe balibeera. 


83. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, abo nno be bantu b’e 
Janna, bo mu yo mwe balibeera. 


Ruku 10 

84. Era mujjukire nga bwe twatwala enda- 
gaano y’abaana ba Isirairi nti: Temuusinze- 
nga mulala okuggyako Allah, n’abazadde 
bombiriri munabayisanga bulungi, 
n’abammwe ne bamulekwa n’abankuseere, 
era munayogeranga bulungi n’abantu. Era 
munajjumbiranga essaala era nemutoola 
zaka. Naye oluvannyuma mwefuula era ne- 
mukubayo mabega , okuggyako abatono 
mummwe. 


85. Era mujjukire nga bwe twatwala 
endagaano yammwe nti: Temuuyiwenga 
misaayi gyammwe, era temuugobenga 
bannammwe mu maka gammwe; n’oluva- 
nnyuma mwakakasa endagaano era mwali 
bajulizi ku yo. 

86. Nate abatta 


mmwe muumMmwo 


bannammwe era nemugoba n’abamu mu . 


mmwe mu maka gaabwe, nga muyambagana 
ku bo n’ekibi n’ obujoozi. Ate bwe bajja gye 
muli nga bawambe, mubanunula, so nga 
n’okubagoba kwabaziyizibwa. Abaffe, 


abi nde Se Gb Sol ghz 
pS AS Ans ede hha 
5545 Uisssy asi evs 

BH 


4o 4 Se 
Gi Vy Wi GSss igs 
one oo a 4G 2 Zone nt 


Ao OE ine pate (A 424i 4ae 
Alo S hte GR AiEs5 
a ss a 404 
PUGLS o abi Vy 3sa5 ¥ 
A ar Ay % 1% 

3 oa 5 Geils 5 Glos 
Z 14,5 a a a a Pa 
5 ae oy Cy 5 Sor5 | 
44% © e463 GB leet) 
ps + Bp Viigo gone? 
@ , a foie 
2ne 2 72 %w Jets Ne Se 
dis | 3 pain, Vi Jy res 
o 2 aw 
Qs yaa 


mT 
2(G0 


Juzu 1 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 





Ekitabo mukikkirizaamu bimu ate ebirala ne 
mubigaana? Kale mpeera ki esaana oyo 
akola ekyo mu mmwe, okuggyako 
obuswaavu mu bulamu bw’ensi; ne ku 
lunaku Ilw’okuzuukira balizzibwa eri 
ekibonerezo ekisingira ddala obukakali. 
Era Allah si mugayaalirivu kw’ebyo bye 
mukola. 


87. Abo nno be baawaanyisa obulamu 


bw’ensi mu bw’enkomerero. Kale 
tebalikendeerezebwa ku kibonerezo wadde 
tebaliyambibwa. 

Ruku 11 


88. Era mazima twawa Misa Ekitabo era ne- 
tugobereza Abatume oluvannyuma Iwe, era 
ne tuwa ‘Isa mutabani wa Maryamu 
obubonero obw’olwatu era netumuwagira 
n’omwoyo gw’ obutuukirivu. Abaffe mmwe 
buli lwe mujjirwa Omubaka n’ebyo emyoyo 
gyammwe bye gitayagala, nga mwekuza? 
Kale abamu mwabalimbisa n’abalala ne 
mubatta. 


89. Era baagamba nti: Emyoyo gyaffe 
mibuutikire. Si kyo, Allah y’eyabakolimira 
olw’okwerema kwabwe. Bwe kityo nno bitono 
nnyo bye bakkiriza. 

90. Era bwe baatuukibwako Ekitabo ekiva 
eri Allah ekikakasa ebyo bye bali nabyo 
baakigaana, so nga olubereberye be 
baasabanga obuwanguzi ku batakkiriza; naye 
kye bamanyidde ddala bwe kyabatuukako, 
baakigaana. Kale ekikolimo kya Allah kibe 
ku batakkiriza. 


91. Nga kibi nnyo ekyo kye baatundamu 
emyoyo gyabwe olw’okugaana ebyo Allah 
bye yassa olw’obuggya mbu kubanga Allah 
assizza emikisa gye kw’ oyo gw’asiimye mu 
baweereza be! Kale beereetera obusungu ate 
ku busungu; era abatakkiriza be balifuna 
ekibonerezo ekiswaaza. 


92. Era bwe bagambibwa nti: Mukkirize 
ebyo Allah bye yassa, bagamba nti: Ffe 
tukkiriza ebyo ebyassibwa gye tuli, ate ne- 


na a 3D 8 


Begs DAA IE gXihe $852 
re Se , O38 a BH) Ba 
$y ski, Eis 32.58 
geisha peti: 
ah GS apitah $87 & 
awa 2(he .. < 
Pee 
Sat) SS! Sx) Elsoi 
DI%34 445s JB e3sh 
OO 2593 5251 
yb 525 ee 
Bhi ios ESI Fah att 
ey 43337 iesad) | So 5 a 
$Gs%5e £5 ,57E GS od 
a aden s kahit a5 
Saslsises asker 
asd 33 » Ale Cys 1B 5 
OS 3, BESS 5» AK ah 


abi pe Ss ESS 5h ile 5 
JS On SY oe Shas 


ee 


v 
\ 
> 


ag 


JES343 


rwEe, o Anam Za a 
\3% 6 a2 a 144135 Fcct, 
b 4S 2 sign : 4a talo 
a SP. 7" Fag ov a 34\e 
bs 2b SPR oi Gas abi SPI, 
lot 125 ne \ a% 
BG poke oe lh os U2 abbs 
G Aen She 42 \e 4% 
wilt 3 gS) 39 bla ngeary 3 

$% w 
gs 44 AT, at Vn OTA neh rd 
2s | Sh S1Lo fo Bas AES) 5 

a 4% ap 7s oS AS 
5 Ge dpi ley 63 iG 


<a> 


— 
<(0- 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 1 





bagaana_ ebyo eby’oluvannyuma lwa byo 
ng’ate ge mazima agakakasa ebyo bye bali 
nabyo. Gamba nti: Ate lwaki mwaagezaako 
okutta ba Nabbi ba Allah olubereberye, 
obanga muli bakkiriza? 


93. Era ddala ne Misa yajja gye muli 
n’obubonero obw’ olwatu naye nemudda mu 
kutwala nnyana kugisinza ng’ avuddewo, ne- 
muba aboonoonyi. 


94.Era mujjukire nga bwe twatwala 
endagaano yammwe era netugulumiza 
olusozi waggulu wammwe netugamba nii: 
Mukwate bye twabawa n’amaanyi era 
muwulirize. Baddamu nti: Tuwulidde naye 
tujeemye. Era bajjuzibwa mu myoyo gyabwe 
obwagazi bw’ ennyana olw’ obutakkiriza 
bwabwe. Gamba nti: Kibi nnyo ekyo 
okukkiriza kwammwe kye kubalagira, singa 
mubadde bakkiriza. 

95. Gamba nti: Obanga amaka g’enkomerero 
agali eri Allah gammwe mwekka ng’ oggyeeko 
abantu abalala, kale mwooye okufa, obanga 
muli ba mazima? 


96. Naye tebayinza kukwooya ddi na ddi 
olw’ebyo emikono gyabwe bye gyakulem- 
beza. Era aboonoonyi Allah abamanyi 
bulungi. 

97. Era ojja kubasanga nga be basingira 


ddala abantu bonna okululunkanira » 


obulamu n’okusinga ne kw’ abo abenkanya 
Allah n’ebirala. Omu ku bo yaalyagadde 
nti singa awangaaziddwa emyaka lukumi. 
So nno ne bw’awangaazibwa atyo, ekyo 
tekimuggyaako kibonerezo. Era bye bakola 
Allah abiraba. 


Ruku 12 7 
98. Gamba nti: Oyo aba omulabe eri Jiburilu 
y’afiirwa. Tewali kubuusabuusa, ddala 
Kur’dni y’eyagissa ku mutima gwo — 
olw’ okulagira kwa Allah, okukakasa ebyo 
ebyagikulembera era nga bwe bulung’amu 
ate nga ge mawulire ag’ essanyu eri abakkiriza. 


99. Oyo aba omulabe eri Allah, ne ba 
malayika be, n’Abatume be ne Jiburilu ne 
Mikayiri, amanye nti ddala ne Allah mulabe 
wa batakkiriza. 


i 


Sw 2 tte” La ree 2094 
GS as 53 19-55 e139 
5 a¢ 


2) 5 
o 
ito $543 Losges 
ao Dad 


8 waw i a 4 é 
Obs oI Sagh 
‘ a 3 Sy aan 
Sb csedy it 3G 1s 
a 


4 4 
p= 
- 


Ande t, a4, of% 4% 
e515 6285 Ot aa 25S 
@S 38 


xX 

> 

aN 

> wr 
LN 


pS Er, CESK b)5 
< 


a 
5 Gags Giigtses S$ efhy 
3 rye oh nd YY ohn os 
mao 55 CH 182 >t! $3 Gpa2 


A a as % aZ a a 
35 Gad, nde itd ty)| 
Odin sos Gat, 


“i & 
s Yon 4 Z 41Z 5 a2 
Spa Si £55 E351 bs 
owen 


aS 


ow % a) % woe “ys 
A w o o a 

‘ 

w o 


4 . 402% acer “7 . 
de ania ase a 3 
wer x iA & aR. 7 Sania 
35. FSSA Sy O29 7S gh 

oe A464 oS ata 
hs akc A 3So8 estat 
eg eteinty Sot ow one 
5 Oly lal JA A> y yoy, 


CFS T6FZ Tat 4 beer gne V2 
Sb Mr sisieohez Is 

| 
os o(e Gus op . A S \e6 
Si CPG S 27 shi ol, ELIE ys 
a, $ § oS gee 0 
Odds 52 u 545 v3 957 


Juzu 1 


100. Era mazima twassa gy’oli Aya 
ez’ olwaatu, naye tewali azigaana okuggyako 
abajeemu. 


101. Abaffe, bo buli lwe banaalagaananga 
endagaano, nga ekibiina ekimu mu bo nga 
kigisuula? Nedda, abasinga obungi mu bo 
tebakkiriza. 

102. Era bwe baatuukibwako Omubaka ava 
eri Allah akakasa ebyo bye bali nabyo, 
abamu mw’abo abaaweebwa Ekitabo 
baasuula Ekitabo kya Allah emabega 
w’emigongo gyabwe ne baba ng’ abatamanyi. 


103. Nebakoppa ebyo abajeemu bye 
baagoberera mu bwakabaka bwa Sulaimani, 
so nga ye Sulaimani teyali mutakkiriza, 
wabula abaajemu be baali abatakkiriza nga 
bayigiriza abantu eby’okubuzaabuza. Era 
beefuula abakoppa ebyo ebyassibwa ku 
ba malayika ababiri Harita ne Marita e 
Babulooni, so nga nabo bombi tebaayigiriza- 
nga muntu yenna okutuusa nga bagambye 
nti: Mazima ffe tuli kigezo, kale toba 
omutakkiriza. Bwe batyo baayiga okuva gye 
bali bombi ebyo bye baayawukanyisa na byo 
wakati w’omusajja ne mukyala we, so 
tebalina gwe baalumya nabyo okuggyako nga 
Allah y’akkirizza. Naye ate bo bano bayiga 
bibakosa, ebitabagasa namu. Kyokka ddala 
bamanyi nti oyo abigula talina mugabo 
gwonna mulungi ku nkomererero. Ddala kibi 
nnyo ekyo kye baatundamu emyoyo gyabwe, 
singa babadde bamanyi! 


104. So singa bakkiriza era nebatya Allah, 
mazima empeera eva eri Allah y’esinga 
obulungi , singa babadde bamanyi. 


Ruku 13 
105. Abange mmwe abakkiriza, temwogera- 
nga nti: “Ra‘ina’, naye mwogerenga nti: 
‘Unzurna’, era muwulirizenga nnyo. Naye 
abatakkiriza be baliba n’ekibonerezo 
ekirumya ennyo. 


AL-BAQARAH 


— 
Os pL 3 sess 348515 


we 


= 


GN 


G2 Shekbs Les G gach 
< Sse VES SCs couse si} 
5 Setes 13382 Shaykh 


ee 


sigh BLE O85 ae 
oh 5.3438 1h 135-86 


oak 25158513 gs | aig 
ne GGL ghi pte 4 


<> 


Essuula 2 


\v 


\v 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 





106. Abo abatakkiriza mu bantu b’Ekitabo 
wadde abenkanya Allah n’ebirala See ers 
ddala mutuukweko kalungi konna okuva eri 
Mukama wammwe. Naye Allah yuloulene = 
okusaasira kwe oyo gw’ aba asiimye. Era Allah 
ye Nannyini mikisa emisukkirivu. 


107.Tetusangulawo kabonero konna oba 
okukerabiza, wabula tuleetayo akakasingako * 
oba akakafaananako. Abaffe, tomanyi nti 
ddala Allah ye w’ Obuyinza ku buli kimu? 


108. Abaffe, tomanyi nti ddala obwakabaka 
bw’eggulu n’ensi bwa Allah yekka? Era 
temulinaayo mukuumi yenna wadde 
omuyambi ebbali wa Allah. 


109, Nandiki nammwe mwagala kubuuza 
Omutume wammwe nga Musa _ bwe 
yabuuzibwa edda? Naye oyo awaanyisa 
obutakkiriza mu bukkiriza, ddala aba abuze 
ku kkubo ettuufu. 


110. Bangi mu bantu b’Ekitabo oluvannyuma 
nga bamaze okunnyonnyokerwa amazima, 
olw’ensaalwa eri mu myoyo gyabwe, 
beegomba nti singa babazzaayo nemuba 
abatakkiriza oluvannyuma |w’ okukkiriza 
kwammwe. Kale musonyiwe era muleke 
okutuusa Allah lw’alireeta ekiragiro kye. 
Mazima ddala Allah ye w’Obuyinza ku buli 
kimu. 


111. Era mujjumbirenga essaala era mutoole 
zaka. Era buli kirungi kyonna kye 
mukulembeza olw’emyoyo gyammwe, 
mulikisanga eri Allah. Mazima bye mukola 
byonna Allah abiraba. 


112. Era bagamba nti: Tewali aliyingira mu 
Janna okuggako Omuyudaaya oba 
Omukulisitaayo. Okwo nno kwe kwagala 4+ 
kwabwe. Gamba nti: Muleete obukakafu 
bwammwe, obanga muli ba mazima. 


113. Si bwekiri. Oyo eyeeweerayo ddala 
yenne eri Allah ate nga mukozi wa birungi, 

ale alifuna empeera ye eri Mukama we, era 
abalikola ebyo tebaliba na kutya kwonna 
wadde tebalinakuwala. 


Si LETos15 Sor SiSesG 


Bios 3 hie g SISA bays 
4 Behguh is, 65.03 


N 


OA 


bane 
© ,peshghihighebs is 18S 5 


BA, ol Gui saci oe AcE 


‘ 
Loe 4" 


4 0 ne 
jecbi St chs 2 Ghai 


xy 


A 
AN 

\ 

A 

ZS A 
AG. —N\ 


—N ww 


te 


a oe 


Pe 3) pe Od 
tog f Bow 8 
PS GLEC yet bSaypelil ye 

3 


A 
we 


\SASZ otis 

unas Ta REL jt5 SB 5G 
bf Wace iss As 
a 

Mv » po 

Shah 44553 st ose, 7 


Su NS Sm 
6 e A bone T%% 
See S| ats 


Juzu 1 


Juzu 1 AL-BAQARAH Essuula 2 


Ruku 14 “ “(Ge 

114. Ate Abayudaaya bagamba nti: Js eects ad head Gs 

Abakulisitaayo tebalina kye baliko, 33 7, \% 46 nh 

n’Abakulisitaayo bagamba nti: Abayudaaya 34 13 ends a hed She ee 

tebalina kye baliko; so nga bonna basoma - y 

Ekitabo kimu. Bwe batyo n’abo abatamanyi b ekehis slr BA a3 4 5c us 
baayogera ekifaananira ddala n’okwogera 


kwabwe. Kale Allah aliramula wakati waabwe © Spits Yo oo 235 tJ 56 Aly nae 


ku lunaku Iw’okuzuukira mw’ebyo bye .5¢ , ‘ 240 
baayawukanangamu. 4 4 2ka¢ ait rAgts 53 te 
mse (¢ ey = lu 3) B54 


@5: n& 45 o 
‘ wow 
115.Ye mulyazaamaanyi ki asinga kw’oyo ¢ Tb See ALE so5%5 AACree 


aziyiza amasinziZO ga Allah okutendererezaa- ¢> ; 
mu erinnya lye era n’afuba n’ okugazikiriza? » +) 





@> 


paaasei $35 


rend 


Abo baali tebagwanira na kugayingiramu ,7 [4 .226 a 53 
okuggyako nga_ batya. Balifuna obuswaavu ¥ } gas S56 se i 
ku nsi, ne ku nkomerero balifuna ekibonerezo 4 ae $ sab bs 13 gas ’ ow ae 


ekisukkirivu. 


116.Era ebuvanjuba n’ebugwanjuba wa (44 Pe high 
Allah, Bwe kityo nno yonna gye mukyuukira, ia Se 13553 oak, 3 


kale ebaayo obwanga bwa Allah. Mazima oe, b issssesighd 
Allah ye Lugaba, Omumanyi wa byonna. Gn 
Osis 
117.Era bagamba nti: Allah yeefunira 63 2 a 24592 I 565 
omwana. Obutuukirivu bubwe! Ddala Ja! ; 1355 ALIS 73 


byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi bibye. 45 ¥s BIT 5 oy OES) 3 G 65 
Byonna Ye gwe bigondera. @S ne 36 


44% 


ae ° ° . . a“ A a 
118.Ye Mutandisi w’eggulu n’ensi. Era ju \315 125 V5 py Sreee 
bw’asalawo ekintu, kale ddala agamba™ , gen ye ga(4 460% 
kigambe nti: Ba! ne kiba. Mev. ‘565 Syaz 3 \ yma | 
119. Era abo abatalina bumanyi bagamba nti: \% sles aN § e a 1 56s 
' 


Lwaki Allah tayogera naffe oba akabonero + % a? 
okututuukako? Bwe_ batyo no "abo J 56 4 Eyse é } a5 3) hy 


abaabakulembera baayogera ebifaanana me 4 wn n. % 
n’okwogera kwabwe. Emitima gyabwe *A S155 sg bs O28 >| 
gifaanana. Mazima obubonero tubunnyo- (5273-3 , 3.73 adils 24 297 (B3 


nnyodde kaati eri abantu abalina obukakafu. 7 . 
os 43 j sa Ws. aN 


120. Ddala twakutuma n’ amazima obeere 5 933 5, So o4\% i 
omuwi w’amawulire ag’essanyu era 
omulabuzi era tolibuuzibwa bifa ku bantu Oehedl etn 1 GE ELS SS 
ba mu muliro. 

121.Era Abayudaayan’ Abakulisitayo tebajja s ca iN3 S54 ELLE 9e 5 o55 5 


kukusiima okutuusa ng’ogoberedde atl ae nee L SRS ue 
enzikiriza yaabwe. Gamba nti: Obulung’amu 2¥ so! SS tat 55 


a> 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 





bwa Allah bwokka bwe bulung’amu. Era 22 4\ 
bw’onoogoberera okwagala kwabwe 
oluvannyuma lw’ okumanya okwo okwakutu- 
ukako, tolifunayo mukuumi wadde omuyambi 


ku Allah. 


122. Abo be twawa Ekitabo nebakigoberera 
mu ngoberera ya kyo entuufu, abo nno be neh 4 
bakikkiriza. Naye abo abaakigaana, kale abo O35. 5 S525 Sighs i. ass 


be b’okufaafaaganirwa. 

Ruku 15 
123.Abange mmwe abaana ba Isirairi, 
mujjukire ebyengera byange ebyo bye 
nnabawa era ddala nabasukkulumya ku 
bantu abaaliwo. 


124. Era mwerinde olunaku olwo omuntu 
lw’ ataligasa mulala n’akatono, n’okwenunula 
okuva gy’ ali tekulikkirizibwa era n’okuwole- 
reza tekulimugasa wadde tebaliyambibwa. 


125. Era mujjukire nga Ibrahimu Mukama 
we bwe yamugezesa_  n’ebigambo 
n’abituukiriza, n’agamba nti: Mazima nzija 
kukufuula omukulembeze eri abantu. 
Ibrahimu v’agamba nti: Ne mu zzadde 
lyange? Allah n’agamba nti: Yee, naye 
endagaano yange tekwata ku boonoonyi. 


126. Era mujjukire nga bwe twafuula Enju 
(Ka’ bah) okuba ekkung’ aaniro ly’ abantu era 
ekifo eky’emirembe. Era mufuule ekifo kya 
Tbrahimu awasaalirwa. Era twalagira Ibrahimu 
ne Isimaili nti: Mutukuze Enju yange olw’ abo 
abagyetooloola n’abagisigaliramu  ddala 
olw’okusinza nabakutama nga bwe 
bavuunama. 


127. Era mujjukire nga Ibrahimu bwe 
yagamba nti: Mukama wange, ekibuga kino 
kifuule eky’emirembe era ogabule abantu ba 
kyo ebibala oyo mu bo akkiriza Allah 
n’olunaku lw’ enkomerero. Allah n’ agamba nti: 
N’oyo atalikkiriza naye ndimweyagazaamu 
akatono, n’oluvannyuma ndimuwalulira eri 
ekibonererezo ky’omuliro, era obwo bwe 
buddo obubi ennyo. 

128. Era mujjukire Ibrahimu ne Isimaili bwe 
baali nga basitula omusingi gw’ Ennyumba 
baasaba nti: Mukama waffe, kkiriza ebiva gye 
tuli. Mazima ddala Ggwe Muwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 


Sate 05 £% 


om Sas 2 5s 45158 

HG leks sas 
GIT oe 

Sssylencis a Qi.nd 


u 


an 


— £61555 4438 
re o HASTE Is iFA sas Co 

y te 
Sears C155 
“@SksLsi 
af, é parts g3 o Bh 6 
op oF AiG oN 3) ga5 \3 

42206450 wn ae 

(GEES SSdse 26h, debs S25 
22D A 


@sHa' 


o 
Gas pane 


a 47 


‘i 


Gt a0 

Kasi 2 oe basis Cs 

3 Zeyh at Gigs 3s 

sislby geisdbo TAagdb) 
Or53H\y ne CARS 5 


id 


Asha das iF hm 5 515 5y5 
Ste ssBSe 6101 85315 Be) 
356 pSsVasisby sit, 6 35 | 
Pasa slid: 
@bet 525.01 vihsds 


= 


” 
Ge KolGhl pms) ab5Zby 5 
eae! A855 655 Mabol Sean 
ern 4 
osu SS abo S)) BST 25) 


\t 


\t 


Juzu 1 AL-BAQARAH Essuula 2 


129. Mukama waffe, fembi tufuule abee- © 8 sas ess Glasig 


a7 


> 
waddeyo gy’oli n’abomu zzade lyaffe G a aif Cis wk $s) x83 
” 





babeere bantu abeewaayo gy’ oli, era otulage a o eae 
ey : : ase 

engeri z’ensinza yaffe era otuddiremu. Ddala 257 eG hE 336 (g- 

Ggwe Nannyini kuddiramu, Ow’ ekisa ekingi. “46 


G 
130. Mukama waffe, era situla mu bo pads Jens 5 B4ds 23 E515 5 Gs 
Omutume ng’ava mubobennyiniabasomere ,. 5.4L, # tS aces he 
Aya zo era abayigirize Ekitabo n’ ebyamagezi pbedas 3 5 Elaii Bye igh 3s 
era abatukuze. Mazima Ggwe Luwangula, - 4%<4\% .<4 awk 
Omugezi ennyo. . ESL 5 54582 BIG 


; as Saliba 


Ruku 16 
131. Ye ani akuba amabega eddiini ya OSisa\3 sa i A388A5 
Ibrahimuokuggyako oyoeyeesiruwaza yekka? 5. , » P 
Era ddala twamulonda mu nsi, ne ku Gob gaigtia pis ABS 445, 


— 
Oo 


of> 


nkomerero aliba mw’ abo abatuukirivu. @< ‘ 7 Jt i Salt 8535)! 45 $5 
132. Awo Mukama we bwe yamugamba nti: & ‘J S156 pho tats 45 5s SL 
Weeweeyo, yaddamu nti: Newaddeyo eri eae aOR 
Mukama w’ ebitonde byonna. Ovrrts ye 
133. Era Ibrahimu ekyo yakikuutira abaana a Wp nBaee snr oe al si(Z, ans 
be ne Ya’qubu bw’atyo. N’agamba nti: “Y° a fi 2 Aisi Ae 
Baana bange, mazima Allah y’abalondedde \3 hy aol Ano! 4biol 
eddiini eno, kale temufanga wabula nga muli o 24 bh tte hn oS 
abeewaddeyo gy’ali. © 5 ao 9 LO 5 
134. Abaffe, mwaliwo awo nga Ya’qibu oyhar s36 - 18 4 45 “¢ a7 
atuukibwako okufa, bwe yagamba abaanabe ¢ ae ent(e anse 58: a nwt 
nti: Kiki kye munaasinzanga oluvannyuma oe 3425 ati J . ah) god! 
lwange? Baddamu nti: Tunaasinzanga ay 5 | 43) $455 B45 iwG.d yeh 
Omusinzibwa_wo era Omusinzibwa wa i i ex a1! 
kitaawo Ibrahimu ne Isimaili ne Isihaka, G-=*} 5 Jigity Saye 
ieee ‘ ae ¢ Z\2 | 
Omusinzibwa Omu yekka; naffe twewaddeyo nen as 4 a 65 285 322% Seite I 3 kas) 


ey’ali. 


135. Ekyo nno ky’ekibiina ky’abantu Panes s52534 312s 
abaggwawo; kirifuna ebyo bye kyakolerera; 74) a2 on 40 
nammwe mulifuna ebyo bye mwakolerera; era (Ges glZa5 J 5-shanS Es 3 
temulibuuzibwa kw’ ebyo bye baakolanga. "es rs Opes, re 3 ((& 

136. Era bagamba nti: Mubeere Bayudaaya WH EGT suas 23 311354 gal i 13 55 3 


oba Bakulistaayo lwe mujja okulung’ama. Z 
Gamba nti: Nedda, mugoberere ddiini ya 4 sete rm ey ds 53 


ws 


Ibrahimu omwesimbu era teyali mw’abo as 6 % Pleas 
abenkanya Allah n’ebirala. Got 2 \oee u 


137. Mugambe nti: Tukkiriza Allah n’ebyo weg dy YE sab L (G-\ 5 33 


ebyassibwa gye tuli n’ebyo ebyassibwa eri J | sa + 433 ’ 
Ibrahimu ne Isimaili ne Isihaka ne Ya’qubu Ge} 3 sSagit5 V3 tm LS 
n’abaana be n’ebyo ebyaweebwa Musa ne 3eyas 3 G5 _G245 < i einen “5 


‘Isa n’ebyo ebyaweebwa ba Nabbi nga biva 


= 2 Oi 





eri Mukama waabwe. Tetulina gwe tusosola 
yenna wakati mu bo era naffe twewaddeyo 


gy ali. 


138. Kale bwe banakkiriza nga mmwe bwe 
mukkiriza, olwo banaaba balung’amye. Naye 
bwe balyekyuusa, kale mumanye nti ddala 


bali mu kweyawula. Kale Allah ajjakukumalira - 


ku bo, era Ye y’ Awulira byonna, Omumanyi 
wa byonna. 


139. Mugambe nti: Tugoberera ddiini* ya 
Allah. Ye ate ani asinga Allah mu kuyigiriza 
eddiini? Era Ye yekka gwe tusinza. 


140. Gamba nti: Abaffe, mutuwakanya ku bya 
Allah ng’ate ye Mukama waffe era nga ye 
Mukama wammwe? Era ffe tulina ebikolwa 
ebyaffe, nammwe mulina ebikolwa 
ebyammwe:; era ffe tuli besimbu gy’ ali. 


141. Abaffe, ddala mugamba nti Ibrahimu 
ne Isimaili ne Isihaka ne Ya’qubu n’ezzade 
lye baali Bayudaaya oba Bakulisitaayo? 
Gamba nti: Abaffe, mmwe musinga okumanya 
oba Allah? Era ani omukyaamu_ ennyo 
okusinga kw’ oyo akweka obujulizi bw’ alina 
obwava eri Allah? Era Allah si mugayaalirivu 
kw’ebyo bye mukola. 


142. Abo nno be bantu abaggwawo. Balifuna 
ebyo bye baakolerera, nammwe mulifunaebyo 7 
bye mwakolerera; era mmwe temulibuuzibwa 
kw’ebyo bye baakolanga. 


Ruku 17 
Juzu 2 
143.Abasirusiru abamu mu bantu bajja (¢ 


kugamba nti: Kiki ekyabakyuusa ku oa 
yaabwe eyo gye baaliko? Gamba nti: 
Ebuvanjuba n’ebugwanjuba yonna wa 
Allah, y’alung’amya oyo gw’ aba asiimye eri 
ekkubo eggolokofu. 


saioangi pan rerib 
ee 3p S16h4 bs 
a” 
Mo jet 
2 tells | & orale 
petroy ogden iz iol 
A 
yy . 


Cord o 
A ce a2 
Oosiye DEAT 
4 b 3 4,8 Tove 14 
5685545 ot BGS BT 
ZB BA AAI (Cp porer on 3 2, 
"5 G2i,K53G Csi) 3288 5 
Ooposhs Te £35 
a % 9 BZ a 
Skaeh |S om 115 55) 5a 3 
Area arse at oe 4 
gS CELGON 5S $4535 Ban 
% 0% n& 4 V4 mar 
FAST 2577 S35 sed 711952 
Ze 4 SRS og a P) 
pif me 215 | : d+ abil 
w A oe < 
4451125 ahi So sth 3S 
2 o 


N 


, 2 
\ 
XN 
WN BN 
Se x 
> — 

yr 
fv 

‘“e 


\ALy 


> 


(5 G5. R1E 35 
S5.seecde E Cis & 
So gleas ye Geo shess ts 


we Wise gitu id ghes yh 
is & Ane \2 sis az Os bd $3 
wah 5 pba igts JS Gale 


\ 
\ 


fi 


Opp 5204 bisa ds NES 056 947 





2:139; ‘Eddiini ya Allah’ wano tekitegeeza nti Allah naye alina eddiini gy’agoberera, 
wabula kitegeeza eddiini Allah gye yalondera abantu. 


<a> 


Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 





144. Era bwe kityo, mmwe twabafuula abantu 
abasinga obulungi mulyooke mubeere 
abalabirizi ku bantu, ne Mutume abeere 
omulabirizi ku mmwe. Era tetwateekawo 
bwolekero obwo bwe waliko wabula tulyooke 
tumanyise oyo agoberera Mutume okuva 
kw’ oyo akyuukira ku bisinziiro bye. Naye kino 
kikakanyavu nnyo okuggyako eri abo Allah 
be yalung’amya. Era Allah si wa kufiiriza 
kukkiriza kwammwe. Mazima Allah wa kisa 
nnyo, Musaasizi nnyo eri abantu. 


145. Mazima tulaba okudding’ ana kw’ obwe- 
nyl bwo eri eggulu. Kale ddala tujja 
kukwolekeza eri obwolekero bw’ onosiima. 
Kale yolekeza obwenyi bwo ku ludda 
lw’Omuzigiti Omutukuvu. Ne yonna gye 
munaabanga, mwolekezenga obwenyi 
bammwe gye guli. Era ddala abo abaawebwa 
Ekitabo bamanyi bulungi nti ago ge mazima 
agava eri Mukama waabwe. Era Allah si 
mugayaalirivu kw’ebyo bye bakola. 


146. Era ne bw’ onooleetera abo abaawebwa 
Ekitabo obubonero obwa buli ngeri, tebajja 
kugoberera bwolekero bwo, era naawe tojja 
kugoberera bwolekero bwabwe; era n’abamu 
mu bo si ba kugoberera bwolekero bwa balala. 
Era bw’onoogoberera okwagala kwabwe 
oluvannyuma ng’omaze okutuukibwako 
okumanya, ddala olwo naawe on’oba oli mu 
bakyaamu. 


147. Abo be twawa Ekitabo bakimanyi nti 
ge mazima,* nga bwe bamanyi abaana 
baabwe. Naye ddala abamu mu bo bakweka 
amazima nga bamanyi. 


148. Ago ge mazima agava eri Mukama wo, 


kale toba mw’abo ababuusabuusa. 





hak tat Likes S's 
533 eGuides Sa G31 35 553 , 
\% sine sit pagh pKa LZ nas \ 


Aas Neeesigs ae 


a z eh ii si 7 
iy 6st 05 2365) eg 


O¥ Gs Abisi ssa 
wS& 2 6 Gay aad 
Teeny alas cles os 
si GE8S 52155) ap nciighb 


CASTS 15 Shh ss 54 bass 
palsies S51555 


04 3a) 145 51632 ae 


bir 


(Ss rc aby \z Sats 
@G485 

Me A ew a Ae 

GaS5i1955 33h 1 Oosi a6 CASS 


ess, Bilas ges gch 
ms as z ni bares iil oy 


Aca TESSS Fy sere ee . 9S L53 


ah pihionls Ge, a 


a aA a @ 
Sotehicchiss 
Ene ne ah Cho FinGin gn FF 
C553 spec Resid 5 \ 
r2 i wien a n 2 alt nye ne ae 
we 2 oO} » pub tlE315 Pad 
o Wwe 


o B% ne % Zia a Be 
oe JG 235 2 @ 
fen kt of 
Oot isa) 


2:147: Ebigambo ‘bakimanyi nti ge mazima’ bitegeeza nti abo abamanyi ebikwata ku Allah bwe 
balaba ebikolwa bya Nabbi Omutukuvu Muhammad (s.a.w) ebyoleka amatendo ga Allah, babiteegera 
bulungi nti ge mazima agava eri Allah, okufaananako n’omwana nga bw’ayolesa amatendo ga 
muzadde we. Kino kitegeeza nti omuntu wa Allah amanyika lwa matendo ge g’ayolesa. 


<a> 


Gas 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 





Ruku 18 


149. Era buli omu alina ekiruubirirwa ekyo 
ekimwefuga. Kale muvuganyenga mu 
kukola birungi. Buli gye muliba, Allah 
alibaleeta mwenna wamu. Mazima Allah ye 
w’ Obuyinza ku buli kimu. 


150. Ne yonna gy’ onoogendanga, kale 
yolekezanga obwanga bwo eri Omuzigiti 
Omutukuvu; era ddala ago ge mazima agava 
eri Mukama wo. Era Allah si mugayaalirivu 
kw’ebyo bye mukola. 


151. Ne yonna gy’ onoobanga otabadde, 
kale yolekezanga obwanga bwo eri Omuzigiti 
Omutukuvu. Ne yonna gye munaabanga, 
kale mwolekezenga obwanga bwammwe gye 
guli, walyooke waleme kubaawo kwekwasa 
kwonna eri abantu ku mmwe; okuggyako 
abo aboononefu) mu bo. Kale abo 
temubatyanga naye mutyenga Nze nzekka, 
olwo ndyooke ntuukirize ebyengera byange 
ku mmwe, olwo mulyooke mulung’ame. 


152. Nga bwe twatuma Omubaka mu mmwe 
ng’ava mu mmwe abasomere Aya zaffe, 
abatukuze, era abayigirize Ekitabo 
n’ebyamagezi; nate abayigirize n’ebyo bye 
mwali mutamanyi. 


153. Kale munzijukirenga nange nzija 
kubajjukira era munneebazenga, naye 
temubanga abatanneebaza. 


Ruku 19 
154. Abange mmwe abakkiriza, obuyambi 
mubusabenga Allah na kugumiikiriza 
n’essaala; mazima Allah ali wamu 
n’ abagumiikiriza. 


155. Era temwogeranga kw’ abo abattirwa 
mu kkubo lya Allah nti bafu. Nedda, ddala 
balamu; naye mmwe temutegeera. 


156. Era ddala tujja kubagezesa n’ekintu 
eky’entiisa, n’enjala, n’okukendeeza ku 
by’ obugagga n’abantu n’ebibala; naye wa 
amawulire ag’essanyu eri abagumiikiriza; 


A galt (Cantos v9 hans We 
oe. Gals ee 
Bolts G Gis HSN 
Run ite 

4% Bard 2 Wien 2 

ee 


a 
LISS) np iclighe 
Ge ce abi 6s. Bus 
@oyiss 


Sis Iss ise skie lt site 
5. AS noe ganas Sts 34h. ne s Selb 
sieges as 5 ahd 
Sossesiaeles 

13 Keg Kis S343 ake Glas les 
Molar 5 8515 Capi akile 
s5G sXelazs 4ahall5 eg 
6354155 

So chi5$08 5255! S24 


r. © 47 

\GataSd | oh S\ Oi. | Bu 
Ss » \ 4g on 

aa ahi By + Golds! 5 ysl 


soidepreddaats, 24isdsas5s 


Oo As FySseet dS pst 


pSAb35A) 5. abel 
o Zrar 
5 ey 5 J\34 231 3 ei 5 


Oi pW yRiS ch 


<B> 


Juzu 2 


AL-BAQARAH 





157. Abo ababa nga batuukiddwako 
akabenje nebagamba nti: Mazima tuli ba 
Allah era ddala gy’ali gye tulidda. 


158. Abo be baliko emikisa n’okusaasira 
ebiva eri Mukama waabwe, era abo be 
balung’amu. 


159. Mazima Al-Swafa ne Al-Marwah biri 
mu bubonero bwa Allah. Bwe kityo nno oyo 
alamaga eri Ennyumba ya Allah oba akola 
‘Umrah, kale tabaako kinenyo bwe 
yeetooloola ku busozi bwombi. Era _n’oyo 
akola obulungi obusukkawo ku lulwe, kale 
ddala Allah ye Musiimi ennyo, Omumanyi 
wa byonna. 


160. Mazima abo abakisa ebyo bye twassa, 
mu bubonero n’obulung’amu, oluvannyuma 
nga tumaze okubinnyonnyola akaati eri 
abantu mu Kitabo, abo Allah alibakolimira 
n’abakolimi balibakolimira. 


161.Okuggyako abo abalibonerera ne 
batereerera ddala era ne bannyonnyola 
amazima, kale abo ndibaddiramu; anti Nze 
Nannyini kuddiramu, Ow’ ekisa ekingi. 

162. Mazima abo abatakkiriza era nebafa nga 


beeremye, abo be baliko ekikolimo kya Allah 
n’ekya ba malayika n’abantu bonna. 


163.Omwo mwe balibeera. Tebalikendeere- 
zebwa ku kibonerezo wadde tebaliweebwa 
kaagaanya. 


164. Era Omusinzibwa wammwe asinzibwa ¢ 


ali Omu yekka. Teri musinzibwa mulala okujjako 
Ye; Omusaasizi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
Ruku 20 

165. Mazima mu kutondebwa kw’emigigi 
gy’ eggulu n’ensi n’okukyuukakyuuka 
kw’ekiro n’emisana, n’ebyombo ebyo 
ebiseeyeya ku nnyanja nga bitwala ebyo 
ebigasa abantu, n’amazzi ago Allah 
g’atonnyesa okuva mu bire n’agalamusisa 
ensi oluvannyuma Iw’okufa kwa yo era 
n’abunya mu yo ebirina obulamu ebya buli 
ngeri, n’okukyuukakyuuka kw’empewo 
n’ebire ebyassibwa ku kuweereza_ wakati 


~ g a “os . 
PGdsreh sats larger 
b Ve 4 (3 
OopaeS Cobh 

ro 
on wane g < a aie? 4 
b Bg OS edge ay 491 
aon 20 ad 
OSS ELS SEL SS » 285 
b) pleh nn  Sonotio(% 31,8 
gh slak on 855 G Ss Sy 
49 KE ovEn, anol Ge noe 
PCLN3 5oRE! 9) Sah5S xem S08 
2 rn? fo 
Slaals 


467442 n 88 


F515 625 Gy, 35h) 
@siithe Gabi SB. yes 
oo G5srs 54267535 HG) 
Azer stb ghis cde 
Mik as Sib oby 
Ossie sdtalssety 


i575 SAL B15 54 Gods Sy 
7 
ZiBiGs syle oii al ob 
© 
Orie) | 
G\E PF 4 B 


—s. \— 


— 

aisha ayile wis 
Ootessi “is 

er ee oe 

a 3b ¢ 2 ‘ 
ne abas Vr 1483 Sips 
Sa 4 244 

@QS55;b 5235 Si 3a! 

i 1s 6 So | Z pi o 
GasSsigéS yay Kass | 
ats >| 

2 Kh 8 % wit na & 
2 BINS Seed! GE Bo} 
is 144 4 Fy eLeed 
Si UG 5 G55 Lo) ask 
¢ < f 4 A 

3 FE rate, A015 bys 
w KA 00 TS 

gS Se 6B Se abi IVT 
= 4 7% 4a 
255 S352 1a STi GS 
. Z@ wd tS an ae 
hyped DIS Dos 4s 


<a> 


Essuula 2 


» 


= 
= 


+ 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 





w’eggulu n’ensi , ddala bubonero bukulu 
eri abantu abakozesa amagezi. 


166. Era mu bantu mulimu abeeteerawo 
ebisinzibwa ebbali wa Allah era nebabyagala 
nga bwe baalyagadde Allah yennyini. Naye 
bo abakkiriza, okwagala kwabwe okusingira 
ddala kuli ku Allah. Era singa aboonoonyi 
balaba ekiseera ekyo webalirabira 
ekibonerezo, baalitegedde nti ddala 
obuyinza bwonna bwa Allah era nti ddala 
Allah mukakali nnyo mu kubonereza. 


167.Awo abaagobererwanga bwe balye- 

sammula abo abaabagobereranga era ne 
balaba n’ekibonerezo, olwo amakubo 
g’obuwonero bwabwe galikutuka. 


168. Era abo abaagobereranga baligamba 
nti: Singa ddala tusobola okuddayo ku 
nsi, kale naffe twalibeesammuddeko nga 
nabo bwe batwesammuddeko. Bw’ atyo 
nno Allah bw’ alibalaga ebikolwa byabwe 
eby’ okwejjusa okuli ku bo era bo tebaliva 
mu muliro. 


Ruku 21 


169, Abange mmwe abantu, mulye kw’ebyo 
ebiri mu nsi ebyakkirizibwa nga birongoofu,* 
naye temugobereranga buwufu bwa Sitaani. 
Mazima ye mulabe wammwe wa Iwaatu. 


170. Mazima ye abalagira bibi na bya 
mbyoone era nti mwogere ne ku Allah bye 
mutamanyi. 


171. Era bwe bagambibwa nti mugoberere 
ebyo Allah bye yassa, bagamba nti: Nedda, 
ffe tugoberera ebyo bye twasangako _ba- 
kitaffe. Abaffe, bakitaabwe ne bwe baba nga 
baali tebategeera kintu kyonna era nga si 
balung’amu, bo nga bagoberera? 





Juzu 2 

Acs AL Satig Ze S725) 

@oasd pT ests 
gh ighS Goh ghF os Gi 5a5 
$s ghi wat 25 shat eS Weise 
saa sets test eipsisays 
Volks Ne 6552552 b SL3 Ti 
abi Si $s lSnys oly 8 281 


Oy lish Lip 
Shp Tiseiged isd sFirecghy 
bg Rh, (Sad i8 155151 


@xwGsy 
% eB SIS gee 6 335) 5163 
a Z . Ahewe aK 

phy S25 iat Ape, 1AR53 


gS Cast ahi Age Es 


Ge, Gas eer gE )is 
6, Git 


233g Gyo Gn BE 
o3hd yesh te Ji Bees L 
Obst aS nghhn 
3% esis Spay pated, 
OSS GG ahi Jers) ghF 
SSH Geiss a lepaPorir 
siaslelis tea Ss Jase 
ogass J é path ce s 31 
OSU£i59$ ES 


\ 


- 
ais \ 
eg 


2:169; Ekigambo ‘Twayyib’ ( ogh ) kiyinza okukozesebwa ku kusalawo kw’omuntu 


kw’ekyo 


ky’ayagala okulya awamu n’obuyonjo n’obulongoofu bw’ekyo ekiriibwa 


ekyakkirizibwa mu mateeka. Kisoboka okuba nti ekyo ekyakkirizibwa okuliibwa, abamu 
kibawoomera ate abalala nga tekibawoomera. Oluusi ekyo ekyakkirizibwa kiyinza 
okuba nti olw’embeera ya kyo etali nnyonjo era nga si nnongoofu, kiba tekisaanira 


mukkiriza kukirya. 


<u> 


(or 
eed en! a 


Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 





172. Era enfaanana y’abo abatakkiriza, 
efaanana n’eyoyo akoowoola ekyo 
ekitawulira wabula  okwasiikana 
n’okuwoowoola. Bakiggala, bakasiru, 
bamuzibe; bwe kityo tebategeera. 


173. Abange mmwe abakkiriza, mulye 
kw’ebyo ebirongoofu bye twabagabula era 
mwebaze Allah bwe muba nga Ye gwe 
musinza. 


174.Mazima yabaziyiza kalannamye, 
n’omusaayi, n’ennyama y’embizzi, n’ekyo 
ekiraamiriziddwako atali Allah. Naye oyo 
awalirizibwa, nga si mujeemu era nga tasusse 
kigero, kale tabaako kisobyo. Mazima Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


175. Mazima abo abakisa ebyo Allah bye 
yassa mu Kitabo era ne babiwaanyisamu 
omuwendo omutono, abo tebassa kirala mu 
mbuto zaabwe wabula muliro; ne Allah 
talyogera nabo ku lunaku lw’ okuzuukira era 
talibatukuza era balifuna ekibonerezo 
ekirumya ennyo. 


176. Abo nno be bo abaawaanyisa obubuze 
mu bulung’amu, n’ekibonerezo mu 
kusonyiyibwa. Ye, balina kugumiikiriza kwa 
ngeri ki ku muliro! 


177. Ekyo lwa kubanga ddala Allah yassa 
Ekitabo ekirimu amazima, era ddala abo 
abatakkiriziganya ku Kitabo ‘ddala be bali mu 
bulabe obw’ewala. 


Ruku 22 
178. Obutuukirivu si kwe kuba nti mwolekeza 
obwanga bwammwe_- ku _ ludda 


lw’ebuvanjuba oba ebugwanjuba, naye 
omutuukirivu y’oyo akkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero ne ba malayika n’Ekitabo ne 
ba Nabbi. Era n’atoola n’ebyobugagga mu 
kwagala kwe eri ababe, ne ba mulekwa, 
n’abankuseere, n’abatambuze, n’abasaba, 
n’okununula abali mu nkomyo era 
n’ajjumbira essaala n’atoola zaka. Era n’ abo 
abatuukiriza endagaano zaabwe awo nga 
balagaanye, n’abagumiikiriza mu bwavu ne 
mu buzibu ne mu kiseera ky’ entalo; abo nno 


S35 ESS 586 os asi dba5 
EssiassiSte, Seis 

W345 G2 KE 

ie Jot fe 2E47 

igh boise 2 IGF S23 SE 

BIS) ahs 185 15 OS S5 

5534355 Gy 

Stach ate ste (C4) 

KR yjaal ss) 


£1333 3Z\é 


OS sas 


jess 

i.e $$ 56 32 Habs od 
Ofro 3 hF2his \e $2254 
ais M651 G 3543 4 i351 G) 


Jy ogc 3 : 8 Gaus 
$ac hai) ath sheds Sst 
of Der soes eps 
ae) 58) oa 5 253 5\ 
Bespishorish sgh 
@,61 dene BS 31 

gdh eaghioe aiSt 28 


cal tsi} coarse air 


x aon 
Soe ee aS Wye ar S on 
S23 25h 555 14) $5 es 
2% % of'4 Sol ee Ne 
Aa 
ba Sy Oot 5 oy al Be 
s e 


Beales 
(Ep ssoik 

56 5 
3 2 Bydatl 3i3 gsi \ 


Ad # 


sri, BEG) ap sd Ggbgeh 


<B> 


Essuula 2 AL-BAQARAH Juzu 2 





be b’amazima era abo be batya Allah. apy 3 said 3 Shy as 
be he ay won a 

Lee Iiausiobioi. 
2% g* 1S 

OS sass de Bly si5 

179. Abange mmwe abakkiriza, mwalagirwa 2 ofg.2.5 S| 332164 Sigs 

okwesasuza ku battibwa mu mmwe: omwana ed fg pein ie . ey 

wa boowo ku mwana wa boowo, n’omuddu 35a) L ul b BHIG Cag) | 
ku muddu, n’omukazi ku mukazi. Naye oyo x“, & te suas 
aba asonyiyiddwa muganda we ekintu GY YI 32 a L : : 
kyonna, kale kigobererwe mu butuufu era £GSEF Gass los Iie O35 


omussi asasule gy’ali engassi lwa bulungi.* Me at gets sasnet 
Okwo nno kwe kuwewula n’okusaasira rg lasl, SV 1915 bial 


: aa o 2 & o g ar ing ! 
okuva eri Mukama wammwe. Naye OVO 22255. 55 3 Ot hE S 
alibuuka ekigero oluvannyuma Iw’ekyo, ms 


< 44¢ Lsne \ aa % 

y alifuna ekibonerezo ekirumya ennyo. SN3E S13 EUS Raz el gro 
a \# 

SY oe 2| 


180.Era mulina obulamu mu ftteeka Jols fs Cas) 3 6£4 5 
ly’okwesasuza, abange mmwe abalina . Be, 297 (Chet 
amagezi, mulyooke mwekuume. @©S pa 5555 by Gs 
ay a 
181.Mwalagirwa nti omu mu mmwe nga 26524 + ee gS cre os 
atuukiddwako okufa, bw’aba nga aleseewo 5s oo ee : na 
eby obugagga , alaamire bazadde be bombi, 2iue3J bel E55 5) 524! 
Oo 


n’ababe okugoberera obutuufu; ekyo Rie A? ve ho 0 
kikakafu ku batya Allah. C35 542LG4 33 Wi gu 


182. Naye oyo alikukyuusa oluvannyuma [7%|% 626 -(e4 seg Th 4 9% 
ne eee. chu yaliia bale aay ekibi las} <2" G aM ee 
y’ekyo kiri kw’abo abakukyuusa. Mazima %) 4325523 33301 42 433 
Allah ye Muwulizi wa byonna, Omumanyi wa o} Ao 5 3, O41 GE 4 


byonna. ore abot a4 

183.Naye oyo atya nti omulaami ayinza \45\ 37 (Sze vet On 36 323 
okwekubiira oba okusobya, kale n’atereeza | y ““. 40% 44 oe yet nt 
wakati waabwe, tabaako kisobyo. Mazima @bL\o\p atdEsS ys VWiizls eS 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 


anes LGn CHR % 
oe Ruku 23 : Ware Re G 
184. Abange mmwe abakkiriza, mulaaliki- va 25, pees E3351 Lu 
ddwa okusiiba nga bwe kwalaalikibwaabo 4, 2, 14.4% “40 L.%0G(> w 
abaabakulembera, mulyooke muyige PBS Wide : Ae! 2) | 


okwekuuma. 1 f uh 2 947 
Me FS BQ ISI 


? 


to 
> 
NX 
N 


185. Ennaku mbalirire. Kaleoyomummwe 2€% OW &23, ca Se \Z 6 


. eas 29 2, 
aliba omulwadde oba ng’ ali mu lugendo, kale ig + 8fs pee Be ey 
atuukirize omuwendo mu_ nnaku eyeleay ORB ab bi Je 3i La] pe 
ez’ oluvannyuma.Naye abo ,.- & 2, 4 4oe 


s ene F 45 S ate 
abandikusobodde mu kwewaliriza, engassi * A353 45 Goth? Oni es 


2:179: Kino kitegeeza nti engassi y’omusaayi esaana kubalirirwa mu bwenkanya era esasulwe eri 


abantu b’omufu mu bujjuvu era lwa bulungi. 





Juzu 2 AL-BAQARAH Essuula 2 





kuliisa munaku. Naye oyo akola ekirungi ku AS £445 548 3 $325 b yASotne 
lw’ obuwulize, ekyo ky’ ekirungi ennyo gy’ ali. ae nes Se ang . 


Naye bwe musiiba, kiba kirungi nnyo gye OL bE) Ao | 507 155 
muli, singa mubadde mumanyi. S a? 1 0% 


186. Omwezi gwa Ramadhani gwe gwo 2g gta 55312 31S Lae sped 
Kur’ ani mwe yassirwa nga bwe bulung’amu cae 
eri abantu era nga bwe bubonero obwetadde 4 >a los ~~ 


o” 
obw’ obulung’amu era nga ky’ekyawula ¢ j $4 Ler 5 624 ey ISeR 
ebibi n’ebirungi. Bwe kityo nno oyo mu és o 


ae 
WA 
& 
a 
S 
C. 


mmwe omwezi gwe gulisangawo, kale 4a ys Jé5 (is,288 254 bic et 
agusiibe. Naye oyo aliba omulwadde oba * apres ee ba 
ng’ali mu lugendo, kale atuukirize AGabiy te ls BY\O8S da 
omuwendo mu nnaku ez’oluvannyuma. 7,-n 94 Rn anfgens fi 
Allah abaagaliza bwangu naye tabaagaliza ~; 93) ; 2 Sig 3 “ 


» w % 4 fp 
buzito, era ababuulirira mulyooke Joab 19340 $55 SS glo eens 
mutuukirize omuwendo gw’ennaku,era 


Sa wie 2 Bete aX Ve. 
mulyooke mugulumize Allah olw’ebyo OSs SbF e555 2 nh 4 


by’abalung’amyamu era mulyooke mwebaze. 


kw’ omulaajanyi ng’andaajanidde: Kale 03145 goals highs z Lasistyles 
bannyanukule era bakkiririze mu Nze, ty oo i ag 
balyooke balung’ ame. Qos 


4 pa 3 
188. Mu kiro ky’okusiiba mwakkirizibwa Ot E33» Gaile RS oa 


okuyita eri bakyala bammwe. Bo kyambalo ,2 i 2? Ze 
kyammwe, nammwe muli kyambalo kyabwe. f 5 5k5, Oy & 4 aks ss 


Allah amanyi nti ddala mubadde mwerumya, re 0€ 37 ay \ Byers 6 AN (eS) 
kale kwe kubaddiramu n’abasonyiwa. Kale 


“ g ra GS ZS 4 
kati muyite gye bali nga munoonya ekyo Al- Ges 5 ses at C355 (eas 
lah kye yabalagira. Era mulye era munywe (2,,2 4n\7% 229 u(r anew 
okutuusa ewuzi enjeru ey’emmambya lwe G pact 9B 95-13 cl “3 r Gatts 
yeeyoleka gye muli okuva mu wuzi ee. sai 5 BS | v peas at, \ 25 & 
enzirugavu ey’emmambya.*N’ oluvannyuma 3 ant Lok 48 2, be 
mutuukirize okusiiba okutuusa ekiro, naye AES jigkSg OA Ge 


temuyitanga gye bali bwe mubanga muli mu "3% 12 nh 0% 
I’'tikaafu mu mizigiti. Ezo nno z’ensalo za 3155 4.3) we 25s x bad} 


Allah, kale temuzisembereranga. Bw’ atyo 35h8535 3 C3 J seis | Sia con 
nno Allah bw’annyonnyola amateeka geeri 4°. nA wg 7 
yonny seer Zits paul g, OsAS {su 


abantu balyooke beekuume. ese = 
Guid .GygiF TS oti g3he 


2:188. ‘Ewuzi enjeru’. Ewuzi ezoogerwako wano si ze wuzi ezikozesebwa mu kutunga 
engoye, wabula wano ekigendererwa kwe kusala kw’emmambya awo nga bugenda 
okukya. Aya eno etuyigiriza nti mu mwezi gwa Ramadhan, daaku tuteekwa kugirya nga 
emmambya eri kumpi kusala ku ssaawa nga kkumi n’ekitundu ez’ekiro. Emmambya 
bw’emala okusala, tetusaanye ate kulya daaku. Okulya nga enmambya eneetera okusala 
kirimu obwangu eri omusiibi kubanga bw’amala okulya daaku teyeebaka, wabula 
ayisaawo akaseera katono n’asaala Subuhi, n’oluvannyuma n’agenda ku mirimu gye. 


4 0% 

187. Era abaweereza bange bwe bakubu- GL (Ae ag (Ae zt & » Ge mS, ‘S) 3 
uzanga ebinfaako, kale ddala Nze ndi kumpi ‘ 3 ie Ae oA ee 5% 
nnyo. Nze nnyanukula okulaajana '>2% Boe o Ce ee 

\ 


ora “4 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 





189. Era temulyanga bya bugagga 
bwammwe wakati wammwe mu bukyaamu 
n’okubigemula eri ab’obuyinza nga 
mugenderera okulya ebimu ku bintu 
by’ abantu mu ngeri embi, so nga mumanyi.* 


Ruku 24 


190.Bakubuuza_ ebifa ku 
gy’emboneekerera. Gamba nti: Egyo 
by’ebigero by’ebiseera eri abantu 
n’ekiseera kya Hijja. Naye obutuukirivu si 
ye mmwe okuyingira mu mayumba nga 
muyita emmanju wa go, wabula 
omutuukirivu owa ddala y’ oyo atya Allah. 
Era muyingirenga mu mayumba nga muyita 
miryango wa go era mutye Allah mulyooke 
muganyulwe. 


191.Era mulwane mu kkubo lya Allah n’ abo 
ababalwanyisa, naye temusukkanga ekigero. 
Mazima Allah tayagala basukka kigero. 


myezi 


192. Era mubatte wonna wemuba mubasanze 
era mubagobe wonna webaabagoba; naye 
okubonyaabonya kibi nnyo okusinga n’ okutta. 
Naye temulwananga nabo awali Omuzigiti 
Omutukuvu okutuusa nga babalwanyisirizza 
mu gwo. Kale bwe babalwanyisanga, olwo 
nammwe mubalwanyise; Bw’ etyo nno empeera 
y abatakkiriza bw’ eri. 


193. Naye bwe beekomangako, kale ddala 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi 
ennyo. 

194, Era mubalwanyise okutuusa lwe 
wataliba kubonyaabonya, olwo eddiini 
ebeerewo ku Iwa Allah. Naye bwe 
beekomangako, olwo tewabangawo bulabe 
nate, okuggyako eri abalumbaganyi. 





@ Sha 35 gas abi S13 


pias sly achh abi S422 


On. 


@MS nats 


t 


> 

A 

> 
® 
XN 

Xu 

>? 
—\ 

> 
Ne 
‘Ee 
> 

oN 
JAN 
wi Wt 


y A} 
En % cre, sor Ao And 
sigb ey bai dain 
207%, Sw * % a4 nw 
5 eM wll S'521 

@éz AIS 
P Re, .* at - Zmnriene 
e 3. aby) we ab en5 


YS GATS pS ir Sab 96 
A bio USE OL 
Ey is, Ais higel 
getss acts | sis Gaga os 


OSH} eZ 


x 


S335) abi dus to ao sla8 5 5 
WET EEH 5 (BS 
o e 2 


O51 p20) Lgt'¥ 
Spbpshiss das E55 BS At 33 


IT & 
5 Spars 3 (ERS OFA p51 


awn A \ 
J$,dghe Oe X47 achat 


sls6li nptshi Shy a4 sls 3t 
aS5Gs 3G nash aSeew R5 
25% 237 , pase 
OSL bo) | 
Sig 


$55 5% 35 ee wy a0 35 
S5 gibi ugh Conese 
ectesbideSess 


‘ 
2 SoG 


No 


- 
wn 


Juzu 2 


2:189, Aya eno eziyiza amakubo gonna ag’obukumpanya, obulyaake, okuwa enguzi 
n’okugirya. Mu ngeri y’emu, evumirira nnyo omuwi w’enguzi n’oyo agitwala (agirya) 
nga yeeyambisa ekifo, obuyinza oba obuvunaanyizibwa bw’alina. Aya y’emu era erabula 
abo bonna abalina obuvunaanyizibwa ku by’obugagga bw’eggwanga oba 
obw’ebitongole nti basaanye okubeera abeesigwa ennyo, nga beesimbu ate nga 
beegendereza mu nkozesa y’ebyobugagga bino. 


Juzu 2 


195. Omwezi Omutukuvu gwesasuzibwa na 
Mwezi Mutukuvu, n’ebintu ebitukuvu 
bibaako okwesasuza. Kale oyo 
abalumbagana, nammwe mumubonereze 
kyenkanyi nga bw’ abalumbaganye; naye 
mutye Allah era mumanye nti ddala Allah ali 
wamu n’abamutya. 


196. Era mutoole mu kkubo lya Allah naye 
temwesuulanga n’emikono gyammwe mu 
kuzikirira era mukolenga bulungi; mazima 
Allah ayagala nnyo abakola obulungi. 


197. Era mutuukirize Hijja ne ‘Umrah ku 
lwa Allah. Naye bwe muziyizibwanga, olwo 
muweereze eckisalibwa_ ekifunika amangu; 
naye temumwanga mitwe gyammwe 
okutuusa nga ekisalibwa kituuse mu kifo kya 
kyo wekisalirwa. Naye oyo mu mmwe aliba 
nga mulwadde oba ng’alina obulemu mu 
mutwe gwe, kale yeetangirire n’ okusiiba oba 
ne saddaaka oba ekisalibwa. Naye bwe 
mubanga mu mirembe nemugenda, olwo oyo 
ayagala okugasibwa ‘Umrah wamu ne Hijja, 
kale aweeyo ekisalibwa ekifunika amangu. 
Naye oyo aliba takifunye, kale asiibe ennaku 
ssatu ng’ali mu Hijja n’omusanvu nga 
muzzeeyo. Ezo z’ennaku ekkumi enzijuvu. 
Ekyo kikwata kw’oyo aba nga ababe 
tebabeera awali Omuzigiti Omutukuvu. Era 
mutye nnyo Allah, nate mumanye nti Allah 
mukakali nnyo mu kubonereza. 


Ruku 25 

198. Emyezi gya Hijja gimanyiddwa bulungi. 
Kale oyo aba amaliridde okukola Hijja mu 
gyo, kale amanye nti tewaba bya bukaba oba 
eby’obujeemu wadde okukakwalikana mu 
Hijja. Era ekirungi kyonna kye mukola, Allah 
akimanya. Era mwesibirirenga entanda, naye 
entanda esinga obulungi kwe kutya Allah; 
era muntye, abange mmwe abalina amagezi. 


199. Temubaako kinenyo bwe munoonya 
emikisa egiva eri Mukama wammwe. Kale bwe 
muba nga mukulugguka okuva mu ‘Arafa, 


AL-BAQARAH 


Salsas iby BISA SBT 
wha oth s Plas Ed 5A) 
& doo, aot S552 15 an 
ples ab 98 Spee ee 
osusbaige cin 8 
ignl3S Soh dirt 3 3 1gaa575 


Essuula 2 


righ SiaZS G51 Sadat ys iL 4 


Obes idatedid 
ob. ab Seal ae ee 
Vegas ee aged 
sgl acaes sisges 
51 Ue » yatided ee B vals 
28 £5433 post, 
ae USES ON 2 sts 
Jy VELL esse ehangh. at 
Sai Se segta sd gh 
sis ngs Lez at gc 
ad kactegarss cl 
3% shosy aus AL ( 85h 
ae ri) bye “6 ast 


a Scoke 


rich Sites AS 
OyGh& 


wana% 


PHOS » Eas 23445 S457 esi 
$3 525 SNSES5S5 AA Eas 
Ss igiaas Gs 5 3 Sida 
651585355 cabs 2 oleg tS 
Jolly 851556 A 5 Sia 


OGY 


Essuula 2 AL-BAQARAH Juzu 2 





s 
olwo mutendereze nnyo Allah awali Mash vals abs) | Seat | if SEE > 
‘aril Harami era mumutendereze nga oY 3 x Ea (cz 5525515 


bw’ abalung’amizza newaakubadde nga se ch 56 oP 
olubereberye lw’ekyo mwali mu babuze. ei tty Sotads3 or on 


4 of 
200. N’oluvannyuma mweyiwe mu kifo BO PE Ets Saige as 
abantu. we beeyiwa era musabe ¢,24 Js Si. acts | 
okusonyiyibwa eri Allah. Mazima Allah ye 29° sare a oS BaE 5 So 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. ©) pdm) 


2 Sinha 655% 1% 
201. Era bwe mumalirizanga emikolo 134 Lees Boies \33 
gy okusinza kwammwe, olwo mujjukirenga a7 3eet\ 8 
nnyo Allah okufaanana nga bwe mujjukira =" ; Gl 3542 3 3 aa 
Se as ae ane 5 * Ss 353 oo Us Big & es b yen 

ale mu bantu mulimu abagamba nti: J) vor 

Mukama waffe, tuwe ebirungi mu nsi , kale 5 195 65 G5 Gs ss Me 3 G3) 
oyo taliba na mugabo ku nkomerero. Os 34 we 


t aA 
ws 


202. Era mu bo mulimu abagamba nti: 
Mukama waffe, tuwe ebirungi mu_nsi 
n’ebirungi ku nkomerero era tuwonye 


ekibonerezo ky’ omuliro. ® yB | Fie : 5 4 
a » ” 
203. Abo nno be balifuna omugabo olw’ebyo ay, , 3 % “4 (G» $5 a5 a5 2\ a ) s\ 


bye baakola, era Allah mwangu nnyo mu ae sp 3 
kubala. Op sits 


npnh (37 aa oh V0 
204. Era mujjukirenga nnyo Allah mu nnaku »¢ >3ine 4 Gi B ais | 95515 
ZA 


ezaabalirirwa. Naye oyo ayanguyiriza okuva .. 4% 2ek\4% Ronens 12280 o% 
e Mind mu nnaku ebbiri, kale tabaako "He IB gis Baw bs 
kisobyo; n’oyo alwaayo, tabaako kisobyo. 25 wed ga Zo 51558 \$o2 
Kino kikwata kw’ oyo atya Allah. Era mutye 2 phe ~~, a Lb 2s 
nnyo Allah era mumanye nti gy’ali gye 40) 3531 Godel $ ab iign| 
mulikung’aanyirizibwa. ® 355 Ae, 


> 


f . e of Ba? t o 
205. Era mu bantu mulimu oyoebigambo bye 3 4558 Gl4as3 &* Ue G2 25 
a A 


ebifa ku bulamu bw’ensi ebikusanyusa era ¢, '\e,b 9 “Ree(,th ye se 

n’ajuliza ne Allah kw’ ebyo ebiri mu mutima Gye as | ee 2 i‘ | 3 ‘a : 

gwe, so nga ye muwakanyi lukulwe. 4, as! (ga5 au ts C3 
” ao 2 
7 ce #4 


206. Era bw’ aba mu buyinza, azung’ana mu Saal) wessi 3 ea d33 (Ss 
% 


a 
nsi alyooke atabuletabule mu yo era azikirize »h 4 4, ® Zi noe(ens 
ebimera n’endyo; naye Allah tayagala is \5» Lis 1 SSS aEl aes 


kutabulatabula. OS (ii 2 ns 


A | 6 od 
207. Era bw’agambibwa nti: Tya Allah, A535 34 (abi % 3 43 ALS ee 3 
amalala gamutwaliriza eri ekibi. Kale ) see Be Paix oe L 
Jahannamu erimumala; naye nga kiwummulo Sho RR CQ aed ai Ba 


kibi nnyo! @% Gai ae J 


Juzu 2 AL-BAQARAH Essuula 2 


2 4 
208.Era mu bantu mulimu oyo atunda A233 (Sy bS os ws So 
obwennyini bwe olw’okunoonya okusiima seni . \ ge 
kwa Allah. Era Allah wa_ kisa nnyo eri 3575ab is. ab le (347 i | 


abaweereza. @> GaSL 

a ew x» 

a8 as Soop Zui 2s.% “Ty 

209. Abange mmwe abakkiriza, muyingire (3 ighdS\ \ gn | O33 | (a3 2 
mwenna mu kwewaayo eratemugobereranga "\?2 avs Seale 48D Fu 

buwufu bwa Sitaani, mazima ye mulabe Sy ghs | 24 v9 , =: s ~s 

wammwe wa Iwaatu. @6L3 3 ee 3S S651. ph tS | 

o 

210. Naye bwe muliseerera oluvannyuma 2.5 wo} 12% 37 EG 335 8 5 } z 

nga mumaze okutuukibwako okulabula oe, eee ae eS 

okw’olwaatu, olwo mumanye ntiddalaAllah ©) 2453 2S 2b iotigetéls 


ye Luwangula, Omugezi ennyo. 
211. Abaffe, balindayo ekirala okuggyako -‘% ahs 245sl8 q 
Allah okubajjira mu bisiikirize by’ ebire ne ba & ot Soe 
malayika n’ensonga okusalibwawo? Antieri Gass z 
Allah ensonga zonna gye zizzibbwa. = 


Ruku 26 
212. Buuza abaana ba Isirairi obubonero ga a5 5S So slo) CAT Se 
bumeka obw’olwaatu bwe twabawa? Era 4 
yenna akyuusa enneema ya Allah gs 2 : 
4 4 
oluvannyuma nga emaze okumutuukako, kale eG 3 41% 5 432 A (ehs ba 


Vr 
\ 
> 


ddala Allah mukakali nnyo mu kubonereza. 7 Te nt ee hs 

Oy Es 

; ‘ aes a aw 44 awe wd 

213. Obulamu bw’ensi bwalungiyizibwa sG3ty 3 gas | \ has SU c 4.) 
nnyo eri abatakkiriza era bajerega abo | gh whe, ee eae one 3 
abakkiriza. Naye abo abatya Allah be baliba 915421 ois be ee 4 

wagegulu waabwe ku Junaku lw’okuzuukira, 34 25) A $2 543 5° gas) oe er 

era Allah agabira oyo gw’aba ayagadde “ he) ee hooey ee 

awatali kubalirira, uy Bo Sy LE oF G5 ahs 

Ge 345% % Z 

214. Abantu bonna baali ekibiina kimu. Bwe 33 3 Sha) $281 Gs oe 

. a a w % { 
baayawukanamu, olwo Allah n’atuma $-B4)3 54558 BS ¢ ‘ 12s | 
‘ 


Ababaka abawi b’amawulire amalungi era 


a v KR 
Abalabuzi era n’assa awamu nabo Ekitabo a ga) Laas | BGS J31 
ekirimu amazima, alyooke alamule wakati ie .  94gn “8 bios 
w’abantu mw’ebyo bye baayawukanamu. adrads ipaleh less Bids 


Naye tebaayawukana ku kyo wabula abo pte $b so y1O33d 3 1a53 4553) 


* o . 
abaakiweebwa baayawukana luvannyuma eye Gee 2% pet. ghee (c 
nga bamaze kutuukibwaako bubonero’ - , Gat Seed) 27k 


obw’olwaatu, olw’ensaalwa eyali wakati _,,2 ae ei owia vie 5s Fish) 72% 
waabwe. Kale Allah n’alung’amya abo pated eghsisn? Fiat i ae 
abakkiriza olw’okulagira kwe eri ebyo 3 Sab i545, GIS ts 
eby’amazima bali bye baayawukanamu. Era natnd pie | 9\ 3% ag 
Allah y’alung’amya oyo gw’ aba asiimye eri Oo ele Gia oF 


ekkubo eggolokofu. 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 





215. Abaffe, mulowooza nti muliyingira mu 
Janna nga temutuukiddwako mbeera y’ abo 
abaavaawo olubereberye !wammwe? 
Baatuukibwako obwavu n’emitawaana ne- 
bakankanyizibwa okutuusa Mutume n’abo 
abakkiriza awamu naye lwe baagamba nti: 
Obuyambi bwa Allah bwo bwa ddi? 
Muwulirize! Ddala obuyambi bwa Allah buli 
kumpi nnyo. 


216. Bakubuuza nti kiki kye baba batoola? 
Gamba nti: Ekirungi kyonna kye mutoola mu 
by’obugagga kibe kya bazadde bombi 
n’ababo, ne bamulekwa, n’abankuseere, 
n’omutambuze. Era ekirungi kyonna kye 
mukola, kale ddala Allah akimanyi bulungi. 


217. Mulaalikiddwa okulwana, newaakuba- 
dde nga mukukyawa. Naye nno osanga 
mukyawa ekintu ng’ ate ky’ekirungi gye muli. 
Ate osanga mwagala ekintu ng’ate kibi gye 
muli. Era Allah y’amanyi, naye mmwe 
temumanyi. 

Ruku 27 

218.Bakubuuza ku kulwanira mu Mwezi 
Omutukuvu. Gamba nti: Okulwanira mu gwo 
kibi kinene nnyo, naye okwekiika mu kkubo 
lya Allah, n’okumwegaana, n’okuziyiza 
abantu eri Omuzigiti Omutukuvu, 
n’okugugobamu abagubeeramu, ky’ekibi 
ekisingako eri Allah. Era okubonyaabonya 
kibi nnyo okusinga n’okutta. Era tebajja 
kulekayo kulwana nammwe okutuusa lwe 
balibajja mu ddiini yammwe, singa 
basobodde. Naye nno yenna mu mmwe aliva 
mu ddiini ye n’oluvannyuma n’afa nga 
yeeremye, kale abo ebikolwa byabwe bya 
kufaafaagana ku nsi ne ku nkomerero, era abo 
be bantu b’omuliro, bo mu gwo mwe 
balibeera. 


219. Mazima abo abakkiriza n’abo 


abaasenguka era ne banyiikira mu kkubo lya » & 
Allah,abo be basuubira okusaasira kwa gh 


2InE 


(65 54543135 ie eee 
KSoyleos ideal 


1355335 pbs sla lel yasss 

<, 5 % 315 532531 Ssht Bs 

ae ras nee eas 
O43 8 ghis.nd 

ce 


Sroshse GU wesleas 
a” Pnean 

5 phiuisls AS 04 paaet 
Gg hSuchs pih5S555) 

ab bys ie Kes whee sod | 

ak Setusien Bec? 
Waeer pues 


sass dno 
ois i. . ou dé db 

Dalegssigetils di 
Sn ghidig i Ab, dhe abo abil x i55\3 


go fa 


Aan 
Ath) G2 Aol peesa) 


b> S: 


ae asisLaeiss3 
OS 5 as 13 5 (425 

O25 1 3 eed O23 | SL 
{ ju. Sch 1834 251554 (6 


Allah. Era Allah ye Musonyiyi ennyo, aisiSs aie resists os 7S) AK 


<e> 


Ow’ ekisa ekingi. 


Juzu 2 


Juzu 2 AL-BAQARAH Essuula 2 


220. Bakubuuza ebifa ku mwenge n’ezzaala. byewed 5 5 es \ pe £15 pjE5.5 





Gamba nti: Byombi birimu ekibikinenennyo 5. (e.g ¢» ae 
n’emigaso emitonotono eri abantu, naye ekibi oma 3) Cgas Js 
kya byombi kisingira wala emigaso gyabyo. ,{¢ “E ee g § \55 se Gy 
Era bakubuuza nti batoole ki? Gamba nti: Ku < 


BoLn A N9\% n\% ner? 
by’ensibo. Bw’atyo nno Allah bw’ annyo- sialis one £6215 12.235 
nnyola ebiragiro, mulyooke mufumiitirize es 2045 ahs 2 Ie os ) .o 


% 4 


roe Zoe» 
(63 SE255 22555 
ya af . 
221. Kunsine kunkomerero. Era bakubuuza yp 225 sas 3.553) 3 G3 wig 
ebifa ku bamulekwa. Gamba nti: Okubadda- ous. HA oF J >| Vee Lhe “3 


abiriza kirungi nnyo. Era bwe mubeetabikamu, 

kale baganda bammwe. Era Allah amanyi 5S aks 54535 sho why (25 
omutabuzitabuzi okuva ku mutereeza. Era a, ‘1 iG Ke 7 25 Ss Sys Sep 3 
singa Allah yayagala, ddala yaalibazi- © Sere 


buwalizza. Mazima Allah ye Luwangula, @ 43 An 3 : pe abi By. ie 2% oe 
Omugezi ennyo. 

222. Era temuwasanga bakazi abenkanya 5s S03 ¥. BS Shah |g SS Ss 
Allah n’ebirala, okutuusa nga bakkirizza. Era Po Px 20 aé 
omuzaana omukkiriza asinga omukazi eyen- 3 335 oBjA a 43.44% a4 J 
kanya Allah n’ebiralane bw’abangaabasanyusa ~ £24) BSF 5 a soo ne 
atya. Era temufumbizanga bakazi bakkiriza wre 2 . 
n’abasajja abenkanya Allah n’ebirala, “ie ort 52 2&8 1S <7 3 as Ho5d ae 


okutuusa nga bakkirizza. Era omuddu 

omukkiriza asinga omusajjaeyenkanya Allah asi \ akene' J 5 Ss yh on 
n’ebirala ne bw’aba nga abasanyusa atya. Abo ae 
bo bakoowoolera eri muliro,ng’ate "Allah hig x ais a” z v3 Si Ope 
akoowoolera eri Janna n *okusonyiwa 


‘ ww a” bs 
olw’ cctagino kye. Era annyonnyola Aya ze eri at OA255< 345 Ly isha) ‘3 2od)1 
abantu balyooke bafumiitirize. cog 5 aS = 
QS $3555 BAS » Cy & 
Ruku 28 é hed " 
223. Era bakubuuza ebifa ku kuyita eri sh i3s » BRA oe ae 5 


abakyala nga bali mu kusuulumba. Le ae 
nti: Ekyo kya kabi*, kale mwewale okuyita Pag gi 1155 pas >| 
eri abakyala nga bali mu kusuulumba, era ‘s S252 te od 2 nde0 #55 
temuyitanga gye bali okutuusa nga lar Gaby nee 5a 
batukulidde ddala. Kale bwe bamalanga is * 

okweyonja, olwo muyite eye bali nga Allah Mi 


0 OTS 


Ne 
bss oe Be 555 


bwe yabalagira. Mazima Allah ayagala nnyo 4 z OL Ses oe! 8 ue ve 
abeddamu era ayagala nnyo abeeyonja. @6i gk ¥ ooh 

wh 34 g 
224. Bakyala bammwe nnimiro yammwe; kale BSS5S stat ws f seat ts 


mugende mu nnimiro yammwe buli ” 44 Bae wZ ay 
wemwagalira era mukulembeze birungi | pho SDA 325, Sos cho gs BI 





2:223, Ekigambo ‘Adhan’ ( shi ) ‘kya kabi’ eky’Oluganda wano tekimalaayo bulungi 
makulu gali mu Aya eno. Amakulu gennyini amatuufu gali ‘kukaluubirizibwa’ oba 


‘kutawaanyizibwa’ okw’akaseera 


Essuula 2 AL-BAQARAH Juzu 2 





olw’emyoyo gyammwe. Era mutye Allahera .%% 4,24 z $n $4 (2 ie < ahs 
mumanye nti ddala muli ba kusisinkana naye. sere - 
Era wa amawulire ag’essanyu eri abakkiriza. @ 4 2 504 | 


225.Era temufuulanga Allah ekyekwaso ku 0% ;(¢ 3 % 40g a3 i < S45 3 
birayiro byammwe muleme kukola birungi ~~, 7 Gy } - »” - en ae £e 
n’okuba abekuumi n’okutabaganya wakati GA5 \GALA55 (gets (SA Ol 
w’abantu. Era Allah y’Awulira byonna, ye ~~" Gig no yh ve (f, 
Mumanyi wa byonna. LAE Atos 194 GS! 


~S A i Ws g 

226. Allah tabavunaana olw’ebirayiro sXGstes bu lu aks 25 BY 
byammwe eby’ okubalaata, naye abavunaana . La, Ye ae ‘ 

olw’ebyo Smitinia yammwe bye gikola mu “363 gis Wen G, as Abid S 3 


bumalirivu. Era Allah ye Musonyiyi ennyo, bn 2 GAT 
Alumirwa ennyo abaweereza be. @AAS 5 jae ab 13 
4, a — ¥ a ne fa % 
227. Eri abo abeerayirira obutayita eri Sasa, ‘ 3045 3.07. YO 
bakyala baabwe, ekiseera ekikomwako 3 gy 3 .4¢@ phe a aant 
okulinda myezi ena. Naye bwe badding’ana, abiob 526 ob: yes) pa)! 
kale ddala Allah ye Musonyiyi ennyo, oss 235528 


Ow’ ekisa ekingi. 
228. Naye bwe bamalirira ku Talaka, kale £5 4 Zab G63 Shs 119252013 


ddala Allah y’Awulira byonna, y’ Amanyi Ga \ 2 

byonna. ae Sates Ore 

229. Era abakyala abateereddwa balindirire og l Sees SELB S5 
‘ 


kulwabwe okumala ensuulumba ssatu. Naye 
pel aby: Jubwels ayo allah ee aes 

atonze mu nnabaana waabwe, bwe baba nga J » ities “44 
fair ee a nea : oY $l 51 S ah GAG 
w’enkomerero. Era mu kiseera ekyo, ba i , ’ Sf.» 
bbaabwe be babasinza obuyinza mu kubazza, 3s ye)! A oe 13 at uy ot 3. 
bwe baba nga baagadde okutabagana. , \é ’ 2 

N’abakyala balina eddembe ly’erimu ~¢ > Re hoe te pee “, Oy 
ng’ery’abasajja lye babalinako mu butuufu. Gaile 3 pide O48 NLo\\$oi5 
Kyokka abasajja basinza abakyala eddaala.Era presse ig G 15355 a5 \4 
Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo = Z 


Ruku 29 ogne Bile ays ‘ o 

230. Talaka elangirirwa emirundi ebiri; spas, SsGe S BT 
n’oluvannyuma ogwokusatu kuba kusalawo_ , 4 sX4 4 

kusigala nabo wa bulungi oba okubasiibula © '* 2, 
n’ekisa. Naye temukkirizibwa kutwalakintu 44 B1¢.%%5.2 a28 93\ (143 
kyonna kw’ebyo bye mwabawa, okuggyako Se ee 
nga bombi batidde nti tebajja kukuuma nsalo a Bs OG 
za Allah. Kale bwe mutya nti bombi tebajja Bars ee 

. rd 

kukuuma nsalo za Allah, olwo bombi egils - 4 abl 
tebabaako kinenyo kw’ ebyo omukyala by’ aba <3 4 2 
yeenunuzza nabyo. Ezo z’ensalo za Allah, kale ys gs m > a 
temuzibuukanga. Era oyo abuuka ensalo za gty, $5343 555 52 3 mts o3h5 $ 
Allah, kale abo be boononyi. - eZ 


@> 
we 
\ 
\ Ee No WN 
v\ te 
ys ve 
be fe 
\ > 
ot 2 ic 
“> is 
—_f{ 
Gat Yr f 
ge bs be 
a Gy ZN 


No 

be 

p 
tr 
‘Ce aN s 
NAY 


he 
fe 
Es 
E 





Juzu 2 AL-BAQARAH Essuula 2 
: bop neh 6% bo 6 48 ote 2 
231. Naye bw’amala okumuwa Talaka 94155 Os U2 4 Sb b 
ey’okusatu, kale oluvannyuma lwa yO #6 weke n1< “bon Z\e9% one 
omukazi aba takyamukkirizibwa nate, > a; OL -oreen ~ 
okutuusa ng’amaze kufumbirwa musajja «7(@f 9 joe eS aslo ter (Se 
mulala. Kale oyo bw’amuwa_ Talaka,olwo EB SY TAO oT 
bombi tebabaako kinenyo bwe badding’ana, 4%,\43 32 2Uss.abiSss8 Ona 
bwe baba nga bombi bakakasa nti bajja ” 2 et 4 a Sgt 
kukuuma ensalo za Allah. Ezo nno z’ensalo Oo potas, lrg 
za Allah z’annyonnyola eri abantu 
abamanyi. < ane Te, Bake ae 
232. Era bwe mubanga muwaabakyalaTalaka ORT Gadc3 Fla 2 lS/3 
n’oluvannyuma ne batuuka ku kiseera 479,55 ne sngne BPae G 
kyabwe eky’okubata, kale musigale nabo O>3>y# 51 ee OAS 
Iwa bulungi, oba mubasiibule lwa bulungi. *tr5¢,¥%40, 6 900 renters 
Naye temusigalanga nabo olw’okubalumya SsRaSh\5 5 2m Huo V5 She, 
mulyooke mwejoogere. Era oyo akolaekyo #. 7 Use ¥en even! Sten 
aliba yeeryazaamanyizza yekka. Era 5.4055 cL SREY s S88 O25 
temutwalanga mateeka ga Allah nga ,,%<¢ wes & oe he 
eky’okubalaata. Era mujjukire enneema ya 15} 5 3\53\$\> ab! aul ($3505 
Allah eri ku mmwe n’ebyo bye yassagye peliteniee ite bi cons 
muli mu _ Kitabo  n’ebyamagezi a JST 9 SUE ay | oad 


by’ababuulirizisa. Era mutye Allah; nate 
mumanye nti ddala Allah ye Mumanyi wa 
buli kimu. 


Ruku 30 

233. Era bwe muwanga abakyala Talaka ne- 
batuusa ekiseera kyabwe  eky’okubata, 
kale temubaziyizanga kufumbirwa basajja 
baabwe, kasita baba nga bakkiriziganyizza 
mu butuufu. Ekyo, alabuddwa ku kyo oyo 
yenna mu mmwe akkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero. Ekyo ky’ ekisinga obutuufu 
gye muli era ky’ekisinga obulongoofu. Era 
Allah y’amanyi byonna naye mmwe 
temumanyi. 

234. Era abakazi abazadde bayonse abaana 
baabwe okumala emyaka ebiri emijjuvu, eri 
abo ababa baagala pleininkinizs okuyonsa 
okujjuvu. Naye omusajja nannyini mwana 
y avunaanyizibwa emmere yaabwe n’engoye 
zaabwe mu butuufu. 
tazitowerezebwanga wabula ng’okusobola 
kwe bwe kuli. Omuzadde omukazi 
talumizibwanga olw’omwana_ we, wadde 
omusajja nannyini mwana olw’omwana we; 
era n’omusika avunaanyizibwa_ ky’ekimu 
kw’ebyo. Naye bombi bwe baagalanga 
okumuggya ku mabeere, nga bombi 
bakkiriziganyizza n’okuteeseganya, olwo 
tebabaako kinenyo. Era bwe muba nga 
mwagala abaana bammwe okubayonsesa 
abakazi abalala, kale temubaako kinenyo, 


Omuntu yenna 


* 

Z, Ww I \ Vi og 
Su ZabTS a SHs oS 030! 
Fn nb 0%F 9% no yh 
@o 155) AS15227 ab | 
(ne 886 Bete “ \5 
QU GAYS Gres & A315 
44 Led n\4 51% wf 

By as2.0''9)) &edorte 


Essuula 2 


kasita musasula ebyo bye mwakkiriziga- 
nyako mu butuufu. Naye mutye Allah era 
mumanye nti bye mukola Allah abiraba. 


235. Era n’abo mu mmwe abatuusibwako 

okufa ne baleka abakyala, kale abakyala 
balindangako ku Iwabwe okumala emyezi 
ena n’ennaku kkumi. Naye bwe batuukanga 
ku kiseera kyabwe ekyagerebwa, olwo 
mmwe temubaako kinenyo kw’ebyo bye 
baba bakoze ku Iwabwe mu butuufu. Era 
bye mukola byonna Allah abitegeera. 


236. Era temunenyezebwa olw’ebyo bye 
muba mweyanjuzza nabyo olw’ okwogereza 
abakazi bannamwandu oba bye mukisa mu 
myoyo gyammwe. Allah akimanyi nti mujja 
kubalowoozanga. Naye temulagaananga 
nabo mu nkukutu, wabula mwogeranga 
ekigambo ekituufu, era temumaliriranga 
kugattibwa nabo mu bufumbo, okutuusa nga 
ekiseera ekyalagirwa kituuse ku nkomerero 
yaakyo, Era mumanye nti ddala Allah oe 
ebirl mu myoyo gyammwe, kale 
mumwekuume; era mumanye nti ddala Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Alumirwa ennyo 
abaweereza be. 

Ruku 31 

237. Temubaako kinenyo bwe mutalaka 
abakazi be mutannatuukako _oba be 
mutannakakasiza mahare. Naye 
mubatonerengayo —omugagga kibeere 
ng’okusobola kwe bwe_ kuli, n’omwavu 
kibeere ng’okusobola kwe bwe kuli—nga 
mubatonera ebyeyambisibwa nga bwe 
kisaanira. Ekyo kikakafu) ku _ bakozi 
b’ebirungi. 

238. Era bwe mubawanga Talaka nga 


temunnabatuukako, naye nga mumaze 4 


okubakakasiza amahare, kale mubawe 
kitundu ky’amahare ge mwakakasa, 
okuggyako nga abakyala be babasonyiye 
oba nga oyo alinamu mikono gye obuyinza 
bw’okufumbiza y’asonyiye. Era bwe 
musonyiwa, ky’ekisinga okuba okumpi 
n’okutya Allah. Era temwerabiranga 
okuteekawo enkolagana ennungi wakati 
wammwe. Mazima bye mukola Allah abiraba. 


239.Mukuumenga nnyo ebiseera_ by’e- 
ssaala naddala essaala y'omu makkati, era 
muyimirirenga mu maaso ga Allah nga muli 
beetoowaze. 


AL-BAQARAH 


. 


‘Cin 


> 
> 


ms 
an 
\ 
> 
‘oe 


e 


GAD 


> NX 


ao 
\e: 
V 


piles set est higlar ds 

Ek ANsGsbesabs 

MAAS gelat | Biigsleis 

CAsig-b oS si B45 hs5s5G 

BGs 453 hash 25 B35 
: 


Ol wats JeEsG sassy 


No 


nm 


Behe 2a ada 


4 a. @ 
OB SSAE 9 pty 3d Gass 
4 A ‘ nw the af 
Y S.6 pA 258T 1gh55 OTS 
iS) nero 34% 2% 
Gyabids se bags 
a a nt 


<a> 


Juzu 2 


AL-BAQARAH 





240. Naye bwe mubangamu okutya, kale 
musaale ng’eno bwe mutambula oba nga 
mwebagadde. Naye bwe mubanga emirembe, 
olwo mutenderezenga nnyo Allah nga bwe 
yabayigiriza ebyo bye mwali mutamanyi. 

241. Era abo abafa mu mmwe nebaleka 
abakyala, balaamire bakyala baabwe 
okubawa ebyetaago okumala omwaka 
gumu nga tebagobeddwa mu nnyumba. 
Naye bwe bavangamu ku lwabe, olwo mmwe 
temubaako kinenyo olw’ekyo kye baba 
bakoze ku lwabwe mu pursues, Era ‘Allah ye 
Luwangula, Omugezi ennyo. 


242.Era abakazi abateereddwa baweebwe 


ebyeyambisibwa nga bwe kisaanira. Ekyo 
kikakafu ku batya Allah. 


243.Bw’atyo nno Allah bw’annyonnyola 
gye muli ebiragiro bye mulyooke mukozese 


amagezi. 
Ruku 32 


244. Abaffe, tewalaba abo abaava mu maka 
gaabwe nga bali mu nkumi olw’okwekeka 
okufa? Kale Allah n’abagamba nti: Mufe, 
n’oluvannyuma n’abazuukiza. Ddala Allah 
ye nannyini mikisa eri abantu, naye abas- 
inga obungi tebeebaza. 


245.Era mulwane mu kkubo lya Allah era 
mumanye nti ddala Allah ye Muwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 


246. Ani oyo anaawola Allah okuwola 
okulungi alyooke amuyingiwalize 
okuyingiwaza okungi? Era Allah y’akendeeza 
era y ayanjuluza, era gy’ali gye mulizzibwa. 


247. Abaffe, tewalaba ebyafa ku bakungu 
b’abaana_ ba _ Isirairi oluvannyuma lwa 
Musa? Awo bwe baagamba Nabbi waabwe 
nti: Tuteerewo kabaka tulyooke tulwane mu 
kkubo lya Allah. Nabbi n’agamba_ nti: 
Ob’olyawo mwaliba nga bwe munaa- 
laalikibwa okulwana, temuulwane. Ne- 
bagamba nti: Nsonga ki eneetugaana 
okulwana mu kkubo lya Allah ng’ate 
twagobebwa ne mu maka gaffe netulesebwa 
n’abaana baffe? Naye bwe baalaalikibwa 
okulwana, beekyuusa okuggyako abatono 
ennyo mu bo. Era aboonoonyi, Allah 
abamanyi bulungi. 


<a> 


Essuula 2 
San a|% 
5G 6EF 5 IGS sas oY 
Pne 
este dss sel 
Pi 


bp Gros as sAtSOL idyisit 
a g 
As 5G Sogicishady B85 
22 1 
aby Sf sais wl§3 58 adsl 
fy, A atae 7 
AM $95 obi Je £45 5 


sities 
ot Fe 1S ght does C3 igislSs 
Ouse hint 2, ait 
zal abi BG S58 oF 


hisbsiaé 6¢ Lh sha bts 213 
OS 545 ba Sih balS Sault 
Sais Ge Sb ci Dy 35551 


4 iS Sy -s32 351 S03 


Aieacadsld SA SG BBS 


Siegiskiegst oiine Je IE 
C3 Ish Hr G5 Gs ig Gaisistee Sr 
hase maar a 
Sigh pyle os is. Gat 
SUNS 25 ARS Ssh 11 ght o 


se 


" @BtLaL! L 


v 


S 


Essuula 2 AL-BAQARAH Juzu 2 





248.Era Nabbi waabwe yabagamba nti: 435 33 53 at b Wag Aw pis 56s 
okubakabaka, ne bagamiba ni: Ne'afunaatya 25 632 Bests B36 sk5 
eo Ae teenies Aba ally Sct 585 eels Iss 
Moa aoe omaee, oe 5s e Base 5 


amwongedde okumugaziyiza eby’ amagezi gal d 3 25585 3159 6 fen sai 


n’amaanyi g’omubiri. Era Allah y’awa , Nae, 2igton Oe Zon 5 
obwakabaka bwe oyo gw’aba ayagadde. Era 4 2 5LBS 4 Bhs sta |9 say 3 


Allah ye Lugaba, Omumanyi wa byonna. @& Sass Joy 924 \ 


a“?~,' 46 ng tn 
249, ee Nab Weebve yavae ups nti: OF 2 angio} divs Dots 
Mazima akabonero k’obufuzi bwe kali nti .w 44, ne 2 rv(Bi, pew 
mujja kujjirwa omutima ogulimu obutebe- 0% 23.35%, se a2G 38238 
nkevu obuva eri Mukama wammwe n’ebyo 
ebyasigalawo kw’ebyo ebyalekebwawo 


a 

3 wo” aw ® s 
abantu ba Misa n’abantu ba Hariina nga giant, 2S oti) negra) 4) 
Died ye ba malayika. Mazima mw’ekyo Biya Bediya al 98s o2* J! ry 
mulimu akabonero gye muli, bwe muba nga Ber, SA ein an Zo OE 
muli bakkiriza. = ores ss bye) a8 § 


cael 
Ruku 33 
250. Kale awo Taluti bwe yasitulan’amagye, &\ 5G: aia) Jc 3 56323 
yagamba nti: Mazima Allah ajjakubagezesa , , 
n’omugga. Kale oyo anaagunywamu, ddala “% 


¢ 
~~ 
: 2 ie “4 
oyo si wange; naye oyo ataligalozaako, ddala 78 ¢ #IZa 46 es aZcine. 2045 
oyo ye wange, okuggyako oyo alisenesa wor o - 3 by 
- . wt = 


ekibatu. ky’omukono gwe. Naye Sf pid ~ Bt 
baagunywamu,okuggyako abatono ennyo mu od bole (44% Phe 

bo.Kale bwe yagusomoka, ye n’abo 52% Seema ep ats 
abakkiriza abaali awamu naye, bali (353 Le 

baagamba nti: Olwa leero tetujja kusobola 
Jaliti n’amagye ge. Naye abo abakakasa nti 4 
ddala ba kusisinkana ne Mukama waabwe, > 


Nae baneeug owe | 3 ree vised i i 
kwa Allah! Era Allah ali wamu +4 bigdh Sohne 285 a3 as gus 
n abagumiikiriza. OO Bl x2 cabs 
251. Awo bwe baatala eri Jaliti n’amagye {4 56 1 ay43 2G) 13593 (55 
ge, baagamba nti: Mukama waffe, tuyiire , eg ano (4,42 1 143- 


obugumiikiriza era onyweze ebigere byaffe 555 Vywo 


> > 
‘t 
> 
e @ 
Aw 


era otuyambe ku bantu abatakkiriza. d< J aS 5B 326; 231562183 
+ 4 nF 19% 7% 
252. Kale baabawangula olw’obuyinzabwa $§\% 1554 is dbl y oy bay wrt} 
e , » $1 4, te 

ind |S oe > 


Allah ne Dauda n’atta Jaluti era Allah g py 4 
n’amuwa obwakabaka n’ebyamagezi era 42S) 2 2 é., 
n’amuyigiriza kw’ebyo bye yayagala.Era 23207059, 2187\S, 4215 
singa tekwali kukubirira kwa Allah eri #°\73>¥ 5 ae 

abantu ku bannaabwe, mazima ensi yonna Swi) ) Yet odor 


Juzu 3 AL-BAQARAH Essuula 2 


yaalitabuse. Naye Allah yenannyinikisaeri 4z Q 3358 23s Sea) 3 2 
abantu. 4 Qo 4 3, 


dro 
253. Ezo nno ze Aya za Allah zetukusomera ‘33 L& Ei shz G 12, ddd | Cons oS i Gils 
mu mazima. Era ddala oli mu Batume. A 
@oiis 5251 ou 255 
Juzu 3 


oo AS 
254. Abo be Batume, abamu ku bo 32 saacciisd 4 S14uUs 
twabasukkulumya ku balala. Mu bo mulimu 4 , ad 
Allah be yayogera ennyo nabo era n’asitula 2 dls ig vats os ‘bibs aS ides J 
n’abamu mu bo mu madaala. Era twawa (% £5 3b so 33 & Saas a2) 
‘Isa mutabani wa Maryamu obukakafu Mw, cone of 
obw’olwaatu era netumuwagira n’omwoyo Seales aanj5e onl ne 
gw’ obutuukirivu. Era singa Allah yayagala, fe 34, La & 
abo ab’oluvannyuma |wabwe tebaalirwana- a6: Ss 9+ We wil \7 78: = a 
ganye nga bamaze okutuukibwako ie 9554 4 G4. ore Tes 33 | oo 
obubonero obw’olwaatu, naye baayawuk- 


yom 


oe 


anamu. Kale mu bo mulimu abakkiriza, ne mu se.tgsiags £4 ile Gp 53 

bo mulimu abeerema. Era singa Allah on Zot rnBn ot na 
yayagala, tebaalirwanaganye. Naye Allah «Vv 96 21a sia 
akola nga bw’aba ayagadde.* lh Se ee gi legs 45 ji 33 


r 
ie “Ax ipa Sed 
Ruku 34 ou 3% 


255. Abange mmwe abakkiriza, mutoole | sisi a “\ on a ae 
mw’ebyo bye twabawa nga _ olunaku ¢,, 8%¢ % ‘ 
olutalibaamu bya maguzi oba omukwano Ax walks Big Bessa ie 
oba okuwolereza_ telunnatuuka; era La £<GEY é 14 Pury © he 
abatakkiriza be boononyi. es sagt 

Sh Bs \Z og 5 356) "3 
4 rw is 

256. Allah ye yekka. Teri musinzibwamulala 4 5D ok oe 5 \ tS ie 4a gb jay V2357 

okuggyako Ye. Ye Mulamu, Eyeebeezawo . 


oo% Gat e g ey ‘a Z i< 7 
yekka era Abeezaawo buli kimu. Takwatibwa 3 at ass 2 sas go 5 > ml 
kKusumagira wadde otulo. Byonna ebiri mu 5S uba% age BY Na Gia Y Ve 
ggulu n’ebiri mu _ nsi bibye. Ani oyo * ys ete 
awolereza omuntu. yenna mu maaso ge, plaz b dog 3k, Ls ie Rficlind, 
okuggyako olw’okukkiriza kwe? Y’amanyi nota a 29° 
ebiri mu maaso gaabwe n’ebiri emabega J ssf ss = a) het G 


waabwe; era tebayinza kwetooloola kyonna {+ a led “ 
mu kumanya kwe, okuggyako ekyo ky’aba Gy lds 5 O48 peg o% 
ayagadde. Nnamulondo* ye yabuna wonna § jou | aS i wii Ay’ ah 
mu ggulu ne mu nsi; era okubikuuma woe (oIAl Lond “40% 
tekumukooyesa; era Ye ye wa Waggulu 9$§ ricgbin 35553, Js ee) 


ennyo, Omusukkirivu. @t os % Jays 


2:254. Aya eno okutegeerekeka obulungi kyetaagisa omusomi ayimirireko ku kigambo 
‘alaa ba’dhi (ku balala) atandike ne Min-hum (mu bo), nga bwe kiri mu nzivuunula 
yaffe. 

2:256:; Ekigambo ‘Kursiyyu’ ( er ) kitegeeza obuyinza, entebe oba nnamulondo. Wano 
nnamulondo kiwa amakulu magazi kubanga kizingiramu okumanya kwa Allah, obuyinza 


bwe awamu n’ekitiibwa kye. 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 3 





257. Mu ddiini temuliimu kuwaliriza. Ddala % 


obulung’ amu bumaze okunnyonnyoka okuva 
ku bubuze. Kale oyo aneegaana Sitaani 
n’akkiriza Allah, mazima anaaba yekutte ku 
kyekwatwako ekinywevu ennyo 
ekitamenyeka. Era Allah ye Muwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 


258. Allah ye Mukwano gw’ abo abakkiriza: 
abaggya mu kizikiza okubalaza mu 
butangaavu. Naye abo abatakkiriza, 
abajeemu gye mikwano gyabwe: babaggya 
mu butangaavu nebabalaza mu kizikiza. Abo 
be bantu b’omuliro; bo mu gwo mwe 
balibeera. 


Ruku 35 

259. Abaffe, tewalaba oyo eyawakana ne 
Ibrahimu ku bifa ku Mukama we 
olw’okubanga Allah yamuwa obwakabaka? 
Awo Ibrahimu bwe yagamba nti: Mukama 
wange y Oyo awa obulamu era _ y’afiisa. Oli 
n’agamba nti: Nange mpa obulamu era nfiisa. 
Tbrahimu n’agamba nti: Kale ddala Allah 
aleeta enjuba okuva ebuvanjuba, kati ggwe 
gireete ng’eva bugwanjuba.Oli omutakkiriza 
yamumunyala. Era Allah talung’amya bantu 
bajoozi. 


260. Oba okufaanana ng’oli eyayita ku g 


kibuga nga kigudde wansi ku busolya 
bwakyo, n’agamba nti: Abaffe, kino Allah 
alikiramusa ddi oluvannyuma lw’ okuzikirira 
kwa kyo? Kale Allah n’amufiisa okumala 
emyaka  kikumi, n’oluvannyuma 
n’amuzuukiza. N’agamba nti: Omaze bbanga 
ki? N’agamba nti: Mmaze olunaku Jumu 
oba ekitundu ky’olunaku. Allah n’agamba 
nti: Nedda, omaze emyaka kikumi. Naye 
tunulako eriemmere yo n’ebyokunywa 
byo, tebinnagaga. Ate tunulako n’eri 
endogoyi yo. Era ekyo tukikoze tulyooke 
tukufuule akabonero eri abantu. Era tunulako 
eri amagumba olabe engeri gye 
tugayungamu n’oluvannyuma netugambaza 
ennyama. Kale bwe kyannyonnyoka gy’ ali, 
n’agamba nti: Ntegedde nti ddala Allah ye 
Musobozi wa buli kimu. 


EG Gis Sigh ideisi5 
5 pgs, Sake oc3 23 riplios 
$3525 Backs) p55 5B bl Soh 
AS 500 Ab 13 GS Cash easshi 
@Ate 


4 


Ee 
\ 


B4h Asighzi Ss JiQs abi 
Bos ents 
i515 5 yg Sy pol 35 
— ~~ AA 


hy, a42usT ae 


b ae 4 ae Bp Ea a 
sa 
Grp pd-j(in aror Susi 


x 
\ DV 
vv? 


‘o 
> 
ws Vv 


Ga Cv Crile. 
CA 


.G 
: i CGA GEN 
Sol 
a 5 
a $ 
pe 
NR ON 


XN 
X 


er 


c 
“ts. @ 
bx & 
\ 
vA 


E 
Va 


s\ 


C 


\ 

So 
x PX 
im 


fe 
i > 
yt 
Cx 


vs ©- CA 
Oi ea. Gn 


i AS Baldy hiisy ul 
5 oS ES ES eyes oh 


4% MD 44 
OH23 4 Kytah BTAi5 


SA Gay 


Juzu 3 


AL-BAQARAH 





261.Era mujjukire nga Ibrahimu bwe 


yagamba nti: Mukama wange, ndaga engeri 
gy ozuukizaamu abafu. Allah n’agamba nti: 
Abaffe, tokkiriza? N’agamba nti: Si kyo, 
naye nkisabye omutima gwange gulyooke 
gutebenkere. Allah n’agamba nti: Kale ddira 
ennyonyi nnya ozeemanylize 
n’oluvannyuma oteeke buli emu ku zo ku 
lusozi, n’ oluvannyuma zikoowoole; zijja kujja 
gy’oli bunnambiro. Era manya_ nti ddala 
Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. 

Ruku 36 
262.Enfaanana y’abo abatoola eby’ obug- 
agga bwabwe mu kkubo lya Allah 
ering’anga empeke emu esimbwa n’ebalako 
ebirimba musanvu, nga buli kirimba kiriko 
empeke kikumi. Era Allah y’ayingiwaliza oyo 
gw’aba ayagadde; era Allah ye Lugaba, 
Omumanyi wa byonna. 


263.Abo abatoola eby’ obugagga bwabwe 

mu kkubo lya Allah n’oluvannyuma ne- 
batagobereza ebyo bye batodde na kuko- 
mereza oba okulumya, balifuna empeera 
yaabwe eri Mukama waabwe era tebalibana 
kutya kwonna wadde tebalinakuwala. 


bisinga saddaaka egoberezebwa okulumya. 
Era Allah Yeemala, Alumirwa_ ennyo 
abaweereza be. 


265. Abange mmwe abakkiriza, temudiba- 
ganga saddaaka zammwe n’okukomereza 
n’okulumya, okufaanana ng’oyo atoola 
eby obugagga bwe olw’okulabwa abantu, 
naye nga takkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero. Kale enfaanana ye 
aling’anga olwazi oluseerevu oluliko ettaka, 
kale nelutuukibwako enkuba_ ey’amaanyi 
n’eruleka nga Ilwereere. Tebalina kyonna 
kye basobola kufuna mw’ ebyo bye bakola. 
Era Allah talung’amya bantu beeremye. 


266. Era enfaanana y’abo abatoola 
eby’obugagga bwabwe olw’okunoonya 
okusiima kwa Allah n’okunyweza emyoyo 
gyabwe, ering’anga ennimiro eri ku kasozisozi 
etuukiddwako enkuba ey’amaanyi, olwo 


Ob P54 
264.Ekigambo ekirungi n’okusonyiwa gy 


Np 


a 
“ 4 iS CLEAR a 
KB IE eS iE. Sy! 
eRe A(5 
has J b 
» 94 a 2 wh oon” 
4 BISw jor 82 Ns Son 
25S 043554 Je Je Jas | 
474 Zit awl? Z SIN 
Si a hig Gas 21 157342 51 oe 
¢ &.% me 44 
Feifcyetseecrreiics 
ns whe 4°72 b Aa @ 
E535] 355 Jase ais dept 
WS, ~ ; 
ae 2 . ww 
5 FBS G2) ta ab 1g 
an onan n FIA Ae nent ga ny Of 
beech 54515216 seals 43 
oof 2 % eacy 
tdi ods abi eiSSS ss ST 
4S non 2 


ap & Hy, i Ae 
FS ES Setoe ysl SES 5 
a 
A is 2 ar a £34 
2 SP ye, OD) 
g 4.6 
peTOUe ject. Wt day) 
& db 
gn Paty OA v 
OASE5 5,2 abi & 
at 4% 
2 BUG OSiaS 
OL holst 
21EL htc ene S954 
Sis gaBiS jaye Vass 
4 “4 § 
BASS gE 355 


a. AP 0. & Be~ 
gibt J igcl S31 au 


4% : $ S 
sisi Sabie Gs 
eS) pS 


oe 
4% 4h one 
Catan wilt AGA Cay 
G5CO18 i SS il 
. go oo °c 7 


Essuula 2 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 





n’ebaza ebibala bya yo emirundi ebiri. Ate 
nga ne bw’ etatuukibwako nkuba ya maanyi, 
n oluwandaggirize [umala. Era bye mukola, 


Allah abiraba. 


267. Abaffe, omu mu mmwe yaalyagadde 
abeere n’essamba y’emitende n’emizabibu 
nga n’emigga gikulukuta wansi wa yo, nga 
agirinamu n’ebibala ebya buli ngeri— 
n’atuukibwako obukadde ng’alina abaana 
nsonjogo— olwo essamba _ n’ekubibwa 
kibuyaga alimu omuliro n’ebengeya? Bwe 
kityo nno Allah abannyonnyola Aya ze 
mulyooke mufumiitirize. 


Ruku 37 


268. Abange mmwe abakkiriza, mutoolenga 
okuva mu birongoofu bye mufunye ne 
kw’ebyo bye tubaggyira mu _ ttaka; naye 
temunoonyangamu bibi nti bye muba 
mutoola, so nga nammwe singa bibaweere- 
ddwa temwalibitutte, okuggyako nga 
mubikkiridde bubikkirizi ku byo. Era 
mumanye nti ddala Allah Yeemala, 
y’ Atenderezebwa. 


269. Sitaani abatiisa obwavu ate n’ abalagira 

n’okukola ebitasaana. Naye Allah 
abasuubiza okusonyiyibwa okuva gy’ali 
n’emikisa. Era Allah ye Mwanjulukufu 
w’okugaba, Omumanyi wa byonna. 


270. Y’awa amagezi oyo gw’ aba ayagadde. 
Era oyo aweebwa amagezi, kale ddala aba 
aweereddwa ebirungi nfaafa. Era teri afumi- 
itiriza, okuggyako abo abalina amagezi. 


271.Era buli kyonna kye mutoola mu 

bitoolebwa oba kye mweyama mu byeyamo, 
mazima Allah akimanya. Era aboonoonyi 
tebalina bayambi. 


272. Bwe mutoola saddaaka mu _ Iwaatu, 
kale n’ekyo kirungi nnyo; naye bwe 
muzikisa nemuziwa abaavu, kale ekyo 
ky’ ekisingira ddala obulungi ku lwammwe; 
ne Allah abasangulako ebibi byammwe. Era 
byonna bye mukola, Allah abitegeera. 


sos. girs Geiss $6 6d 
Gy 23 — eee 4hn00 
ot nae 
sissies sataricon 
zsh beg 83 Eel ass 
oe ee Fenda 
tas $40) asi 
66 vastats fies 
Bees SU 5125 Saye 
oskessais Seas 8 
Liane gaz 


oe nT 
peIG Ss SF 76 skates 
PES Bio8 


gf % 0 ao 
“S “ ot "9 , ek og 
A® Awan wee 
il Pes 5 O58 
& 54 oF me n° 2 G8 
\ [Sn dk8| Gord 


a” 
vl 
B.40 ag |f 
gor 
Gn @ 
Oto> 
7 
5 54a) ahi 2% 5 o¢ 
wad 


% 

Sbibt 

3 bis 2 ASAIL 
a%Zeryp % 

Centr 


i 4 
fay 58 15 Nuad § 


loll 


\ 

AN 

> 

FE 

> 

WE 

> \pr> 
eo hes Vv ‘ vw 


> 
Ny 


fv 
@ 

VN 

. 
Rs 
ZB 


z 
Bonh 404 EAE nw ne BESTS 
ASSSSS1gRES OS sited 
41% 2% ae 
c seasies aii 35 ft 98 
7 ita an 4 
®) lwae 7 


Zap 


ies: ayy 1a 55435 gust aN 
Gigonkies i255 38 Ss 3 


6. 42 7 nh ¢ 


Juzu 3 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 





273. Okulung’ama kwabwe tekuli ku gewe; 
naye Allah y’alung’amya oyo gw’aba 
asiimye. Era eky’obugagga kyonna kye 
mutoola, kale kigasa mmwe bennyini. Era 
temutoola wabula lwa kunoonya kusiima 
kwa Allah. Era eky’obugagga kyonna kye 
mutoola, kya kubasasulwa mu bujjuvu mas 
temugenda kulyazaamanyizibwa. 


274. Saddaaka zitoolwa ku |w’abaavu 
abakugirwa mu kkubo lya Allah abatasobola 
kutaayaaya mu nsi. Atamanyi ababala nti 
beemala, olw’obutasaba. Obamanyira ku 
bubonero bwabwe; bo tebasaba bantu mu 
ngeri ya kupeeka. Era eky’obugagga 
kyonna kye mutoola, ddala Allah akimanyi. 


Ruku 38 
275. Abo abatoola eby’obugagga 
bwabwe ekiro n’emisana, mu kyaama ne 
mu lwaatu, kale balifuna empeera yaabwe 
eri Mukama waabwe; era tebaliba na kutya 
kwonna wadde tebalinakuwala. 


276. Abo abalya enkizo tebasituka wabula 
basituka ng’oyo Sitaani gw’esudde 
akajabangu. Ekyo lwa kubanga bagamba 
nti: Ddala obusuubuzi ky’ekimu n’enkizo; 
so nga Allah akkiriza obusuubuzi naye 
n’awera enkizo. Kale oyo atuukwako 
okubuulirira okuva eri Mukama we 
n’abonerera, olwo n’ebyayita biriba bibye 
n’ensonga ye eri eri Allah. Naye oyo 
aliddira, kale abo be bantu b’omuliro; bo 
mu gwo mwe balibeera. 


277. Allah ajja kusangulawo enkizo era 
agaziye saddaaka, era Allah tayagala buli 
mutakkiriza wawu , omwonoonyi.* 


278. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi nebajjumbira essaala ne- 
batoola zaka, balifuna empeera yaabwe eri 
Mukama waabwe, era tebaliba na kutya 





Zi S545 BLM aide 555 
piooi pasts Ags Gs, TE oH tt 
ssid 6 aad 23, Ky YS 
pS ds sis 5 gh 5% 

es. 5x eh 
& Vhosi 23) 1984) 
BO5S 6 eas Yoh tgs 
si by Gh Aces PAs ai 


an La a 4 nS or wo 
my 


isha Gs BGS, 


SQSL satigel sgeatisisit 

3435 ee Gis 

Syo 75.5435 Ue BAST 

OSH 5 Aza Ssagite 

oyghsVin piste Goss 

2 | ot (ZL E5556 518 RCTS) 
tye 


e 
\ 
XN 

aN 


E 


oo? 


aishehes £5 Tatgiss 
6 


ae3% sl oe alah aos 
Lang w® nw 

5. alc 6% ats (ROS te os 
a 

Bist < SG O45. gh Sy Bpsi 
O63 44 Gs 43524.) 2007 


paper ory 


25 Shh “15 ae 4\5{ 


Si Ss. sat si5 Sig Baja! 


2:277. Aya eno eraga kaati nti eby’enfuna ebyesigamizibwa ku musingi gw’enkizo ne 
zzaala ddaaki biteekwa okufaafaagana, so ng’ate ebyo ebyesigamizibwa ku musingi 


gwa zaka byeyongera bweyongezi kugaziwa. 


<a> 


APhiads 


Essuula 2 


kwonna, wadde tebalinakuwala. 


279. Abange mmwe abakkiriza, mutye Allah 
era mulekeyo n’enkizo ebadde ekyasigalidde, 
bwe muba nga ddala muli bakkiriza. 


280. Naye bwe mutaakikole, kale mwerinde 
olutalo okuva eri Allah ne Mutume we. 
Naye bwe muneenenya, olwo mulifuna 
emmaali yammwe wawu; olwo temuliryazaa- @y 
maanya, ate nammwe temulifyagaaman: © 
nyizibwa. 

281. Era omwewozi bw’abanga alina 
obuzibu, kale aweebwe akaagaanya 
okutuusa mu buwewufu. Era bwe musonyiwa 


ku lwa Allah, ekyo Ky’ ekisinga obulungi 
gye muli, singa mubadde mumanyi. 


282, Era mutye olunaku lwe muliddizibwa- 
mu eri Allah n’oluvannyuma buli omu 
alisasulwa mu _ bujjuvu ebyo bye yakola, 
era tebaliryazaamanyizibwa 


Ruku 39 

283.Abange mmwe abakkiriza, bwe 
muwolagananga ebbanja ely’ekiseera 
ekigere, kale muliwandiikenga. Era 
omuwandiisi awandiikire wakati wammwe mu 
bwenkanya. Era omuwandiisi tagaananga 
kuwandiika; kale awandiike nga Allah bwe 
yamuyigiriza. Era oyo aliko obuvunaanyizi- 
bwa bw’ebbanja y’ aba awa ebiwandiikibwa; 
naye asaana atye nnyo Allah, Mukama we 
era takendeezangako akantu konna ku lyo. 
Naye oyo aliko obuvunaanyizibwa bw’aba 
nga si mutegeevu oba nga mukosefu oba 
nga ye tasobola kuwa biwandiikibwa, kale 
omuyima we y’aba awa ebiwandiikibwa mu 
bwenkanya. Era mujulizangawo — abajulizi 
babiri okuva mu basajjaabammwe. Naye bwe 
watabangawo basajja babiri, kale omusajja 
abeere omu n’abakazi babiri mw’abo be 
mukkiriziganyizzaako okuba abajulizi. Singa 
abakazi, omu ku bo awubwa, omulala ajjukize 
munne. Era abajulizi tebagaananga kujulira 
nga bayitiddwa. Era temutendewererwanga 
kuliwandiika si nsonga ttono oba ddene, 
muliwandiike ku kiseera kya lyo ekigere. 
Ekyoky’ekisinga okuba eky’obwenkanya mu 
maaso ga Allah era ky’ekisinga okuba 
eky’esimbu mu kuwa obujulizi ate ky’e- 


AL-BAQARAH 


a a35 3 A yes 2 A ave 
OS , Bb Ssagtle 

“ary 
sptsed ngdbuebsiag hkl 


se S| reysy ors es ic 

@b1i25 
Chi Auld 325 Gislsis st ols yl4 
Se ae 


PAUSE Taree S5Je3 Sigs 


‘ 6 7% 4 g o 
G) s5B5s 5502 53 OK d)5 
ote SS ESAS OTS . Gate 
y 

@& neTaSae te 

oe 4 shes Sle of ig oS 5 
Spl aid Opa 55 Ue Hh Ig 


S85 er25€ 3H, : 


Oo 54155 


phic icie isu 
Ap B06 Ae Ast gsi dy oth, 
vhs Ech oF ods 

eats Feat of Ealhcleds 
fae n2Ke$ sis 
‘ 40 or , 
2 a% o tee 


35 
-~ 


sereon s2i8 4 def 
BGO Seb hase 
$3453 § yiias G3S¢ sols 
Ge % 5.555 OSs 2 
Ges) LS of Tabs 
2s CANE Siss is 
ZbZ05 F519 SiS 2 eas 


Juzu 3 


460 


Juzu 3 AL-BAQARAH Essuula 2 





a TT gon 
kisinga obwangu, muleme_ kutankana; \ i$ Zn4f (hase seizes OT 
okuggyako nga bibadde bya busuubuzi v} pas as a ch 4 
eby’obuliwo bye muzung’anya wakati Sebi Ss bi3\ bas -ot51 
wammwe, olwo temubaako kinenyo bwe 4%) YZ » wefet ey 
mutabiwandiika. Naye mussangawo obyjulizi “‘Y} Si 3 BS (GkU a3 | 
nga mugulaana. Era omuwandiisi &. 2anPe af 3 om (E0% 
tabonyabonyezebwanga wadde omujulizi.Era 5983 Y Ol Yh igs 
ekyo bwe mukikola, ddala bujjakubabujeemu 4 n 42 pe net n 2b (Ce 
ku ludda lwammwe. Era mutye nnyo Allah. Sob ds ae as dyn 8 e{s 
Era Allah yennyini ajja kubayigiriza. Antiera ¢ , fh iirs 7 , 42 neni e 
Allah ye Mumanyi wa buli kimu. gee es Ee ee 

SLEIN 5 SLA US SIS 51 
a °% A a 4,..9% a 
pe OLS sgb ys L3% 
‘ &% we % oho BE 
$54 19851 5.58 3548 UG 
< 2 L a dy wy 
ns se Al 55 abi 2 Zo 5 
aide 
AP 2 n({e 4 \2 ,-etZ_ an . 4 

284. Naye bwe mubanga mu lugendonga |§t25 555 ac po & 05 
temufunye muwandiisi, olwo omusingo | 4% 4446 4 ,o8651 4 #elZ 
gukwasibwe omuwozi. Era omu ku mmwe 4 Oo» AO Go End 99 


bw’ asigiranga omulala ekintu kyonna, kale 


+ 
N 
go 
Aero 
1 
y: 
— we 
vA 
S 
> 
my 
bs 
> 
AN 
> 
vo 
i x 
> 
XN 


oyo eyasigirwa azzangayo- ekyo ee roe 
ekyamusigirwa eri nnyini kyo era asaana V5 24 $3 au | 5 5 £55 (67 
atyenga Allah Mukama we. Eratemukisanga (6,2 °g 028 %e- G3 | IALS 
obujulizi. Naye oyo alibukisa, kale ddala ao 2h So ee 
oyoO omwoyo gwe mwonoonyi. Era bye je ahs| 3. & 245 ZS) 4c 
mukola Allah abimanyi. z ree eee 
PILE ao 
V 


Ruku 40 é . Zig » 
285. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna 251 G3 Se fost aba 
bya Allah. Era ne bwe mwoleka_ebiri mu git’ $247 3 wd 37 cy Gite 13 
myoyo gyammwe oba nemubikisa, era , 


Allah abibabalirako. Kale asonyiwa oyo ? LBs oaypaass £5 SEU |g pow LAS 

gw’aba asiimye era abonerezaoyo gw’aba ¥2 ‘4 yh 7 saSne 5% vie 

asalidde. Era Allah ye w’Obuyinza ku buli 4 Jé as 134% ag go pa} 

1 5 A ‘Ae 
kimu. yd 5 
4 7 


4 6 4 o 52 (- a9 % 2 
286. Omubaka akkiriza ebyo ebyamubikku- &¢ s+) J | ot Ox plo! 
lirwa okuva eri Mukama we, n’abakkiriza. » & Lz a AZ ne 55) 
Bonna bakkiriza Allah, ne ba malayika be, 3g >~ 
n’Ebitabo bye, n’Abatume be, era *%,%2% Y. 41) 22% 2% C5) 
bagamba_ nti: Tetusosola yenna mu Batume a ad DE yo ety hey 
be. Era bagamba nti: Tuwulidde era tugonze. Graaisis Soa dtt 3 Goa lor 
Mukama waffe, tusaba okusonyiyibwa okuva (tte PLA se 0% 46 
gy oli era gy’oli y’eri obuddo. AUS) 3 G35 als Le jhe Bab \3 

Ores! 


<o> 


Essuula 2 AL-BAQARAH Juzu 3 





287. Allah tazitoowereza mwoyo gwonna G5 » (45 wd 53 grea nies 
wabula agutwala nga okusobolakwagwo , Joy. ce Bo eee oe es 
bwe kuba. Gulifuna empeera olw’ebyo bye ! Ge Giz 9 ee G 
gwakola era gulivunaanibwa olw’ebyo bye 47 i303 &) 72 (58 Gs 
gwakola. Mukama waffe, totukangavvula A ie v2 bs51 eX se! 
bwe tuba nga twerabidde oba nga tukoze | Pope L855) 3 Gs 5G (37 
ekisobyo. Mukama waffe, totutikkako ~, 20. one % %e cates (4% 
buzito nga bwe wabutikka kw’abo* GS os By Ue anes. Gy 
ee He eee a ie heey SES GY C G3 33 J C55 

ye tutasobola. Naye tusanguleko ebibi 27,0 (oe, $e ibe Ane 
byaffe, era otusonyiwe, era otusaasire. Anti sesso CS pa2i5 abe bs |5 

Ggwe Mukama waffe;kaletuyambe kubantu 4%8, %2 @n eae (% lane ote 
abatakkitiza ; a aes a -. 

Soi psn & 





2:287. Wano abantu aboogerwako be bo abaaweebwa_ obuvunaanyizibwa 
bw’okutambuza_ eddiini ne babutwala ng’ ekizibu gye bali era ne babulagajjalira . 
Kino — kyaviirako abataali bayivu bulungi okubutwala_ n’okubwefuga, kyokka nga 
ebisinga tebabitegeera bulungi. N’olwensonga eyo, waasibukawo bannaddiini 
abaalina ebirowoozo  ebifunda, ab’emputtu, abatawuliriza kya balala era nga 
tebategeera makulu na bigendererwa bya kigambo kya  Katonda. Bano nno 
bageraageranyizibwa ku  ndogoyi —ezeetikka emigugu naye nga tezitegeera 
bigirimu (62:6). N’olwekyo ekigambo ‘Iswiran’(\4.2\ ) kisaana okutegeerwa mu 
makulu ago, kuba obuvunaanyizibwa bw’eddiini tebwalisaanye kutwalibwa 
ng’ekizibu omukkiriza kye yaalidduse. 


Juzu 3 


Y dace Ot) 58 


Essuula 3 


QD = 


AL-‘IMRAN 
(Yakka luvannyuma twa Hijra) 
n ¢ 10S, 4 i‘ 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oo I o> I Pleo 
ennyo, Ow’ckisa ekingi. Mey 
2. Alif Lam Mim* Om | 
£27. rae ae 
3. Allah ye yekka. Teri musinzibwa mulala @s 5) 2451.58 Ja Yas 


okuggyako Ye. Ye Mulamu, Eyeyimirizaawo 
yekka, Ayimirizaawo buli kimu. 

4. Y’eyassa ku ggwe Ekitabo ekirimu 
amazima nga _ ky’ekikakasa* ebyo 
ebyakikulembera era y’eyassa Taurati 
n Enjiri 


5.Olubereberye, nga bulung’amu eri abantu, 

n’assa n’Ekyawula (ebituufu n’ebikyaamu). 
Mazima abo abatakkiriza Aya za Allah 
balifuna ekibonerezo ekikakali. Era Allah ye 
Luwangula, Nannyini kwesasuza. 


6. Mazima tewali kyonna mu nsi wadde 
mu ggulu ekyekweka Allah. 


7. Ye y Oyo abawa enfaanana yammwe 
mu nnabaana nga bw’aba ayagadde. Teri 
musinzibwa mulala okuggyako Ye yekka. 
Ye Luwangula, Omugezi ennyo. 


8 Ye y Oyo eyassa ku ggwe Ekitabo nga 
kirimu Aya ennamuzi— ezo nga y’ennono 
y Ekitabo— n’endala nga za nnyinyonnyola 
ez’enjawulo. Naye abo abalina obukyaamu 
mu mitima gyabwe, kale mu zo 
bagobereramu ezo ez’ennyinyonnyola 
ez’enjawulo olw’okunoonya fitina 
n’okunoonya ennyinyonnyola ya zo bo 
gye baagala. Naye tewali amanyi 
nnyinyonnyola ya zo mu bujjuvu okuggyako 
Allah n’abo abakugu mu_ by’okumanya; 
bagamba nti: Tuzikkiriza, zonna zaava eri 
Mukama waffe. Naye tebafumiitiriza ku zo 
okuggyako abo abalina amagezi— 


3:2. Nze Allah amanyi byonna. 
3:4: Ekigambo ‘Muswaddigan’ ( Gj24 





* ? ~ 
a s 4and 
oe Nae 44%e nw wrth oly 
Sei SP loa Rodale 
a A 


eK ie a a ¢ @ < 
eid? eee 
s . Ae 


5 ashe G c esis 
onsahisshioS ai Sclbs 


Ade 555) Els HST esi 3h 
SENS ASIBGs Shes Be 4 
bay $s % Ossi CE Ldghes 
sntt,s Gs ops 455 
pleg 3 rediglistsiis 35ha)) 2 
eididds Py DiSz2k Sab 
Ofte pis O4 vido gbs\ osisks 


outs Sings si FyEUses 


4 ) kirina amakulu magazi kubanga kitegeeza okukakasa 


okubikkulirwa okutuufu okuli mu Prabe ebyasooka Kur’ani awamu n’okutuukiriza okulanga 
okubirimu. ‘Al-Furgan’ kitegeeza amazima nantameggwa era kitegeeza ekyo kyonna ekikozesebwa 
ng’ekipimo okwawula ekintu ekimu ku kirala. G 


<A> 


Essuula 3 AL-‘IMRAN Juzu 3 





a 2 a - nie . % * G4 
rm Abagamba nti: ene waffe, SGS5 88) 45 Cyais yy O55 
tokyamya mitima gyaffe oluvannyuma ot ‘ R964, eo, 
Hewes es 7 = SES Sc55.213 SJo5 Gio 


rey 


ng’omaze okutulung’amya, era tuwe — 
okusaasira okuva_ gy’oli;_ mazima Ggwe Oe Edi 
Lugaba. . 


10. Mukama waffe, ddala Ggwe w’okuku- S55) onli pold Eb) Gas 


ng’aanya abantu ku lunaku olutaliimu +5(l, % 2) ¢,%o 3 i o 
kubuusabuusa. Mazima Allah tamenya ©s Gi)! 2 2 ab 1 O)o4s G 


ndagaano. 
Ruku 2 aoe 2 ge fh ar nee A529 % 
11. Mazima abo abatakkiriza, eby’ obugagga e o Spar Sissi 5 


‘ w oO”, a ‘ 
bwabwe wadde abaana baabwe tebigenda 5.E2% oh \ os ee $V 19 344) gai 
kubagasa n’akatono ku Allah, era abo z’enku Gi pnke 2 
z’omuliro; @)Gu IS 55558214) 91 


he % a ae 4 vi ? 

12. Okufaanana nga abantu ba Farawo n’abo os S53 5 OSESS q! itt 
abaabakulembera abaalimbisa obubonero »¥ \2 3% 25% oti se% Sn ine 
bwaffe;kale Allah n’abakangavvula olw’ebibi “> @> = Sel se Ato 
byabwe. Era Allah mukakali mu kubonereza. Oy ing pes 215 » dud dy, 


a apr a. ow ag 
13. Gamba abo abatakkiriza nti: Mujja 5 Sykes (35a6 SE S38 
kuwangulwa era mukung’aanyizibwe eri .9 (7% -2 4 J¢ 4. ' A09% of 
omuliro; era ekyo ky’ekiwummulo ekibi Oddi yp? 24 BLO3 He 
ennyo. ees 
14. Mazima kaali kabonero gye muli mu + G@BS)\ QZ os 85) 335 
kusisinkana kw’amagye abiri, ng’eggye erimu | apy ay arr | 
lirwanira mu kkubo lya Allah n’eddala nga 6>S'3 shitty GO St 
lya batakkiriza, nga babalaba ng’ababasinga , .2° 2 
emirundi ebiri mu kulaba kw’amaaso.Naye Gh*'¢ 
Allah awagira n’obuyambi bwe oyo gw’aba 3 
ayagadde. Mazima mw’ekyo mulimu ¥** 
2 i i i 0 | Faby 
eky’okuyiga eri abo abalina amaaso. i aK Yin z 


Gu 
SW A 
Cn 


A 


eS 
t 

2? 
be 

> 

No 

AN 
\ps> 
oa 
am bx 
bt 
A \ 


it 
Cr 


en 
Ve yee 


15. Kwalungiyizibwa eri abantu okwagala ,\¢,5 
kw’ ebyegombebwa— ng’abakazi, n’abaana, : J» 
n’entuumu za zaabu ezituumiddwa, 0% Staite) 
n’effeeza, n’embalaasi ez’olulyo olulungi, «. .4- 3} 
n’ebisolo ebifugibwa, n’ennimiro. Ebyo nno 4 
by’ebikozesebwa mu bulamu bw’ensi; naye § pees] > : 
eri Allah y’eri obuddo amakula. we 


‘ 
mA 
& 


X 
> 
Xv 
> 
e 
aX 
XN 
> 
— WN 
Ca 
2? 
Ay 
> G 
wr ‘ 


WA 
2 


Ve 
an ° 


N 


2V 
Ne 
pi 
vy 
. Cr 
? 
A 
ae 
WN 
A 
o> 
ws 
wr = 


@ 

( 

& 
ke 
Et 
Ee 
wv 
on 


E 
N 
CS 
iN 
N 
ver 
C 
\bE 
q ? 
‘\ 
> 
Yo 
is 
N A? 
WO 
SN 


NA 
Xs 

> A 
be 
‘BEN 


16. Gamba nti: Abaffe, mbategeeze ebirungi 
ebisinga kw’ebyo? Abo abatya Allah 
balifuna ensuku eri Mukama waabwe 
ezikulukutamu emigga wansi wazo; omwo £ 45{<4(% 
mwe balibeera; ne bannaabwe abaatuku- seo 
zibwa, n’okusiima okuva eri Allah. Era 2b\$pat0 


Allah alaba bulungi abaweereza be, 


‘\ 


> 
s\ 
ON Ye 
e 
\ 
> 
se\ Ge = 


& 7° \ 
1G 
‘t 
t 


-\le 


‘\ 
XN 
to 


- 
i 

“E 
f 

\ 


@s 

w 

\ 

ul Ue 
KY 

.P> 

{ 

A 


< 
\oE 
GC» 
fr 3 
> 
> We 
ony 
Ws 
E 
Blo Us 


Juzu 3 AL-‘IMRAN Essuula 3 





17. Abo abagamba nti: Mukama _ waffe, Es\ G3 3 
ddala ffe tukkirizza; kale tusonyiwe ebibi z Hue Con (24,0618 
byaffe, era otuwonye  ekibonerezo Sine G35 Cz Gisac 
ky’ omuliro. 6 Gi 


Aw b 7 
18. Era abagumiikiriza era ab’amazima era § cere 5 OAS WBNS SA yal 
abeetoowaze era abatoola ku lwa Allah on nln pier tam at ps 
era abasaba okusonyiyibwa nga bunaatera ©) Gay Ly Gi ybaihes SORES | 
okukya. ot on ~y 8 oe 
19. Allah akakasa nti mazima teri musinzibwa 5 5 8X15 130% 5h S\4I byes (ts hgh 


Ss 
A a 


mulala okuggyako Ye—ne ba malayika, ¥ pel. tery ’ 
n’abalina okumanyanabo bakakasa — Allah w 233, Ae? Bplsiv asi = 


ayimiridde ku bwenkanya. Teri musinzibwa Zhe as Sp ali56 
mulala okuggyako Ye yekka, Luwangula, 
Omugezi ennyo. ; . 
20. Mazima eddiini entuufu eri Allah bwe 5 oh Say 1g rac cetie 
Busiraamu. Era abo abaaweebwa Ekitabo, ark bec SSusss Pe oss 4588) 
tebaayawukana wabula luvannyuma lwa Dror hig - 
kutuukibwako kumanya olwo ne baawukana, (3 3, G55 of (hs Ales Bas 2 
olw’obuggya obwali wakati waabwe.Naye oyo 2 
agaana okulabula kwa Allah, kale ddala aj yo ais\ $6 gi | eal $aS3 
Allah mwangu nnyo mu kubala. ee 
Ory op! 


XN 


4 a 
21. Naye bwe baba bakuwakanya, kale 9g) 3S5 E5Ls7 GS 2 gk ob 
gamba nti: Nze neewaayo nzenna eri Allah \ 2S on. %* 22 of 
n’abo abangoberera. Era gamba abo 23$5i g8fz : eid Segal 
abaaweebwa Ekitabo n/’abatali bayigirize 4 tp ou? 


o 2 ‘ ed 
nti: Abaffe, mujeemulukuse? Kale bwe gest ol » BEBO Oiey!5 
ad 


banaajeemulukuka, olwo _ banaaba est SEZ nt ee on (5-19 be | 8 
balung’amye. Naye bwe balyekyuusa, kale * Cae 193 © jorlg Sass 


Gee 


f 


oN 

ddala ggwe ovunanyizibwa kutuusa bubaka. Oral’ c 4 a, 5 Als & 

Era Allah alaba bulungi abaweereza be. vanes erate ee “> 
Ruku 3 Rear O45 4 

22. Mazima abo abagaana Aya za Allah 3 ail alk OFRG7Z O2h! vo! 

era ne bagezaako n’okutta ba Nabbi awatali ee! ag 4s th “3 4 2 hae 

nsonga era ne batta abo abakubiriza GSREa5 ge yw 3 an ie 


0 
obwenkanya mu bantu, kale bawe amawulire + (% (Oe bbe GS 3 ~ E65 £35) 
g’ ekibonerezo ekirumya. Bee 


ebyayonooneka ku nsi ne ku nkomerero, re ere 4 vite 
era tebalifuna bayambi. ‘OShys yiad ae ds JI 


io 
24. Abaffe, tewalaba abo abaaweebwa 3 hess 15551 o- ons 
ekitundu ky’amateeka? Baakoowoolwa eri , haan Ba We 
Ekitabo kya Allah kiryooke kiramule wakati oe a is e 
npanthu Qa 5 <55 25 3 fans 


\ 

a 

waabwe, naye abamu mu bo beekyuusa 34354545 oe. 3 
4 


nebakubayo mabega. 
a 


- 


Essuula 3 AL-‘IMRAN 





25. Ekyolwakubanga baagamba nti: Omuliro 
tegulitukoonako, okuggyako ennaku embale. 
Kale ebyo bye  baajingajinganga 
nebibabuzaabuza ku ddiini yaabwe. 


26. Naye kiriba kitya awo nga tubakung’a- 
anyizza ku lunaku olutaliimu kubuusabuusa! 
Era buli muntu alisasulwa mu_ bujjuvu 
olw’ebyo bye yakola, era _tebaliryazaamaa- 
nyizibwa. 

27. Gamba nti: Ayi Allah, Nannyini 
bwakabaka, Ggwe owa obwakabaka oyo 
gw’oba oyagadde era Ggwe ojja obwakabaka 
kw’oyo gw’oba oyagadde. Era Ggwe owa 
ekitiibwa oyo gw’oba oyagadde era Ggwe 
ofeebya oyo gw’oba oyagadde. Ebirungi 
byonna birimu mukono gwo. Mazima Ggwe 
w’ Obuyinza ku buli kimu. 

28. Ggwe oyingiza ekiro mu misana era 
Gegwe oyingiza emisana mu kiro. EraGgwe 
ojjaekiramu mu kifu era Ggwe ojja ekifu mu 
kiramu. Era Ggwe ogabira oyo gw’oba 
oyagadde awatali kubalirira. 


29. Abakkiriza tebatwalanga abatakkiriza 
okuba ab’emikwano mu kifo ky’ abakkiriza. 
Naye oyo yenna alikola ekyo, taliba na 
nkolangana yonna ne Allah— okuggyako 
nga mubeekuumye olwekuuma. Era Allah 
abalabula ku kibonerezo kye;* era eri Allah 
yeri obuddo. 


30. Gamba nti: Bwe mukisa ebyo ebiri mu 
bifuba byammwe oba bwe mubyooleka, 
era Allah abimanya. Era amanyi ebiri mu 
ggulu n’ebiri mu nsi. Era Allah wa buyinza 
ku buli kimu. 


31. Mwekuume olunaku buli mwoyo lwe 
gulisanga ebyo bye gwakola mu birungi 
nga bireeteddwa, ne buli kibi kye gwakola. 
Gulyegomba nti singa wakati wa gwo na 
byo waliwo ebbanga eggwanvu. Era Allah 
abalabula ku kibonerezo kye. Era Allah wa 
kisa nnyo eri abaweereza be. 





* : : ne 
Sess esc is Y ac33s 
@G Ly 
6 at 


s g Non , g 
21025) 355 silsh Suda Ys 
z aw, 


ey ofan 2 4 ? 
UBS oS. Gusip 453 7185 O% 


A 
fs 
ev 
ae 
N 
> 
1 
ww 
Ww 
. fs 
on 
G- 
Ne 
N ea 
’ 
XN > 
ti 


VN 
u 
\' 


© 
{ 
Es a 


EE 
\ 
\ ver TS 
spk 
eR 
Kal bro G 
3 AY > 
w Gs \p- 
1G; v 
WA =? 
> nn . 
Ga & 
Sfx 
Be 
_ > 
SEE 
No 
FA 
Le % 
> c, < XN 
aw ue Ay 


aS 
XN 


% 
sé 

‘\ 

> 


p> 
FE 
r) 
a> 
NON 
to 


Wr 
v 
s 
fs 
% 
Ee- 
ye 
Le 
& 
t 
vr V 
er 


> 
—N 
q 
Yo 
> 
‘e 
t. 
e| = 
wQ»y* 
— > 
> 
aro\ 
a> Pr 
we =>} ¢ 
ae G> ‘Be 
2 
Tees 


G: 
Ge & 
ro Yt 
E:- ‘\ 
—_ > 
VerN tL 
+r (UN 
Ss pS 
ay F- 
Js 
Gs: §> 
AN gv > 
wer Ay 
& 
- \s> 
- ~) 
i ¢ 
pa st 


\ 
a 
Cn 
w 
> >, ‘ « 


Bp 
— vee ‘ 
‘e > 
st 
Ba fe 
< 
N! XN 
F rN 
XN 
ee 
2 
§ ve 


Vv 


AX 
s 
XxX 


P 
\ Bel 
X 
N 
Wis 
NX 
“« 
> 
x 


: 
; 


——N BEC TEN 


ASL 
vr 
yy 
\ 
—‘\ 
PS 
> “ 
“A chs 
XN 
t- \wN\ 
es 
GA 


Ce 
CX 
By. 
Or 
be 

: 
fs 
E. 
% 

Yo 

Vo 
N 
ys 

No 


& 


© 
Vv 
fr 
vo _ 


— 


” oo & 


3:29: Ebigambo ‘Yuhadh-dhirukumullahu nafsahw’ ( scSebiSiee ) bitegeeza ‘Allah abalabula 
ku kibonerezo kye’. Kino kitegeeza nti Allah alabula abakkiriza baleme kutwala biragiro bye nga 


eky olubalaato. 


\ 


\ 





Juzu 3 AL-‘IMRAN Essuula 3 
Ruku 4 Lie Z 

32. Gamba nti: Bwe muba nga mwagala Allah, pare ok Toy: peeeyeeage wv} Js 

kale mungoberere: Allah ajja kubaagala era a ska e3 2589 . 44 ge BH 2 Sy 


abasonyiwe ebibi byammwe. Era Allah ye 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


33. Gamba nti: Mugondere Allah ne 
Mutume. Naye bwe baneekyuusa, kale 
bamanye nti ddala Allah tayagala batakkiriza. 


34. Mazima Allah yalonda Adamu ne Nihu 
n’abomu maka ga Ibrahimu n’abomu maka 
ga ‘Imrani ku bantu bonna. 


35. Abo ly’ezadde ery’enda ya nnakalaama. 
Era Allah ye Muwulizi wa byonna, Omumanyi 
wa byonna. 


36. Mujjukire nga muka ‘Imrani bwe 
yagamba nti: Mukama wange, nze neeyamye 
gy oli kw’ekyo ekiri mu lubuto lwange ” 
kibeere ekiweereddwayo gy’oli. Kale kkiriza 
ekiva gyendi. Mazima Ggwe Muwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 


37. Awo bwe yamuzaala n’agamba nti: 
Mukama wange, mmuzadde naye wa 
buwala, so Allah y’eyali asinga okumanya 
gwe yazaala. Era ow’obulenzi gwe yali 
alowooza tafaanana na wa buwala gwe 
yazaala. Omukyala_ n’agamba nti: Era nze 
mmutuumye erinnya Maryamu era nze 
mmwewogomya gy’oli n’ezadde lye okuva 
eri Sitaani agobaganyizibwa. 

38. Kale Mukama we n’amukkiriza 
okukkiriza okulungi era n’amulera okulera 
okulungi, n’afuula Zakariyya omulabirizi 
we. Zakariyya buli lwe yayingiranga gy’ ali 
mu kisenge, yasanganga w’ali ebigabulwa. 
N’agamba nti: Owange Maryamu, bino 
obijja wa? N’agamba nti: Bino biva eri 
Allah. Mazima Allah agabula oyo gw’aba 
ayagadde awatali kubalirira. 


39. Awo ne Zakariyya n’asaba Mukama 
we n’agamba nti: Mukama wange, mpa 
ezzadde eddongoofu okuva gy’ oli; mazima 
Ggwe Muwulizi w’okusaba. 


40. Kale ba malayika baamukoowoola 
ng’ayimiridde asaala mu kisenge nti: 


as “Ole ee 


noha a ad 4 

3555015 Bb 32515 2th gases 
‘ b 61% 
OB pO dg ¥ebiS 

4 ~ ‘ o 
N38 1498 5.25) Rosi ah! GL 

a Fihia a “\f yn 
Ooo GEO>+6 519 256y) 
pe 4 bt hs 43.05 % Sud 
a 
OfALE abgs 


at Zn wt4A\aA 


LSSSE G56 ae Shale SES) 
Bg REISS tt 293 CI 
OAS aL Bi S5 Sf 13) 


2 SOIT G23 sis 
So bacbiley pleas a 
(arte dysdd % sat swe 


44602 ‘ A 
4533 5éL Ghrst Sy 32352 


{e 


Zan 


<a> 


Essuula 3 


AL-‘IMRAN 





Mazima Allah akuwa amawulire ag’essanyu 
ag’okuzaala Yahya, ow’ okutuukiriza 
ekigambo ekivudde eri Allah era 
ow’ ekitiibwa, omwekuumi era Nabbi ali mu 
batuukirivu. 


41. N’agamba nti: Mukama wange, nnaafuna 
ntya omwana nga mmaze okutuukibwako 
obukadde ate nga ne mukyala wange 
mugumba? Malayika n’agamba nti: Bw’ atyo 
Allah akola nga bw’aba ayagadde. 


42. N’agamba nti: Mukama_ wange, 
nteekerawo akabonero. N’agamba nti: 
Akabonero ko, tojja kwogera na_ bantu 
okumala ennaku — ssatu, okuggyako 
okukozesa obubonero. Era tendereza nnyo 
Mukama wo era omugulumize enkya n’eggulo. 


Ruku 5 
43. Era mujjukire nga ba malayika bwe 
baagamba nti: Owange Maryamu, mazima 
Allah yakulonda n’akutukuza_ era 
n’akulondoba mu bakazi b’omulembe gwo. 


44. Owange Maryamu, gondera Mukama 
wo era ovuuname era osinze Allah awamu 
n’abo abasinza. 


45. Ebyo by’ebimu ku mawulire amekusifu 
ge tukubikkulidde. Era Ggwe tewali nabo 
bwe baali nga bakasuka obusaale bwabwe 
okweraguza bamanye ani mu_ bo 
anaalabirira Maryamu, era tewali nabo nga 
bakaayana. 


46. Awo ba malayika bwe baagamba nti: 
Owange Maryamu, mazima Allah akuwa 
amawulire ag’essannyu ag’ekigambo ekiva 
gy’ali eky’omwana erinnya lye Masiihi, 
‘Isa, mutabani wa Maryamu, ow’ ekitiibwa 
ku nsi ne ku nkomerero, era aliba mw’abo 
ab'oku lusegere lwa Allah. 


47. Era alyogera n’abantu mu buto ne mu 
kusajjakula, era aliba mw’abo abatuukirivu. 


48. Maryamu n’agamba nti: Mukama 
wange, ndifuna ntya omwaana nga 
sikooneddwako musajja yenna? Malayika 
n’agamba nti: Allah bw’atyo, atonda nga 
bw’aba ayagadde. Era bw’asalawo ekintu, 


4 Yai oT fo, a 412 

Siro ce rel predre ser areyes ic 
4 la 4.74 

3.1 SSS Gi S43 6 Biche % 
~v* o Pa 2¢,% 

SbDL ees HS E555) 


A 


Babs isihs Lats 


ee 
penrenraty ly Eto 2 Zs 
SANTO BY paises Tes 


2. hie ALE dRG 
bags sSESSG 45 oe res 
OS ssh 5) 


©) 3538 BKlsi 56! 31 
a, asses Lose a 


A Si bas 25 5535 Ais 
OL IS25 85-55 


YE 


A 


wf 
53 4GS3 rashid 5 HAS 
Odds a 
4B5 fon Ike deu on TE 
(ARGS 3N3¢ & rstejsesG 
- Ss : z 
G Sas abs ois J6 53 


<e> 


Juzu 3 AL-‘IMRAN Essuula 3 





kale agamba kigambe nti: Ba! kale ne kiba.* @b33 os 
4 2 t a w 
49. Era alimuyigiriza Ekitabo n’eby’amagezi Ss Ii5 c5$5\ 441355 
ne Taureti n’ Enjiri; 4 Le : 33 
‘ : aa pin Mig Mah ar A Rear oy ¢ 4 
50. Era aliba Mutume eri abaana ba Isirairi, 5% ey 8 o slfunh (AF OU gs. 53 
alibagamba nti: Ddala nzize gyemuli ,» ' 


DAES oS ww eee 
n’akabonero akava eri Mukama wammwe, BSG 5533 os PESTA CIES 
ddala nzija kubabumbira mu budongo 22 67% aa gE e A 4253 009 
ekifaanana n’enkola_ y’ennyonyi, kale Peasliys i = 7 tee 
nkifuuwemu omukka; olwo kifuuke ekibuuka @ x 
olw’okulagira kwa Allah. Era nzija kuwonya = 4 

y> 


\ A aS 
abatalaba n’abagenge era nzuukize abafu yd O5e asthe aes) 
olw’okulagira kwa Allah. Era nzija a) e3 Zig (- rbx5 
kubategeeza bye muba mulya ne bye muba G @ OS eG, 2 15 97 gu 
mutereka mu mayu gammwe. Mazima 4\)3(3 3) ry ASs 343 (310% £355 
mw’ebyo mulimu obubonero gye muli, bwe  ~ , = 7 228 ad oe J 4) ’ 
muba nga muli bakkiriza. CO rains 56 SS e135 a3.) 
% s he 
51.Era  nze  mukakasa_ w’ebyo pel. 1G ses JoAsSG 3225 


ebyankulembera mu Tauréti, era nzija wry, 5 uo, 4 non e4e Wye 
kubakkiriza ebimu kw'ebyo bye s<peaydG Wiest Joy 


¢ 
mwaziyizibwa; era nzize gye muli , 2G X99 oF fi, Ke; B 3 
n’ okulabula okuva eri Mukama wammwe; = - aaa a * 
kale mutye Allah nange mumpulire. Qw $452154 | 
w \ S 
52. Mazima Allah ye Mukama wange era ,$$342 (3 pen 495033 4104 
ye Mukama wammwe; kale gwe muba naan 4) 


gon 4 
musinza yekka: Lino ly’ekkubo eggolokofu. Oyeeses xe 


2 no A o awe 
53. Awo ‘Isa bwe yategeera obutakkiriza fo 5 38) | pteg is, GST (sib 
bwabwe, n’agamba nti: B’ani abanannya- 7 
mba mu kkubo lya Allah? Abayigirizwa 
nebagamba nti: Ffe bayambi ba Allah. . 4% 
Tukkirizza Allah era kakasa nti ddala tuli ~*~ t 
bajeemulukufu. @d¥LZEL 


54. Mukama waffe, tukkirizza ebyo bye (4224 j\lZ54% Sse SE \e=| (4s 
wassa era tugoberedde Omutume. Kale Os x! ae) a5 


tuwandiike mw’abo abawa obujulizi. @oi nab zo (este 3 
o 


4 \ Z 4 
55. Era abalabe be beekoba, ne Allah ne- SS uty 3 ads | 5543 335% 5 
yeekoba; naye Allah y’asinga abeekobi bonna. St 
Ruku 6 , 2 ~ ' 1 ee 4, ws 
56. Mujjukire nga Allah bwe yagamba nti: 5 J 4) Gunde, 281 SS s\ 
Owange ‘Isa, mazima nze w’okukufiisa era 7 , sf s. wipe ee 
. . 5 ys | ‘ S 5 
nkugulumize gyendi era nkunaazeeko enziro wes 7 ro 
eva eri abo abatakkiriza era nzija kussa 40% Z\ns-Bo 9% 3 
abakugoberera waggulu w’abo abatakkiriza, S33 Bass Sloe shideGsi 
3:48: Ebigambo ‘Ba! kale ne kiba’ tebitegeeza nti ekiragiddwa kibeerawo mbagirawo. Enkola ya 
Allah eri nti bw’alagira nti Ba! olwo ekintu ne kitandika okuba nga Ye bw’akyagala. 


<a> 


Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 3 





okutuusa ku lunaku 1w’okuzuukira; 
n’oluvannyuma gyendi y’eri obuddo 
bwammwe, kale ndiramula wakati wammwe 
mw’ebyo bye mwali mutakkiriziganyaamu. 


57. Naye abo abeerema _ ndibabonereza 
ekibonerezo ekikakali mu nsi ne ku 
nkomerero,era tebalifuna bayambi. 


58. Naye abo abakkiriza nebakola ebikolwa 
ebirungi, kale alibasasula empeera yaabwe 
mu bujjuvu. Era Allah tayagala boononyi 


59. Ebyo bye tukusomera by’ebimu ku 
bubonero n’okujjukiza okw’ amagezi. 


60. Mazima embeera ya ‘Isa eri Allah 
efaananira ddala n’eya Adamu. Yamutonda 
mu ttaka, n’oluvannyuma n’amugamba nti: 
Ba! kale n’aba. 


61. Gano ge mazima agavudde eri Mukama 
wo, kale tobeera mw’abo ababuusabuusa. 


62. Kale oyo alikuwakanya ku ye nga omaze 
okutuukibwako okumanya,kale gamba _ nti: 
Mujje, tuyite abaana baffe n’abaana 
bammwe, n’abakyala baffe ne bakyala 
bammwe, n’abantu baffe n’abantu bammwe; 
noluvannyumatusabe n’obumalirivu; kale 
tusse ekikolimo kya Allah kw’ abo abalimba. 


63. Mazima kuno kwe kunnyonnyola 
okw’amazima. Era tewali musinzibwa mulala 
okuggyako Allah. Era ddala Allah ye 
Luwangula, Omugezi ennyo. 


64. Naye bwe beekyuusanga, kale ddala 
Allah abatabuzitabuzi abamanyi bulungi. 


Ruku 7 
65. Gamba nti: Abange abantu b’Ekitabo, 
mujje eri ekigambo eky’enkamunkamu wakati 
waffe nammwe: Nti tuleme kusinza yenna 
okuggyako Allah, era tuleme kumwenkanya 
ne kyonna, era abamu mu ffe baleme 
kufuula balala bakatonda ebbali wa Allah. 


se 2 és a 1 ~ 24 n.® 
CSS -Acuw asus 
as i. e A ine a 
si EG ss $3.5526 G é fay 3-8 
athe ., 
ike aashels yirossh ws 
If (68 ee St eots ies 4. 
SBLBBSVGG IGA 
\ 


epi lee 5 scl 255 615 
bast 3 Bt \5 SETS Bytes 
@sdg 

Sia Sebi SS5auh 
@AS) 


wis oe LE 
O33 
Mojoeseesl 

Sotsh Gssrboas SEK gs 
scarp iss Js oii 
SEcBia siete gsb less hh 
5S Sass Liss $ osc 
Oi ee 
G25. G3) AL BIGL SL 
Sayali si ab Sy 3a gy 
OSS 

OSL ysl 

523% Jj ES 55 Ia ds 
Fy saa WY kiss Che cigs 
Shs TSC ay SS IS ct 


‘ w Bo A eZ 2 A 
rgb gh oS G15 sg Bb 


x 


+ 


4 
\e 


Juzu 3 AL-‘IMRAN Essuula 3 





a %, 
Naye bwe beekyuusanga, olwo mugambe et 134 4 i | lg gas ips & 5 
nti: Mubeere bajulizi nti ddala ffe tuli % Beas 
bajeemulukufu. @O 5o4 


4 a @ ann 
66. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, Iwaki am SISOS St SEU 


mukaayana ku Ibrahimu so nga Tauréti 2 % a Soe: Meee Tate oS 
n’Enjiri tebyassibwa wabula luvannyuma ¥ loa asd) pls > Weg 
lwe? Abaffe, temukozesa magezi ? QS NePSIe \ ot pest oe 


yea 2 MBIT PATS 
one no iw {” ‘ Now ® 
67. Kale mmwe muumwo abakaayana IG wasG,S 


kw’ebyo bye mulinako obumanyi. Naye 74% ae ond TH? A % 6 
ate Iwaki mukaayana ne ku bye mutalina at Ga “ 


kye mubimanyiiko? Era Allah y’amanyi Jo5 37 $g1a7ats 52h ao 3 


byonna, naye mmwe temumanyi. © 4 i) 4.2 

265% n27 pn ing OK 

s Dear aan teyali Muyudasya ee v5 2. > ote. ane 2b . G 

mukulisitaayo, naye yali mwesimbu nga 4,(4) a 8i%n ee aon 6 SS 516 95 

yeewaayo yenna eri Allah era teyali mw’abo SG Lastigss oy a 2 eb es 

abenkanya Allah n’ebirala. @3 £ Si AN525 ig 
¢ O, 44% 

69. Mazima abantu abasinga okuba ku $33, Zhe yh w idl ol 
lusegere Iwa Ibrahimu be bo abaamugoberera, as a” 4 2% 4s onp% 


i abe ono, a abakkiriza. Era Allah ye +19 ae SESS S158 te 
ano gw’ abakkiriza. @o : ER asad 13 \3 


70. Era ekibiina ekimu mu bantu _b’Ebitabo 9 5 as \ iBT lon ee ws 3 


beegomba nti singa bababuzizza; naye Ba 
tebabuza mulala wabula beebuza bokka, naye 3 33 4 Anse Pils 265 


tebategeera. OS $3 ake hate 


71. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, Iwaki LS 55 a5 $2554 os ds G 
mugaana obubonero bwa Allah ng’ate mmwe va ote che 


bajulizi ku bwo?. Oo s at ee p35 o¢ gis \ 
72. Abange mmwe abantu_b’Ekitabo, Iwaki $3) 1S ee ‘ Tee sta 
mutabikatabika amazima n’obulimba ». 7, fs oe dL 
nemukweeka amazima ng’ ate mumanyi? pss\5 O5suss 5 9 ge ads 


eee 


OS ag 
Ruku 8 
73. Era ekibiina ekimu mu bantu b’E kitabo SSI Bat oe 54518 E56 


kyagamba_nti: Mukkirize ebyo ebyassibwa we 

kw’ abo abakkiriza mu matandikwa g’emisana, ate \95 A 1o4 psec sSLighs 
mugaane ku nkomerero yaago; osanga A 

balikomawo; wor e ei i 8541! 5 aia: 3 


agoberera eddiini yammwe. Owange ggwe 02 4 i 
Nabbi, gamba nti: Mazima obulung’amu See Teabist&u rah 


<B> 


74, Era temukkirizanga yenna okuggyako oyo aa > a 3 c4N rst 5 Sai5 Ys 
% 
os 


Essuula 3 AL-‘IMRAN Juzu 3 


obutuufu bwe bulung’amu obwa Allah Oyo 4 %&129 07 eae iS 7 bas 27 
akola nga hwrdbar asiimye. Ekyalibadde Bo ad yA A29! ce — 
ekituufu, mmwe kukkiriza nti n’abalala nabo poto\ y% Adal S1 A538 3 55 be 
basaanye Sate Pugin Sd , Bis 2 
nga mmwe bwe mwaweebwa olubereberye.Bwe (AZ 4 i 

Gabe bwe_ kityo, olwo mumanye nti baba Boe pay |9ab0| 9 us Liha oe ded 
bajja kuba batuufu okukaayana nammwe mu 
maaso ga Mukama wammwe nti bo 
tebaaweebwa_nijigiriza. Gamba nti: Emikisa 
gyonna giri mu mukono gwa Allah, agigabira 
oyo gw aba asiimye. Era Allah ye Lugaba, 
Omumanyi wa buli kimu.* 





: pe ie Plae 9S wt ne Agle, 

75. Alondera okusaasira kwe oyo gw’aba als\9.7Lia W* diompyy ie 
asiimye. Era Allah ye Nannyini mikisa eesti 8 af * 
emisukkirivu. Ose B\9 \95 
sins : te AScle of 3 Wisté = 

76. Era mu bantu b’Ekitabo, mulimu oyo 2Uatg,aie oro | bm! 
gw’oteresa emitwalo n’agikuddiza. Ate era pn teten, Bad 2 Zit, oth 
mu bo mulimu n’oyo gw’oteresalupiiyaemu aia Golo ne? 7 ely 1 53a. 

we 


n’atagikuddiza, okuggyako nga oluddewo 2 ap (iB. 21 a% 
nga omwesimbyeko. Ekyo lwa kubanga = GY ly 


bagamba nti: Tetunenyezebwa kw’abo ,a4{\% «9 394% Zin. (eee Tz 

abatali bayigirize; era boogerane ku Allah va pA ge: els = Ge Reis 
’ * : nw oy a 4 

eby’obulimba nga bamanyi. 97 diy Ay, 3 as ot 

. w a et 

bb > S3S) ob JF De 

@35bez 

Pe L oie bB.e nw bnvae'y 

71. Ddala oyo atuukiriza endagaano ye 4h) q lV 25 15y 4040 510° 4 

era neyeekuuma, kale ddala Allah ayagala ond ye 9 

nnyo abeekuumi. , S OpErel| oe, 
4 4 Ae whe nw we oy m 

78. Mazima abo abawaanyisa endagaano 9 gb| +64 Os aZ o435 lol 

ya Allah n’ebirayiro byabwe mu muwendo _¥¢ 4,"T 5 4.1% (46% 1 1.0% 

omutono tebaliba na mugabo gwonna ku vou 2 as bs gil 

Sd 0 


nkomerero, ne Allah talyogera nabo wadde 43 1é 
talitunula gye bali ku lunaku Iw’ okuzuukira, ree 4 oo tante 
era talibatukuza; era balifuna ekibonerezo ASntd \B med bio sais 


¢ 
: ISG KAN Ihe nn AB So 
ekirumya ennyo. Ome NE 5459 Gh NS 
a “a 4 


a so 
79. Era ddala mu bo mulimu abamu pce mrel icy Sas yiadeds \5 
abanyoola ennimi zaabwe nga basoma : 
Ekitabo, mmwe mulyooke mubibale nti » : : Ses 
bigambo bya mu Kitabo, songabyo si bya $4 G5) $23 3-GSGj Gs 9% 
mu Kitabo. Era nebagamba nti: Ebyo byava b 4 BG 

eri Allah, so nga tebyava eri Allah; era rgd | pig we : 

boogera ku Allah eby’obulimba nga bbs S3Ssiab 


: Je Seles 5 
bamanyi. 


a 
aap id 
OMS goteg 
3:74: Kino kiraga nti Abayudaaya tebaalina kibakaayanya na Nabbi Omutukuvu (s.a.w) kubanga bye 
yaweebwa by’ali tebiri ng’ebyo bye baaweebwa. Abasiraamu baba butaweebwa njigiriza okuva eri 


Allah, baalikaayanye nti Allah yeekubira eri bantu ba Kitabo. N’olwekyo, Abayudaaya okwekwasa 
obutafaanagana bw’ enjigiriza zombi, si kituufu. 





Juzu 3 AL-‘IMRAN Essuula 3 





\ - . 
80. Tekibangawo eri omuntu yenna Allah by | nase oi ee 4 of G 
okumuwa Ekitabo n’ebyamagezi n’obwa ; 

Nabbi, oluvannyuma ate n’agamba abantu 


nti: Mubeere basinza bange mu kifo kya 4, ay a me (o_abat z 

Allah; wabula abagamba nti: Mubeere gly > oslo! 3 v2) 

baweereza ba Allah abeesimbu gy’ali osfa, (¢ asa sf S53 ics A ea\3 

kubanga mmwe muyigiriza Ekitabo era “9,5 (7 ae . a's a 2 

kubanga mmwe mukisoma. pS G5 Pigs! & got 
Ben DIRS 
Qe gu — 

aT on 2 be 


A 
81. Era tayinza kubalagira nti: Mutwale ba Bassi oa Si fete \y 5 
malayika ne ba Nabbi nti be bakatonda. 4 1 9p ptot wientow Bie 
Abaffe, ayinza okubalagira obutakkiriza posh 525 G51 orgs ls 
ng’ate mumaze okuba abajeemulukufu? OS 5 2 4 “ é pies | S35 


(20> 


ah 


Ruku 9 » © ace, bog 40 o 
82. Era Mujjukire nga Allah bwe yatwaala GA. | 6 Gh. Bd) deem i S18 
endagaano ne ba Nabbi ku lw’abantu bonna , 25 3 ba nw nb 2 ag! es 
nti buli lwe nnaabawanga Ekitabo dof 3 wee a7 | ae 
n’eby’amagezi, oluvannyuma munajjirwanga (,¥ fu 47% Fne4nZoele oe 
Omutume ow’okukakasa ebyo bye muli isd vr vo ae : fn a 
nabyo, kale muteekwa okumukkiriza era %@ (%» 99¢fe, S35 Sti ag oa 
muteekwa okumuyamba. N’agamba oii: 56.4 2 5 


ry 


oo 

' A ag 
Mukkirizza era munaakwata endagaano yange 4/5 Uist 5 4 \: ee 15 ; \Z 
ku kyo? Baddamu nti: Tukkirizza. N’agamba Me yeh ge yoiae a a one - 
nti: Kale mubeere bajulizi, nangendi wamu Gis |§x¢86 J 6.6 53 | iss 


nammwe mu bajulizi . @4 Sy ABN Ges Z ee 
2, 2 S ws 
ad ‘ 
83. Kale oyo alyekyuusa oluvannyuma BS SMj MK eyds a53 53523 
’ ‘ 1A 
lw’ekyo, kale abo be bajeemu. @o rd i 3h 


84, Abaffe, bo eddiini etali ya Allah gye ZL 


baagala, so nga bonna abali mu ggulu ne ¢\4,4 ont? 4 44 o <w 
mu nsi Ye gwe bajeemulukukiramu kweyaga- 9 G BIIM3e gol 1S or 
lira ne mu buteyagalira era gy’ali gye @S 525 he a4 Us one 
balizzibwa? a 


85.Gamba nti: Tukkiriza Allah n’ebyo B4 QE S4CsabUl ids 
ebyassibwa ku ffe n’ebyassibwa ku oS. ~~ Pare 
Ibrahimu ne Isimaili ne Isihaka ne Ya’qubu 9 jMast)325-b}7) Je Jy 
nabazzukulu, n’ebyo ebyaweebwa Musa ~— ok Ba ag 
ne ‘Isa ne ba Nabbi nga biva eri Mukama 24 ECs 15 Bs 5Eet 5 Bae 


| 

ao . a 

j 4% S NV andornr 

waabwe. Ffe tetusosola yenna wakati mu 4 2 Sst S \5 Whe Sighs c 3 
bo, era twewaddeyo gy’ali. cane Cae = oh. o 
a . Pd a= wes a ww 

951A d= 1Od4 Ob eee 

2 26 ae 

were » a1ZlFn Kindien 4B ntn 7% 

86. Era oyo anoonya eddiini endala etali 43 Vesti niheatio- 5 
ya Busiraamu, terimukkirizibwako; era oyo Age yl 4 72 443 Is 54 
ne ku nkomerero aliba  mw’abo 79 SYNG oe ‘ 


. \ 
abalifaafaaganirwa. 54 yes! 


Essuula 3 


AL-‘IMRAN 





87. Kale Allah alung’amye atya abantu 
abeerema oluvannyuma lw’ okukkiriza 
kwabwe n’okukakasa nti ddala Mutume J 
wa mazimaera nebatuukwako n’obukakafu 
obw’ olwaatu? Era Allah talung’amya bantu 
bakozi ba bibi. 


88. Abo nno empeera yaabwe eri nti ddala 
be balibaako ekikolimo kya Allah n’ekya ba 
malayika n’ekyabantu bonna. 


89. Omwo mwe balibeera. Tebalikendeereze- 
bwa ku kibonerezo wadde tebaliweebwa 
kaagaanya; 

90. Okuggyako abo abalibonerera 
oluvannyuma lw’ebyo era ne batereerera 
ddala. Kale ddala Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

91. Mazima abo abeerema oluvannyuma 
Iw’okukkiriza kwabwe nate nebeeyongera 
mu kwerema, okwenenya kwabwe 
tekulikkirizibwa era abo be babuze. 


92. Mazima abo abatakkiriza era ne bafa 
nga beeremye, kale yenna mu bo ne 
bw’alyenunula ne zaabu ejjuza ensi yonna, 
tekirimuggyibwako. Abo be balina 
ekibonerezo ekirumya era tebaliba na 
bayambi. 


Ruku 10 
Juzu 4 
93. Temuyinza kufuna butuukirivu okutuusa 


Iwe mulitoola kw’ebyo bye mwagala. Era 
kyonna kye mutoola, mazima Allah akimanya. 


94, Eby’okulya byonna byali bikkirizibwa 
eri abaana ba Isirairi, okuggyako ebyo Isirairi 
bye yeziza ku lulwe olubereberye nga Tauréti 
tennassibwa. Gamba nti: Kale muleete Tauréti 
mugisome, obanga muli ba mazima. 


SARS US abs ad Bee 

SASS Hoh segi Gay 

4 oo 4 gti poste tie 
y 2b) 9 pe as ~~) 
OG gtb 13 5s 43, 

Sis agile ei aalitg £us 


CreMIeltslL Paeses 5 
gI%e Ale, 42352 > nes 


Gosh shserial 
32ys pt be IG Sesh Sy 
Osos fstab bbs | S405] 


a Gay Laan 318, 
Sead oS siSi98 5h186 
ood luind & Bushs 
Sb25 £51550 5155a5083515) 

252 bg kt te Se 
Peers E55 1655 ares 
So psleasts SSSR & 


shat Re ds SSulGtot-4 


nt ee pA E 56 21% 


Oke ab h SG 
J St, Oo” pk dé 
aise Gv Leip 


a” 


2a 343555 J 


ne 


< ae 
SE af YS be auld 
ee Nee ee ee 
an Pe JS. L538 
Aad a (2 4h 


Juzu 4 


1% 8 
95. Kale oyo akonjera Allah eby’ obulimba Hideo} Ka lg Jes r — lige a 
“ae@ 
oluvannyuma lw’ ekyo, kale abo be boononyi. OS no 4 i WA Z\ 55 5) ol a3 >a 


Juzu 4 AL-‘IMRAN Essuula 3 





96. Gamba nti: Allah ayogedde mazima. ae ise FUG ws Bobs | S42 ds 


Kale mugoberere eddiini ya Ibrahimu », g2ry iy, 4, .6 on Ln 

omwesimbu era teyali mw’abo abenkanya ¢ 20% G 2 hss AaB mi) 

Allah n’ebirala. ay & 2 
Or ye | 


okuteekebwawo ku lw’ abantu 
okusinzizaamu y’eye Bakka*, ey’emikisa 
n’obulung’amu olw’abantu bonna. 

98. Erimu obubonero obw’olwaatu; 33th 
ky’ekifo kya Ibrahimu, era buli agiyingiramu Zh Led 
aba mirembe. Era okukola Hijja eri 24 Ie abst - a 
Ennyumba ya Allah ku lwa Allah Ns a5 bd “et S5)1 pe 

4 


97. Mazima Ennyumba eyasookera ddala (¢¢ shy Gy po 
Ag 
® 


kwalaalikibwa ku bantu abo abasobola J" 6", (1 ga ee 1D 
ekkubo erituuka gy’eri. Naye oyo agaana, GS GS ah | & is iS o 5 
amanye nti ddala Allah si mwetaavu eri “4 Td} 
bitonde. Obts 


99. Gamba nti: Abange mmwe abantu Oars 3} wi) | jae 33 
b’Ekitabo, Iwaki mugaana obubonero bwa 7, 1, ¢, 7, \ \ 
Allah ng’ate Allah Mujulizi kw’ebyo bye G 


ay 
mukola? ® oO “4 ont 


ne ern oF ! Be eee AZ 
100.Gamba nti: Abange mmwe abantu o* O35 mad 3), SS \ Sa ds 
b’Ekitabo, lwaki muziyiza abo abakkiriza ku G53 move ; 

kkubo lya Allah nga mulyagaliza libeere ‘Y : 
kkyaamu, so nga mmwe bajulizi ku lyo? 2i\ 25 aI Wd S51 § 
Naye Allah si mugayaalirivu kw’ebyo bye 


” 
mukola. © glist Gs JG, 


A i ne ol od, 
101.Abange mmwe_ abakkiriza, bwe |ga4b7 OJ Ij4<I S335 G81 
eo oe 


munaagondera ekibiina kyonna mw’abo Lee nF pane au ‘ 
abaaweebwa Ekitabo, bajja kubazzaayo mu asi Iso! & 335 1 Oo ay 


‘ 
butakkiriza oluvannyuma_ 1|w’okukkiriza Sa te eke wae atta 
kwammwe. OS sa; bog |r oS 9 >}, 


we ali mu mmwe? Naye oyo anywerera ku 77 i ee ges. 8 
Allah, ddala aba amaze okulung’amizibwa eri OG) Gm Mas gb Ly puaitias © 
ekkubo eggolokofu. ; An wg : 


Ruku 11 gm gp 5l A BA 
103. Abange mmwe abakkiriza, mutye Allah §& Gul | ee \ | gc | 3235 U 


wv 
. t 
ee 
4 SOL 
\ 
\ 


mu kutiibwa kwe okw’amazimaera temufanga , 2 $7 a a4 wd 
wabula nga muli abeewaddeyo. pe - 


104. Era mwenna munywerere ku muguwa 9% |Z : SNe ee F 2 ats|s 
gwa Allah, era temwawukanayawukananga; fish oR 2 





3:97, Ekiwonvu ky’e Makka. 


Essuula 3 AL-‘IMRAN Juzu 4 


, x c & . 
era mujjukire enneema ya Allah eri ku SESS ANE SANS b 5 1855S 
mmwe awo bwe mwali abalabe n’abalabe, ,2 200 7 4 oo 07,24 4 
kale n’aleeta okwagalana mu mitima SS SSL GZ\Xc\ a) 

’eki = 0% - Gish aeZas he ¢ 

gyammwe, olw ekisa_ kye nemufuuka »« a7 Giga “ 2 a2 5 
ab’oluganda. Era mwali naku ndeboolebo © , 7. 2 ir RS 
y’olunnya Iw’omuliro, naye n’alubawonya. S& 3356 Ui Gs $55 GS dé 
Bw’atyo nno Allah bw’abooleka akaati , w1\, Z Toe pe eotiii oon, 
okulabula kwe, mulyooke mulung’ame. 4! ai yey) dE 
MS 33 ow 6 ann < \5 \ 





4 A 06% ZR erw, She 
105. Era wasaana wabeerewo ekibiina mu YA! JNShe me, dad [eShg Ga) 5 
mmwe ekikoowoolera eriokukolaobulungi, 47 .7t77 nga <\ “29 ee 
nga bakubiriza ebituufu§ nebaziyiza J b554 Gs 


n’ebitasaana. Era abo be b’okuganyulwa. ©b5Ah ashi 4 ZLs\ei9, C3) 
- 4 


106. Era temubeeranga ng’abo abaayawu- 4 \gS%45 eel ¢ (55455 J 3 
kanayawukana nebatabukatabuka oluva- ~— c eee nat 
nnyuma nga bamaze okutuukibwako #& gat 
obukakafu obw’ olwaatu. Era abo be balifuna eas ENE BA) 
ekibonerezo ekisuffu, F : 


% 
G 
: 
~ G- 5 


5nd IRAn SEED Bn herd 

107. Olunaku obwenyi obumu Iwe buliba 73 Sa 5 p45 55 pa San By 
’ i Ak AaA a. % “44 

obweru, n’obwenyi obulala ne buba ohh hoc ae Se cS 


buddugavu. Kale abo obwenyi bwabwe “," 7" > i 

obuliba obuddugavu, baligambibwa niti: 1g 38 ees ay SS bs AS 
Abaffe, mmwe mwerema oluvannyuma 4,292 UE ab Oe 

lw’ okukkiriza kwammwe? Kale muloze ku © 

kibonerezo olw’ebyo bye mwali mutakkiriza. — , Pee 


‘ 8 Sr 4334 (375 
108. Naye abo abalyeruka obwenyi GY +4°523 Sex! 3 3 
bwabwe, kale be baliba mu kusaasira kwa (OreLyees Bnet Fue S35 
Allah; bo omwo mwe balibeera. Zs ee me sft 
wg ” ag iw 3d %\\u 
109. Obwo bwe bubonero bwa Allah bwe + G5) 4 Eloz G G85 gh 2) Us 
tukusomera mu mazima. Era Allah tayagala 2a Ty ete 
kulyazaamaanya bitonde bye. Odie 
\ 
110. Era ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi_4)¢ wysid 43 oo Sy 3Gaky 
byonna bya Allah, era eri Allah ensonga Iw) G ae 
zonna gye zizzibwa. 
Ruku 12 ‘ ‘ Ao ah ont Bad 
111, Muli ckibiina ckisinga byonnaobulungi wz GAL SSys| gel AS 3535 
ekyaggyibwayo ku Iw’abantu bonna; ¢ anere ge aaon ei lp uP aie 
mukubirizenga ebirungi era muziyizenga yy ie ae 5 4 are , 
ebitasaana era mukkirize Allah. Era singa Qaig=\¢ Sr abl S 50935 saa) 
abantu b’Ekitabo bakkiriza, kye kyaalisinze , »4 A sg oe 2 Swe oe) 
obulungi gye bali. Mu bo mulimu re , o 5 
abakkiriza, naye abasinga obungi mu bo @Sik sii Z Ake Ot zh 
bajeemu. ss 
112.Tebayinza kubakola kabi, okuggyako §| § 5 Sl Y) Shs ny 
okubalumyamu akatono. Ate ne bwe 


Juzu 4 AL-‘IMRAN Essuula 3 





balirwana nammwe, balibalaga enkoona. f $3.5 a3 par Ae slit 
N’oluvannyuma tebaliyambibwa. @bi2Y ayer 7 


113. Balikubwako obunyoomoofu buli gaa pastes S853 Siege oe SAT yc 2 
wonna webalisangibwa, okuggyako nga : 7 
bafunye okukuumibwa okuva ee Allah oba Su eee 555 ah \ Saye) 
okukuumibwa okuva eri abantu. Era won ae 4 
beereetera obusungu obuva eri Allah Ag bdd, pos gblo eh, as 
nebakubwako obwavu. Ekyo lwakubanga ore , »% “Ye 
bagaananga okulabula kwa Allah era | 4 a5 ays aa) 
baagezaako n’okutta ba Nabbi awatali - Zhe 2 % 

nsonga. Ekyo Ilwa kubanga baajeema era Osrw 5 gh| nl, & 


baabuukanga ensalo. it pseG, yh. gs oh eS 
63555 35,15 se 


114. Bonna tebenkanankana. Mu bantu $37 hoe SLB 92413 psig 5 
b’Ekitabo mulimu ekibiina ekyesimbu ku 35 


a o =| bs we a nF thy < 
ndagaano, abasoma Aya za Allah mu 29 Siz: a | eiogsticst 
biseera by’ekiro era nebavuunama eri @65%4 eae he 
Allah. re. 


° i wink 
115. Bakkiriza Allahn’olunakulw’enkome- 5 >")! 254)! 3 gb G hig 
rero era bakubiriza ebirungi ne baziyiza Ze van 
n’ebitasaana era bavuganya mu kukola GF OS6.32 Y 
ebirungi. Era abo be bali mu batuukirivu. 


he 


a 


oe 


> 


a 


ao 
ae a9 3\4 


‘o 


116. Era ckirungi kyonna kye bakolakale 3.83208 Berger : Cie 
kyo. teribammibwa: Path ie 
empeera ya kyo teribammibwa; era oe Ly Leite ais 


abeekuumi Allah abamanyi bulungi. 

117. Mazima abo abatakkiriza, eby’obugagea Rie TAs take Od 3355 Gigs & ol 
bwabwe wadde abaana _  baabwe Zu a SA 207 
tebiribagasa n’akatono ku Allah. Era abo 4 gh G3 bb 3¥5i XB es ie 7 
be bantu b’omu muliro, b’omu gwo mwe br Bitrs Powe 1 ELD 5 E2% 


balibeera. fe 
® ie Gay 


. Ant . *, 
118. Enfaanana y’ebyo bye basaasaanya Bs ype go goals G Oh: 


mu bulamu bw’ensi buno, eringa kibuyaga £ Zane \3 Zé 4 * 
alimu obutiti akubye ennimiro y’abantu we . Fi nee 0G - 1 
aberyazaamanya, n’agizikiriza. Naye Allah ee Ay > 5 fs 
teyabalyazaamaanya, wabula beeryazaamaa- oe ZATB CS Ah25R eo pete % n oak ooo 
nya bokka. eta eae 
OG 52183 5 vais 15 2 | 


119. Abange mmwe abakkiriza, temufuulanga & 4 (hy1§ sity Seis Hey 
atali wammwe okuba ow’emmizi,; kuba ,27, * ‘ 

tebalirema kubafiiriza. Anti baagala nnyo \9>5+ ehae GI sG5s03 
mubeere mu mitawaana. Ddala obukyayi gy XG , $<) ye Cee ohe 


: 


eC: 
‘ 


€ 


\ 


Essuula 3 AL-‘IMRAN Juzu 4 





2 
bumaze okweraga nga buva mu bumwa i» 


bwabwe, naye emitima gyabwe bye 20% Poop 2 1S Son Zoe 
gikweese, by’ebisinga obunene. Mazima SEES: Ose, esusisiis 
tubannyonnyodde | kaati okulabula, bwe MG g i a3 
munaaba nga muli bategeevu. 


120. Mutegeere, ddala mmwe mubaagala poatgigey’ 545 Sep soo 


“se 


naye bo tebabaagala. Era mmwe mukkiriza Baie Q Soe 
Ekitabo kyonna. Naye bwe_ basisinkana pega ga) >)3 rote! ss elke O05 4 
nammwe, bagamba nti: Tukkiriza. Naye bwe BX 4 2 \gaak asi 1% ie \3 séeEsiig 3 
baba bokka, babalumira ngalo olw’essungu Fa one CAR 

lye balina. Gamba nti: Mufe n’essungu Pere: S35. a oe JG w\ 
lyammwe. Mazima Allah amanyi bulungi ebiri 4 as (20% nz i a% 

mu bifuba. lage an! b) Jb > 


a re 


eo 


a\Z A a “ o 2 A * a 
121. Kale mmwe bwe mutuukibwako O\S tb gas sins pA SH) 
ekirungi, kibanakuwaza; naye bwe ay > 
mutuukibwako ekibi, bakisanyukira. Naye ~% : i cae 
bwe munaagumiikiriza nemwekuuma, enkwe om yan ¥ | ae 3 RE: 
zaabwe tezijja kubalumya n’akatono. Mazima ou ane | Esk at 
bye bakola Allah abyetoolodde. faye Sys 


Ruku 13 2, <3 3 a 
122. Era jjukira nga bwe wafuluma ku vse: EL aT oe Epa S 51 5 
nkya okuva eri ab’ewuwo otegeke , Oe (Ese 2} 
abakkiriza mu bifo eby’okulwaniramu. Era # apacrire Bs Shins 
Allah awulira byonna, amanyi byonna. sake Ao 
123.Era jjukira ebibiina ebibiri mu mmwe SBS Gedagtttee Se SEAS) 
bwe byamalirira okutiitiira, songa Allah ye - 


o g= os J 4 
Mukuumi wa byo byombi. Era abakkiriza gh 5 ati 3 ects | 3 
beesige Allah yekka. eth Jeziel 


124. Era ddala Allah y’eyabayamba mu gat $y pe oe AS as fo 
on 


lutalo lwe Badr nga muli banafu. Kale , » 2G i a 
mutye Allah mulyooke mwebaze. SSIS zo Pet G. a3 3! 


Qos CES 


125.Awo bwe wagamba abakkiriza nti: sate ere x ott a +) L 


Abaffe, tekiibamale singa Mukama wammwe 4 i shit 
anaabadduukirira ne ba malayika enkumi S447 ahi, 5285 


ssatu. abanassibwa? O5L x 4h z “si 


126.Ddala bwe munaagumiikiriza era Ae 5515 SS 86 


nemwekuuma, abalabe ne babatuukako mu , 2 2-4, 
2 Sa tn » Be mee eh IG 5, fe bf : 
bwangu bwabwe, Mukama wammwe ajja pS ap by 304 


kubadduukirira ne bamalayika enkumi « {51 45\ or =a Pardee ah 
e ” 


ttaano abalumbisa elyaanyi. j a 


- 


Otis x) 


Juzu 4 AL-‘IMRAN Essuula 3 





on 4 ‘i @ is o a 
127.Era Allah teyakikola wabula lwa 540 Spt ¥) 441255 
kubawa mawulire ag’essanyu, n’emitima 


pA ¢ an bee 
gyammwe giryooke gimatire ku lwa go. Era Saabiiles aba fad gis O4ab5) 


tewali buyambi walala okuggyako okuva Ms phnS) 53 spaighlats or ¥\ 
eri Allah Luwangula, Omugezi ennyo. 


128.Ekyo yakikola alyooke akutule 31 a Or. Sic os 3 ED pis) 

ekitundu kw’ abo abatakkiriza oba abaswaaze, iz CE igzuk <3 noe ott 
kale baddeyo nga balemereddwa. Ooi igs 

Done . 

129.Ggwe ensonga eno tekukwatako n’a- & 5 sleGue 


¥'| os 
katono: Oba Allah anaabadiramu oba A pvee Mey a% Zn Dat eI n e - 
anababonereza, ddala bo bakozi ba bibi. Oojetsais soe7 pa slags 


wv 1% oe 
130. Era byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu *U23 ig 3 sels 
9’ A 4, ste 


nsi bya Allah. Asonyiwa oyo gw’ aba asiimye, < 3h ys Ja 52352 
n’abonereza oyo gw’aba asalidde. Era Allah one . sd 
ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 


ef 
ER 


Ruku 14 3 “5 S (eee 

131. Abange mmwe abakkiriza, temulyanga Sis Y ee | 23J) Su 

enkizo olw’okuzimbulukusa emmaali , 3,4 is ten 8 4 Git a 
yammwe;era mutye Allah mulyooke \ gelled 19 ; eee x 4 

muganyulwe. OO AL pala 4b | 


58 ads (ty) Res 
132.Era mutye omuliro ogwo ogwatege- @e3 jie S56 Fs |) LS 11 9 
kerwa abeerema. 


na 2 Byte Fn 9 u Dn ea 
133.Era mugondere Allah ne Mutume, pasa S555 an \1 gemcie 15 
mulyooke musaasirwe. © Sts ns 


2 wen Yage Ow re, “~¢ 
134.Era muvuganye mu _ «kusaba 5 Sag) Oe § pom S56 Gs 3 
okusonyiyibwa okuva eri Mukama wammwe | 247, ¢ 2 \ 2) 3.2542 255 
n’e Janna eyo obugazi bwa yo obubuna suv 5 ~~ 
eggulu n’ensi, eyategekerwa abatya Allah — @otssy S| 
135.Abo abatoolera mu ddembe ne mu pees | $ Bi5ei5 aI 355 3 i setae) ri { 
buzibu, n’abo abafuga obusungu n’a- ga. ales 
basonyiwa abantu; era Allah ayagala nnyo ye SAslas 5 2 Bia Sigh 5 a 
abakozi b’ebirungi; @E Asai Zhi 2 C3 Ah (5 el 
136.N’ abo ababa nga bakoze ebyambyoone i515 ‘tLEabig HESS 102 2 dd 
oba nga beryazaamaanyizza, nebajjukira r Pe Ae | A 4 
mangu Allah; kale nebasaba okusonyiybwa comries a 555 5 nk 
ebibi byabwe — y’ate ani asonyiwa ebibi oS 5 555533 3 3345. pu 5 rr a 
okuggyako Allah? Era nga tebagugubira 4(- | 
ku bibi bye babadde bakola, nga bamanyi \glas SE \Snats sea ¥) 


nti bikyaamu. @5324 Ane 5 


—~\ Ue 


137. Abo empeera yaabwe, kusonyiyibwa 54 O3 eee pes: §| sia 
okuva eri Mukama waabwe, n’ensuku yt Jsiae Geoe 
a5 | 4585 Oe GyhS CHS 


ezikulukutamu emigga wansi wa zo; omwo 


Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 4 





mwe balibeera. Era empeera ees 


b’ebirungi si nnungi gegero! 

138. Ddala eby’okulabirako byamala okuyita | 
olubereberye lwammwe, kale mutambuleko 
mu nsi mulabe enkomerero y’abaalimbisa 
Ababaka nga bwe yali. 


139.Kur’dni eno kwe kunnyonnyola 
okw’ olwatu eri abantu era bwe bulung’amu 
erakwe kubuulirira eri abatya Allah. 

140.Era temuddirira era temunakuwala, 
kuba mmwe mujja okuba kungulu; bwe 
munaaba nga muli bakkiriza. 

141.Mumanye nti bwe mutuukibwako 
ekisago, kale ddala n’abantu abalabe baba 
batuukibbwako ekisago ekiri ng’ekyo. Era 
ebiseera ebyo tubyetoolooza bwetoolooza 
mu_ bantu, olwo Allah alyooke amanyise 
abo abakkiriza abatuufu era ajje mu mmwe 
abajulizi. Era Allah tayagala bajoozi. 


142.Era Allah akola ebyo, alyooke atukuze 
abo abakkiriza era azikirize abeeremye. 


143. Abatfe, mulowooza nti muliyingira mu 
Janna nga Allah tamanyisizza abo abanylikivu 
mu mmwe n’okumanyisa abo abagumiikiriza? 


144. Era ddala olubereberye mwali 
mwesun, tee ga okufa mufuuke Abajulizi nga 
temunnakutuukako; kati Auukwo mukulabye, 
naye mutunula butunuzi. 


Ruku 15 
145.Era Muhammad si mulala wabula 
Mubaka. Ddala n’ Ababaka 


abaamukulembera baafa. Abaffe, bw’ afa oba 
bw’ attibwa, munaakyuukira ku bisinziiro 
byammwe? Naye oyo alikyuukira ku 
bisinziiro bye, talirumya Allah n’akatono. 
Era ddala Allah ajja kusasula abo abeebaza. 


146.Era omuntu tayinza kufa okug; yak : 
nga Allah y’akkirizza — ekyo kira 

nekiseera ekigere. Era oyo ayagala aa 
y oku nsi, ,gye tumuwako; n’oyo ayagala 
empeera y’oku nkomerero, gye tumuwako. 
Era ddala tulisasula abo abeebaza. 


ore AS a i. 
Ta 5554S3 ts 


dks Soe 3 hype BILE 
ce Are | 33855 35 3 
Qo >< Aba 
5b o323 ini lO Gre 
Otte 

£257 3545 V5 ha WS 


odiniisivososl¥i 
K pki $5555 935 sf A ae 
Cys sGVi Eils5 lbs 755 
Gj 5i ahi slag seu Caos 
Sears chp bat a8 5 3h Z| 


Yoiwa Lig 
OGiet a 


A 
Zen? Ne owe D\| o 
GES SIS Sait ab ab | jaro) 5 
wn ° 
@OG2 iO) 
a9 0S Fon fone aT nan oo Af 
3 Adj 5) 


4 o” o% ot 4.402 ned 

Hi be IG Pets S 15 

a agt aie 4 

Bad) 3 622075 38S ghd oT 

4 ngewe 

_ Ose ~ 

a ACK 

G2 E5515, Os 5 deduree Le § 
3 

Sa si EG¢ eslir. Sth gts8 

aw orn Aan wn oP Aan 

dE D2 jp ie jes | 

sEsb abies 2G o,55 arcge Je 


OSs peat ebl updss a 


gL WE Fett 66 Gs 
O isd $5 O85 S85 eS oll 
21585 3075 -Biees SG i 
ues 5. GR ae ssl 

O33 Li) 


te 


of— 


re 





Juzu 4 AL-‘IMRAN Essuula 3 
147. Ye ba Nabbi bameka abaalwana nga Oys) 52 ) Ame 51 53 Sos ons o2les 
bali wamu n’abantu ba Katonda bangi ,. ot isee ce Sash 
okuva mu bagoberezi baabwe. Naye ee Led 


tebaaterebuka olw’ebyo ebyabatuukako mu 
kkubo lya Allah era tebaanafuwa wadde 
tebaddirira. Era Allah ayagala nnyo 
abagumiikiriza. 

148.Era tewaaliwo kye baayogera kirala 
wabula baagambanga nti: Mukama waffe, 
tusonyiwe ebisobyo byaffe n’okweyitiriza 
kwaffe mu nsonga zaffe, era onyweze 
ebigere byaffe era otuyambe ku bantu 
abatakkiriza. 


149. Kale Allah yabawa empeera y’oku nsi 
n’empeera y’enkomerero amakula. Era Allah 
ayagala nnyo abakozi b’ebirungi. 


Ruku 16 
150. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
munaagondera abo abatakkiriza, bajja 
kubazzaayo emabega w’ ebisinziiro byammwe, 
olwo mufuuke abafaafaaganiddwa. 


151.Ddala Allah ye Mukuumi wammwe 
era y’asinga abayambi bonna. 
152.Mangu nnyo tujja kussa encukwe mu 
myoyo gy’abatakkiriza olw’okubanga 
benkanya Allah n’ebirala by’atassizanga 
buyinza bwonna. Era obuddo bwabwe 
muliro. Naye obutuulo bw’aboononyi nga 
bubi nnyo! 


153.Era ddala Allah yatuukiriza endagaano 
ye gye muli awo nga mubatirimbula 
olw’okulagira kwe, okutuusa lwe mwaterebuka 
nemutotoogana ku kigendererwa ky’ekiragiro 
era ne mutagondera kiragiro oluvannyuma 
ng’amaze okubalaga ekyo kye mwagala. Mu 
mmwe mulimu abaagala ensi,ne mu mmwe 
mulimu abaagala enkomerero. N’oluvannyu- 
ma yabawugula ku bo, alyooke abagezese— 8) 
naye ddala yabaddiramu. Anti Allah ye 
Nannyini mikisa eri abakkiriza. 


154 Bwe mwali mudduka nga temutunulako 
na mabega wammwe eri yenna, so nga 
emabega wammwe Mutume _yali 
abakoowoola. Kale Allah yabatuusaako 


(Essiles gic Sg ays 
bps Cad tik) 


rd 


aA 


ey 


4 a A” a ae 4% 
is WE of Vy 28d of Gs 
ne 22 (4% n28 
my Giza) 3 Gz555 C5aei 
Te hn 951e (Foe BT A whe (Sno 
JE 63.2515 Gaiss7 2385 Cal 

OG BS 12581 
on ag 4 SS la 
SH 5 G55 aiss tab Ans 
2 s _- tA o%. 
Sef abl 3s SI SIP 

Pan, n394 
OSAyAn! 

Boo “2 ' a, @ ane 
loath? O11gi2! GI 
ve Zrade aps o one® 
JE sSo>2 |5 S25 

oa" : as S4e¢n2 Bnet 

OO? pws li fia, bE 


ATH BDE 5165 Boling 
Qi WI vHz 

BSS E253 85 sie 2K5 205805 

web C55 sh1 ts pel s3 NS reng5S Le 

Za PAT 03 atts o £5414 

2 iat 


ho widy sae 2 

BSSV Ep ere seu 
Clore nes 25237283 
sais keris (TAS ASAS po 


GE 42535 de vate 


Obi ss541 
pT hE OGLE V5 5355 Sy 
it MS a Spots d5s A5I\3 


3545 LS } py 5, (65 < 53 


A(008 


Essuula 3 AL-‘IMRAN Juzu 4 


‘ Ale NA nk 2 Vy 
ennaku oluvannyumalw’ennaku, mulyooke £3) \3. a 3 (3 i JUS3 & G J 


muleme kunylikaala  olw’ebyo orenh(s GS % 
ebyabasumattuka wadde olw’ebyo @6 Hss5G, hy 


ebyabatuukako. Era bye mukola Allah 
abimanyi bulungi.* 
. w ST oles aie [287% & 

155.N’oluvannyuma lw’ennaku yabassiza Bo | a5 S SKE J Pia 
emirembe — otulo netusaanikira ekibiina we Zeit . Lele vig 
ekimu mu mmwe— ng’ate ab’ekibiina ekirala ASE: 

beefaako bokka, ne baloowooleza ne Allah » 2 5 4 on n IRN 1% BS 
ebitali ae ae ee y obuta- oor 7 ; Lz 
manya; nga bagamba nti: Abaffe, tulina @ jy & LS ‘ Z\nie 
ebutnea won mu nsonga eno? Gamba © Ge BON Pe 
nti: Obuyinza bwonna bwa Allah. Bakweka gyg GJ LE OUpET ada 

ws ge 

mu myoyo gyabwe ebyo bye batakwoleka, y nk ae 
nga bagamba nti: Singa tubadde n’obuyinza 446 44‘ \ ol J 55 (oh Os psi 
bwonna mu nsonga,tetwaalittiriddwa wano. 4 ,7 fq - 
eatin nti: Ne te joy al Daete mu ‘Y \3 pee |) 
mayumba gammwe, ddala abo abaalagirwa we 7 2 ,.% oe fnke 
okulwana era baalyesowoddeyo bokka 5 Sey oy r . 
okugenda eri ebifo by’ekiwummulo kyabwe. .% %% (@3'\(% Vae(SEnS 000 3 
Olwo Allah alyooke agezese ebyo ebiri mu Z Js c es PY Whos 
bifuba byammwe era alyooke atukuze ebyo 523) \ 345 ASS C , ly 


ebiri mu mitima gyammwe. Era Allah I ALS}, 2 a2 32 


y’amanyi obulungi ebiri mu bifuba. 


t 
E 


7 we 7 
. \ a a4 
ne (4 p® | sian soon hd 
5 \ Crew ane S3% 
fa o fw Coa ay - 
ho G& Bat 5 shi 
< Sr ie ae 135.35 re 
=> — ws 4 > 8 
a 
3) 9 neces | 


4 3yn Ge 7 % & 
156.Mazima abo mu mmwe abadda ,2% Fer dS PBS2 IO) 


emabega ku lunaku amagye abiri lwe >: (4 S22, \o% ae 
gaasisinkana, ddala Sitaani y’eyabaseereza oehiis| Bas yal oe 2 ze) | 
olw’ebimu kw’ebyo bye baakola,naye ddala je atte ingo% c Pe 
Allah yabasonyiwa. ae Allah ye ab\ \aZ Slat Wem 
Musonyiyi ennyo, umirirwa ennyo Len FG 2% ar Ba Phe 
abaweereza be. @Ai14 926415) » rah + 


Ruku 17 2,2 4 yl . % & 
157.Abange mmwe abakkiriza, temuba 15455 ) Wj) Ody as 
ng’abo abeerema ne boogera ne ku baganda  , set wre nets or. 
baabwe nga batambuddeko mu nsi oba ” + bi 35 MiP GI5j2e S35 f 
nga batabadde nti: Singa babadde naffe, ,% 4 212 ss sy ne 4G 
tebaalifudde era tebaalittiddwa. Ekyo oa. | as e a ihe dN Stone : 2 
kibaawo, Allah alyooke akifuule eky’okwejju- Agiss G3isGCCiici3 les 


—— 





3:154: Ebiseera ebimu ekizibu ekinene kyerabiza ekizibu ekitono. Mu lutalo lwe Uhud, olugambo 
bwe lwasaasaana nti Nabbi Omutukuvu Muhammad (s.a.w) attiddwa, Abasiraamu baalumwa 
nnyo ku lulwe n’okusinga ku lw’abantu abaali battiddwa mu lutalo. Ate amawulire amatuufu bwe 
gajja nti Nabbi Omutukuvu (s.a.w) mulamu, Abasiraamu baasanyuka nnyo, nnyo ddala 
newaakubadde nga bangi baali battiddwa mu lutalo olwo. Okunyolwa ate kwavaamu ssanyu. 


Juzu 4 AL-‘IMRAN Essuula 3 





a ‘ bf A a 
sa mu myoyo gyabwe. Era Allah y’awa & & See EUs 4s) Saat 


! ” A a ne 
een era y’afiisa. Era bye mukola Allah ats Se Z is 55 es ahs s rm at 


7 
@x flag Splash Gy 
, 


4 a w a3 . oe 
158.Era bwe muttirwa mu kkubo lya Allah $225) ais| Pice 5 ails 0555 


ro wey 


oba ne mufa obufi, ddala okusonyiyibwa (B44 <éu noe 
n’okusaasira ebiva eri Allah by’ebisinga shit Scc5s shige 
ebyo bo bye bakung’aanya. OS 5423-45 A 2 she 


A 2g “7 42 
159.Era bwe mufa oba bwe muttibwa, ddala gb dy J evecity pa sas od 55 3 
era eri Allah gye mulikung’aanyizibwa. Oos5583 np% rd 


ae 
wrt nd “ 


160.Kale olw’okusaasira okuva eri Allah 35 rat J Edjohio3 3525 ) oy 
wali mugonvu gye bali. Naye singa wali ,&¢n nan 

mukambwe, ow’omutima omukakanyavu, Vga J ah | Bale Las oe 
mazima baalidduse w’oli. Kale baddiremu 44 Tygskal Wey! at ALE EY 25 oe : 
era obasabire okusonyiyibwa era, 4. we 
oteesaganye nabo mu _ nsonga z’obufuzi. nes 5G ey BAAS 3 


Naye buli lw’omaliriranga ku nsonga , kale Ce 3 : abl bi , gb esS 
weesigenga Allah yekka. Mazima Allah Je * 


ayagala nnyo abamwesiga. Oss oe 


“4 tS 4, 
161.Allah bw’abayamba, tewali asobola 5 SOS VE EGabaiats x 
kubawangula. Naye bw’abaabulira, kale ,% » Se 2%% 09% ac je age 
ddala ate ani ayinza okubayamba atali Ye? g z eSJNSe Neu} a 
ace . ad fn 
Era abakkiriza beesige Allah yekka. A 528 gh Bz 3a LS Ot 


ore Sig gai 


162. Era tekiyinzika eri Nabbi okukumpanya. \\53 a3 oo 45 5 dake roy ig Oo 3(é a 5 
Era yenna akumpanya alireetebwa n’ebyo bye ee 
yakumpanya ku lunaku lw’okuzuukira, %¢% “4. “ 34! ri \Zo 5 EG, ol 
: : ‘ Sens a 
n’oluvannyuma buli omu alisasulwa mu Ss he % 


33 : : e AA 1% Z 
bujjuvu olw’ebyo bye yakola era tebaliryazaa- y ah 5 ee a pps ae 
maanyizibwa. OS ad I of 
163. Abaffe, oyo agoberera okusiima kwa 2G ae gil Oi5e , mi : a 


Allah afaanana n’oyo eyeereetera obusungu 


obuva eri Allah era nga n’amaka ge Sis peas ae 

Jahannamu? Naye obwo buddo bubi nnyo! gn Sido ss 

164. Abo abakola ebirungi be balina That Are »gi| ak = Esse sk 
amadaala eri Allah. Era Allah alaba bulungi O55 re nf (64 
bye bakola. : ee 
165. Mazima Allah yasaasira nnyo 3) oA A ae 5e ahi 5 mai) 
abakkiriza bwe yatuma mu bo Omutume ava es B25 


on 3 a pit nee 
mu bo, abasomere Aya ze era abatukuze As a 5 . 3 5 a f y 
era abayigirize Ekitabo n’ebyamagezi; ne- p44) sn Si 5a N8 gk 


Essuula 3 AL-‘IMRAN Juzu 4 





waakubadde nga olubereberye baali mu As os pHa) 5-ac8 5 235 Ven! 
kubula kwa lwaatu. 0B 4.69 
s “a 2, 2 2 Bs 1 
166. Abaffe, mmwe_ olutuukibwako SLI 3.3 Sttgs & Xoo 3 
2 


akabenje nga mugamba nti kano kavudde a 49 ds X ees $$, ee 


wa, songa nammwe abalabe muba oe see SO pee wee 
mukabatuusizzaako enfunda bbiri? Gamba gis JE Zh | SEY. ws bs | wis 
nti: Ako kavamu mmwe bennyini.Mazima “" 7% on @ 
Allah ye w’Obuyinza ku buli kimu. Cre 


ao a8 ene nd ose 
167. Era ebyo ebyabatuukako ku lunaku yaa) Als 52, 2S Cat 3 
amagye gombi lwe gaasisinkana, kwali h a8 4 nai f a\4 
kukkiriza kwa Allah; era alyooke amanyise @oriis 52) ps attaats| Ox 
abakkiriza; ae ees 
168.Era alyooke amanyise abo abannanfu- 343 S335 r | sG Se 34 shes 
usi; era baagambibwa nti mujje mulwane sf gil [1% Bo \ gl26 te 


mu kkubolya Allah oba muziyize abalabe. On gee 94 
Baagamba nti: Singa tumanyi okulwana, ¥IG KSS 3 | i S 4 \aad 

ddala twalibagoberedde. Bo ku lunaku olwo « gone OZ ‘ ie 
obutakkiriza bie bwali okumpi ennyo nabo 458 i ~ shal) bobs 
okusinga obukkiriza. Boogera n’emimwa 4 4 s 3 q 5x58 gen Gil) Fein gon pale 
gyabwe ebyo ebitali na mu mitima gyabwe. Moo gn he ae I 
Naye Allah amanyi bulungi bye bakisa. sisi 20 | ass S) 2 


oe 

a Sean . £ A 4 % ay % 
169. Abo be baayogera ku baganda baabwe \§ £50 gist rs) Gos} t 
nga bo beetuulidde nti: Singa baatuwuliriza, 3279813 Js sinies G G27 5 
tebaalittiddwa! Gamba nti: Kale mmwe io - AS51544 G a Ns 


mwegobeeko okufa, obanga mwogera : 

mazima. OAS po 

A ae ad wee Ae Bae ag 44 

170. Era tobalanga abo abattirwa mu kkubo Bere) nis - 433 lor eS V3 
a 4 b 


lya Allah nti bafu. Wabula balamu, bali eri 4.444% gyond Fo Giont 
Mukama waabwe bagabulwa, 2) mee ob, | 4 Hil te 
a 2 

O333332 

1% a x g2 bile an ‘ 

171.Basanyuka olw’ebyo Allah by’abawa tdhatad oF ab) Ve > 

mu mikisa gye era bajaganya olw’abo aesisey 45h QiCeskas 3 

abatannabatuukako abakyali emabega 2. § ga” one eee 

waabwe, kuba tebaliba na kutya kwonna Aggls sge'¥]» doh eosogs 
wadde tebalinakuwala. Age nhonond Js 3 
OO } jay oe 2% 

b aes » AOD RAD AM 

172.Bajaganya olw’ekyengera ekiva eri 3 gh | Os GtAdy O35H4 ang 

Allah n’emikisa, n’olwokuba ntiddala Allah +47 29 3% f 4%) 37 3.43 
tafiiriza mpeera ya bakkiriza. or Carers 2 oh ies 
Rar. 391) & 
Gods! & 


Juzu 4 AL-‘IMRAN Essuula 3 





Ruku 18 901, bw are gn ann WY 
173, Abo abaayanukula Allah ne Mutume DheS ? gy 52 ~ 12. > 
nga bamaze okutuukibwako okulumizibwa— ; r} hi 24 BA % ner os 4 
abo abaakola ebirungi mu bo era nebatya j 2é5 , 9% 2a nt 4 sh 
Allah, balifuna empeera ensuffu; \GET19 ougieg Igiima! On> 


oo 
¢, oo “ ¢ 7 
174. Abo abantu be baagamba nti: Mazima Sj \ oo Gy Jug J 5 535 
abantu bamaze okubeetegekera, kale oe 3 phe i Ande 2 (4% 
mubatye; ate nekibongera bwongezi RAG SSAA a Se Gi 
bukkiriza, nebagamba nti: Ffe Allah atumala. ed Ss) S36 ay ) ob SI53 
Ye ng’Omuyima, mulungi nnyo! 


> 
° 


A ' 
@dseshizsss ab 
’ Swen, Las 


175.Kale ne baddayo n’enneema eva eri se We geASy : 


so 


Allah n’emikisa nga tebatuukiddwako kabi + 24 © ,,96%,% 6G a Fn one 
konna, naye nga bagoberera kusiima kwa ©'!92 gael 51% ae eater 
Allah. Era Allah ye Nannyini mikisa emisuffu. OBE Lis sas 2h 


% ow 
176.Ddala Sitaani y’atiisatiisa mikwano <Qys Sy si Gabi BOs Gy 
gye; naye mmwe temubatya, mutye Nze 4», <td 
nzekka, bwe muba nga ddala muli bakkiriza. BBS Yo} ys 3 (432406 YW 
Odin 


. be "4 

177.Era abo abeeyunira eri obutakkiriza 3 Sox: o: 33 \ EU 49 5 4.5) 

baleme na kukunakuwaza; mazima abo 2% va not Hy 
tebayinza kulumya Allah n’akatono. Allah Erbe ish t8 suepes re 


ky’ayagala bwe butabateerawo mugabo (3 yk A da55 St aby a 
gwonna ku nkomerero; era_ balifuna Bye oe 
ekibonerezo ekisukkirivu. OAD ERM B5s 


178.Mazima abo abawaanyisa obutakkiriza ca SL 555) (53 ce \ oe 58 ol 
mu bukkiriza tebayinza kulumya Allah “7 é, A 
n’akatono, era balifuna ekibonerezo ekirumya a 5 Es ab | Is she 2 


ennyo, OAS S 
a4 he 59TF Tai bo ene 
179.Era abatakkiriza baleme kulowoozanga (43) \§ oe oe 1 Uwe, % 3 
nti ddala akaagaanya ke tubawa kalungi gye 


Sh Bs) ee 405%, 
bali. Ddala ekiva mu kaagaanya ke tubawa, <2 Pdpy hs Dy} RSs cs 


ate beeyongera bweyongezi kwonoona; era ~ 2 oh a a5 
balifuna ekibonerezo ekiswaaza. ce 523355 5. is | ou 3 


o> 
go 


@ot42 

~ \ Ag” w 
180. Allah tayinza kuleka bakkiriza mu Lé Yé Gate SisshAlIR41 abs ¥G 
mbeera eyo gye mulimu okutuusa nga etn pha. Ke ga $1 


ayawudde omubi ku mulungi. Era Allah os ELS) jiet - Ten GS 


teyaalibabikkulidde byaama mwenna. Ge skesbey att oe (5 32 es 
Wabula Allah alonda mu Batume be oyo 


gw’aba asiimye. Kale mukkirize Allah db be cans 355 ah 655 weet 


n’Ababaka be. Era bwe mukkiriza ¢ 
edund $245 L er G 
nemwekuuma, mulifuna empeera ensuffu. 5 & 393 2 ek 4 


@sesess $57 3255 BESS ih SS 


Essuula 3 


AL-‘IMRAN 





181.Era abo abakodowalira ebyo Allah 
bye yabawa mu mikisa gye, tebalowoo- 
zanga nti kirungi gye bali; wabula ekyo 
kibi nnyo gye bali. Ku lunaku lw’ okuzuukira, 
balizingirirwa mu bulago bwabwe ebyo bye 
baakodowaliranga. Era obusika bw’eggulu 
n’ensi bwa Allah. Era bye mukola byonna 
Allah abitegeera. 


Ruku 19 

182.Mazima Allah amaze okuwulira 
okwogera kw’abo abaagamba nti: Ddala 
Allah mwavu, naye ffe bagagga. Tujja 
kuwandiika ebyo bye boogera, n’okugezaa- 
ko kwaabwe okutta ba Nabbi awatali nsonga; 
era tuligamba nti: Muloze ku kibonerezo 
ky’ okubengeya. 

183.Ekyo Iwa nsonga y’ebyo emikono 
gyammwe bye gyakulembeza, era Allah 
talyazaamaanya baweereza be. 

184. Abo abagamba nti: Ddala Allah 
yatukalaatira obutakkirizanga Mutume yenna, 
okutuusa nga atuleetedde saddaaka 


esiriizibwa omuliro.Gamba nti: Ddala mwamala 34 


okutuukibwako Ababaka olubereberye 
lwange n’obukakafu obw’ olwaatu era n’ekyo 
kye mugambye; naye ate lwaki mwagezangako 
okubatta, obanga ddala mwogera mazima? 
185. Kale bwe bakulimbisa, teweewuunya, 
ddala n’ Abatume abaakusooka baalimbisibwa, 
so nga bajja n’obukakafu obw’olwaatu 
n Ebitabo eby’amagezi, n’ Ekitabo ekitangaaza. 


186.Buli mwoyo gwa kulega ku kufa. Era 

ddala mulisasulwa empeera yammwe mu 
bujjuvu ku Junaku Iw’ okuzuukira. Kale oyo 
alyewazibwa omuliro n’ayingizibwa mu 
Janna, ddala aliba awangudde. Naye 
obulamu bw’ensi si kirala wabula ge 
masanyu agabuzaabuza. 


187.Ddala mujja kugezesebwa mu 
by’ obugagga bwammwe nammwe bennyini. 
Era ddala mujja kuwulira ebirumya bingi 
okuva eri abo abaaweebwa_ Ekitabo 
olubereberye lwammwe n’okuva eri abo 
abenkanya Allah n’ebirala. Naye bwe 
mugumiikiriza era ne mwekuuma, mazima 
ekyo ky’ekimu ku nsonga ezetaagisa 
obuvumu obwa nnamaddala. 


— I x 
a Opi Sah 
nat Gn Za! te a 

bogs vw 
ao ae 4 
3 © 534% 2 og 
3 a wf 
Ss l5he a5 2048) 


GA 
=A 
wr 
? 
& 
rvko 
NV 
X. 
aA( 
f 
> 
- : a 
- va 
a RR 
¥ v 
fe 
Ve. 
LV 


\ 
ato 
Ww 
eas 
No ok 


v 


c 


A 
‘o “\ 
~ v 
> > 
a 


ah 


2 

to 

~ > 
oh? 

: 


3 
N 


ny 2% 
Oy}! p 


2 ea 
BXIST 2 S$ 


Gs¥i 


io) 


Cl 


— 
Af el’> 


AAGis 


Juzu 4 


AL-‘IMRAN 


Essuula 3 





188. Era Jjukira nga Allah bwe yatwala 
endagaano y’abo abaaweebwa Ekitabo nti: 
Ddala muteekwa okukinnyonnyola kaati eri 
abantu era temukikwekanga. Naye baakisuula 
mabega wa migongo gyabwe era _ ne- 
bakiwaanyisaamu omuwendo omutono. Kale 
kibi nnyo kye baawaanyisaamu. 


189. Tobalanga abo abeejaabaata olw’ebyo | 
bye bakoze, ate nga baagala nnyo 
n’okuwaanibwa olw’ebyo bye batakoze — 
kale tobalowoozanga nti bejjeeredde ku 
kibonerezo; era balifuna ekibonerezo ekirumya. 


190. Era obwakabaka bw’ eggulu n’ensi bwa 
Allah. Era Allah ye w’Obuyinza ku buli 
kimu. 

Ruku 20 

191.Mazima mu kutondebwa kw’eggulu 
n’ensi n’okukyuukakyuuka kw’ekiro 
n’emisana, ddala mulimu obubonero eri abo 
abalina amagezi; 


192. Abo abaijuki Allah mu kuyimirira 
ne mu kutuula ne mu kugalamira ku 
mbiriizi zaabwe, era nebafumiitiriza nnyo ku 
kutondebwa kw’e gulu n’ensi; nebagamba 
nti: Mukama waffe, ddala tewatonda bino 
lwa_ bwereere; obutuukirivu bubwo, kale 
tuwonye ekibonerezo ky’omuliro. 


193. Mukama waffe, ddala oyo gw’ oyingiza 
mu muliro, mazima oba omaze okumuweebu- 


one 
ula. Era abakozi b’ebibi tebalina bayambi. @,aide 


194.Mukama waffe, ddala twawulira 
omukoowoozi ng’akoowoola abantu eri 
okukkiriza nti: Mukkirize Mukama wammwe, 
kale ffe netukkiriza. Mukama waffe, tusonyiwe 
ebyonoono byaffe, era otusanguleko ebibi 
byaffe, era tufiise nga tuli mu batuukirivu. 


195.Mukama waffe, era tuwe ebyo bye 
watusuubiza ng’obiyisa ku Batume bo, era 
totuweebuulanga ku lunaku |w’ okuzuukira. 
Mazima Ggwe tomenya kisuubizo. 


196. Kale Mukama waabwe yabaanukula 
nti: Ddala nze sifiiriza kikolwa kya mukozi 
yenna mu mmwe— _ k’abe musajja oba 
mukazi— anti mwenna muli nda ya 


gaa s 


carey SEs, acu | is. | >| 
¥5 ey ages 325) oe) iy 


2055 gesa 


iz 

9 

at 

| 
oak 

c hb Las eK oy (ss Fb 3 


a 


nom ow 
@osik Se 


Sigzasss 


IGG 5s O33 
iplads ‘ay seaustodns 
63 sjGs, saiccss 1G 

@syidis aS res 

£155 025 V 15 pe ed aby 

Bankaghdbie 
sai Gis GS! 
eae 

BY 


9 
o 


we 


GG pCa o rd Au 
12 Myer ine) at a af 
SE36 sx in - 25M 


este sis a8 


(aia eeGe 35 OS Kb Ae 


<u> 


4 


4 
\s 


Essuula 3 AL-‘IMRAN Juzu 4 





nnakalaama. Kale abo abaasenguka oba ne- oF \§3 
bagobebwa mu maka gaabwe ne babo- “4, ¢ DELIA whe Ere nine 
nyaabonyezebwa mu kkubo lyange ne- At*FU}= ine? 3 oe IGars 
balwana era ne battibwa, mazima %) s < - . x3 a 3% ee 
ndibasangulako ebibi byabwe, era ddala Beto esas 
ndibayingiza mu nsuku ezikulukutamu emigga is oF 3G15 ie 545 | Laza5 Oe 
wansi wa zo—nga y’empeera eva ert Allah. eS Lael Be gi 
Era eri Allah y’eri empeera amakula. Oy Hi lo ee ad a 

197. Okwetawula kw’abo abatakkiriza mu (3 13325 Se : 335 2AES E5435 23 33 


nsi kuleme kukubuzaabuza. ea Se 


198. Ago masanyu  mpa wegazira. 3» hss ah sls Bods 7 2 Es 
N’oluvannyuma obuddo bwabwe muliro. @ @3Ge hie of 
Naye ekyo nga kiwummulo kibi nnyo! ; 


a2 $ a ee 

199.Naye abo abatya Mukama waabwe, bas 225 5 aes \ G55 of 
balifuna ensuku ezikulukutamu emigga » |! Sa5Y' ans zs Gs pe §, ¢ 2 
wansi wa zo, omwo mwe balibeera — nga el ee y 
kwe kusembezebwa okuva eri Allah. Era 3 s ghlsteds - sabe or ahd 


ekiri eri Allah ky’ekisinga obulungi eri 
abatuukirivu. Que WILE g glide a 
200. Era ddala mu bantu b’Ekitabo, mulimu 043 Oa O25 2c Shi ors &y 


abo abakkiriza Allah n’ebyo ebyassibwa ¢ ~ op 
gye muli n’ebyassibwa_ gye bali ne- Jy rs 5 Ji 1&5 ou 


beetoowaliza Allah. Abo tebawaanyisa Aya bL 452% baw uh, et 
za Allah mu muwendo mutono. Abo nno ae possess, oath sgt 


balifuna empeera yaabwe eri Mukama ji}s sei ag) A558 G23 abl 


ee Allah Mwangu nnyo mu ae Wad n wy yoadl &) : Ag 5 ibe 


aus 
201. Abange mmwe abakkiriza, mugumiikiri- 3 Boe | is 33 we 


zenga era muvuganyenga mu kugumiikiriza 451 | yi 3 ar hy 3313 3 ice : 
era mwenywezenga mu by’okwerinda era es o, 
mutyenga Allah, lwe mujja okuganyulwa. Ow Se lbaetas 7 


Essuula 4 





AL-NISA 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. ku lwe linnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ ekisa ekingi. 


2.Abange mmwe abantu, mutye Mukama 

wammwe Oyo eyabatonda okuva mu 
mwoyo ogumu era n’atonda mu gwo munne 
wa gwo, n’asaasaanya okuva mu gyombiriri 
abasajja bangi n’abakazi. Era mutye Allah 
Oyo gwe mujulizaganyako era mulabirire 
nnyo ab’ olulyo. Mazima Allah ye mulabirizi 
ku mmwe. 


3. Era muwe bamulekwa ebintu byabwe 
era temuwaanyisanga ebibi mu birungi, era 
temulyanga bintu byabwe nga mubigattiriza 
mu byammwe. Ddala ekyo kibi kinene nnyo. 


4. Era bwe mutyanga nti muyinza 
obutakola bwenkanya mu ba mulekwa, kale 
muwasenga abo ababasanyusa mu bakazi: 
Babiri, basatu oba bana. Naye bwe 
mutyanga nti temuyinza kukola bwenkanya, 
olwo muwase omu yekka, oba muwase mu 
bawambe abali mu buyinza bwammwe. 
Ekyo ky’ ekisinga, muleme kwekubiira. 


5. Era muwenga abakazi amahare gaabwe 
mu mwoyo mulungi. Naye bwe babatonera- 
nga ekintu kyonna ku go ku Iwabwe, kale 
mukiryenga n’essanyu n’okusiima. 


6. Naye temuwanga abatali bategeevu 
ebintu byammwe ebyo Allah bye yabatee- 
rawo okubayimirizaawo; naye mubaliise ku 
byo era mubambaze era mwogeranga nabo 
ekigambo ekizimba.* 





Btn f 
Ophea ss! pod 5s sbleady 
adi 2X35 a pH ee 


oS Bh a'3 pts 
Buy JG, Gat, 275 G55 
oSelad ty Trak ati ghis. ts 
sCsie ¢ OF abi Ses Esi5 ay 


OFS “35 


Ofié Eas Nc aa 


1 > %, an 
ott 38 16 hd i pas O15 
: - “4 w wa 7 aid 
Malpas 2 GG 6 
a a o, 2 nit woe Lies 
gd a5 Y) plat O201)9 E55 
“50 04 % 4 
Sys sO GKeSieG 3 Fialss 
b rArnae Se tae 
O35 VTS 


Os .2ta; & wp er 2 St 5 
P3414, 349 Su ed of 
ryote a ash zsh 

OET SERS 

Fee nwt DE 4 ot ote 5393 

Sak tat eS gcieGit oF Y5 
a 

sas SASS Sass Bees 


OOpr Saghihysses 3351 


4:6. Buvunaanyizibwa bwa_ ggwanga okulabirira ebintu bya bamulekwa abatanneetuuka, okutuusa 
nga_ batuuse okwerabirira n’okulabirira ebintu byabwe. Eggwanga bwe litakola ntegeka eyo, 
eby’enfuna biyinza okugootaana mu ggwanga lyonna, singa eby’obugagga ebibaddeko entegeka 
byonooneka. Ekyo kyetaagisa nnyo, naddala oluvannyuma lw’olutalo. Okwewala obuzibu buno, 
eggwanga lirina obuvunaanyizibwa bw’okulabirira emmaali ey’engeri eno n’obwegendereza 
okufaananako nga bwe lirabirira emmaali eya lyo, nga ligikuumira ba mulekwa bano. Kino tekitegeeza 
nti eggwanga lisobola okweddiza ebintu b a bamulekwa oba okubaggyako obuvunanyizibwa bwa 
byo, wabula eno eba ntegeka ya kiseera kigere. Kino kye kyogerwako mu 4:11. 


Essuula 4 AL-NISA. Juzu 4 


7. Era mugezesenga okutegeera kwaba % & Sa pela RS pal 





> 
So 
A 


E 
pak 
WA 


mulekwa okutuusa Iwe balituuka ku myaka ~ "eg hy oh, Bat! alt 
py obutumbo. Kale bwe musanganga nga \4%3$\8 |308) ans pits | ob 
alimu obutegeevu, olwo mubawe ebintu gL, Ogg a 
byabwe, era temubiryanga nga Gi 1 ; \ Bua 


\ wR 


No 2 
A 
> 
vheN 
>? 
ey 
ce 
XN 
“et 


bajja kukula. Naye oyo abanga & 
omugagga,kale abyewale; n’oyo abanga 4h 


> 


mudiibuuda n’okwanguyirizanga mutyanti ¢ 24 Bare 
6s 
o 
oO 


.% 4 nee Sak A = ; 
omwaavu, kale alye ku byo mu ngeri ‘4% 8 a7 neh RTS 
esaanira. Era bwe mubanga mubawaebintu ,2 4% Z Saat Jd 135 
byabwe, mussangawo abajulizi ku bo. Era D4? > PP be? yo 4 - 
Allah amala nga Omubalirizi. VB an ate pd We aB{ions ann 

: S.ngie (SS 4b sta) 15 Ags! 
‘ 


g 
3 
vo 


ie 7 Ca) “4 ZieS(Guwu Gn (qe 
8. Abassajja balina omugabo kw’ebyoaba- 3 wiz 1a) > st tuas J > 
zadde bombiriri bye baba balese, n’abaabwe. _| se ht ee 
Eran’ abakazi nabo balina omugabo kw’ ebyo Gs Sas PCAC ¥ O52 «ha 
abazadde bombiriri n’abaabwe bye baba @gre “Uae he 4 ah eed 
tite — enone ku byo obs soma = nga 33 G15 pPY lsy m4! 1S) 
afuna emigabo egyagerekebwa Allah. A 7 Apo 
if gabo egyag Oley iF Gri HAL 
wn s a ey , 


9. Era abaabwe ne bamulekwa n’abaavu 3 2 
bwe babangawo mu kugabanya eby’obusika, 7346 J nha aarvete vie 
kale mubagabiranga ku byo era mwogeranga 2443 3933) oa 13 oral 


nabo enjogera_ entuufu. Obs 2245 ‘ 45 igsgs 
Z o a aaa 

10. Era abo abakuza basaanye batye nnyo gy (5%5 YB GAs fads 

Allah kubanga nabo bwe balireka emabega : Z ae > Z “a ¢ 


waabwe abaana abatesobola (amabujje), ig3(K oe 4353 Deb behcr 
ty, 


tebalirema kubeeraliikirira. Kale basaanye 4 » 59 00°) paqlne 7 we 

beekuume nnyo Allah era boogere enjogera “¥’95 ghgae) 9b oats rey 

entuufu. ae 
Ol 


A ma 2 
11. Mazima abo abalya ebintu bya ba pesl S152! opel sass Sy 


mulekwa mu bukumpanya, ddala balya muliro 4 ako ag 2 ah 24 % i op 
gwe bassa mu mbuto zaabwe. Era mangu 43582 3B OPS Gs 41s \ 
nnyo bajja kusuulibwa mu muliro Las ge noes A\% 
oxUbUMhbUT OAs © pLe369-6 O 


Ruku 2 L¢ woo ’ 
12. Allah abakuutiraku baana bammwe: yo 3 AS, >J3\ C3 ah | pairs, 
ae ue ee ut ao 7 3 is = ia i on 
gw’ abawala ababiri. Naye abawala bwe baba 27>. 2.4", (3 0 foes Bok 
nga basukka ku babiri, kale bafune bibiri les 35 OB het = ba a. sie 
bya kusatu kw’ebyo omugenzi bye yaleka. a \%) fied (oR 44% 395 8 G83 
Naye bw’aba ng’ali omu yekka, kale afune Ors Gis ots a , eee 
kimu kya kubiri . N’abazadde b’omufu bombi 4.34355, RSL) GEE. 1258 
buli omu ku bo afune kimu kya mukaaga ~~~) i 
kw’ebyo omufu bye yaleka, bw’aba nga a5 (EFS SUI 2433 sel3 ded 
yalina omwana. Naye bw’aba nga teyalina 4° 9 7 4.1 6 oc 4% oon 
mwana era ng’asikiddwa bazadde be, kale 4) G93 po ol risa OVS 


‘N 


ae 


Juzu 4 AL-NISA. Essuula 4 





Z Ae AIS PD 
nnyina afuneko kimu kya kusatu. Naye 7 15) ao y3 s 
bw’ aba nga yalina b’azaalibwa nabo, olwo wit Boh, FF ow iZn it 
nnyina afune kimu kya mukaaga, SAB ao }5 595) obob 
oluvannyuma lw’okulaama kwe yalaama ku Neate oa 2 
byo okuggyibwako oba’ ebbanja. *Q*> la, Ge dno ys 


akitammwe n’abaana bammwe, temumanyi none 7 2 ONG aw i Bes 
ani ku bo asinga okubaokumpi gyemulimu © 335 2esG 5255 
kugasa. Engabanya eno ttecka eriva eri 2 n See WO ahh n 92° 
Allah. Mazima Allah ye Mumanyi wa ¢ S33) ts a 3S Li 

byonna, Omugezi ennyo. Z 214.2 4 
OE Ewe 6 Fab Ssh 


AS EO ZL Ane pe 
13. Era nammwe mufuna kimu kya kubiri 2) AS21331 DP G Bb 2555 
kw’ ebyo ebiba birekeddwa bakyala bammwe ¢ “p¢ 94, 4, \% §%e¢ z 
bwe baba nga tebabadde na mwana. Naye 335 ya & Co lax' 538 oss 
bwe baba nga_ babadde n’omwana, olwo ¢ Wow 2 gag 
mufuna kimu kyakuna kw’ebyo bye baaleka »33 0% 65 y &, a I 4 
olunvannyuma lw’ okulaama kwe baalaama ku : 
byo okuggyibwako oba ebbanja. Ne bakyala © a 
bammwe bafuna kimu kya kuna kw’ebyobye pg wy 1% Dere p98 
muba mulese bwe mubanga temulina mwana. 6% DY) DO lon \ 
Naye bwe muba nga mulina omwana, olwo  g 9%¢ 644 (24 vig nik 6%e 
bafuna kimu kya munaana kw’ebyobye mulese & 453 3 3l6 o B55 
oluvannyuma Iw’okulaama kwe muba u¢ 2  aohw 2S 9 OR 
mulaamye ku byo okuggyibwako oba ebbanja. $22? 2 © 3 355 Be Go| 
Naye omusajja oba omukazi agenda okusikirwa je Zh a6 ‘Iau O22 ne 
bw’ aba nga talina bazadde wadde abaana naye . ; 
nga alina muganda we oba mwannyina, kale g 4 9078 ¢7a¢8%, 9, 449\2 4 
buli omu ku bo afune kimu kya mukaaga. Ed f S8\F4lg\ doe 


Naye bwe babangabakirako awo, kalebonna »\% _ 29 1, |24% < IS 
bagabane kyenkanyi, ekimu eky’okusatu, ob 7 O* aati 73 =\9 bs 
oluvannyuma lw’ okulaama kw’ aba alaamye ku 2 o not Buys oa he Ti34 (Z 


byo okuggyibwako oba_ ebbanja, awatali 
kunyigiriza. Lino tteeka okuva eri Allah. Era 


Allah ye Mumanyi wa byonna, Alumirwa ennyo one os 
abaweereza be. 4¢ 33 : 1G y 512 ied 5 7 , 


OSS SE Ab 5. gb 1O4 


} & b 0 21%) 

14, Ago ge mateeka ga Allah. Era oyo Sat abh O45 hl bh5e SAS, 

agondera Allah ne Mutume we, alimuyingiza (G83 Gs 2 {222 OTave 
a oe 


mu nsuku ezikulukutamu emigga wansi wazo, 7 ee Z sa ae Bree 
Sacto Era obwo bwe 2s 3s 53 Ly : 5s i i585 
| Osi BS) 35 

4 4, 9e eu nw ase 

15. Era oyo ajeemera Allah ne Mutume we Petey 345365 $2! Ged, O79 


eran’amenya amateeka ge, alimuyingiza mu 655 ar SJ Ei%g at st3 SS a 
muliro; mu gwo mwalibeera, era aliba ws " 1 
n’ekibonerezo ekiswaaza. edges Sle & 


<B> 


Essuula 4 


AL-NISA 





Ruku 3 

16, Era abakazi abo ababa bakoze eby’ekivve 
mu bakazi bammwe, kale mubajulizeeko 
abajulizi bana abava mu mmwe. Kale abajulizi 
bwe babalumiririzanga ddala, olwo 
mubaziyirizenga mu mayumba okutuusa okufa 
lwe kulibatuukako oba Allah okubateekerawo 
ekkubo eddala. 


17. Era n’abasajja bombiriri ababa bakikoze 
mu mmwe, kale mubabonereze. Naye bwe 
babonereranga era nebatereerera _ddala, 
kale mubaleke. Mazima Allah ye Nannyini 
kusonyiwa, Omusaasizi ennyo. 


18. Mazima okwenenya Allah kw’ akkiriza 
kwe kw’abo abakola ebibi mu butamanya 
n’oluvannyuma nebabonerera mangu, kale 
abo Allah b’addiramu. Era Allah ye Mumanyi 
wa byonna, Omugezi ennyo. 


19. Naye okwenenya_ tekukkirizibwa 
kw’ abo abakola ebibi okutuusa omu mu 
bo lw’atuukibwako okufa, olwo n’agamba 
nti: Nze kaakati mboneredde, wadde abo 
abafa nga beeremye. Abo twabategekera 
ekibonerezo ekirumya. 


20. Abange mmwe abakkiriza, temukkirizi- 
bwa kusikira bakazi olw’obuwaze era 
temubakaluubirizanga nga mugenderera 
okubanyagako ebimu kw’ebyo bye 


mwabawa, okuggyakongabakoze eky’ekivve 7 


eky’ olwaatu; era mubayisenga bulungi. Naye 
bwe mubakyawanga, kale mwegendereze 
kuba ob’olyawo nemukyawa ekintu ng’ate 
Allah ky’ataddemu ebirungi enfaafa. 


21.Era bwe mubanga 
okukyuusa omukyala mu kifo ky’omukyala 
naye nga mwamala okuwa omu_ ku bo 
entuumu y’ebyobugagga, kale temu- 


4iz i, . 


mwagadde Y 


HT orben Batlle 
oasis pS ibsitab 
Bis JAAg Haig SEBS 
oly 


oa J 
bb CLsi A G $l 
OC asegee a 2&1 


Sh3 oi Je a53h oD 
oer Gas 75a 1533 gisey 
2abs| "25 Bos 13 b+ 


2 


sees, 


OusseAh sgt 


Saw 


Spel See Siisiod TGC 3 
«a Aa “ voy ie 
Ad bs5 V5. GST g le 8 
ed (0243 nd 


shut atin 
gin G, 3: 


Ny 


oo 4 
¥ ay 


CAL 


VN 


A 2.3 

ea Ane? ? 

SKE 7655 Disab 45551 O15 

460% 5 3 AGH 8S 

(S(B33 G4 NS) SU 5255 

< Nee (649% nh Be ve 
ESSA bat SALTS 


Juzu 4 


Juzu 5 


AL-NISA 


Essuula 4 





twalanga kyonna ku byo. Abaffe, muliki- 
twala olw’ okuwaayira n’olwekibi ekyenkuku- 
nala? 

22. Ye mulikitwala mutya ng’ate mubadde 
nabo mu kyaama mwekka na mwekka, ate 
nebatwala okuva gye muli endagaano 
ennyweevu? 


23. Era temuwasanga bakyala abo abaawasi- 
bwako ba kitammwe, okuggyako ekyo 
ekyamala okuyita. Mazima ekyo kyenyinyalwa 
era kya kivve era kkubo bbi nnyo. 

Ruku 4 

24. Muziyiziddwa okuwasa bannyamwe, 
ne bawala bammwe, ne bannyinammwe, 
ne bassengammwe, ne bannyammwe 
abato, ne bawala ba baganda bammwe, 
ne bawala ba bannyinammwe, ne 
bannyammwe abo abaabayonsaako, ne 
bannyinammwe ababbeere, ne bannyazaala 
bammwe, ne bawala bammwe ab’abo abali 
mu bukuumi bwammwe—ab’abakyala 
bammwe abo be mwayitako gye bali. Naye 
bwe muba nga temwayitako gye bali, olwo 
temubaako kinenyo. Era muziyiziddwa ne 
baka batabani bammwe abo abaava mu 
migongo gyammwe, era muziyiziddwa 
n’okugattika ab’oluganda ababiri olumu, 
okuggyako ekyamala okuyita. Mazima Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


Juzu 5 
25. Era muziyiziddwa okuwasa_ abakazi 
abafumbo, okuggyako abo abawambe_ abali 


mu buyinza bw’emikono gyammweegyaddyo. * 


Okwo kwe kulagira kwa Allah gye muli. Naye 
mukkiriziddwa okuwasa abo abali ebbali w’ abo, 
naye nga munoonya kuwasa na mmaali 
yammwe mu bufumbo obutuufu, so si kukola 
bwenzi. Olw’emigaso gye mubafunamu, kale 
mubawenga amahare gaabwe agaakakasibwa. 
Naye temubaako kinenyo kw’ebyo bye muba 
mukkiriziganyizzaako oluvannyuma lw’ okuka- 
kasa amahare. Mazima Allah ye Mumanyi ¢ 
wa byonna, Omugezi ennyo. 


26. Era oyo mummwe = atasobola kufuna 
bisaanyizo kuwasa mukazi mwana waboowo 
omukkiriza, kale awase ku bali mu buyinza 


” 


4 
234356 
sKBi4 NTE Lay h 


2, LS 5KELSS 55K 8225 28 42% 
re ge a - 
ae! 2 B a\ 9 5 bth £5 58 sh 


x2 (S3153 EEN CE 257 
BS plnkets 65 les bids 
eas Abed os BS 3d 
sales Sob Say Rite 
bse 3 skis Gs Ge 
Bi ik Saleisha 
Sho3S $C Sit Semistes: 


aes S5gne5 Webi Sy) 


we By Deeg on Fae 
yi Ss 7155 EG 2S Jei5 
of8f an, nda i250, 1sbS 5 
ye Ose ogous 
2 “ow < A . 
oe shi 3 Shes lis 
4 43 552 n SIDS BRITE 4h 
ai pob iss S25 Laop4e. 


ate S\Ssea3 4 Zt aan 
Sap ip pertsr) 

ot 3b 2, oe oss 

EF pede ied essing 


<u> 


G04 


I 


Os) 


Essuula 4 


Juzu 5 





bw’emikono gyammwe egya ddyo mu 
bazaana bammwe abakkiriza. Era Allah 
y’asinga okumanya obukkiriza bwammwe, anti 
mwenna muli nda ya nnakalaama. Naye 
mubawase Iwa_ kukkiriza kw’ababalinako 
obuyinza era mubawe amahare gaabwe mu 
butuufu, naye nga bakazi balongoofu, nga 
si benzi wadde nga tebalina mikwano mibbirire. 
Naye bwe bamala okufumbirwa oluvannyuma 
nebakola eby’ ekivve, kale bafune kitundu kya 
kibonerezo ekyo ekiri ku bakazi abaana ba 
boowo. Kino kikwata kw’oyo mummwe aba 
atidde okugwa mu kibi. Naye bwe 
mugumiikiriza, ky’ekisinga obulungi gye muli. 
Era Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa , 
ekingi. 


Ruku 5 
27. Allah ky’ayagalakwe kubannyonnyola 
era abalung’amye mu makubo g’abo 
abaabakulembera era abaddiremu. Era Allah 
ye Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 


28. Era Allah ayagala okubaddiramu. Naye 
abo abagoberera okwagala okubi, baagala 
nnyo mukyaame olukyaama olusuffu. 


29, Allah ayagala kubawewulako buzito, 
kubanga omuntu yatondebwa nga munafu. 


30. Abange mmwe abakkiriza, temulyang’a- 
nangako eby’obugagga bwammwe mu 
bukyaamu, okuggyako nga bye mu funye bya 
busuubuzi bye mukkiriziganyizzaako; era 
temwettanga. Mazima Allah wa kisa nnyo 
gye muli. 


31. Era oyo alikola ekyo olw’obujeemu 
n’obulyake, kale tulimuyingiza mu muliro; era 
ekyo eri Allah kyangu nnyo. 


32. Bwe muneewala ebibi ebinene bye 
mwaziyizibwa, tujja kubasangulako ebibi 
byammwe ebitono era tubayingize ne mu kifo 
eky’ekitiibwa. 


v3 GE 2X 
ers 
2 sf 


ae how 
7 


ry lba)) on east J 


15.58, 232) eS gorau 
We aha at BE spe 


4% 


Ose» 

BKS p45 KS Chesab bayd, 
23375 sh oe GS sishote 
OLS SLE abs »pSGSE 


at Ia 
A se 2 34 OTL ab 3 


oie bid se.83 Sosy Ait 
oleae sesiglnd 

3 -eShe Fit of abitgy 
OlisS SI 1S14 

a J ksi Sy eo 
oiys Linas Hasose 
< t- Cb 

oe 
Bieta 
R42 ay del of 
3.566 a 25 3355 


— 


as 


it 


Juzu 5 AL-NISA Essuula 4 


33. Era temululunkaniranga ebyo Allah bye s¢ Say als igeos 3 (135 235 pe 
yassukkirizaamu abamu mu mmwe ku balala. 
Abasajja balina omutemwa mw’ebyo bye baba ibs Ete) JSG yd + Uem 
bafunye, n’abakazi nabo balina omutemwa |, x pot 
mw’ebyo bye baba bafunye. Naye musabenga x € Esa) EY, 3 2? in A % 
ye . . a os i , nx A 
Allah ku mikisa gye. Mazima Allah ye Mumanyi , aia bye ib) 2555 en 2 “7 


wa buli kimu. : tas eg 
OE 4 is8 GOS Fab S) 
oy uy 
34. Era buli omu twamuteerawo abasika 355 (a CN 52 sas ed 3 


b’ebyo abazadde bombiriri n’abolulyo bye - BZ, tyes 
baba baleseewo, n’abo be mwasiba nabo oe 5513 \o+ oy eae Ig 15) 
ebirayiro byammwe. Kale mubawe omutemwa past n¢ s (257 wine 
ewabwe. Mazima Allah alaba buli kimu. yaaa 





id 


Ses oF bids shes ‘ 
oH 
Ruku 6 Orig hoce Y 


35. Abasajja be balabirizi b’abakazi ere 5 Jes 
olw’ebyo Allah bye yakirang’ anyaamu At keys I4 ‘igh 
abamu ku balala n’olwebyo abasajja bye Gel pis i Jugs gas 
batoola ku by’ obugagga bwabwe. Kale =) i 2 ' ys rf ywunle i 
abakazi abalongoofu be bo abawulize, Eb bis G Ag oe 
abakuuma ebyaama olw’okuba 0% i oen a 5 52d Basle 320 

Allah yabikuuma. Naye abakazi abo » » agyn ates < , “e, ht 
be mutya olw’obujeemu bwabwe, kale bb 35d 15 G6 jb35 oe 
mubabuulirire, era mubaleke bokka mu buliri, ob 2 Oa ¥y yal 3 a as)! 
era mubakubemu. Naye bwe a2, 
babagonderanga, kale temubasosonkere- Gia gcS agile 5515 535 st ab7 


zanga. Mazima Allah ye wa waggulu ennyo, 


Omunene ennyo. OBS uz é Yo Sais 

4 < AO BAe Be. a 
36. Era bwe mutyanga okwetemamu okuli |jia7ls easy GBS acd w)> 
wakati wa bombiriri, kale mussengawo © AlZ1 44 nies. ot eee 
omutaawuluzi okuva mu b’oku ludda Oi alaigs ie ees 


lw’omusajja n’omutaawuluzi okuva mu , 3.8 
b’oku iddda Iw’omukyala. Bombi bwe Ca ksz ai BeeLaiiys 
baliba nga ddala baagala kutabaganya, ono ri\Qr st 
Allah alireeta okukkaanya wakati waabwe. Onis Eoaze Baia! 


Mazima Allah ye Mumanyi wa _ byonna, 
Ategeera byonna. 

37. Era musinze Allah, naye temumwenka- 
nyanga ne kyonna, n’abazadde bombiriri : 
bayisibwenga bulungi, n’ababo, ne bamule- 
kwa, n’abanaku, n’owomuliraano nga wa an 


\ 2k 
oO 
\ 1S ai an ) 
we ol \ 
luganda, n’owomuliraano ow’ ebbali, ne munno pl 53 551615 i 
ow’ oku lusegere, n’omutambuze, n’abali wansi il Sealy Ae prowess) ty eh 


w’emikono gyammwe egya ddyo. Mazima an we, 
Allah tayagala mwewulize, omwewaanyi, 2b Sy >a as RACK G5 5 reat \ 
5335 33 EAS as dat 235 


+ FBS ait 9 $4815 
igo 3G USL 


NoN Wed fs 


Essuula 4 AL-NISA. Juzu 5 





oh erppie ee hing 2004 
38. Be bo abakodowala era nebalagira 1 ook so : “Ee 
5S ee 


n’abantu okukodowala era ne bakisa n’ebyo 
Allah bye yabawa mu mikisa gye. Era 77 etn hee gue 
twategekera abeerema ekibonerezo ekiswaaza, G\XE Oz psy 5 is | 


3 2 o\t A ay 
39.N abo abatoola eby’obugagga bwabwe a\5 2 pester 
olw’okulabwa abantu, so nga tebakkiriza J, #4, 4, oy Ss Ih 
Allah wadde olunaku lw’enkomerero. Era 2% Lvs gol O05) 32! 
2 a t o 
’ 


roa 
n’oyo aba nga Sitaani ye mukwano gwe, \%. 367s Loh), ‘ 4 
amanye nti Sitaani wa mukwano mubi nnyo. Lis ad Gato 


ao 
Obs 3703 
avi 4 ne ol A a7 417% 
40. Naye ddala baalibadde ki singa bakkiriza Bye Sab \! al agile 1543 
Allah n’olunaku Ilw’enkomerero era nebatoola - \Z BREAD neh 7 \/ 


‘fo po 3 <a A n oe 
ne kw’ebyo Allah bye yabawa? Naye Allah © $52 24d lee aad 19 pS 


abamanyi bulungi. OQUUE 44 is 


a Z eat A1S3 fern ob, 2 
41. Mazima Allah talyazaamaanya wadde Z5515 $95 Ok, SLE ab) 


akazitowa ng’akabu. Ate ekikolwabwekiba 4227 -., 4437 4b: 4 Gt oe 
ekirungi, akiyingiwaza buyingiwaza. Eraawa ad J OF SS Fad Gate 
empeera ensuffu okuva gy’ ali. @G42Kz >| 
Zin 4 &SA4S nh 8, 2% 
42. Naye kiriba kitya awongatuleese omujulizi 4 pegs 357 } th 5 4% 
okuva mu buli kibiina, naawe netukuleetanga 7" _¥ Bk wi eee hes oo aoe 
ggwe mujulizi ku bano? @lntad 25 ah ee 


f 


XN 
‘\ 
© \ 
ev 


nyt SZ a, & owe 
43. Ku lunaku olwo, abo abatakkiriza $2513 256 2 p55 52 542 § 
n’abaajeemera Mutume balyegomba nti singa 4, 4 
baseetezeddwa bumu_ n’ensi, ate tebalisobola W5»U9 
kukisa Allah kigambo kyonna. @lés 
Ruku 7 ¢ ‘ 
44. Abange mmwe abakkiriza, temuse- | ye SY lel 
mbereranga essaala nga temutegeera, okutuusa 4 ves Be pep siyt lad 
nga mutegeera bye mwogera; wadde (Ad oilee2 pr! 5 5 
4 


Vw 

ZS 
‘eo 

\ 

AY 

G 
t- 

fs 
so 

. 


\ 
A 
t- 
\ 
> 
Ye 
to 
\ 


“eX 
gk 
yw 
\ 
fs 
sl -l 


b 


temugisembereranga nga mulina janaba,* <¢ So a a2 oe 
okutuusa nga mumaze kunaaba, okusayako JL RAT Ss gts POSES: 
ee muli mu lugendo. Era bwe mu ace nie we 28S Rw ln wn le 
abalwadde oba nga muli mu lugendo oba ¢ Vos GP Qe SF slé 
nga omumu mmweava aweyambirwa oba | .s 4 ae ae ae 
nga muyiseeko eri abakyala nemutafuna ¢\& 9\ )A% 1 SO} phn 
mazzi, kale muluubirirenga okukozesa , ,% me, De cb 
enfuufu ennyonjo mugiyise mu _maaso #4353143 13 |e is $27 
gammwe ne ku mikono gyammwe. Mazima “ <oc ape ace ou—" 
Allah ye Musanguzi w’ebibi, Omusonyiyi |jaoqes 72 | moe pekeatas) 


ennyo. 





4:44, Ekigambo ‘junuban’ (\%24) oba ‘janaba’ tekitegeeza bukyaafu, wabula kitegeeza embeera 
omuntu— gy’abaamu oluvannyuma lw’okwetaba mu mikolo gy’ekikulu  oba oluvannyuma 
lw’okuvaamu amazzi agazaala. Mu mbeera ezo zombi, omuntu ateekwa buteekwa kusooka 
kunaaba mubiri alyooke asaale. Okunaaba oluvannyuma lw’embeera ezo zombi newankubadde 


nga silwa swala, kya bugunjufu. 


-a(20- 


Juzu 5 


45. Abaffe, tewalaba abo abaaweebwa 
ekitundu ku Kitabo nga bagula obubuze era 


nga baagala nammwe muwabe ku kkubo ? 


46. Era Allah y’asinga okumanya abalabe 

bammwe. Era Allah amala_ bulungi nga 
Omukuumi, era Allah amala bulungi nga 
Omuyambi. 

47. Mu Bayudaaya mulimu abakyuusa- 
kyuusa ebigambo ne babiggya mu nteeko 
yabyoera nebagamba nti: Tuwulidde, naye 
tujeemye. Era bagamba nti: Wulira ebyaffe, 
awatali gewe kuwulirizibwa. Era boogera 
ekigambo Ra‘ina nga banyoola ennimi 
zaabwe olw’okutyoboola eddiini. So singa 
baagamba nti: Tuwulidde era tuli bawulize, 
era nti: Wuliriza, ne bakozesa ekigambo 3 
Undhurna, ky’ekyalisinze obulungi 
n’obwesimbu gye bali. Naye Allah 
yabakolimira olw’ obutakkiriza bwabwe era 
tebakkiriza okuggyako akatono ennyo.* 
48. Abange mmwe abaaweebwa Ekitabo, 
mukkirize ebyo bye twassa (mu Kur’4ni) 
ebikakasa ebyo bye muli nabyo nga 
tetunnaswaaza abamu ku bakulembeze 
bammwe, badduke nga tebatunula na 
mabega oba tubakolimire nga bwe * 
twakolimira abantu ba Sabbiiti. Ate ekiragiro 
kya Allah kiteekwa buteekwa okutuukirira. 


49. Mazima Allah tasonyiwa kumwenkanya 
n’ekirala, naye asonyiwa ekitali ekyo eri 
oyo gw’aba ayagadde. Era oyo eyenkanya 
Allah n’ekirala, mazima ddala aba agunzeewo 
ekibi ekisuffu. 





Ogee Shee fais Ss 53 »37 
C3 e155 SA5 SI ILS alt 
SETAE ash oS 
7 b 4 A” ew 

Ore] ipee-s1O)| 

55. aKTSEL let abi5 
OBL abl WS Bisby 
AL as AIps ot Sos 
3 Gone Osht 5 Band Ae Ves O56 


ej G6153 gods jieass SLAs 
ok 


Cogs IG se 
332 mee oI shiisace 


LT 3 “sos 


bt 


sf 


Vso 9 Rid oSi5.553 

ols osy 
la Vy Zea gaslg i 5 a 
stg oskaresa ws 


m 
$ 
wed 


He 
ok 


sil us Se r 


Bees anee ee 
OS pL bHstars 

8 nZoeho Syd .& 

$44 B53 Ol pag ¥ abil 
O25 ThS 5 LEYS O53 E558 
NES, a2 

eS) vA nee St 


ee 


4:47. Abannanfuusi aboogerwako wano baagezaako okukyuusakyuusa n’okubuzaabuza ea 
g’ebigambo nga_baluubirira okutyooboola ekitiibwa kya Mutume (s.a.w.). Bo abakkiriza 


4 


baagambanga nti 


‘sami’na wa atwa’na’ ( GsL13 5 Gags ) ekitegeeza nti, ‘tuwulidde era tugonze. 


Kyokka ate abannanfuusi, bo baakyuusaamu nti ‘sami’na wa’swaina (Giaé 3,5 )ekitegeeza nti 

* tuwulidde naye tujeemye’. Kino baakikola nga kye bagenderera kujerega Mutume (s.a.w.). Mu 
ngeri y’emu era abannanfuusi baakozesanga akakodyo akalala ak’okunyoola ebigambo 
olw’okutyooboola ekitiibwa kya Mutume (s.a.w.) nga bagamba nti ‘Raina’ ( \Eg\} ) (oli musumba 
atulundira endiga zaffe) mu kifo ky’ ekigambo ekituufu ‘Ra ‘ina’ (otwanguyira, totukaluubiriza). Ku 
lw’ensonga eno, Allah kye yava agaanira ddala abakkiriza okukozesa ekigambo ‘Ra‘ind’ 
abannanfuusi kye _baanyoolanga, n’abagamba nti mu kifo kya kyo bakozesenga ekigambo 


‘Undhurna’ (% pei ) ekitegeeza nti 
n’ekitiibwa kya Mutume (s.a.w.). 


‘ssebo tutunuulire n’ekisa’, kubanga kyo ky’ekituukana 


Essuula 4 





Essuula 4 AL-NISA Juzu 5 
50. Abaffe, tolaba abo abeetukuzatukuza so ah cait ose cq 3351 35 5 357 
Naye tebaliryazaamanyizibwa wadde OPUS 5 FURS & S32 hi ge 

51. Laba nga bwe balumika ku Allah nD Tigh | Sasi aE ; 

2 i i ibj Zr ENA a7 . 

SS ae ekyo kimala okuba ekibi otf \Z3 Vay os & 
52. Abaffe, selabe sb _abaaweebwa é ath 2 i i eat Sys3.a51 
ne Sitdani, era boogera ne kwabo PHEW Ey Se aS 
abatakkiriza nti: Bano be basinga Uxblg 5a iat C23 33 5625 
obulung’amu mu ddiini kw’ abo abakkiriza. Otis 31 on 3 Sy 
53. Abo nno be bo Allah be yakolimira. 24 3 yA £4555 S 341 2 pai 


Naye oyo Allah gw’ akolimidde, tolimuzuuli- 
rayo muyambi yenna. 


54. Abaffe, balinayo omugabo gwonna mu 
bwakabaka, kye bava balema okuwa abantu 
wadde akasirikitu ? 


55. Nandiki bakwatirwa bantu nsaalwa 
olw’ebyo Allah bye yabawa mu_mikisa gye? 
Mazima twawa abaana ba Ibrahimu Ekitabo 
n’ebyamagezi era netubawa obwakabaka 
obusukkirivu. 


56. Kale mu bo mulimu abaamukkiriza, ne 
mu bo mulimu abaamwebengulako. Naye 
Jahannamu emala ng’omuliro ogubumbuijja. 


57. Mazima abo abaagaana Aya zaffe, mangu 
nnyo tujja kubasuula mu muliro. Buli ensusu 
zaabwe lwe zinasiriiranga, tulibakyuusiza- 
ngamu ensusu endala, balyooke baloze ku 
kibonerezo. Mazima Allah ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 


58. Naye abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi, mangu nnyo tujja 
kubayingiza mu nsuku ezikulukutamu emigga 
wansi wa zo; omwo mwe balibeera olubeerera. 
Balifuniramu be balifumbiriganwa nabo 
abaatukuzibwa, era tulibayingiza mu kisiikirize 
ekiweweevu ennyo. 


fs 
> 
3 


bon 46% 2, %%p% 
Oly wias Uo 4n1, 


“\ 


> 

No 

. N 
> 


—N 


ne iS; BoE 
ENA HLS 92 
o Woe la 1G 7.09 Dp agen” 
Beas la SE W155 AT AI 
ona, 4! To,8! oe af, 
bbe 5) J! EGS) Sab rales bs 
: 4. Ad 
Org S98 BS 6 Bae % 2 ohh 
ale resi 3 ah) 5 od! 
© lEnbe 
we 
¢ aBn gh 1,8 ,9% % 
SO pgs 944 54 | a Boies 


Zan y A <4 ne @ a 
wpe Gay (345° GAs o} 
nw .% 9 nr a& 
455 fie + 6G setts 
ee 2 4 nJuhB a of 
HE syle salts passe 
os, ote eat 

OY abl o> Sisal 13530) 
Or 7 tne Be 
Obires 3s 
vag Foo eto Gene Se 
sprbal Iglee 519.21 535515 

a a ag e a a Ake 

4 Ze iFne o Lg he 
As 'I051 Lats St rts 545 

A a 


“. ag 
aA a 
Spats SSS eiias 


a 


Si 


Juzu 5 AL-NISA Essuula 4 


59. Mazima Allah abalagira okuwanga 5S ah 19843 ors ats | Si 
obuvunaanyizibwa abo abalina ebisaanyizo bya one ab nk 
bwo. Eranti bwe mulamulanga wakati w’ abantu, 3 CAT sh 8SE.15 35 y Guat \ sy 


kale mulamulenga mu bwenkanya. Mazima \4 ., PORES 
Allah by’ababuulirizisa si birungi ggero! os eh Sy i L pSA5OT 


Ddala Allah ye Muwulizi wa_ byonna, @9 Ota gbrecés G. Wears oe hes 
Omulabi wa byonna. - 


TA 
a: 
> 


Allah era mugondere Mutume, n *abobuyinza , 
mu mmwe.* Era bwe mutotoogananga mu ; 2 
kintu kyonna, kale mukizzenga eri Allah ne 3 \ 
Mutume; bwe mubangaddalamukkiriza Allah 77 4 
n’olunaku lw’enkomerero. Ekyo ky’ekisinga Sahl - 
obulungi era ky’ekikomekkerezebwa obulungi. , + » 


* @& 
v 
ye> 
we 
> 
<\ 
o(20> 


Ruku 9 
61. Abaffe, tewalaba abo abeefuula nti » 
bakkiriza ebyo ebyassibwa gy’oli n’ebyo , Bie si, 4.8 
ebyassibwa olubereberye lwo ng’ate baagala we Jy | Yod ehe rae 
kulamulirwa eri Sitaani, so nga baalagirwa 4, wes Get af 
obutamukkiriza? Naye Sitaani ky’ayagala, ~” . 
kwe kubabuza okubula okw’ewala. aed é 


62. Era bwe bagambibwa nti: Mujjeeriebyo 4 3% sfc 
Allah bye yassa n’eri Mutume, olaba on..t yt 2 te in 9S 
bannanfuusi bwe bakwemansulako CA4RS! S215 d5mjI! 
olwemansula. as 332 2132 6 


% A 4 “a 
63. Naye kitya awo nga batuukiddwako 2233(4, 2¢2.o8a457 (37S 5S 
akabenje olw’ebyo emikono gyabwe bye 4, wo ihynecinncothen os 5 
gyakulembeza? Olwo bajja_ gy’oli nga gos > BLAS 3; e Dao Deh, 3 
balayira nti: Mu mazima ga Katonda, ine GEiZ (es F\e nen a 
tetwagenderera kirala kyonna okuggyako @lig, Ae yy pales 
okukola ekisa n’ okutabagana. 


64. Abo nnoAllah amanyi bulungi ebiri mu 3 G 2a | bhai Gh ds) Sys! 
mitima gyabwe. Kale ggwe baleke era 


a 93 
an JS is 3 
babuulirire, era yogera nabo ekigambo $p4bs5 AE Umi shy, Sut 45 





4:60, Abantu abamu tebategeera bulungi makulu gava mu bigambo ‘ulil amri minkum’ (i, pias) 
ekitegeeza ‘ab’obuyinza mu mmwe’, » naddala ekigambo ‘minkum’ ekirimu ebigambo ebibiri ‘min’ ( @) 
ne ‘kum’ (35°). ‘Min’ kitegeeza ‘okuva’ oba ‘mu’, ate ‘kum’ kitegeeza ‘mmwe’. Abamu balowooza nti 
Aya eno etegeeza nti Abasiraamu basaanye kugondera ab’obuyinza abo bokka abava mu bo nga 
Basiraamu. Okusinziira ku mateeka g’Oluwarabu, ‘min’ egatta bugassi ‘kum’ ku ‘amri’,n’olwekyo 
amakulu amatuufu gasaanye kuba ‘n’abobuyinza ‘mu mmwe’ oba ‘kummwe’ so si ‘okuvamummwe’. 





Essuula 4 AL-NISA. Juzu 5 
: : by Zn mae 

kibak t ak ddal. ‘6 Zan Pains an eT ag en % a 

e watirako a OLLI é : U os 
“ ee Zon , 

65. Era tetwatuma Mubaka yenna wabula ey vy ayes) oe GLS5\ a5 
twamutuma alyooke agonderwe olw’ekiragiro ~,4% 9 , s%* ete oh a0 
kya Allah. So singa bwe beeryazaamaanya, bajja |go 3) a5 | ys ogi! goby 
gy’oli nebasaba okusonyiyibwa kwa Allah, 7} aan rele n 2% 37 


ne Mutume n’abasabira okusonyiyibwa, 
mazima baalisanze nga Allah Musonyiyi nnyo, 
Musaasizi nnyo. 


66. Nedda, amazima ga Mukama wo, tebajja 
kuba bakkiriza okutuusa Iwe _ balikufuula 
omulamuzi mu buli mpaka eziri wakati waabwe, 
n’oluvannyuma baleme kusanga nkenyera 
yonna mu mitima gyabwe kw’ekyo ky’ osazeewo 
era bajeemulukuke olujeemulukuka. 


67. Era singa twabalagira nti mutte abantu 
bammwe oba nfimuve mu maka gammwe, 
tebaalikikoze okuggyako abatono ennyo mu bo. 
So nno singa baakola ebyo ebibabuulirirwako, 
ky’ekyalisinze obulungi gye bali era bwe 
bwalibadde obunyweevu obwa nnamaddala.* 


68. Era olwo ddala twalibawadde empeera 
nsuffu. okuva gye tuli; 


69. Eraddala twalibalung’amizza mu kkubo 
eggolokofu. 

70. Era oyo agondera Allah ne Mutume, 
kale abo be bali mw’abo Allah be yawa 
ebyengera: Mu ba Nabbi, n’Abamazima, 
n’ Abajulizi, n’ Abatuukirivu. Era bano siba 
mukwano ggero! 


r& Siar 2 3 
aa Oo WY 45 3) W 
4 cn, a” 05 ab 


Y 33 spblag S32 Se: 
Gs 5S bagel c3 Sd 
a eget ea 38 ee 
ise ot ayglé eee Of 3 
Cahir oe ASAI ST 2a 5iT 
hab aasisss Pa dB Sissi gas 
$25) (BE SBT a4 osha 
tigi 

35 os Ass & B45 
eons 


ae 


i Sa acaried o) 
as Sys 2511 Sail pe 345 
Sid 3 sgilé ati 2551 osyh 
SpGhabiais ASRS Cl3-3) 
Obs SV iot8 


547 6 


71. Egyo nno gy’emikisa egiva eri Allah. gb, a5 rg! Se Legh 1 ys 


Era Allah ye Mumanyi amalira ddala. 


Ruku 10 
72. Abange mmwe_ abakkiriza, mutwale 
eby’okwerinza byammwe; kale mulumbise 
ekibiina kimu kimu, oba mwenna mugende 
bumu. 


73, Era ddala mu mmwe mulimu n’oyo BSF (Ziob b- 


eyeesigaza emabega. Kale bwe Mutu- 


ukibwako akabenje, ng’agamba nti: Mazima 





ae 

aSShy hE ighsl ot 

OCS 13 5i ly esi : 
Sue 3 

CAL) 5253.5 )5 

Ag. &, 


2g a 
SiGe ahi 22703 5 Angi 


4:67. Kino tekitegeeza nti baalagirwa okwetta wabula baakubirizibwa okwemalamu omuze 
gw’okwemanya, amaddu n’empisa embi basobole okujeemulukukira Allah mu bujjuvu. 


ata 


Juzu 5 AL-NISA Essuula 4 





nze Allah ansaasidde nemba nga siri wamu @\ Sask fat of 
nabo. 


4 ea hk 23 ane 
74. Naye bwe mutuukibwako emikisa egiva aveb le 3h 3 5 (a a 3 


eri Allah, ddala ajja kwogera nga waling’a- %¢.- 62993 2 53% sate MGT ORN 
wataabadde mukwano wakati wammwe naye, Boerisia a ae aso WB 
nti: Nga ndabye! Kale singa nabadde nabo, \} 43 3336 (3 D423 eikese Ds 
naaliganyuddwa okuganyulwa_ okusuffu! 

nee 


75. Kale balwane mu kkubo lya Allah abo ©5523 03351 sbidacd Soli 
abatunda obulamu bw’ensi olw’enkomerero. 3b AG gt os 2345 sab Gy big an , 
a“ 


Era oyo alwana mu kkubo lyaAllah n’attibwa * : 
oba n’awangula, kale mangu nnyo tujja aims s “4 jgRs ie ine 
kumuwa empeera ensukkirivu. @Z rs 72% $53 a3 


o an aa A" eo] ot ee ‘ ae % 
76. Ye mubadde_ ki obutalwana mu Sab) bie 3S 4 JAS Gs 


kkubo lya Allah n’olw’abateesobola JG: ia 150 24 
mu basajjan’abakazi n’abaana abo abagamba %' . ee # 


oe 
5 ws : : % 
nti: Mukama waffe, tujje mu kibuga kino E55 3 5 
abantu ba kyo bajoozi nnyo,era otuteerewo 4. J Uae Va Ie ae 
ow’omukwano ava gy’oli, era otuteerewo oj LB) | a5 \a\ i we vegey 


n’omuyambi ava gy’ oli? 183 a\i4 oo SEAS 5 isi 
Od sbSostd Jes 


717. Abo abakkiriza be balwana mu kkubo lya si Bois Rishi Sissi 
Allah. Naye abatakkiriza, balwana mu kkubo A ¢3 mo n% ee 

lya Sitaani. Kale mmwe eee 7 ses sla I) oy 335i 
mikwano gya Sitaani. Mazima enkwe za &, Vy yor % a st itis ek 
Sitaani nnafu nnyo. 2 of 


Ruku 11 2, s 

78. Abaffe, tewalaba abo abaagambibwa nti: | Big 348 5 3 oA 35 si ~ 5 \ 
Muziyize emikono gyammwe temulwana, | 2) 4 m 12 “a7 rd 3G nf 
naye mujjumbire essaalaera mutoole zaka? '? | 2 sig 4 Ba 
Naye bwe baalaalikibwa okulwana, Seah 2, 4h le caS 615-865) 
okwejjuukiriza nga abamu mu bo batya ~ 4% Wi 98 44 
abantu nga bwe baalitidde Allah,oba okutya wie Y SAG ptt HYP 1d) 
okusinga nawo. Era baagamba nti: Mukama Z 
waffe, lwaki watulaalika okulwana? Singanno (> a 5 oe 
watulwisalwisaako okumala akaseera J5.5eB ste & O35 45 635 
akampimpi! Gamba nti: Emigaso gy’ensi cice Bo eS 
mitono nnyo, naye egy’enkomerero > (he JS bord Bal h 5 5 o| 

-egisinga obulungieri oyoatyaAllah;era Ve gne 2,85 & ate (2th 
teil fyesaanaanyiribwa ‘ akione: yd Yas BFS! 3e Jal oe 


a © » aw” 
79. Wonna wemuba, okufa kwa kubatuu- 5 bs Se 425} 4 IS 4 Sie OA 
kako, ne bwe muba mu bigo ebinyweevu | Sse ‘ : 
yi o 


Essuula 4 


Era bwe batuukibwako ebirungi, bagamba 
nti: Bino bivudde eri Allah. Naye bwe 
batuukibwako akabi, bagamba nti: Kano 
kavudde gy’ oli. Gamba nti: Byonna biva eri 
Allah. Abaffe, abantu bano babadde ki, 
tebakyayinza na kutegeera kigambo kyonna? 


80. Ekirungi kyonna ekikutuukako kiva 
eri Allah, naye — ekibi kyonna 
ekikutuukako kiva gy’oli. Era twakutuma 
nga ggwe Mubaka eri abantu bonna. Era 
Allah nga Omujulizi, amala. 


81. Oyo agondera Mutume, ddala aba 

agondedde Allah. Era yenna eyeekyuusa, 
amanye nti ggwe tetwakutuma kuba 
mukuumi ku bo. 

82. Era bagamba nti: Obuwulize bwe 
tugenderera. Naye bwe bava w’ oli, ekibiina 
ekimu mu bo kisula kiteesa okuwakanya 
ebyo bye wayogedde. Naye Allah 
awandiika ebyo bye basula bateesa. Kale 


ggwe baleke, era weesige Allah yekka. Era 3 


Allah nga Omulabirizi, amala. 


83. Abaffe, Kur’ ani eno tebagifumiitirizaa- 
ko? Ddala singa yava eri atali Allah, tewali 
kubuusabuusa, baaligisanzeemu_ebitataba- 
gana nfaafa.* 


84. Era bwe batuukibwako amawulire 
ag’emirembe oba ag’entiisa, bagalaalaasa 
bulaalaasa. So singa bagazza ert Mutume oba 
eri ab’obuyinza mu bo, ddala abo mu bo 
abaganoonyerezaako baalitegedde ekituufu. 
Era singa si mikisa gya Allah egiri ku mmwe 
n’okusaasira kwe, mazima mwaligoberedde 
Sitaani, okuggyako abatono ennyo. 


85. Kale lwana mu kkubo lya Allah— 
tovunaanyizibwa okuggyako ku lulwo ggwe 
wennyini— era kubiriza n’abakkiriza 





AL-NISA 


n Dan cA 


° -”“ 


~' 4 agi o 
Oe thu 15) a3 GS 
2 sb A 
Ain wees w 
Ip Saag ny \ 
. aw - 4 n . 
sic bt cbcss Gita banks 
APIS ar neh wer 
OSS 23h, b 
2 A 2 2 IDSSA 


724 


\ 


Y $a dle » gh 


1 ” T. 
Sigh\ Gah gee clark 
s% ZuZuon Zz “ce 
BLE ooh tigi bs Srlet 
v 7 ‘ ue a ‘8 a“ # 
SV5A5 ly Gliis55 


on4 § 

Ol Mat gh 

bo itenet F.0d) 8 

3 5-412 LTS ISAS abd O2 
~e 


79 avn w Can 2 
UB Wial ye Wie 36.7, ATK S15 
vo noe % Sat 1? nF % 
SNS A525) Di55S5 995 + ay lgcist 
of Beie% aah oa 
83S cae Abie BN) sl 
iy CASE Ty erer ee Ae 
os 4 2nv% o 6 Same pee 
Credit | Sassy 222533 254 

4.24% 

a @rS4, 

L420 4 4 ° 4 WIS% 
V) BRS J gis jet Y Je 


we Che . h ys 241 0% 
mk - Okie! U2}S 3Elas 


4:83. Ebigambo ‘ikhtilafan katheeran’ (\$4386%52,) wano bitegeeza butatabagana, 
kukontana oba kukoonagana okungi. Ekitegeeza nti singa ddala Kur’ani Entukuvu 
teyava eri Katonda, yandibaddemu ebitatabagana nfaafa. Amakulu ge gamu gasangibwa 
ne mu 67:4 Katonda w’agamba nti toyinza kulaba njawukana (oba butatabagana)mu 


kutonda kwe. 


Juzu 5 


Juzu 5 


AL-NISA 


Essuula 4 





okulwana; ob’ olyawo Allah n’aziyiza enkundi 
y abatakkiriza. Era Allah musukkirivu mu 
maanyi, era Mukakali mu kubonereza. 


86. Oyo awolereza okuwolereza okulungi, 
akufunamu omugabo. N’oyo awolereza 
okuwolereza okubi, afuna omutemwa gw’ekibi 
pa kwo. Era Allah ye w’Obuyinza ku _buli 

LL. 


87. Era bwe mulamusibwanga _n’ekiramuso 
ekirimu okusaba, kale nammwe mulamusenga 
mu ngeri ekisingako obulungi, oba mukidde- 
ngamu. Mazimabuli kimu Allah akibala.* 


88. Allah ye yekka, teri musinzibwa mulala 
okujjako Ye. Ddala ajja kugenda ng’ abakung’a- 
anya okutuusa ku lunaku |w’okuzuukira, 
tekiriimu kubuusabuusa. Y’ate ani asinga ku 
Allah okwogera amazima? 

Ruku 12 

89. Abaffe, mubadde mutya okwetemamu 
awabiri ku nsonga za bannanfuusi, songa 
Allah yabasuula dda olw’ebyo bye baakola? 
Abaffe, mwagala kulung’amya abo Allah be 
yasalira okubula? Naye oyo Allah gw’ asalidde 
okubula, kale toyinza kumuzuulirayo kkubo 
ddala. 

90. Era beegomba nnyo nammwe mubeere 
batakkiriza ngabo bwe bali abatakkiriza, olwo 
mwenna mwenkanenkane. Kale temutwalanga 

ennamu bo okuba ow’omukwano, okutuusa 
we balisengukira mu kkubo lya Allah. Naye 
ate bwe beefuulanga, olwo mubakwate era 
mubatte wonna wemubasanganga. Era 
temutwalanga yenna mu _ bo okuba 
ow’omukwano wadde omuyambi; 


91. Okuggyako abo abalina enkolagana 
n’abantu nga wakati wammwe nabo waliwo 
endagaano, oba nga bazze gye muli nga 
emitima gyaabwe gikaluubiriddwa okulwana 
nammwe oba okulwana ne bannaabwe. Era 
singa Allah yayagala, ddala yaalibawadde 
amaanyi ku mmwe; olwo ddala baalirwanye 
nammwe. Naye bwe babeesambanga ne- 
batalwana nammwe era nebassaawo emirembe 
gye muli, kale olwo Allah mmwe tabakkiriza 





4S a4. ot, %¢% A gu 

BAF SiS Gl aS ©) ab! 
, Sk Seow 

OFS BSA SE iad 

Ske teas icles gibt g: 


ZAKS FRG are Gn ae 
Cum Lat Raed, (97% Laan 


78a 
a 


G(E5 fais diged ake itys 


z% “ at “2 : ue 
(9\ cae sa 8 oF S& JE ab| 


eo “4 2 a 
oon ni? %eS 2 phn wd (72 
GRAY Nad gany SGA 3/3 


6 cho 8 558557 GL, 
oki... 

Wy Kescadch Hadad 
Ob rE hide 


a 


~, 


—N\ 


a a? % an 
Sa ysT LST ey ASI 
a nd 0% 
Oo 15045 

Ao 20%! 2n% 
Oi 55 ob 


24 Ot 
AnD 
035255 

@ 


nav 


334 


y ! 


BUIACT IETS CUTS: 45 i aT we 
sss alS soir yb 


4:87. Mu butuufu Aya eno tekwata ku kulamusaganya kwokka, wabula ekwata ne ku 
kuweerezaganya ebirabo eby’enjawulo ebiddizibwamu ebibisingako oba ebibyenkana. 


3 


— 
= 


>= 


Essuula 4 AL-NISA. 





kubasosonkereza. 


92. Mujja kukisanga nti abalala baagala 
mirembe gye muli era nga baagala mirembe 
eri abantu baabwe. Naye ng’ate buli lwe 
bazzibwa eri obulabe, basindika asitamye. 
Naye bwe bataabaveeko era bwe bataatee- 
kewo mirembe gye muli ate nebaziyiza 
emikono gyabwe ku mmwe, olwo 
mubakwate era mubatte wonna_ we- 
mubasanganga. Era abo tubabawaddeko 
obuyinza obwetadde. 


Ruku 13 

93. Era si kituufu omukkiriza okutta 
omukkiriza, mpozzi mu butanwa. Era oyo atta 
omukkiriza mu butanwa, kale awe omuddu 
omukkiriza eddembe, n’engassi y’omusaayi 
esasulwe eri ababe; okuggyako nga bo be 
bagisonyiye. Naye omufu bw’aba nga yali 
ava mu bantu abalabe bammwe, nga ye 
mukkiriza, olwo omussi awe omuddu 
omukkiriza eddembe. Naye bw’aba nga yali 
ava mu bantu nga wakati wammwe nabo 
waliwo endagaano, kale engassi y’omusaayi 
esasulwe eri ababe, n’okuwa omuddu 
omukkiriza eddembe. Naye oyo atabirina, kale 
asiibe emyezi ebiri egiddiring’ ana. Okwo nno 
kusaasira okuva eri Allah. Era Allah ye 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 


94. Era oyo atta omukkiriza nga agendere- 
dde, kale empeera ye Jahannamu; mu yo 
mw’ alibeera, ne Allah agenda kumusungu- 
walira era alimukolimira; nate yamutegekera 
ekibonerezo ekisuffu. 


95. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
mugendanga mu lutalo mu kkubo lya Allah, 
kale mwekkaanyanga nnyo. 

Naye temugambanga oyo abatooledde 
Salaamu nti: Toli mukkiriza, nga munoonya 
okufuna ebintu by’ensi, so nga eri Allah y’eri 
eby’obugagga enfaafa. Anti nammwe bwe 
mutyo bwe mwali edda, naye Allah 


i a ¢ a 3s ene 
we oe a 7 
Ab Sn5 G5 shy 2005) Bi 

ae PI Lyd 
“a 2 

OVS sgilé 55 
r{ Aron dD an Zi wad Sy 
>) | Osdx2y on >! OSX ELe 
Th (0 BSD pn Pore nh oie Cd oild 
B33 Gis sBisics aSehs 2 
a® a IS lent ind OF 4708 4 
- eee | 2) S 2 | 4 

, 44 o ~3.0 o 44 
sles 25) Gal 5 apse 
BAP BE en PRIE Pa inne 
A n't Ze \3 2 “ a Z3\\5 3 
an 4 wer DS rpIFO LL. , 
71 eor ne, a nF eee 8 A 
ins 239\9 + put BAe 


£1 2 ‘ 0 3 
OGL 2 Cals giles 
Gaia 498s a 4 

VG bs AEF bigs 41S 0S 


<4 $9 44% 1h 
SayA5S EEE, S550 5-1bS 


q, &. vi, £4 % 4% % 
Bh A223 droge od) 


< oo? 
oS ¥EG BLOT Gal 
$5 cS Goh s Gh 5 KS 352 038 
3 bs OF b)5. 55.54 3255 
4533 Glas salt 3 hs 
535 5ayass east Jy Sates 
gbISSET Bi ylaGisyisis 

@%s s 2515 2h 1 OS 
Sg aks Vin $4 S535 Sa 5 
5s UE sas shies 


“<6 es so” oe ou e 
sSizis ates gilt ab cane 


BhI5S Ss TE 
gh RSS Sigh Sr SS ob sy 
Ec ghEsy seuss Bi osu 
BASS 23 Es gb | 345355 


WA 


\ 


— 


fen 


Juzu 5 


AL-NISA 





n’abasaasira busaasizi. Kale mwekkaanyanga 
nnyo. Mazima bye mukola, Allah abitegeera. 


96. Abakkiriza abatuula obutuuzi nga tebalina 
bulemu bwonna tebayinza kwenkana n’abo 
abatakabana mu _  kkubo lya_ Allah 
n’ebyobugagga bwabwe n’emyoyo gyabwe. 
Allah yasukkulumya ekitiibwa ky’ abo 
abatakabana n’ebyobugagga bwabwe 
n’emyoyo gyabwe kw’abo abatuula obutuuzi. 
Wewaawo bombirin Allah yabasuubiza ebirungi. 
Naye Allah yasukkulumya nnyo abo abataka- 
bana mu kkubo lye mu mpeera_ ensukkirivu 
okusinga kw’abo abatuula obutuuzi, 


97. Mu bitiibwa okuva gy’alin’okusonyiwa, 
n’okusaasira. Era Allah ye Musonyiyi ennyo, 
Omusaasizi ennyo. 

Ruku 14 

98. Mazima abo abafiisibwa ba malayika 
nga beryazaamaanyizza bokka, ba malayika 
balibagamba nti: Mwali ku ki? Baliddamu nti: 
Twali tutwalibwa nti tuli banafu nnyo mu 
nsi. Ba malayika baliddamu nti: Abaffe, ensi 
ya Allah teyali ngazimmwe okusengukira 
mu yo? Kale abo amaka gaabwe muliro. 
Naye obwo buddo bubi nnyo; 


99. Okuggyako abo abateesobola mu 
basajja n’abakazi n’abaana, abatasobola na 
ntegeka yonna era abatasobola kuzuula 
kkubo ddala lyonna; 


100. Kale abo ob’olyawo Allah alibaddira- 
mu. Era Allah ye Musanguzi w’ebibi, 
Omusonyiyi ennyo. 


101. Era oyo asengukira mu kkubo lya } 


Allah*, asanga obubudamu bungi mu nsi 
nokwetaaya. Eraoyo yenna ava mu nju ye 
nga asengukira eri Allah ne Mutume we 
n’oluvannyuma n’atukibwako okufa, kale 
empeera ye eba ekakase ku Allah. Era Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 





oe ai | ) 1siiess ake 

OGLE 6105 6, 
Shee ios Ske Bhs Sats 
3 Osho Gai 5 ya si 5 As 


\ 


$ 


AE5  gacth Eisagsi stints 
M isis syst G3 p4pth\ Abi 


ln Hw 


i sa5 skis Saat 
ei abe ISS iS £7 oe d yak) 


GS \GSa LesSispissite gus a 


Ronis 


32 bug 


}\ £40345 O53 


yi ; 
Sphapess SF yi S15 slabs 
Os 63555255 Shee 
S.24he shsS oF ahi yas E556 
Oi 582 Gis ab OF 
Rp gh dist Bisley O43 
AES GREE SVS 
Juss ps as aibre n SAIG5 5 
esi yg 5435555 ah 
Ab OWS sab Pave a 55s 

OlEx25 5582 6 


4:10]. ‘Fii sabiilillah’ ( gbidessch ) bitegeeza: ‘KulwaAllah’ oba ‘kulw’omulimu gwa Allah’oba 


‘mu kkubo lya Allah.’ 


Essuula 4 


Essuula 4 


AL-NISA 





Ruku 15 
102. Era bwe muba nga mutambula mu 
nsi, kale temubaako kinenyo bwe 
muyimpawaza ku ssaala, bwe muba nga 
mwekeka nti abo abatakkiriza bayinza 
okubaleetera emitawaana. Mazima abatakki- 
riza balabe bammwe ba |waatu. 


103. Era bw’obanga mu bo mu biseera 
eby’akabi n’ obakulembera mu ssaala, kale 
ekibiina ekimu mu bo kiyimirire naawe mu 
ssadala era batwale n’ebyokulwanyisa 
byabwe. Naye bwe bamalanga okuvuunama, 
kale abo badde emabega wammwe, nate 
ekibiina ekirala ekitannasaala kijje kisaale 
naawe, naye era nabo batwalenga 
eby’okwerinza byabwe n’ebyokulwanyisa 
byabwe; kuba abatakkiriza baagala nti singa 
mulagajjalira eby’okulwanyisa byammwe 
n’ebintu byammwe, olwo babagwiira 
olugwiira lumu. Naye temubaako kinenyo 
bwe muba nga mulina obuzibu olw’enkuba 
oba nga muli balwadde nemussa wansi 
eby’okulwanyisa byammwe. Naye 
mutwalenga eby’okwerinza byammwe. 
Mazima Allah yategekera abatakkiriza 
ekibonerezo ekiswaaza. 


104. Kale bwe mumalirizanga essaala, 
mujjukirenga nnyo Allah mu kuyimirira ne mu 
kutuula n’awo nga mugalamidde ku mbiriizi 
zammwe.Naye bwe mubanga emirembe, olwo 
mutuukirizenga essaala mu bujjuvu. Mazima 
essaala yalaalikibwa ku bakkiriza okugisaala- 
nga mu biseera ebigere. 


105. Era temuddiriranga nga mulondoola 
abantu ababalwanyisa, kuba bwe muba nga 
mulumizziddwa, ddala nabo baba balumiziddwa 
ngammwebwe mulumiziddwa; naye mmwe 
musuubira eri Allah bo bye batasuubira. Era 
Allah ye Mumanyi wa byonna, Omugezi 
ennyo. 


i 
§ 
G 


ss wi 


CRY 
A 
© 
_— 


‘ eo 
% 3 8.3 
: ~ pe ta : 
zo 
ot 
“ 
nN 
= 


> 
Wor 
nn 
> 
3 
x 
2 
f 


CAN 
> 


X 

t- 
C' 
ee 
& 

2 
NA 
y > 


a 
3 > 
: 
Ca 
yt 
be \ 


aX 
s\° 


1 g as © o 
A SSG BLE 2h BS 
nada, pd SESS ASS EGS 
Gyr BhOio56 eislebi 
CaS odeeball Je 2565 


gv 


ves 
\GA 


x 


Avis 
Gar 


b 


Ce 

2? 
‘ ato 
ta 


PKG) pS Ess Gigs 
GF onSts 2G spit 
VG gh bs S55 TSE 
use abi OS 1 53835 


Juzu 5 


AL-NISA 


Essuula 4 





Ruku 16 
106. Ddala twassa gy’oli Ekitabo ekirimu 
amazima olyooke olamule wakati w’abantu 
nebyo Allah bye yakulaga. Era tobanga 
muyomberezi wa balyaake. 


107. Era saba okubikkirirwa eri Allah; 
mazima Allah ye Mubikkirizi ennyo, 
Ow’ ekisa ekingi. 

108. Era towolerezanga abo aberyazaamaa- 
nya bokka. Mazima Allah tayagala buli 
mukumpanya, omwonoonyi lukulwe. 


109. Beekweka bantu naye tebayinza 
kwekweka Allah; anti abeera wamu nabo 
awo bwe basula nga bateesa ekiro ku 
bigambo ebyo by’atasiima. Era Allah 
yetoolodde ebyo bye bakola. 


110. Anti mmwe muumwo ababawolereza 

mu bulamu bw’oku nsi. Naye ani 
alibawolereza eri Allah ku lunaku 
lw’ okuzuukira, era ani alibeyimirira? 


111.Era oyo akola ekibi oba aba 
yeeryazaamaanyizza yekka n’oluvannyuma 
n’asaba Allah okumusonyiwa, alisanga nga 
Allah Musonyiyi nnyo, Musaasizi nnyo. 


112. Era oyo akola ekibi, kale ddala akikola 
nekikosa mwoyo gwe. Era Allah ye 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 


113. Era oyo akola ekisobyo oba ekibi 
n’oluvannyuma n’akipaatiika kw’oyo atalina 


musango, kale ddala aba yetisse 
okuwaayiriza n’ ekibi eky’ enkukunala. 
Ruku 17 


114. Era singa si mikisa gya Allah egiri 
ku ggwe n’okusaasira kwe, mazima 
ekibiina ekimu mu bo kyali kimaliridde 
okukusaanyaawo. Naye tebasaanyaawo 
mulala wabula beesaanyaawo bokka, era 
tebayinza kukulumya n’akatono, Era Allah 
yakussiza Ekitabo n’ebyamagezi era 


wie? 1 wt we CAA 4 
au as af BIG, 
So ave 4, A z 

Bust Ley oth ote kas) 


7 


Sigh fn - 
opleky Sah yz JG Ts 
C1F%a alo» 4 nde ete 
Ore roe, FA Ey) + dink | 

0 nati% “2% 

& a = 

a & ne 02 np 
A \ Sow 

noOCPI A Ww ore OZ ne 

>| pdae 5nd a le 2) gern, 

4 nati Le ACadTssae 

gad, | 4 9d 54 dso, 

aoa Soro nHl(e ge, iF 

(©) am Siesta ay 


so 
> 


ow 
2 lee 4 Sane 
ES CS Taha eS 05 
44 an 2% oN ae 
ots | pee) 2 ae 
on 2\6R,% 7 

ELS 0553 6 LL 

404k Re 
62555 Ge gt | LESS 95 
2 rd 


Essuula 4 AL-NISA. Juzu 5 


‘ ‘i 4% 
n’akuyigiriza n’ebyo bye wali tomanyi. 2\:4¢ gb| bs OWS: 3is3 Os 5 A 
Era ekisakya Allah ekiri ku ggwe_ kisuffu. @é 2 Be 3 





4 a SR 4% ewan 4 
se Mu eo vee eee sa1b Sipe 5504 pI EI 
obungi temuli kalungi, okuggyako nga Leo fn, at sty neitahe o 
paces okutoola ae eeaials Os phe 43! 335A 3\ 38 roe 
ebikolwa ebirungi ebigasa abantu, oba \Ss31 EMS saat & Sse 
okutabaganya wakati w’abantu. Era oyO 4,44  ,08% 4.0% 4 (S05 
akola atyo olw’okunoonya okusiima kwa Val Aas bg abl Lops 
Allah, kale mangu nnyo tujja kumuwa 2 oye 
empeera ensuffu. ae 


nw 4 %. a =e “ & awe 

116. Era oyo awakanya Mutume & p53 wer It pl gals w* 3 

oluvannyuma lw’okunnyonnyokerwa noe Zn Boe 2) ahs Te 6% 
obulung’amu n’agoberera ekkubo eritali lya “7"* ae —~? a leo 
iri i 2 an “% Ween, Bo fh 

bakkiriza, naffe tulimwolekeza gy ayolekedde Abate 3 ~ = a ¥y oie 94 | 

era tulimuyingiza mu muliro. Era obwo 


: bon One Yo we yy 
buddo bubi nnyo. OD) ange ln Sa ehide (Ff 


— 
en 


Ruku 18 , Nites Foe & 
117. Mazima Allah tasonyiwa kumwenka- > 44 25d | $44 VWabiol 
nya nakirala, naye asonyiwaekitali ekyoeri “ 
oyo gw’aba asiimye. Era oyo eyenkanya lo be oe ay Ae 
Allah n’ekirala, mazima aba abuze okubula ©! +44 W352 dB3ab |, S yt, 
okw’ ewala ennyo. g 
118. Abamu nno tebalina kye basaba ebbali O)3 7% 


\ 
we okuggyako ba lubaale abakazi; era mu Ye, 2\4) £5 bx ue 
butuufutebalina kye basaba okuggyako Sitaani Onde Wage Yu 56 
omujeemu, ae: case aia a. Si pee 
119. Allah gwe yakolimira, era eyagamba O% O95 'Y GB 3. ab) aaa 4 
nti: Mazima ng’enda kwetwalira omutemwa Vie ngiZion 441 (2 
omugereke mu baddu bo. le yao Kas 3-~s 


A Ls a ¢ 24a 9G 49 
120. Era nti ddala ndibabuza_ era Ms 4346s Viogele Y 3 
ndibeegombesa ebitaliimu nsa era ddala a 5 . ‘ 
ndibapikiriza nebasala amatu g’ebisolo era 
ddala ndibapikiriza nebakyuusakyuusa \Vs 
ebitonde bya Allah. Era oyo atwala Sitaani Lad wm @tSieora 

nga ye w’omukwano abbali wa Allah, mazima > obig3s O24) Bhi 


aba afiiriddwa okufiirwa okw’ olwaatu. mci’ 6 \ i 

E ‘ . gee 5125 A Gabe iD o 

121. Sitaani abasuubiza era n’abegombesa no day bo 9 4 wher 2 pudD® eel, 

ebitaliimu nsa. Naye Sitaani tasuubiza kirala Nes ah J! Wise \ 
Loa " 


okuggyako okubuzaabuza. : 58a a a3 


9 whe wer 

122. Abo amaka gaabwe muliro era tebalizu- S59) 3 BiGe Ads lesly | 
ulayo buddukiro ku gwo. @l ans aia 
‘ i 4 fw Bel a5. 4s 

123. Era abo abakkiriza era ne bakola Gaxjall pec 5 Voie | O23 4 


o > 
: : sds a 2 ae o BA a2 
ebikolwa ebirungi tulibayingiza mu nsuku ee 4 & SS obs BRIS3 
ezikulukutamu emigga wansi wazo; omwo “4 mS 





Juzu 5 AL-NISA Essuula 4 
‘ ; ‘ a @ot\onr oh Per cer 
mwe balibeera emirembe n’emirembe. Okwo gb Se 3519 det LD pees , | 
. ’ : > eS = 4 2, Snow G 
kwe kusuubiza kwa Allah okw’ amazima. Y’ ate Qu 3 gb! oes O25; les 


ani asinga Allah okwogera amazima? 

124. Tekigenda kuba nga mmwe bwe 
mwagala oba ng’abantu b’Ekitabo bwe 
baagala. Oyo akola ekibi alikisasulwa era 
talizuulayo wa mukwano wadde omuyambi 
ebbali wa Allah. 


125.Era oyo akola ebirungi, k’ abe musajja § 
oba mukazi, naye nga mukkiriza, kale abo 
be baliyingira mu Janna era tebaliryazaamaa- 
nyizibwa wadde akatono ennyo*. 


126. Y’ate ani asinga eddiini kw’oyo 
eyeewayo yenna eri Allah ate nga mukozi 
wa birungi era nga agoberera eddiini ya 
Ibrahimu omwesimbu? Era Allah yatwala 
Ibrahimu nga mukwano gwe ow’ enjawulo. 


127. Era byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu 
nsi bya Allah. Era buli kimu Allah 


yakyetooloola. aa 
UKU 
128. Era banoonya ensala yo ku bifa ku 


bakazi. Gamba nti: Allah abawa ensala ye 
ku bo. N’ebyo ebibasomerwa awalala mu 
Kitabo ebifa ku bakazi ba mulekwa abo 
be mutawa mahare ago agaabalagirwa so 
nga mwagala okubawasa, era abawa 
ensalaye ku baana abateesobola, nti 
mulabirirenga bamulekwa mu bwenkanya. 
Era buli kirungi kye mukola, ddala Allah 
akimanya. 


129. Era omukyala bw’atya bba okumuyisa 
obubi oba okusuulirirwa, kale tekiba 
kinenyo gye bali bombiriri bwe batabagana 
bokka na bokka. Era okutabagana_ kulungi 
nnyo. Era abantu baateekerwawo 
okululunkana. Naye bwe mweyisa obulungi 
era nemwekuuma, mazima bye mukola 
Allah abitegeera. 


130. Era temusobola kwenkanyankanyiriza 


ddala wakati w’abakyala ne bwe muba nga 2 





ne os STG 
Obes! 

Ps S$ os 2 carbs) Se laser 
Ssgapy betas 
(OAS 61 5 Es 
SLi os 54 bss basi oF 35 
Pace iA 585 aly 5 4445 
Ae Se eS iveceew yey 
@sgs 
SVGG3pS1GGat5 
Palkia gis (Rab \ow 
a fo lab d SiG 520505 5 
5 5G juntas Sas fist 
¥ al Mh ar} 3 Si 


oye Bs SBasbuEey 3 
hae inthis ZACH of 
wea \g 28 Thug Siglo 
Sis Seip) DY 
ee 44 o aan 

be ESSE ils 


4:125. ‘Naqiir’ kitegeeza akannya akabeera ku nsigo y’entende. 


Essuula 4 AL-NISA. Juzu 5 


3s awvt % 2 ~ A% 3 Put 
mwagala mutya, naye temwekubiiranga ne Kai dSiji.5 3 oto oy 
mwemalira kw’omu, ne muleka omulalanga "4.3, no uBB ows lo nst on 
aling’anga awanikiddwa aleebeeta. Naye \}xba olo>dRia2) SESE) 
bwe muddaabiriza era nemwekuuma, mazima -A\ 4 1 _%,454% Gee 
@leis3! 5 
a 





CATE e: 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. JPASY LS ablw bl ga 
25% 6% 


w < u c a 

131. Naye bwe baawukananga, buli omu <2 1S AAteee © ye, ols 
Allah alimuwa okwemalirira okuva ku ww, 21¢ 54 2 (42 aoe 
butitimbe bwe. Era Allah y’ Agaziya, Oleias lh, i5ab 15 Es.anac 
Omugezi ennyo. ee a. Le 

132. Era byonna ebiri mu geulu n’ebiri 35033 3165 ey pend Ql gy 9 
mu nsi bya Allah. Era ddala twakuutira abo , Kt Aer ane ton BF O87 
abaaweebwa Ekitabo olubereberye lwammwe, we Sly 31 Gehl Cis su 
n’erimmwe nti: Mutye nnyo Allah. Nayebwe 3» ib ligf5l & 
mulyerema, mumanye nti ddala byonna ebirl po ag | a Kagh 
mu geulun’ebiri munsi bya Allah. Era Allah (23 Sy got | Gkabolsis 


: 2.2,1 . ah 

Yeemala, y’ Atenderezebwa. @% bes é sEab S %. 2i¥ig 

a AZ) ¢ % . bos 

133. Era byonna ebiri mu ggulu n’ebiri S.CEIWG GS Syomig Cg 3 

mu nsi bya Allah. Era Allah nga ye ex“ ‘4° As sf 
Mulabirizi, amalira ddala. wee 


‘ 4 &, 4 aa 
134. Abange mmwe abantu, Allah bw’aba S 5» bal \ 451 3S SELES ow) 
nga ayagadde, mmwe abaggyawo n’alecta 4, @41\\ ‘eshisiee os Z| 
abalala. Eraekyo Allah akisobola nnyo. OMS SYS GF ab Ob: “> 4 
a 


135. Oyo aba ayagala empeera ton nsi 
a 


yokka, kale ajjukire nti eri Allah y’eri 2%) ¢ 5. seas G34 eos 
empeera y’oku nsi n’eyenkomerero. Era Om EN eM gly” aguee ‘4 
Allah y’Awulira byonna, y’Alaba byonna. ON Lee Ch 
Ruku 20 ae ae er eee. Ta 
136. Abange mmwe abakkiriza, mubeere- 1353 |92! G23) We 
nga beesimbu mu bwenkanya, abawa 77, NZ 4 4 a3 


Ae Nee neil af 
obujulizi ku lwa Allah, ne bwe kiba ku mmwe 5071 bag Ji \5° 
bennyini oba ku bazadde bombiriri oba 4,\,43 eS 7 SZ Zhi5i 
abammwe. Aweebwako obujulizi k’ abe ¥ 53 90 aa oes 
mugaggaoba mwavu, kale cra Allah y’asinga slag, §31é0 61 paas sie Syd, 
okubalumirwa bombi okusinga mmwe. Kale , ,4 ed 85 Oi ae ie 
temugobereranga kwagala kwa mitima 497 > a a ae es 

ammwe nemutaba benkanya. Era bwe (7, 41% 4%) % (5 24, 2% 07 (13 
gy y G, So abi BG 3) yds 


mukweka amazima oba nemwebalama, a a Pont 
mumanye nti ddala bye mukola, Allah MI n> ojos 
abitegeera. i RO wan, eke 
137. Abange mmwe abakkiriza, mukkirize ee \ ua)! | 90 | wo! lal, 
Allah ne Mutume we, n’Ekitabo ekyo kye \7 %@7 4.4% = 051% non 
yassa ku Mutume we, n’Ekitabo ekyo kye JF ci Bi i>) eae i eth 
yassa olubereberye. Era oyo eyeegaana ge Jib 351 SS 5 od 5 ) 
Allah, ne ba malayika be, n’ebitabo bye, , wl, 3 PR eevee AS 
n’ Ababaka be, n’olunaku Iw’ enkomerero, $a Se3 ge 2? 9b oy 


4 > A S Z q loa 7 a 
mazima aba abuze okubula okw’ ewala. \ 55 pv 5 35515 2 33 


N 
NL 
AN, 
\ 


e 
t 
. 


Juzu 5 AL-NISA Essuula 4 





ei z 4, nto an 
. 


138.Mazima abo abakkiriza n’ oluvannyuma ay Ty pe lel O23) ch 4 
ne bagaana, nate ne bakkiriza, n’oluvann- 442 @as 48 g4hins% 2 25! 
yuma ne bagaana, n’oluvannyuma ne a aS ISd1>31o515 nh 2515.2 | 
beeyongera okwerema, Allah talibasonyiwa 444, sey 
wadde talibalung’amya mu kkubo. Adapted) Le 


a4 
139. Wa amawulire eri bannanfuusi nti Gi SE BY , 2 
balifuna ekibonerezo ekirumya ennyo, ’ 
Oe Oey 


140. Be bo abafuula abatakkiriza okuba 74 ios Q 


&=<—y 
ab’emikwano mu kifo ky’abakkiriza, abaffe 7 ,4¢ ar. Sat, te a 
banoonya kitiibwa gye bali? Naye ddala Os") * Oss $4)! 29> We 
ates 1 om nn a a 
ekitiibwa kyonna kya Allah. oh 5% wi & US Bhat) Ab we 
» a 
ates 


a 
141. Era ddala yamala okubassiza mu ‘5 
Kitabo nti: Bwe muwuliranga Aya zaAllah ¢ (4 4% <3 
nga zigaanibwa oba nga zijeregebwa, kale 4 “ eo eee 
temutuulanga wamu n’abo abazijerega, GS 4 455133 255 15. Snag 
okutuusa Iwe badda ku mbooziendala 2 445 aa, Pe 
eteri eyo; kubanga bwe mutuula nabo, Vb) pS Fo Ace no OI ORS 


olwonammwe muba nga bo. MazimaAllah 4725 3 .35\20 (ga ils EET 

alikung’aanyiza abannanfuusi n’abatakkiri- aa ete ae oe 
. n . 

za bonna mu Jahannamu; (Ades 55 04 G2 yO 


7 
4 4 Z Solver 
142. Be bo abalindirira ebinaagwa kummwe. 385 OK SG. Ke ym KS yd) 
Kale bwe muba nga mmwe mufunye ,y ee wy ne Dig au 
obuwanguzi obuva eri Allah, bagamba nti: 93 : \ WG gh os me 
Abaffe, ffe tetwali wamu nammwe? Ate SPS e254 i yolSe \ 
abatakkiriza bwe baba nga be bafunye cs 2 
omugabo, bagamba nti: Si ffe Of sdeie 
twabawanguzza n’okubakubirira_ eri Sy 
abakkiriza? Kale Allah aliramula wakati S Sew ot oie aoe ue 
wammwe ku lunaku lw’okuzuukira. Era OF yh ab | Nand oS 9 Ao k | 


ye 
Allah tajja kuwa batakkiriza kkubo lya AN a eos. $94 42 
buwanguzi ku_bakkiriza. olys Cate 50) i Qe & 
Ruku 21 \ 15% 


ds ‘ Nws Z 
143. Mazima abannanfuusi mbu babuza- 345 Ab 1G 56 23 CARR wl 
abuza Allah, naye ajja kubaleka bo \ys@we \%1, 4%, noI8 Zot. 92 _\% 
bennyini babuzibwebuzibwe.Era bwe Bs 1} 15a'5 blo Bas B 


basituka okugenda eri essaala, basituka ene2tel¢ alt 92173 (eo K 
beenyoola na lwa kulabibwa bantu, era 0323493 HOI 5? Ven ‘ 
tebajjukira Allah okuggyako akatono ennyo. @ T5 J yats 


144. Bannampawengwa; tebali eri bano SeSpm UII FEUS CAG Bag 5 
wadde tebali eri bali. Era oyo Allah , Jo veh Bp ce “IT ' 
ew’ ayabulira, toyinza kumuzuulirayo kkubo 2 haces 922) §o By 


ddala nate. @x by 2 65 


Essuula 4 


AL-NISA 





145. Abange mmwe abakkiriza, temu- 
fuulanga abatakkiriza okuba ab’emikwano 
mu kifo ky’ abakkiriza. Abaffe, kye mwagala 
kwe kwewaako mwekka obujulizi 
obw’olwaatu eri Allah? 


146. Mazima bannanfuusi be baliba mu ssa 
erisemberayo ddala wansi mu muliro; era 
tolibazuulirayo muyambi yenna, 


147.Okuggyako abo abalibonerera ne 
batereerera ddala, era nebanywerera ku Al- 
lah, era ne bamalira obuwulize bwabwe eri 
Allah; kale abo baliba mu _ bakkiriza. Era 
mangu nnyo Allah ajja kuwa abakkiriza 
empeera ensuffu. 


148. Allah ababonereze Iwaki singa muba 
nga mwebazizza era nga mukkirizza? Era 
Allah ye Musiimi ennyo, Omumanyi wa 
byonna. 

Juzu 6 

149. Allah tayagala kulaalaasa kigambo 
kibi, okuggyako eri oyo aba ayisiddwa 
obubi. Mazima Allah ye Muwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 


150. Bwe mwoleka ekirungi oba ne mukikisa, 
oba ne musonyiwa ekibi, mazima Allah ye 
Musanguzi w’ebibi, Nannyini buyinza. 


151. Mazima abo abeegaana Allah 
n’ Ababaka be era ne baagala okwawula 
wakati wa Allah n’Ababaka be, era ne 
bagamba nti: Tukkirizaako bamu, abalala 
tetubakkiriza, era nga baagala kukwata kkubo 
eriri wakati w’ebyo, 


152. Abo nno be batakkiriza wawu. Era 
twategekera abatakkiriza ekibonerezo 
ekiswaaza. 


153. Naye abo abakkiriza Allah n’ Abatume 
be ne batasosola n’omu mu bo, abo mangu 


nnyo Allah ajja kubawa empeera yaabwe. 


Era Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 


a .% gy! a. % Bay 
Ings J gsi Gil EU 
& ff a A ae 4 . “ ‘ 
Orie ss lysso278 Sd ya 
we & a4 0g a% , A aa 
AXBE oh Iss Oo Osis 
oe o's 

et: % 83 LZ 


“9 
ea 2 . nw et gti 
Ge Jao SIMIG SARAS) 
an Angme 7.4% 7 
OV 24395 O55 xy 
pAakesipLarsig Goss I 
AS ab BS 5 ie BT TS aL 
2ly ob ai nas plpalslsgb 4 
A ” a a n 
Abi 2 SYS Shee A 


A 


ew) 
J nape nW~an, Soh 
OBE 541 Shi §s! 

Cr InrC4n (Cite yu 4ooaie 
4 2\%7 nary 
16 5r 3053 | 


OEE holt ab 


Juzu 6 


AL-NISA 





Ruku 22 

154. Abantu. b’Ekitabo bakusaba mbu 
obassize Ekitabo okuva mu ggulu. Naye 
baasaba Musa ekisinga n’ekyo obukulu 
nebagamba nti: Tulage Allah mu Iwaatu. 
Olwo baakwatibwa ekibonerezo 
ky’okubwatuka olw’okwonoona kwabwe. 
Ate oluvannyuma baafuula ennyana okuba 
omusinzibwa, so ng’ate baali bamaze 
n’okutuukibwako obubonero obw’ olwaatu, 
naye n’ekyo ne tukisonyiwa. Era twawa 
Musa obukakafu obwetadde. 

155. Era twagulumiza olusozi waggulu 
waabwe nga tulagaana nabo, era netubaga- 
mba nti: Muyingire mu mulyango 
n’obuwulize. Era netubagamba nti: 
Temujeemeranga bya Sabbiiti era ne- 
tubaggyako endagaano enkakafu. 


156. Kale olw’okumenya kwabwe 
endagaano yaabwe, n’olwokugaana kwabwe 
obubonero bwa Allah, n’okugezaako 
kwabwe okutta ba Nabbi awatali nsonga, 
n’okwogera kwabwe nti: Emitima gyaffe 
misaanikire— si kyo, wabula Allah yassa 
envumbo ku gyo olw’okwerema kwabwe, 
kale tebakkiriza okuggyako akatono 
ennyo— 

157. N’olwobutakkiriza 
n’okwogera kwabwe_ ku 
okw’ okuwaayiriza okusuffu, 


*158. N’olw’okwogera kwabwe nti: Mazima 
twatta Masihi, ‘Isa, mutabani wa Maryamu 
Omubaka wa Allah; songa tebaamutta, 
wadde tebaamuttira ku musaalaba, wabula 
yafaananyirizibwa bufaananyirizibwa gye bali 
ng’afudde. Era ddala abo abatakkiriziganya 
ku kyo, mazima bali mu kubuusabuusa ku 
kyo. Tebalina kye bakimanyiiko, okuggyako 
okugoberera okuteebereza kwokka, naye nga 
mu butuufu tebaamutta, 

*159. Wabula Allah yamugulumiza gy’ali. 
Era Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. 


bwabwe, 
Maryamu 





\% 443 an 
det . s mie 
a .2\ba “nr D Bm BNE nae 
gS Eres iiss BEI 
2 4 ap 
SE4 SID lds 245 Us 5 
sa ron OTIS AG 
RSAC Se ep pe encety, 
g Z A t 
@lbs2 Gls a4 CST 
S24 nr Sener ate % 
Jub oS 545 as py ates 
az ne ORD yg me | mae 
Bayt Vda Sisbl etl 
4 4 RL (4 5 Ak eau 
pb Dg GLEE bays 5 G5 
2 op can 8 2 Meg 
Sis 549.92 22 AX laste 2ub| 


6) 3.40 ag5 oo) 3sHiol 
Ra “IK 0% 9 ph SBS nue % 
53 EG plas gales Sa 
4 7 w a ™ a In 
GBF EN gle ory se 
Ol sa SSE 


2 A g 4 ,} “6% 
BpEABIO KS stab iasod7 


a 


4:158,159,. Aya eno okussa essira ku kwoleka nti Abayudaaya baalemwa okutemula 
Nabbi ‘Isa (a.s.) n’okumuttira ku musaalaba, kitegeeza bulungi nti wano Allah 
asambajja okwewaana kwabwe bwe baagamba nti: Mazima twatta Masihi ‘Isa 
mutabani wa Maryamu, Omubaka wa Allah. Kur’ani Entukuvu egaanira ddala 


okwewaana kuno nga eggumiza nti mu byonna ebyatuuka ku 


‘Isa (a.s), 


eky’Abayudaaya okumutta tekyalimu; era y’ensonga lwaki Aya eno efundikira 


Essuula 4 


Essuula 4 AL-NISA. Juzu 6 





n’ebigambo ebigamba niti‘...naye mu butuufu tebaamutta’. Mu kigambo ‘wamaa 
swalabuuhu (33% © S)ekigaanibwa si kuwanikibwa kwa Yesu ku musaalaba oba 
okumubambako, wabula kuttirwa ku gwo; kubanga singa aba yattirwa ku gwo, 
olwo Abayudaaya baba batuufu mu kwewaana kwabwe olw’okuba nti be baasala 
olukwe olwamutuusa ku musaalaba. N’olwekyo oyo agamba nti ‘Isa(a.s) yafiira ku 
musaalaba, aba awagira kwewaana kw’Abayudaaya. 

Ate bwe kigambibwa nti ‘Isa(a.s) teyattibwa Bayudaaya, tekitegeeza nti teyafa, 
kubanga era omuntu bw’asimattuka olukwe Iw’okumutta, tekitegeeza nti talifa. 
Ekigambo ‘Walaakin shubbiha lahum’ (33843409)3) wano kisaana_ kutunuulirwa 
n’obwegendereza. Ekigambo kino okusinziira ku ntegeka y’ebigambo nga bw’eri mu 
Aya eno, kidda eri ‘Isa(a.s), kuba y’eyakolwako ekikolwa kino ekya ‘shubbiha’ (i.e.ye 
yennyini ye ‘yafaananyirizibwa’ ng’afudde). Okusinziira_ ku mateeka_ g’Oluwarabu, 
pronoun ‘hu’ oba ‘huwa’ eri mu kigambo ‘shubbiha’ ( asf ) esaana kudda eri Nabbi 
‘Isa (a.s). N’olwekyo ‘Isa (a.s) yennyini y’eyafaananyirizibwa eri abalabe ng’afudde, 
so si muntu mulala. Kino kitegeeza nti okusinziira ku mivuyo egyaliwo, Abayudaaya 
okugamba nti battira ‘Isa (a.s) ku musaalaba, baali bateebereza buteebereza kubanga 
yafaananyirizibwa bufaananyirizibwa ng’afudde, naye nga ddala si bwe kyali. 
Ekigambo ‘shubbiha’ oba  ‘yafaananyirizibwa’ bwe_ kizzibbwa eri ekyafaayo 
ky’okuwanikibwa_ kwa ‘Isa (a.s) ku musaalaba, kiba kitegeeza nti ab’enjuyi zombi 
— Abakulisitaayo n’Abayudaaya—bali mu bya kuteebereza  ebitaliiko bukakafu. 
Abakulisitaayo abagamba nti Yesu yabafiiririra ku musaalaba, tebalina bujulizi 
bukakasa nti ddala yafiira ku musaalaba. N’olwekyo eddiini y’Abakulisitaayo 
n’eba nti etambulira ku bya kuteebereza, so si bukakafu. Ate Abayudaaya abeewaana 
nti batta ‘Tsa(a.s), nabo tebalina bujulizi bulaga nti ddala baamutta, okuggyako 
okuteebereza obuteebereza. Okumanya nga n’abaaliwo tebaakakasa_ nti ‘Isa(a.s) 
ddala yali afiiridde ku musaalaba,  baasaba Gavana Pilato akuume butiribiri 
‘omulambo’ gwa ‘Isa (a.s). Okumanya nga bo bennyini baali tebakakasa, baatuuka 
n’okulabula Pilato nti ‘Isa(a.s) bw’aba nga mulamu, yandiddamu okulabika 
neyerangirira nti azuukidde! Matayo (27:63-64). Abaffe, ddala ekyo tekimala 
okukakasa nti ‘Isa(a.s) teyafiiririra Bakulisitaayo? Ekyo kye tunnyonnyodde waggulu 
ky’ekyogerwako mu bigambo bya Aya eno ebigamba nti ‘Wa innalladhiina...’ 
ekitegeeza nti ‘Ddala abo abatakkiriziganya ku kyo... mazima bali mu kubuusabuusa 
ku kyo’. 

Abasiraamu_bangi batwala ekigambo ‘bal’ ( 34 )ekirimu ‘Bal rafa’ahullahu ilaihi’ 
( gia (a235h3 nti kiraga nti Isa teyafiira ku musaalaba wabula Allah yamusitula 
n’omubiri gwe mbu n’amutwala mu ggulu mu kifo ky’okumuleka afiire ku gwo. 
Olwo asaana kuba nga ali eyo mu bwengula n’omubiri gwe gweyalina mu kusooka! 
Endowooza y’Abasiraamu abo ereeta ebibuuzo ebiwerako, gamba: (a) Oba ddala 
‘Isa (a.s) teyawanikibwako ku musaalaba, abaffe ebyaafaayo byonna ebikwaata ku 
kuwanikibwa kwe ku gwo ebittottolwa Abakulisitaayo, Abayudaaya n’Abarooma 
nga_ biriko n’obujulizi, by’ebituufu oba ebigambo obugambo Abasiraamu 
ab’endowooza eyo bye boogera?. (b) Mu Aya eno, nga oggyeeko ekigambo ‘rafa’, 
ekitegeeza okusituka mu madaala, wa ate wekyawandiikibwa nti Allah yasitula ‘Isa 
(a.s) n’omubiri gwe n’amutwala mu ggulu? 


Mu kuddamu_ ekibuuzo ekisooka, Abasiraamu abagamba nti ‘Isa (a.s) yasitulwa 
n’atwaalibwa mu ggulu, bajwetekawo ekyafaayo, kyokka nga mu kyo tebagaana 
kuwanikibwa ku musaalaba wabula bagamba mbu omuntu omulala y’eyawanikibwa 
ku gwo erambu ku lw’ekiragiro kya Allah, malayika zaamufaananya nga ‘Tsa (a.s), 
mbu era eby’okuteebereza_ bikwata kw’oli eyateekebwa ku musaalaba so si ‘Isa 
(a.s) yennyini. Kino, mu kifo ky’okugonjoola, kyongera kusajjula nsonga yaabwe, 
kuba tewali bujulizi bwonna okuva mu biwandiiko eby’edda, oba Kur’ani Entukuvu 
wadde mu Hadith entuufu eza Nabbi Omutukuvu Muhammad (s.a.w) bukakasa 
kujweteka kwabwe kuno; okuggyako nti ate kyo kijweteka nnyo n’okusingako 


Juzu 6 AL-NISA. Essuula 4 





*160. Era tewalin’omu mu bantu b’Ekitabo SU eS) bios : Boys 
wabula buli omu ku bo alikkiririza mw’ekyo 52 all 3295 r ake 710% 
nga okufa kwe tekunnatuuka; naye ku Be dod)! 2529 2 

lunaku lw’enkomerero ‘Isa aliba mujulizi ku Sh Soe 3 yi 


bo. 





n’ebyabalala! Kya nnaku nnyo era kyesisiwaza ku ludda Iw’abo abaayiiya 
okujweteka kuno, okulaba nti baagezaako okulaga Abasiraamu nti baali bategeera 
nnyo ebyaafa ku ‘Isa (a.s) okusinga ne Allah yennyini oba ne Nabbi Omutukuvu 
Muhammad (a.s). Mu kuddamu ekibuuzo eky’okubiri, obunafu bwabwe bweyolekera 
mu kulemwa kwabwe okutegeera enkozesa y’ekigambo ‘rafa’ mu Kur’ani Entukuyu. 


Ekigambo ‘rafa’ mu Kur’ani Entukuvu_ kitegeeza ‘kusitulwa’ oba ‘kugulumiza mu 
madaala’ oba ‘kuwa kitiibwa’. Era buli lwe kigambibwa nti ‘Allah asitula’ oba 
‘yasitula omuntu’, kiba kitegeeza nti ‘yamusitula’ oba ‘yamugulumiza mu madaala’; 
oba nti ‘yamuwa_ ekitiibwa’ so si ‘kumusitula) mu mubiri’ (Soma: 
2:254;6:84, 166;7:177;19:58;58:12 etc). N’olw’ekyo, tekisoboka mu Aya eno ekigambo 
‘rafa’ kuwa makulu malala okuggyako aga ‘Isa (a.s) okusitulwa mu mwoyo. Mu Aya 
egamba nti Allah yagulumiza ‘Isa (a.s) gy’ali (4:159) tetulabamu wagamba_ nti 
yamutwaala mu ggulu; ekitegeeza nti Allah yagulumiza ‘Isa (a.s)nga akyali wano 
wennyini ku nsi weyali; kubanga okugamba nti Allah asitula oba agulumiza omuntu 
mu mubiri, kiba kikyaamu. N’ekirala, tetusaanye kwerabira nti Allah ali buli wamu, 
tali mu ggulu wokka. Kale nno okugulumizibwa kwa ‘Isa(a.s) kwali kumutaasa kufa nga 
omukolimire nga afiiridde ku musaalaba. N’olwekyo mu kifo kya Allah okumuleka afiire ku 
musaalaba nga omukolimire, nga Abayudaaya bwe baali baagala, Allah yamuwonya 
obuswaavu obwo n’amugulumiza mu_ kitiibwa n’afa_ enfa eya bulijjo. Y’ensonga lwaki ne Aya 
yennyini (4:159) efundikira nga egamba nti, ‘Wa kaanallahu ‘aziizan hakiiman’ (\es§4.5436) ‘era Allah 
ye Luwangula, Omugezi ennyo’.Ddala kiba kuba nti Allah, mu kifo ky’okuwonya ‘Isa(a.s) mu ngeri 
eya bulijjo, ate Ye yayambaza omuntu omulala — atalina w’ayogerwako wonna mu Kur’ani wadde 
mu Hadith entuufu — ekifaananyi kya ‘Isa(a.s) Abayudaaya nebamukomerera mu kifo kya ‘Isa(a.s) 
bo gwe baali bavunaana; ate naddira ‘Isa(a.s) n’amutwaala mu ggulu mu bubba, olwo Allah 
okweyita ‘aziizi’ (Luwangula) lwandibadde lusaago lwennyini. Abo abagamba nti Allah yasitula 
‘Tsa (a.s) n’amutwaala mu ggulu mu butuufu baba bagamba nti Allah yatya Abayudaaya n’abbawo 
‘Tsa(a.s) n’amutwaala mu ggulu ng’atya okwetantala ebitonde, bw’atyo n’alaga obutiitiizi; n’olwekyo 
si Luwangula. 


4:160. Aya eno etera okutawaanya abantu abamu okugitegeera. Abayivu abamu balowooza nti Aya 
eno eyogera ku biseera eby’omu maaso ennyo, nga amakulu ga yo geekuusaako ku kyafaayo 
ky’omusaalaba nga kitwalibwa nti luliba lumu Abayudaaya bonna ne bakkiriza nti 
Yesu ddala yali Mubaka wa Allah. Era bagamba nti kino kiribaawo nga ne Yesu 
mwennyinimulamu atemya era mbu ekyo bakiggya mu bigambo ‘gabla mautihi’ (43324), 
ekitegeeza ‘nga okufa kwe tekunnatuuka’. Era basinziira ku kino nebagamba nti kati 
nga Abayudaaya bonna bwe batannaba kukkiriza nti Yesu yali Nabbi mutuufu, 
n’olwekyo ateekwa kuba nga akyaali mulamu. Abamu batera n’okugamba nti ebigambo 
‘nga okufa kwe tekunnatuuka’ bikwata ku Bayudaaya abaaliwo mu mulembe gwa 
Yesu; amakulu nti buli omu ku bo yakkiriza Yesu awo nga asemberedde okufa. Kino 
nno Allah yekka y’ayinza okukiwaako obujulizi kubanga wetwoogerera kati, tewali 
muntu yenna alina bujulizi bwesimbu bukakasa nti ddala buli Muyudaaya eyaliwo mu 
kiseera ekyo, yasookanga kukakasa nti ddala Yesu Nabbi mutuufu, n’alyoka afa. Mu 
nkola eya bulijjo, Aya eno etera okuvvuunulwa nti ‘...Era tewali n’omu mu bantu 
b’Ekitabo wabula (buli omu ku bo) alikkiririza mw’ekyo...’. Mu Luwarabu, ekigambo 
‘nomu’ tekiriimu, wabula abavvuunuzi bakinyigawo bunyizi; era kiba kubaamu, olwo 
mu Luwarabu Aya yaalibadde bw’ eti:(,355 pales 5 510\3 )Kati okugonza ensonga eno, mu 
kifo ky’ abavvuunuzi Ckunyigangawe ekigambo ‘Ahad’ (»3ekitaja nawo, waakiri 
banyigewo ekigambo ‘fariiq’( 33 “Bp ) ekitegeeza ‘ekibiina; olwo amakulu ganjulukuka 


Essuula 4 AL-NISA. Juzu 6 





% e nee 

161. Kale olw’obukyaamu bw’abo Abayu- Gas 1336 2 3 1 oF aad 

daaya, n’olwokuziyiza kwabwe abantu , ws e,9%n% 4% vain ate 

abangi mu kkubo lya Allah, twabaziyiza pose sSaVelicishsyile 

ebirongoofu ebyali bibakkiriziddwa, OBES ab Buren De 

om oe 

- 2a he in Pk ADS, Nols p « 84% 

162. N’olwokutwala kwabwe enkizo songa 1545 33 5 \y >? \ un 15 

yabaziyizibwa , n’olwokulya kKwabwe ebintu. # dei 4 4, % 
by’abantu mu bulimba. Era abatakkiriza mu 7 **42 32 


bo twabategekera ekibonerezo ekirumya. ive on 


163. Naye abakugu mu bo mu kumanya 3 B¢%s pial | 3 eeu | 
n’abakkiriza, bo bakkiriza ebyassibwagy’oli 2,4 4.4 ih Age gh 3 
n’ebyo ebyassibwa olubereberye lwo, na- EU II aq O29 2D Fig 5) | 
ddala abo abajjumbira essaala nebatoola 25 as sf (- 
zaka_ ne bakkiriza Allah n’olunaku Otete\ s x 
lw’enkomerero. Abo tulibawa empeera (3% 2 ENS IO SEAS glial 
ensukkirivu. oT 5 vn 8 


WN 
£ 
"Gy 
a> 
N 
Cr 
‘C.. 
—_eo 
oy 
wN 


Ruku 23 1 2 ae ~ ” oe Y 
164. Mazima_twakubikkulira nga bwe QJ GAELS ELS Ege 5 CY 
twabikkulira Nuhu ne ba Nabbi ab’oluvan- fe ,, ve Awth. oi, om 3 2 
nyuma Iwe. Era twabikkulira Ibrahimu, ne Bm919 7% Se wo A Ine 
Ismaili, ne Isihaka, ne Ya’qubu, n’ezadde 3 3A51 5 Sao 13 Se} a) 3b 
lye ne ‘Isa, ne Ayyubu, ne Yunusu, ne 7 | Bee i may (age tie os) «lh ne 
Harina, ne Sulaimani, era Datida twamuwa 9 $4.19 sets bs Vi5. ia 
4 a rat a np \ . 

Zabuli.* E5315 x Gpoebb 5 05m 3 RH 
2 Oon9te be 

@§25>5\5 

na 21042 rn Bb ok ZneaK a? 

165. Era Abatume abamu twabakutegeez- Ot lids 4 a3 54 es 3 
aako olubereberye naye Abatume abalala ,2\,42 . 2 2 24% 294 9924 0% 
tetwabakutegeezaako, era Allah yayogera Ele bt bial a 335 
ne Misa olwogera* CAS eyAN SAG 3 





ne gaba nti ‘tewali kibiina mu bantu b’Ekitabo, wabula balimukkiriza nga okufa kwe 
tekunnatuuka. Kino kiba kituukagana bulungi n’ekyafaayo ekimanyiddwa nti Yesu 
oluvannyuma lw’okuwona okuttirwa ku musaalaba, yasengukira mu bitundu ebyalimu 
amawanga g’Abaisirairi agaabula olwo ne kituukirira nti yatuusa obubaka bwe ku 
buli ggwanga ly’Abaisirairi era nebamukkiriza. Ennyinyonnyola eno ewagirwa 
okulanga okuli mu Baibuli (Mat.15:24) okutegeeza nti Yesu yali ajja kulondoola 
amawanga gonna agaabula ag’enju ya Israili abatuuseeko obubaka bwe yajja nabwo 
(Mat. 15:24). 

4:164. ‘Zaboor’ ( 3333 ) wano kitegeeza Ekitabo kya Baibuli ekiyitibwa Zabuli. 

4:165. Okusinziira ku mateeka g’Oluwarabu,  ekigambo bwe kidding’anwa nga_ bwe kiri 
wano, ‘kallama... takliima’ (epgsey2ités) amakulu gakyo gabaamu okuggumiza, okunogaanya 
ensonga, okwoleka omutindo ogwawaggulu mu bukugu bw’olulimi, n’okutangaaza. Era ebyo 


byonna biyinza okugendera awamu. 
<100> 


Juzu 6 


AL-NISA 


Essuula 4 





166. Abo be Batume abawi b’amawulire 
amalungi era abalabuzi, walyooke waleme 
kubaawo kwekwasakwonna eri abantu ku 
Allah oluvannyuma lw’ Abatume 
okubalabula. Era Allah ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 


167. Naye Allah akakasa ebyo bye yassa 
gy oli nti yabissa mu kumanyakwe, ne ba 
malayika bawa obujulizi ku byo. Era Allah 
ng’omujulizi, amala bulungi. 


168. Mazima abo abatakkiriza era abeekiika 
mu kkubo lya Allah, mazima_ baabula 
okubula okw’ ewala. 


169. Mazima abo abeerema era abaalya- 
zaamaanya, Allah tagenda kubasonyiwa 
wadde talibalung’amya mu kkubo, 


170. Okuggyako ekkubo ly’omu muliro; 
omwo mwe balibeera ekiseera ekiwanvu 
ennyo. Era ekyo eri Allah kyangu nnyo. 


171. Abange mmwe abantu, ddala 
Mutume amaze okujja gye muli n’amazima 
agava eri Mukama wammwe; kale mukkirize, 
ky’ekisinga obulungi gye muli. Naye bwe 
muneerema, mumanye nti ddala ebiri mu 
ggulu ne mu nsi bya Allah. Era Allah ye 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 


172. Abange mmwe abantu_ b’Ekitabo, 
temusukkanga kigero mu ddiini yammwe era 
temwogeranga ku Allah okuggyako 
eby’amazima. Tewali kubuusabuusa, ddala 
Masihi ‘Isa, mutabani wa Maryamu, Mutume 
wa Allah era y’eyatuukiriza ekigambo kye 
kye yassa ku Maryamu, era kwe kusaasira 
okuva gy’ali. Kale mukkirize Allah n’ Abatume 
be era temugambanga nti: Ba Katonda bali 
basatu. Mubonerere, ky’ekisinga obulungi 
gye muli. Mazima ddala Omusinzibwa Allah 
ali Omu yekka. Ye okuba n’omwana kiri 
wala nnyo n’obutuukirivu bwe, kuba 
byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi bibye. 
Era Allah ng’omukuumi, amala bulungi. 


4.739.022 % 459 B74 {9 2 
x ae alt 2 Oe ye 

g Lo # Z 

S253 53 gs | Eu (Ey 555 

dares i Z 4 

OUASE 5 6 4U 15055 Jo! 


Lif, S531 Gy AOS ahs 
2S erot, 2 6 IR 
ASS! 3 dole, wy 
4." \4 ay Rw 
@ORagd sb SW 5. 55,487 
2 nh 2A ng9t Gn, OS 
Gite 1352 31385 Slot 
ab 
3 \ 


@\ital Seyi M3 4 


Xr stig2 TBs ee SASS! 
BAS V5855 3580) ab 
vie, 4 
@ULL » 
GS Shs Sas Gib vy 
o oo > x p 
OFuZab JE SYS 5.157 
3585 3 erik ne 218) AIT 
2 Jae a8 oe ea ot ee 
SESS Nig bh de GL 
J np Mn 
GM gh SG sghk$ on 5 
~ AZ S 
£1 G8 32025913 ep pets 
Arie 


277 , G 4 a3 % 
: Rea 
. o” a a x s < 

wp padi G6 4I-455655 55 
£@ o ik 2 0% 
WS 3gbh 25 GS 


a(p04 


Essuula 4 


AL-NISA 


Juzu 6 





Ruku 24 
173. Mazima Masihi tayinza kunyoomerera © 
kuba muwereza wa Allah, wadde ba malayika 
ab’okulusegere Iwa Allah. Era yenna 
anyoomerera okusinza Allah neyeekuza, 
kale abo bonna Allah alibakung’aanyiza 


gy ali. 


174. Naye abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi, kale alibasasula empeera 
yaabwe mu _ bujjuvu era alibawa 
n’ennyongeza ku mikisa gye. Naye abo 
abanyoomerera ne_ beekuza, kale 
alibabonereza ekibonerezo ekirumya. Era 
tebalifunayo na mukuumi wadde omuyambi 
ebbali wa Allah. 


175. Abange mmwe abantu, mazima 
mumaze okutuukibwako obukakafu 
obw’ olwaatu obuva eri Mukama wammwe, 
era twassa ne gye muli obutangaavu 
obwetadde. 

176. Naye abo abakkiriza Allah era ne- 
banywerera ku Ye, kale mazima alibayingiza 
mu kusaasira n’emikisa egiva gy’ali era 
alibalung’amya mu kkubo eggolokofu 
eliraga gy’ali. 


177. Bakubuuza ebifa ku kalaala, gamba 
nti: Allah y’abawa okusalawo kwe ku 
kalaala nti: Singa omuntu afa nga talina 
mwana, naye ng’alina mwannyina, kale 
afune kimu kya kubiri eky’ebyo afudde 
by’alese. Naye (omusajja) asikira mwannyina * 
bw’aba nga talina mwana. Naye bannyina 
b’omusajja bwe baba ababirn, kale bafune 
bibiri bya kusatu eby’ebyo by’ aleseewo. 
Naye ab’oluganda bwe baba nga _ basajja 
na bakazi, olwo omusajja afune kyenkanyi 
n’omugabo gw’abakazi ababiri. Allah 
abannyonnyola, muleme kuwaba. Era Allah 
ye Mumanyi wa buli kimu. 


O3XE OT fet at ane? 
S$ rIZea? Sst RISee 
OysesaZciss 

5 a sSlis ue ASIA OF O45 


si Bat 4 vot a 2, 5 
oars 


SALaiiglesiiic sists Tie 
ofan ni e% 


SLASH YS 
sib BT Le 5 «abcd 


£248 255 1084 CZ on 


eas Ge edt hats 
5 ab iyd$S O32 47555. 5 


Fg 


oa 
Oly 
Go nan Mio nh 21% 2 
olay SSIES Bae 
oan Za 
OE 258 5ST IFS 503 


\ te A 
Cc WEN wwEN 


Sy JRBEES bl igis ESTEE 
a $225 


vue Seer eeuiey. ls 


2 


ise oth eye 


Sasi gE tb JS BS akg 
65 jus GS 1543 gr by sg TS 


8 ie ooo AIK ARGOS 
Sepa GELS 
4 A A % #0354 
55 $65 aX OL 4s ys, 99 
Tae 2 IKE neadiierce ait 
yA | Beceericestaoye 
z a4 4 z % 
Bsa) le apes 


o> 
No 


A Ly 
is 
> WE V 


Sab oe gic 


Or) 


Obits sh By sh isuighed 


Yé 


° 
£ 


Juzu 6 





Essuula 5 


£H« T 4d 2 
0 3% SO) tos 


L-MA’IDAH 
(Yakka luvannyuma lIwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Abange mmwe abakkiriza, mutuukirize- 
nga ebisuubizo. Mukkirizibwa okulya 
ebisolo eby’amagulu ana, okuggyako ebyo 
ebirangiriddwa gye muli nti tebikkirizibwa; 
wabula temukitwala nti okuyigga 
kukkirizibwa nga muli mu Thramu. Mazima 
Allah alagira ky’aba ayagadde. 


3. Abange mmwe abakkiriza, temudibaga- 
nga bintu Allah bye yatukuza* wadde 
Omwezi Omutukuvu- oba_ ebisolo 
ebireeteddwa olw’ okusaddaaka oba ebisolo 
bya saddaaka ebirina ebbona mu bulago 
oba abaluubirira eri Enju Entukuvu nga 
banoonya emikisa n’okusiima okuva eri 
Mukama waabwe. Naye bwe mweyambula- 
nga engoye za Ihramu, olwo muyinza 
okuyigga. Era obulabe bw’abantu, 
olw’okuba nti baabaziyiza okugenda eri 
Omuzigiti Omutukuvu, tebubapikirizanga 
nemusukka ekigero. Era Riayeribagane ee 
mu  bulungi n’okutya Allah, naye 
temuyambagananga mu kibi 
n’okulumbagana. Era mutye mnyo Allah. 
Mazima Allah mukakali mu kubonereza. 

4. Mwaziyizibwa okulya kalannamye, 
n’omusaayi, n’ennyama_ y ee n ‘ekyo § 
ekiramiriziddwako elinnya | atali Allah, 
n ’ekitugumbuddwa, nv seiafadde olw’okuku- 
bwa, n’ekifudde olw’ okugwa, n’ekifumiti- 
ddwa ejjembe ne kifa, n ’ ekiririddwako ensolo 
enkambwe, okuggyako ekyo kye mwesalidde 
mu butuufu. Era muztyizibwa_ n’ebyo 
ebisaliddwa olw’ebifaananyi n’amasabo, 
n’okweraguza n’obusaale,; ebyo byonna bya 
bujeemu. Olwa leero, abo abatakkiriza 
baweddemu essuubi ku kumenyawo eddiini 
yammwe; kale temubatya, naye mutye Nze 
nzekka. Olwa leero mbatuukiririzza eddiini 
yammwe n’embajjuuliriza ebyengera byange 
era mbalondedde Obusiraamu nga y’eddiini. 
Naye oyo awalirizibwa ku byaziyizibwa ° 





n% 


Osho}! pS Plablgty 


SUS siigicion May S 


EGS, CHSias ey Koi 
3s Ae n one § 4 
AE sSST5y2 Bi bates a 


Os ded 92, ape eset, OL 

.% Ser 

sales hatSiytcign | au 
5e55h195 aga GAB ys 
Bag Gigi ¥ 535 
5d 5 $955.35 53 sa 27 S155 


gS AA 


Fipshobsliersys bp, 


Z o “ a e Z a 
a53h.2 oT 48 GCE s0hs se 4 
a n 
34153585 S53 Sigbaiggncigs 


55 55H 5 3 Jz 1555 
| 583 IS Qiii_5a5zi95 re ks 
Oy bimistati sia 


asisah Sakes h\2 
ay dbl yal Lit E3 


iraewges 


sl 


Lasasaisitys Woke £4 \ 
4 a“ ee 2 

C4, 33 Viale jSi ( 5 BAgbS 3 

a% 4 “2 2 & n% 

So cbide xs esos 
y gZe A am 


5:3. ‘Ebyo Allah bye yatukuza’ kitegeeza ebintu,ebiseera, ebifo oba ebitonde ebirina obulamu. 


SS: 


a) 


Essuula 5 AL-MA’IDAH Juzu 6 





olw’enjala,nga tawugukidde eri kibi mu WaglAS2Z SE eeceesie Shbiyss 
bugenderevu, mazima Allah ye Musonyiyh 74" 25 247 G a, 
ennyo, Ow’ ekisa ekingi. Obed oe a8 
5. Bakubuuza nti biki bye bakkirizibwa ao 154) dais were 
okulya? Gamba nti: Mukkirizibwa of at alt Gs S vw 
ebirongoofu. byonna era n’ebyo ou eich A eee 
ebikwatibwa episode Bee binyenys bye &, Gg. C 4 ea 
muyigirizza nga mubigunjula mu kuyigga . 

nga mubiyigiriza kw’ebyo Allah bye se oe 185 sab abs shale 
yabayigiriza. Kale mulye kw’ebyo bye biba Se 
bibakwatidde, naye mukiraamiririzangako gi 5- vabegh ae oe >'5 


elinnya lya Allah. Era mutye Allah. Mazima or Goines ; was 211 sZt 


Allah Mwangu nnyo mu kubala. - 
6. Olwa leero, mukkiriziddwa ebirongoofu pObs.cuchsi283 55 ba wt \ 
byonna. N’emmere y’abo abaaweebwa , a aS ja < oh it it 3) 033, | 


Ekitabo ebakkiriziddwa, n’emmere yammwe 


nabo ebakkiriziddwa, n’ abakazi abalongoofu 4 oa eae) RERSAL OP: g 26L 
mu bakkiriza, n’abakazi abalongoofu mw’ abo O28 33 Bas &: 32 


ne ® 3, Yoanp Bat 
abaaweebwa_ Ekitabo  olubereberye sisth Oe Bi ess) 5 ois 


ns o 8 2 J 

lwammwe, bwe muba nga mubawadde ‘SI nZunge a 4. 5 \ igo 31 
» - 7 

amahare gaabwe, nemubawasa mu bufumbo 27% 24 7 nye pe, 44 TET 


obutuufu; so si kukola bya bwenzi wadde ra Jhs 3 ee = 


okutwaala emikwano egy’ obubba. Naye oyo \ Ran a ea 3 (<3 

agaana okukkiriza, ddala ebikolwa bye biba SAiuy SBlosi ze pas aviary 

by’onoonese; era oyo ku nkomerero y’aliba § s§2E D5 553 M5 y (s35 L sacs 
‘2 


’ > _ in ‘ * Va « } 
mw’ abo ab’ okufaafaaganirwa. Ogi SiGe Sy we a3 & 
Ruku 2 ate 4 a 4 o 2 ov! on. enTty ® 

7. Abange mmwe abakkiriza, bwe JG) 2265 |d\ Iga) ors! \Q3 2, 


musitukanga okugenda eri essaala, kale 2, afe,@enr 3 dhe \% 

Taunaabena inane gammwe n’emikono 7 133K b 5 shyt BB gisa) 
gyammwe okutuuka ku nkokola, era Span 35 | pI BIS ISL 
muyisenga amazzi mu mitwe gyammwe,era “‘,, » ~ x 
munaabenga ebigere byammwe okutuusaku SUSY as 

bukongovvule. Naye bwe mubanganejanaba, 17 tnt nhoZ nie ine Bhg vee 
olwo munaabenga mubiri. Naye bwe bse 1) bias 
mubanga abalwadde oba nga muli mu (4 SG. %5 34) ae 3) ya Je 
lugendo oba nga omu mu mmweava 4 

weyeyambidde oba nga muyiseeko eri 


\ 
abakyala naye nemutafuna mazzi, olwo \ex 5 ree pot Flt Le 


muluubirirenga eri enfuufu) ennyonjo ‘F OA ght. SG RP ed aig 
=. . n aA 
mugiyise mu maaso gammwe ne ku mikono S£2322!5 sSa 94, | Geto 


gyammwe. Allah tayagala kubassaako buzito + g 5 sls 56 = avy 4 36 oS 
naye ky’ayagala kwe kubatukuza era Soa : ore : fs 
alyooke atuukirize enneema ye ku mmwe, sA& Md i oes IB a oe 


mulyooke mwebaze. sé $35 0 I ofan 4 23 a) 3 
o 
) we ae 


a 
8. Era mujjukire enneeema ya Allah eri ku 451633 Sais oi re) yes 513 
= gre . 
mmwe n’endagaano ye eyo gye yalagaana 3s - BS = a , axis 5 $3 5 


nammwe, bwe mwagamba nti: Tuwulidde 


<u> 


Juzu 6 AL-MA’IDAH Essuula 5 





f % 
eratugonze. Era mutye Allah. Mazima Allah fate ab) @)stbl a5 356 
ea ; a8 2 
amanyi bulungi ebiri mu bifuba. ©) 3 oli, 


a Se intn Cine ey roe oan 
9. Abange mmwe abakkiriza, mubeerenga Sho 5515555" \Sirle ry 
besimbu ku lIwa Allah, abawa obujulizi mu 4 _ o 
bwenkanya. Era obulabe bw’abantu ye 
tebubapikirizanga nemutaba benkanya. sly a5) 41 3 piv 
Mubeerenga benkanya bulijjo, ekyo ky’ ekiri eee 
okumpi ennyo n’obutuukirivu. Era mutye Bj 2Zab 1 gS 3G 
Allah. Mazima bye mukola, Allah abitegeera. ‘ors n vas (<_% a 8 ots 


2a he & 
10. Allah yasuubiza abo abakkiriza era \plec 3 pal 3 | 2b) 3E3 


nebakola ebikolwa ebirungi nti balifuna Agni. 29 04% %o2 $20 2%, 1 ; 
okusonyiyibwa n’empeera ensuffu. OSLSES215 558 mbes pra) 


11. Naye abo abeerema era nebalimbisa (¥ sly BES | 335 Z 7 O83515 


obubonero bwaffe, abo nno be bantu gene 
b’omuliro. "Oph i Haka XS EST 

a neith 2 One 2ET7 
12. Abange mmwe abakkiriza, mujjukire ror Sigh sia IG : 


ekisa kya Allah ekiri ku mmwe awo abantu rs . Dan or £33 o% § Q Tz gh 
bwe baamalirira okugolola emikono gyabwe oe 553) 3 
ku mmwe, kale n’aziyiza emikono gyabwe 42 3 4 gee p Bd pril 7 by 


kummwe. Kale mutye Allah, era abakkiriza bse 3% ig 
beesige Allah yekka. SE SoHE a JE 5.cibs 1g \5 npShE 


Ruku 3 OSH. bah & 


13. Era mazima Allah yatwala endagaano tad Ses, A ais 5At SD 5 
ku baana ba Isirairi, era netusitula mubo 3% 2 .«3 ada Soe 2 
abakulembeze* kkumi na babiri. Era Allah FREES otis 5 t255 
n’agamba nti: Mazima ndi wamu nammwe Kee 4233 st 
bwe munajjumbiranga essaala, nemutoola oA). » SSBz Oy ast 565 ? has 
zaka, nemukkiriza Ababaka bange era ne- > s 55S SJ) A a 5 3 5 3h 2h 
mubawagira, nemuwola Allah okuwola a aer oe: o 6 3 nt tel 
okulungi, mazima ndibasangulako ebibi 3 p> yo a2 = fg eres 
byammwe era ddala ndibayingiza mu nsuku \% 7 4 1353 3 ee <3 \ 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo. Naye  y¢- oe neh pi eI 
oyo alyerema mu mmwe _ oluvannyuma SSSI sks seiko ey 

a 4% 


lw’ekyo, mazima aliba amaze okuwaba ku oes ce LsVilZ Qs > soe p35 


kkubo ettuufu. a a 
4 Leas Bore 50, 3 AU S325 ; sae 

Ovi) 

14. Kale olw’okumenya kwabwe andagaano 354is) a e435 45 AS igo Saad td a3 (5 3 “> 


yaabwe, twabakolimira era emitimagyabwe - a. So oe os se 
netugifuula emikakanyavu. Bakyuusakyuusa O55 . Aid Basis les 


ebigambo ne babiggya mu nteeko ya byo, Gest tSs-anaitenceeh 


5:13. Tewali kigambo kisaana kukozesebwa wano okusinga ‘Naqeeb’, (335) kubanga kyo 
tekikoma ku makulu ga ‘mukulembeze’ gokka, wabula kitegeeza omulanzi, avunaanyizibwa ku 
kufulumya ekirango kyonna oba okulamula ku lw’eggwanga oba ku lw’oyo amusingako. 





Essuula 5 AL-MA’IDAH Juzu 6 


“ew Hass apeeZ 
nebeerabira n’ekitundu ekimu kw’ebyo bye $US SEALs, 3 GBS nay \5 gh 
baabuulirirwa na byo. Era tojja kukoma (sey 4 Gs abe x, Aw noha 
kuzuula bukumpanya mu bo, okuggyako YS S45 VAS Lats 
abatono ennyo mu bo. Kale baddiremu era@er Sn Ab IG xhdl5 
obesonyiwe. Mazima Allah ayagala nnyo a ? 
abakozi b’ebirungi. a 4. Z 

15. Era n’okuva eri abo abagamba nti: Ffe GC RAT os ued Guise wiees 
tuli Bakulisitaayo, twatwala endagaano , ,w2\¢, \E- nI9T% IEE 
yaabwe, naye nebeerabira ekitundu kw’ebyo 19} > las | Gen dS LAK 
bye baabuulirirwa na byo. Kale twassa* 4 44.64%, »3Z ne ne TTF 
obulabe n’obukyayi wakati waabwe ? B51 dad | = Casi ay 





okutuusiza ddala ku lunaku lw’okuzuukira. $02 4.2% 3 4 ay sy 42: aT 

Era mangu nnyo Allah ajja kubategeeza we J go PIS ge PARR ED 

ebyo bye baakolanga. (Oyo) SoS 53 8 Coy ab SAA S2 
3, a a 


16. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, “4s 54 ase 233 Ok) ja 
mazima Omubaka waffe amaze okujja gye , 9 ay 2 a ign 
muli okubannyonnyola ebisinga obungi © 5443 HLS lee! Oh, 
mw’ebyo bye mwali mukisa mu Kitabo era 24, 5 fe , 
asonyiwa bingi. Mazima mumaze okutuuki- ~~ *J4° Oo 


\ 

A io eae — 
bwako obutangaavu obuva eri Allah, Qiks s ‘f y Geobiozasck, 
n’Ekitabo ekitangaaza, oe A 4 Sopa a, 2% 

ivi 65 \ Goo y RAS | yp ah de F pte 
17. Allah ky’alung’amizisa abo abagoberera 4 \no 2 a oe iene 
okusiima kwe mu makubo ag emirembe, cra te, 5 4 £ a5, 3 pitas | Ces 
nabaggya mu _ kizikiza n’abalaza mu - pee a pte 


butangaavu olw’okulagira kwe era 543 $435 dod | Sheed | 
n’abalung’amya eri ekkubo eggolokofu. Bote 25 aie , 


| % 
18. Mazima baamala okuba_abatakkiriza “| vy} - 
abo abagamba nti: Ddala Masihi, mutabani °.4%3 .(%3, 29°23 é41 ro rere 
wa Maryamu ye Allah. Gamba nti: Ani alina 2 , — eer 
obuyinza bwonna ku Allah bw’aba nga Elesolsia| - 
ayagadde okuzikiriza Masihi mutabani wa § 0.4% 4 4% cone ahi on wy 
Maryamu, ne nnyina, n’abali mu nsi bonna? 8 O93 a0\3 4 
Era obwakabaka bw’eggulu n’ensi n’ebiri & | 2 \ 
wakati wa byombi bwa Allah. Atonda nga .=% g7s Mee nt 
bw’ aba ayagadde. Era Allah ye w’Obuyinza 2\B36 ey + obs 33% 902) S\5 
ku buli kimu. $0.%. 9% Y SE abis 
a 
3 


~o 
> 
X 

aN 


“oo 
19. Era Abayudaaya n’Abakulisitaayo eatiC RF os pad 195 
‘ 


oe 
bagamba nti: Ffe tulibaana ba Allah eraffe ,@,¢r5 21% \R ‘218 797 & 
baagalwa be. Gamba nti: Ate Iwaki ababone- Bo tid a3 rs ‘ef 33 t' 3 a 
reza olw’ebibi byammwe? Sikyo, nammwe 35 $85 eS NG 32 43 2 iy 
muli bantu abali_mw’abo be yatonda. % 4 7, “71k Sopa oe 
Asonyiwa oyo gw’ aba asiimye, n’abonereza Gp dam, 95 Liked, Gong eat & 3 
A ' 


oyo gw’aba asalidde. Era obwakabaka one ayy 2y\3 » 4 2185 a7 


bw’ eggulu n’ensin’ebiri wakati wa byombi, 7 Z ee 
bwa Allah. Era gy’ali y’eri obuddo. at 3 3 Ga C 3 WP »'y! 5 
pe of 
yA | 





5:15. ‘Aghraind ( East) kiwa amakulu g’ekintu okwerippa ku kirala ne kikiremerako. 


o> 


Juzu 6 AL-MA’IDAH Essuula 5 





20. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, esses Rss kei kl 
ane foumaze Cee uum apis a Selo 5. pe ‘ : 
waffe oluvannyuma lw’akabuliriro Ja ssiges}3 A ea 
k’Abatume, abannyonnyole buli kimu, si ~ > alle: sal pe as 
kulwa nga mugamba nti: Tetwatuukibwako Aus Oe Se \5. i 15 58 3c 


> 
“NN 


muwi wa mawulire malungi wae mut Bo ot 2 ae see 
Mazima Omuwi w’amawulire amalungiera % $5 SZ(A 35555353 W 5 
Omulabuzi amaze okubatuukako. EraAllah ” : o y Se sg oe , 3 r 
1 a % at. . uw Gawe% 
ye Muyinza wa byonna. ©3225 Ato 3S Jé ah 5b G 
Ruku 4 apZt BA nS WeAe ¥ 
21. Era mujjukire nga Misabwe yagamba (35S 512 Gt dee SL 5d >) 
4. % 


abantu be nti: Abange, mujjukire emikisa Ker 1s5 i arate iz as 
gya Allah egiri ku mmwe era mujjukire nga 2 e 3) Ke 


bwe yassa mu mmwe ba Nabbi era Spc SE sik sh lassies 


n’abafuula bakabaka, era n’abawa n’ebyo 7 I pee ye ey ae eg 

by’atawanga yenna mu nsi.* Os pore 52a 
% eZ 9% = 0) Pa 

22. Abange, muyingire mu nsi entukuvu 40 .4)\ 53 Ighd S| p 58a 

eyo Allah gye yabalagira, naye temudda Vo .i¢,2¢42,.@% 54) 2 Sex $ 

emabega wammwe nemufuuka abafaafaaga- de\9 » : aol. . 


onot 2% . Z 
niddwa. OSs pos dae 3 25,651 


23. Nebagambanti: Owange Musa, mazima |%43 Gas 
mu yo mulimu abantu bannalukalala, era 4% 2 (72 
ddala ffe tetujja kugiyingiramu okutuusa a> 

lwe baligivaamu. Kale bwe baligivaamu, § 3142. 
olwo ddala ffe tuliyingira. 


elk 
\ 
BN 
\ 


24. Abantu babiri kw’abo abatya Allah era »» \e 
Allah be yawa ebyengera bye nebagamba ,¥,\75\ £yn\é pid site g SAE Ais | 
nti: Mubayingirire /umu mu mulyango; kale 77 | i y ect ae , 
bwe munaayingiramu, mazima mmwe mujja J&>é Spe 
okubeera abawanguzi. Era mwesige Allah, 20, aM 665 b 
bwe muba nga muli bakkiriza. Ovrss eS OW 505 gh! 

4 

25. Nebagamba nti: Owange Musa, mazima (4 \ A) \ 
ffe tetujja kugiyingiramu ddi na ddingabo 4 a 3 ¢ i a 2iit (433 
bakyagirimu. Kale genda gegwe ne Katonda 


: a 4 SF 
wo mulwane, ffe twetuulidde wano. OD suc 323 Cys i 
, ‘ nen 84K £1 ot Foes “46 
26. N’agamba nti: Mukama wange, nze (215 (pws Si Sus Voy 45 Jb 
sirina buyinza ku yenna, okuggyako ku nze ~~ 4 


te hy St otesiet ae hate 

ne muganda wange; kale yawula wakati OCAS wil ess CAs az Gib 
waffe n’abantu abajeemu. 

n Ao Me Boho ett TE 

27. Allah n’agamba nti: Mazima ensi eyo Sha! bbc a Jb 

ebaziyiziddwa okumala emyaka amakumi 4%25% 53 an n Ee See Cer 

ana, nga bayengeetana mu _ onsi. Kale wl B02 I Io ~ oo. 3 & 

tolumirwa bantu bajeemu. MOAB |e 94 | GE + 





5:21. ‘Al-‘alameen’ wano kitegeeza bantu ab’omulembe ogwo. 


<u> 





Essuula 5 AL-MA’IDAH Juzu 6 
Ruku 5 A wet V4.4 Le at Saad 
28.Era babuulire ebyafa ku baana ba 5},¢3>) Leasing ies agile 194 
Adamu bombi mu butuufu, awo bwe py 7 22, "4 35t8\,,.4 08% 
baawaayo saddaaka; kale ey’omu ku bo Kr slot as bis 6 » 
n’ekkirizibwa, naye ey’omulala n’etakkirizi- +. ain oy Ragey nto 
bwa. aoe. n’agamba ae nti: JG + >) OF Gir 5 
Mazima nzija kukutta.Munnen’agamba nti: , 9»). ao4e Le phee 
Ddala Allah akkiriza biva eri bamutya. oh) Gone cy Jb » BLS Y 


29. Kale bw’ onogolola omukono gwo gyendi 
nti onzite, nze sijja kugolola mukono gwange 


gy oli nti nkutte. Nze ntya Allah, Omulezi ” 


w’ebitonde byonna. 


30. Nze njagala ggwe weetikke ekibi kyange 
eky’okunzita n’ekibi kyo, kale obeere mu 
bantu b’omuliro. Era eyo y’empeera 
y’aboononefu. 


31. Naye omwoyo gwe gwamupikiriza 
okutta muganda we, kale n’amutta. Bw’ atyo 
n’afuuka omu mw’ abo abaafaafaaganirwa. 


32. Awo Allah n’atuma namung’oona 
atakuletakule mu ttaka alyooke amulage 
engeri y’okukweeka enjole ya muganda 
we. N’agamba nti: Zinsanze! Abaffe, 
sisobodde na kuba nga namung’oona ono 
n’enkweka enjole ya muganda wange? Kale 
n’afuuka omu mw’ abo abejjusa. 


33. Olw’esonga eyo, twalifuula tteeka ku 
baana ba Isirairi nti ddala oyo yenna anatta- 
nga omuntu nga tewali muntu gw’asse oba 
anaaleetanga akatabanguko mu nsi, kale 
anaabanga ng’asse abantu bonna. N’oyo 
anaamulamyanga, ddala anaabanga ng’ala- 
mizza abantu bonna. Era ddala Ababaka baffe 
bajja_gye bali n’obubonero obw’olwaatu, 
nate era bangi mu bo oluvannyuma Iw’ ebyo, 
beesukkulumya mu nsi. 


34. Mazima empeera y’abo abalwanyisa 
Allah n’?Omutume we era nebanyiikira 
okuleeta obutabanguko mu nsi, eba kuttibwa 
oba kuttirwa ku musaalaba oba kusalibwako 
mikono gyabwe n’amagulu gaabwe mu 
mpulinkanya oba bawang’angusibwe okuva 


mu nsi. Bwe kityo, balifuna obuswaavu mu 4 


nsi, era balifuna ekibonerezo kisuffu ku 
nkomerero; 


vi 
7 
eX 
> 


rn 


s 


4 fate 
me B15 pie 


GN 
i 
Yo 
u 
sree 
oN 
ec 
XY XN Gs 
Youre -t = 


& 


fv 
ot\ 


> 
‘e 


‘€ 


Juzu 6 AL-MA’IDAH Essuula 5 





a BI At iden nF (oe A oe % & 

35. Okuggyako abo ababonerera nga 155 p85 yl Js we 1336 SA 
temunnafuna buyinza ku bo. Kale mumanye ¢ 2<¢ ah, 4 

nti ddala Allah ye Musonyiyi ennyo, © | 3 

Ow’ ekisa ekingi. Sim) fH 

Ruku 6 \ 2% \ % Ba~ 

36. Abange mmwe abakkiriza, mutye Allah 3 Gs Wg (2 \ On 31 43 

era munoonye engeri y’okusembera gy’ ali, ‘3 A on 

era munyilikire nnyo mu kkubo lye, mulyooke 4 , 


muganyulwe. Od ALi sSisT abc 


o 

> 4“ 4a — os n.% 0 

37. Mazima abo abeerema ne bwe 3g Gag ai 4 Bar S235 oi 

baalibadde n’ebiri mu nsi byonna nga CAS Sigh we eS 

bigattiddwako n’ebibyenkana, nti S22 Side, 5 Bind vss’ 
a 


—\ 


beenunuze nabyo ku kibonerezo ky’olunaku 3744)1255.213 Ee dy 195 EE i 
lw’ okuzuukira, tebyalikkiriziddwa ku bo; era ~ “7 2°" 2 Be ee gh gat 

‘ : i Gs Gee nF 2 n2' welt 
balifuna ekibonerezo ekirumya ennyo. Om! cls 97 2 SAB 

SZ on aP pn PF 

DV O9 X44 


38. Balyagala okuva mu muliro, naye 3) (35) . Saas 
tebalisobola kuguvaamu; era balifuna ie 


: ; g 4% ete leh an Cone 
ekibonererezo eky’ enkalakkalira. IKEA) 9g Odea, ae 
wk 

Osis 


39, Era omubbi omusajja n’omubbi omukazi, (yaad G 5s ) Cs 5) 3 
kale mubasaleko emikono gyabwe ngakwe J. gig¢ ce “¥ tj, : 
kusasulwa kw’ekyo kye bakoze, era nga V7 ¥ 4? 
ky’ekibonerezo eky’okulabirako okuva eri 33 ee 
Allah. Era Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. 


aN 
pe Ge 
w 
i 
ie 
wy © 
Gy 


x 

bs 
Et 
= 


; 4 itor oe as P 6) WS 
wiles 2 a a ow len 

40. Naye oyo alibonerera oluvannyuma Sb 7d 19 dol p53 OL DUG25 

lw’okwonoona kwe n’atereerera ddala, Ad "oe ’ 4 


§ = i Aw & 
mazima Allah alimuddiramu. Ddala Allah ye 252© @b1 Ol esdle oyag abl 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. ©£ s % 

od 


+4 4 t 
41. Abaffe, tomanyi nti ddala Allah ye s5o%J1 G2 dJabi & 
nannyini bwakabaka bw’eggulu n’ensi? *.4)%; THEATRES SG | 
Abonereza oyo gw’aba asalidde, * i, eee - 
n’asonyiwa oyo gw’ aba asiimye. Era Allah Oy J ges 
ye w Obuyinza ku buli kimu. ara Pace eae 
42. Owange ggwe Mutume, baleme O23 254273 Jy 1 


oo J { 
kukunakuwaza abo abanguyira eri 5.4%, 6 %@%, & ont [oe 
obutakkiriza mw’abo aboogera n’emimwa Ge! OF : a O56 jl 
gyabwe nti: Tukkiriza, so nga emyoyo ¢ 253 533 0 aIZel, e255 
gyabwe tegikkirizza. Era ne mw’abo , 45 (e ee ihe Ge awe AGA 
Abayudaaya mulimu abanyumirwa ennyo ” \9> 235 | wt 9 2 ote 4 
okuwuliriza eby’obulimba nga babiwuliriza .»%, 40242 , 4; é j ii yee Le 
olw’abantu abalala abatannajja na gy’oli. a s F? 2 3 


lw’okussibwa mu _ nteeko ya byo, nga 
bagamba nti: Bwe muwebwanga kino, kale 
mukitwale. Naye bwe mutakiwebwanga, olwo 
mwerinde! Era oyo Allah gw’ aba ayagadde 


o> 


4 
1 
Era bafuulafuula ebigambo oluvannyuma % $3543 + % ey bd BS me 
o wo 
Yo 


Essuula 5 AL-MA’IDAH Juzu 6 


okugezesa, kale toliba na buyinza bwonna 2545 | > no os 5 iene6 65555 
ku ye ku Allah. Abo be bo Allah b’ataasiima “ 404 


Gah oO Eh nt n TGS SS 
kutukuza myoyo gyabwe; balina obuswaavu lets groloed ELS G15 AAA, 





kunsi, ne ku nkomerero baliba n’ekibonerezo 7 4 43 ote im 2 B02 31 2) f j s\ 
ekisukkirivu. $a52 2 (098), 22 45 ndont & 
SFE 5S BIG od 1345 45 


2 . wee eid, Bn D4 

@*BE ENE Bal sd 

rai a ne SR end be 

43. Bawuliriza nnyo eby’obulimba, balya wpe hy oss Wp BELO pron 


—— o 
nnyo ebyaziyizibwa. Naye bwe bajjanga 41 34749 Colts Zils ob 
gy’oli, kale lamula wakati waabwe obabaleke. “,,°0 5 “72, 2 pon id 4 u 
Bw olibaleka, tebalikulumya wadde akatono. ere? yy LS 7 pub UP re! 


Naye bw’olamulanga, olwo olamulanga ¢ Xe esl n% 4% 35 AGA 
a ow » a 


wakati waabwe mu bwenkanya. Mazima ? free he ak Bee 
Allah ayagala nnyo abenkanya. a Gb ol bad L ore sa 


44, Ye bakufuula batya omulamuzi waabwe a Ms % 


ng’ate balina Tauréti erimu okulamulakwa ,4% 2 4-4. Lop f pleas 
Allah? So nno oluvannyuma lw’ebyo, gy’eri OF $4 So gbl Aadays 


bakubayo mabega; ddala abo si ba 6o43 p35 SL Z552U$ 
a 


+(50- 


kukkiriza. besa < 

Ruku 7 S04 ns BN phy, [Shee TE 
45. Mazima twassa Tauréti nga erimu 3 SiS ai5 J 1 1 By 
obulung’amu n’obutangaavu. Ba Nabbi 45.4, 7.4 4%), |4 2 ne In% 
abaali abawulize baagiramuzisa Abayudaaya, ~™ | OSes lag ant A 2 J 
bwe batyo n’abantu ba Allah n’abakugu mu 3 SG 136% G2 3U 152101 


by’eddiini baagiramuzisa kubanga be 4 AGP i ba In a(erk 
baasigirwa Ekitabo kya Allah era be baali #4! os lgbarrnile,) Gary 


a a 
abalabirizi ba kyo. N’olwekyo temutya bantu 2% 2% [3 , cis 4 sé ie 4 
naye mutye Nze nzekka. Era temuwanyisanga ~~ a2< nttie 


atalamula n’ebyo Allah bye yassa, kale abo 


fhe) Xt 8 2 \% 

Aya zange mu muwendo omutono. Era oyo gah SLES) 5 goal Gs 
\ 4. 

be batakkiriza. 2hiJ 


o $a “4 “i A a ate 408 q 
46. Era twabalagira mu yo nti: Omuntu ku aii! of ais dgils bad 5 


muntu, n’eliiso ku liiso, n’ennyindo ku BINS : iS, SASS: Ay, 
nnyindo, n’okutu ku kutu, n’elinnyo ku 4 77 2 AL 2aery ma 
linnyo, n’ebiwundu byesasuzibwe ¢ i) g>) 4 OSVi5 wy J 


kyenkanyi. Naye oyo akuleka ku lwa Allah, *23 be es - 34 S513 vcadl 
kale ekyo kibakyetangiriro gy’ali. Era oyo “s, ‘S 2; > < Boe 
atalamula n’ebyo Allah bye yassa, kale 43 @ 9-45 5\lnS 96> dy munca 


fu. Te aeons, 2 on 
abo be boonoonefu SAAD ab IE, aE 


: a oo A 2 v ~\% net a 
47. Nate twagobereza ‘Isa mutabani wa yr! (SAR od | Beabee 5 
Maryamu mu buwufu bwabwe, nga ye 





Juzu 6 AL-MA’IDAH Essuula 5 
33 Od7 GI Gpaz 233s 
mukakasa w’ebyo ebyamukulembera ebiri 9-#*4 OAS ee wg =o 
mu Tauréti, era twamuwa Enjiri nga erimu sida sind ae del we 
obulung’amu n’obutangaavu era nga ot - 36 5,4 % sh 
y ekakasa ebyo ebyagikulembera ebyali mu Oo ay 7 3 oe 
Taureti era nga bulung’amu n’okubuulirira 3 we 9 a oe dad, ed, 
i abatya Allah. hogs Gh 05 
eri abatya Qh sobs ye 
sane Lb 4S947e tn tats 404 naeis 
48. Era abantu b’Enjiri basaana balamule 49| 3} | la, das)! S| P) 
2 a ya ne “ ae 
n’ebyo Allah bye yassa mu yo. Era oyo 2b Ste. ‘ BO 51g 5h 


atalamula n’ebyo Allah bye yassa, kale abo 
be bajeemu. 


49. Era twassa gy’oli Ekitabo ekirimu 
amazima ekikakasa ebyo ebyakikulembera 
ebyali mu Kitabo kya Tauréti era nga 
ky’ekirabirizi kya kyo. N’olwekyo lamula wakati 
waabwe n’ebyo Allah bye yassa, naye 
togobereranga kwagala kwabwe n’ova 
kw’ ebyo eby’amazima ebyakutuukako. Mazima 1 
buli omu mu mmwe twamuteerawo amateeka 
g’eddiini ag’ olwaatu n’ekkubo elyetadde. Era 
singa Allah yayagala kukaka, yaalibafudde 
ekibiina kimu, naye yakireka alyooke 
abagezese mw’ebyo bye yabawa. Kale 
muvuganyenga mu birungi. Eri Allah y’eri 
obuddo bwammwe mwenna; olwo alibategeeza 
ebyo bye mwaali mwawukanamu. 


50. Era lamula wakati waabwe n’ebyo 
Allah bye yassa, naye togobereranga 
kwagala kwabwe; era beerinde baleme 
kukussa mu bigezo olw’ebimu kw’ebyo Al- 
lah bye yassa gy’oli. Naye bwe 
beefuulanga, kale manya nti ddala Allah 
agenderera kubatuusako kibonerezo 
olw’ebimu ku bibi byabwe. Era ddala aes 
mu_ bantu bajeemu. 


51. Abaffe, okulamula okw’edda okw’omu 
butamanya era kwe baagala? Naye ani asinga 
Allah mu kulamula eri abantu abalina 
obukakafu? 

Ruku 8 


52. Abange mmwe abakkiriza, temufuula- ! 
nga Bayudaaya na Bakulisitaayo okuba 


oie et 
ottt 53 
455 5 ab SVT ads 

A od JE tks chs i5at 
eles ti 5. a 
Based oe) 38i 555 


OF g3d4 
3, 2 4 
bfas |b gs 


oe 
Se i 


x 


S° 

& 

ae 
tp? 
EN 
GA 
— 


2 = a oe 
5.0 sat Hells do 


ee ow 
4 


BUSA ghié 


db lus 


a) O35 5 au 


okie 


QS 35 


anew rb 


35445 


385 J Ve 


az 


<u> 


ee 451 nls Sea hid: 


Essuula 5 AL-MA’IDAH Juzu 6 





2 
Ruin F 208 8 


vont 
2 a9 


ab’emikwano. Bo ba mikwano bokka na 6 a oer O45. 2 
bokka. Era yenna mu mmwe alibafuula at eet BN) Sik cet 
ab’emikwano, kale naye aliba mu bo. 2 WIG PMOVAb1 Oo)» adie as bb 
Mazima Allah talung’amya bantu ae Us j 
bakumpanya. 5 Bho. og ve oe 
53. Kale ojja kulaba abo abalina obulwadde UP} ae 5 B . 335 1 Gr 
mu mitima gyabwe nga beeyunira nnyomu .4 Rtg A neen on Sa os 
bo, nga bagamba nti: Tutya nti tuyinza ol oe o vee $23 © -, pkey 
£55.55.515 Bghags 


7 * a 1 
okutuukibwako emitawaana. So nno CifoTab 4335. 


> rd 


‘ 


59. Era nga bwe mukoowoola abantu eri {% a 4% \%5 os 
essaala, bo bakitwala nga eky’okubalaata ee yan Zh 
n’okuzannya. Ekyo lwa kubanga be bantu ‘) 258 Sty E53 » 


abatategeera. 


ob’olyawo Allah n’aleeta obuwanguzi oba 5 , »% to tS ot IT Sait 
ensonga endala eva gy’ali, olwo bafuuke \Geegacind 5 DAG OF yal vB 3 
abejjusa olw’ebyo bye baakisanga mu Awe in, 27 nase o7[e i 
myoyo gyabwe. Or aa Soe le 9 its : 
54. N’abo abakkiriza bagambe nti: Abaffe, , 4b 7 155 S25 S5a7 3 
bano be bo abaalayiranga Allah mu kulayira , “, (tone by ind oT oY 
kwabwe okw’ okwekaza nti ddala bali wamu pg ASST SE sol lyens| Oe | 
nammwe? Abo ebikolwa byabwe byayonoo- , 28% 2% 2 nee Ze 
neka nebafuuka abafaafaaganiddwa. aw Gai ease : eh 
OOS pag (Gaels 
22% 04 wo 554 CATT 
55. Abange mmwe abakkiriza, yenna mu 3 je U* \540! OF | % te 
mmwe alyekyuusa n’avamu ddiini ye, kale yh, 36 Sa-Su sre AS AE 
akimanye ntimangu nnyo Allah ajja kuleeta ah BE ins i eee a 
mu kifo kye abantu b’alyagala eraabalimwa- 23 3\ 0 45 Sins 9 Deke 2 hy 
gala, abeetoowaze, ab’ekisa eri abakkiriza, a nl, feud eon, f a” “eo 
abanywevu eri abatakkiriza, abatakabana 58 3S is Syeloite \ 
mu kkubo lya Allah era abatatya kunenya 4.4 (4, 3 no nga od (os 
kwa munenyi yenna. Egyo nno gy’emikisa vy 5 Pl dao siolks 
gya Allah gy’awa oyo gw’aba asilimye. Era ats 52 atsiché se) S. ae’ as" 
Allah ye Lugaba, Omumanyi wa byonna. “Ok 5 524 iz, NEGae 
F gee oo piece 
56. Mazima mukwano gwammwe owa ddala Sh 3 55 qe) dab \A08353 L 
ye Allah n’Omubaka we n’abo abakkiriza,abo 4% \ < Or w O38 er | 4 z\ 
abajjumbira essaala era abatoola zaka a8 : Mem —e :. 
7 i ali An a4 ae * ate § 
nebakutama n’obwesimbu gy/ali. GQyore. 4) 5 eb 35 9 3 1G so ee 
P AAS MALI n SAA ZY, NES Ae 
57. Era oyo akwana Allah n’Omubaka we \ji2\@435\sa3qn) 9b | Ug, wr 9 
n’abo abakkiriza, amanye nti ddala ekibiina Fors ok &, woh Ce 
kya Allah ky’ekiteekwa okuwangula. OS HAS eb! Seb} 
Ruku 9 nae 8 BA So 9 nn BART 
58. Abange mmwe abakkiriza, abo abatwala os} Ng Kged Si Z\ O23 _ A 
eddiini yammwe__ nga eky’okubalaata 4. % -12 74,62 2 n(%5 153 <3 
n’okuzannya— abali mw’abo abaaweebwa G5 ots) 413 2's weer 
: ’ Lyn Aw; wie % 8 
Habe olubereberye Iwammwe n’abeerema 3\ aS 1 8 SSji3 Ot 25 S HW1g551 
temubafuulanga ab’omukwano. Era mutye 2 Bae LB Oe 
Allah, bwe muba nga ddala muli bakkiriza. @GAte'ss SASS ati 919750451 
\ 


2. 
aN 


vw 


et 


wet CA > 
ae 

1 — 
2 WN 


© 
Gv 
F 
a 


dela 


> 


2s 
a{o 


Juzu 6 


AL-MA’IDAH 


Essuula 5 





60. Gamba nti: Abange mmwe abantu [$. 7.2 3%% VK 5$ Ve 3 
b’Ekitabo, mutukijjanya lwa_ kuba nti Uso5 2 wp mets \ he 203 
tukkiriza Allah n ’ebyo ebyassibwa gye tuli SGI pS | 23 abl Gz1o1 1 
n’ebyo ebyassibwa olubereberye, ba wa af ovo IDO. eS 
keane. nti abasinga obungi mu mmwe 3% aS Toi 0S & Jy 

ajeemu? ©S eS 


61. Gamba nti: Abaffe, mbategeeze abo 
abalifuna okusasulwa okuva eri Allah okusinga 
obubi kw’okwo? Be bo nno Allah be yakolimira 
era n’abasunguwalira, era n’afuula abamu mu 
bo enkima n’embizzi era abasinza sitaani. Abo 
nno be bali mu mbeera embi ennyo era be 
basinga okuba ababuze ku kkubo elyenkamu. 


62. Era bwe bajja gye muli, bagamba nti: 
Tukkiriza, so nga baayingira n’obutakkiriza 
era ne bafuluma nabwo. Naye Allah amanyi 
bulungi ebyo bye bakisa. 


63. Era olaba bangi mu bonga banguyira B 
eri ebibi n’obujeemu n’ okulya kwabwe ebintu 
ebyaziyizibwa. Ddala bibi nnyo ebyo bye 
bakola. 


64. Lwaki bannaddiini n’abakugu mu 
mateeka g’eddiini tebabaziyiza kwogera 
kwabwe okwo okubi n’okulya kwabwe 
ebintu ebyaziyizibwa? Mazima bibi nnyo 
ebyo bye bakola. 

65. Era Abayudaaya bagamba nti: Omukono 
gwa Allah musibe. Nedda, emikono egyabwe 
gy egyasibibwa era nebakolimirwa olw’ebyo 
bye boogera. Sikyo, emikono gye gyombi 
myanjulukufu nnyo; asaasaanya nga bw’ aba 
ayagadde. Era ddala ebyo ebyassibwa 
gy oli okuva eri Mukama wo bijja kwongera 
bangi mu bo obujeemu n’obutakkiriza. Era 
twateeka wakati wabwe obulabe n’obukyayi 
okutuusa ku lunaku Iw’ okuzuukira. Bulilwe 
bakoleeza omuliro olw’olutalo, Allah 
aguzikiza. Era bafuba nnyo okutabulatabula 
mu nsi; naye Allah tayagala batabuzitabuzi. 


66. Era singa abantu b’Ekitabo bakkiriza 
ne batya Allah, mazima twalibasanguddeko 
ebibi byabwe era ddala twalibayingizza mu 


e ' 5 
Sabi WSO: gb i5 : 5 ek 
ispalths 42 Mes sg hieeuns 


oan 
» Sp ee oR 
dl “A id 4 
lis be A313 bKEks Els) si 
Odiel! 
EAB TAS Zin 
iSSSSS5Esgs Raa 
b ‘ ZrEa a24 
0 aa esis 
a 4,4 od 
_ OaHs 253 Blo BAe 


sb lod AAs an 5 His 

SFR SANS p5m0' 

@33 csris hi SiS 

SCAV IS Gps dites 
per trisey 1325 5 

@S 2523 rn3% 5 JEG cds 


SMidgh 3s oe 
LSghds ui hs Suche IES 


e2,v 


Ji. PEG iblsogs poi ode ; 


Jig 


Fa 
Jy G sake Shy 3 ISAS é S 


REECE EM 


Ave “sisi A453 £29 (E55 i 


56 35357 Cs dose 252 

J 54435 32h SUELT oe 

cunt ¥ zhi 3 ees 255 
Orpen esl 

IGBi5 psi SSH LAT S15 

SE sS55 grec Ate Css 


<u> 


AAG 





Essuula 5 AL-MA’IDAH Juzu 6 
nsuku ez’essanyu erijjuvu. e wis < 
a aS in% 
67. Era singa bassa omwoyo ku Tauréti Jdgs ot $2 ee 26%. igs 
n’Enjiri n’ebyo ebyassibwa gye bali okuva “ASK V; S 


eri Mukama waabwe, mazima baaliridde ku 
biri waggulu waabwe n’ebiri wansi 
w’ebigere byabwe. Mu bo mulimu abantu 
abesimbu, naye abasinga obungi mu bo 
bye bakola bibi nnyo. 
Ruku 10 

68. Owange ggwe Omubaka, tuusa eri 
abantu ebyo ebyassibwa gy’oli okuva eri 
Mukama wo; naye bw’otookikole, onooba 
totuusizza bubaka bwe. Era Allah ajja 
kukukuuma ku bantu. Mazima Allah 
talung’amya bantu beeremye. 


69. Gamba nti: Abange mmwe abantu 
b’Ekitabo, temulina kye muliko okutuusa 
lwe mulissa mu nkola Tauréti, n’ecEnjiri, 
n’ebyo ebyassibwa gye muli okuva eri 
Mukama wammwe. Era ddala ebyo 
ebyassibwa gy’oli okuva eri Mukama wo 
bijja kwongera bangi mu bo obujeemu 
n’obutakkiriza. Kale tonakuwala ku lw’ abantu 
abatakkiriza. 


70. Mazima abo abakkiriza, n’abo 
Abayudaaya, n’Abasabiyi, n’ Abakulisitayo, 
yenna mu bo alikkiriza Allah mu butuufu 
n’olunaku Ilw’enkomerero era n’akola 
ebikolwa ebirungi, kale abo abatuukiriza 
ebyo tebaliba na kutya kwonna, wadde 
tebalinakuwala. 

71. Mazimatwatwala endagaano y’ abaana 
ba Isirairi era netubatumira Ababaka. Naye 
buli lwe bajjirwanga Omubaka n’ebyo 
emyoyo gyabwe bye gitayagala, abamu 
baabalimbisanga, n’abalala baagezaako 
okubatta. 


72. Era baalowooza nti tewagenda 9 
kubaawo kubonereza, kale nebaziba amaaso 
nebaziba n’amatu. Naye oluvannyuma Allah 
yabaddiramu; naye ate era bangi mu bo 
baaziba amaaso nebaziba n’amatu. Naye 
bye bakola, Allah abiraba bulungi. 


73. Mazima bamaze okuba abatakkiriza 
abo abagamba nti: Ddala Masihi mutabani 
wa Maryamu ye Katonda, so nga Masihi 


SaieVgs persye GBs LIES 
sia sales 


2 sais sige 55. ges 


68 ylc8s go 
Ady (Eales Zig 
2K USL: EUS be 
ccalliG os BlLatt 2bi3. aU 

OOi BO is sBi vz Tabi g) 
Keogh joss “ 


~~ 


SS Si; 5.3K S505 5 vy 
BS Gs Gigs Spi 54k 
Se GIS 3-158 3 GG 

@Sd yi lop asi 
9305 Bap F15 19801 S251 SL 
sou LUGS 
Aes 


2 . ~~ we 
343 sae 
eBay th 1olS $5 joo 


i“ ste 
44 leis Sadie Niga5 
Ooslex, asi liy 


> 





Juzu 6 AL-MA’IDAH Essuula 5 
ed : amg re ysis 
yennyini yagamba nti: Abange mmwe Bsab Nant Berio A, (oe. 
abaana ba Isirairi, musinze Allah Mukama “% - a aS 
Awe & cy 


wange era Mukama wammwe. Ddala oyo 
eyenkanya ekirala ne Allah, ddala Allah 
yamuwera mu Janna, era obuddo bwe 
muliro. Era aboononefu tebaliba na bayambi. 


74. Mazima bamaze okuba abatakkiriza abo 
abagamba nti: Ddala Allah wa kusatu ku 
bakatonda abasatu, so nga teri musinzibwa 
mulala wabula Omusinzibwa Omu yekka. 
Naye bwe bataalekere awo ekyo kye boogera, 
mazima abo abatakkiriza mu bo bajja 
kutuukibwako ekibonerezo ekirumya. 

75. Abaffe, tebeenenye eri Allah 
n’okumusaba okubasonyiwa? Anti Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

76. Masihi mutabani wa Maryamu si mulala 
wabula Mubaka _  bubaka; n’Ababaka 
abaamukulembera ddala baafa. Ne nnyina 
yali mukazi mutuukirivu. Era bombi 
baalyanga emmere. Kale laba nga bwe 
tunnyonnyola gye_ bali obubonero, 
n’oluvannyuma laba nga bwe bawugulwa. 


77. Gamba nti: Abaffe, musinza mu kifo kya 
Allah ebyo ebitalina buyinza ku mmwe 
kubakosa wadde okubagasa? Naye Allah ye 
Muwulizi wa byonna, Omumanyi wa byonna. 


78. Gamba nti: Abange mmwe abantu 
b’Ekitabo, temusukkanga nsalo za ddiini 
yammwe mu _ butali butuufu, wadde 
temugobereranga okwagala kw’ abantu 
abaamala edda okubula era nebabuza bangi 
era ne bawaba ku kkubo ettuufu. 

Ruku 11 

79. Abo abatakkiriza mu baana ba Isirairi 
baakolimirwa n’olulimi Iwa Daidi ne ‘Isa 
mutabani wa Maryamu. Ekyo lwa kubanga * 
baajeemanga era baabuukanga ensalo. 


80. Baalinga tebaziyizagana ku bitasaana 
bye baakolanga. Ddala byali bibi nnyo 
ebyo bye baakolanga. 

81. Ojja kulaba bangi mu bo nga 
bakwanagana n’abo abatakkiriza. Ddala bibi 
nnyo ebyo bye beekulembereza bokka; 
n’ekyavaamu, Allah yabasunguwalira era mu 


oe BS 245 15505 
25 5 2 apt ta B55 

_ 
a ty 4 su CS.5 


on 


Rie 


ee Th iS enn Stn BT 

SE2biGWy GSAS pas 
46'\ "7% y ee a tS 

MRSA gd) oo GS +g 55 
a 2 


OOKS¥ 
' no pnt *b 
EN Sle gl yh de & 65357 


rE 5h sbi seas J 518 5b aI 
OsLssh 
ship BIMETSSIAU 
ay SigbT \geytd 5-5 GA AS 
ios Bats eta 
Gd 5i52 G15 
Taeitn s BT be 13335 cash 303 
ogy sz olhigs 8s glo 
@osesrgyhpas le, cus 


491 8 ot 556 CaS 88 
© laa 6G aS 


Ae a® a FR oe % 
63351 OPss pare irs by 
n ot “ee . q aS 

a E253 & San) » 3585" 

. a nd ‘A he 

35 dg thé Abi bgt bi dial 


Aas 


\s 


£}) 
Ve 


Essuula 5 AL-MA’IDAH Juzu 7 


kibonerezo, bo mwe balibeera. 


82. Naye singa baali bakkiriza Allah ne 
Mutume n’ebyo ebyassibwa gy’ali, 
tebaalibatutte nga ab’emikwano; naye 
abasinga obungi mu _ bo bajeemu. 


83. Mazima ojja kukisanga nti abasingira 
ddala abantu bonna obulabe eri abakkiriza, 
be Bayudaaya n’abo abenkanya Allah 
n’ebirala. Era ddala ojja kusanga nga 
abasingira ddala okuba okumpi mu 
kwagalana n’abakkiriza, be bo abagamba nti: 
Ffe tuli Bakulisitaayo. Ekyo lwa kuba nti 
mu bo mulimu abagunjule mu by’eddiini ne 
bakabona, n’olwokuba nti bo tebeekuza. 


Juzu 7 
84. Era bwe bawulira ebyo ebyassibwa eri 
Omubaka, olaba amaaso gaabwe nga gaku- 
lukusa amaziga olw’amazima gebategedde 
nga bagamba nti: Mukama waffe, tukkirizza, 
kale tuwandiike mu bajulizi. 


85. Ye lwaki tetukkiriza Allah n’amazima 
agatutuuseeko, ng’ate tusuubira Mukama 
waffe okutuyingiza mu bantu abatuukirivu? 


86. Kale Allah yabasasula olw’ebyo bye 
baayogera, ensuku ezikulukutamu emigga , 
wansi wa zo ng’omwo mwe balibeera; era 
eyo y’empeera y’abakozi b’ebirungi. 


“ Coy Pe 
87. Naye bo abatakkiriza era abaalimbisa aly sis List 5 555 5 5585 on 3515 5 


Aya zaffe, abo be bantu b’omuliro. 


Ruku 12 | . 
88. Abange mmwe abakkiriza, temuzizanga 


birongoofu ebyo Allah bye yabakkiriza era 
temusukkanga kigero. Mazima Allah 
tayagala basukka kigero. 


89. Era mulye kw’ebyo Allah bye 
yabagabula_ ebyakkirizibwa, ebirongoofu. 
Era mutye Allah oyo mmwe gwe mukkiriza. 


dy 
be ALE S34 
o% pi GS iS01555eE eg 3 
CE Sag biipata Es ESS 
7G G5 gb So} SSE 


46 


G35 Cass st G1 Ab5 5 G55 Ge 
©o4 w- ae 


G pAS G4) GG (2.4318 
5.453 G2 A UY gga 
OSL pA15154 GYS 


ws 


— 


\ 


an 

OebaDicrat % 

ae 
eb RET cl ASU 
| DIZ nh eh GLAS 
Zi Bs 155285 Khan date 
@oi xt SS od of 


stg th aES55 a 
Soe ei 


90. Allah tabavunaana olw’ebirayiro Reiveere Py wuss 


byammwe eby’olusaago, naye abavunaana 
lwa birayiro ebyo bye mukakasiriza ddala. 


sciice sha os 


Juzu 7 


AL-MA’IDAH 


Essuula 5 





Kale okutangirira kw’ekyo ky’omenye, 
kuliisa baavu kkumi ku by’omu makkati 
bye muliisaako ab’omu maka gammwe, oba 
okubambaza, oba okuwa omuddu eddembe. 
Naye oyo atalibifuna, kale asiibe ennaku 
ssatu. Okwo nno- kwe_ kutangirira 
kw’ebirayiro byammwe bwe muba nga 
mulayidde ne mubimenya. Era mukuumenga 
nnyo ebirayiro byammwe. Bwe kityo Allah 
abannyonnyola ebiragiro bye, mulyooke 
mwebaze. 


91. Abange mmwe abakkiriza, mazima 
ebitamiiza n’ezzaala n’ebifaananyi 
ebisinzibwa 1’ obusaale obw’ okweraguza, 
byenyinyalwa era biri mu bikolwa bya 
Sitaani. Kale mubyewale, mulyooke 
muganyulwe. 


92. Mazima Sitaani ky’ayagala kwe kuteeka 

obulabe n’obukyayi wakati wammwe 
olw’ebitamiiza n’ezzaala era abaziyize 
okujjukira Allah  n’essaala. Abaffe, 
munalekayo? 


93. Era mugondere Allah era mugondere 
n’Omubaka, nate mwerinde. Naye bwe 
mulyekyuusa, kale mumanye nti ddala ekiri 
ku Mubaka waffe, kwe kutuusa obubaka 
mu lwaatu. 


94, Abo abakkiriza era nebakola ebikolwa 
ebirungi tebabaako kinenyo kw’ebyo bye 
baba Baliddle, kasita batya Allah era ne - 
bakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi, 
n’oluvannyuma ate nebatya nnyo Allah ne- 
beeyongera 1 okukkiriza, nate nebeeyo- 
ngera okutya Allah era nebayooyoota 
ebikolwa ebirungi. Anti Allah ayagala nnyo 
abayooyoota ebikolwa ebirungi. 

Ruku 13 

95. Abange mmwe_ abakkiriza, mazima 
Allah ajja kubagezesa n’ekimu ku 
biyiggibwa ebituukwako emikono gyammwe 
n’amafumu gammwe, kale Allah alyooke 
amanyise oyo amutiira ddala munda. Naye 
oyo alisukka ekigero oluvannyuma Iw’ekyo, 
y alifuna ekibonerezo ekirumya. 


96. Abange mmwe abakkiriza, temuttanga 
ekiyiggibwa nga mulimu mikolo gya Hijja. 
Era oyo alikitta mu mmwe nga agenderedde, 


Ge 
2rAe 252 9% | Feo te 
oo ed gnc ACh As) 


oe 


SSB TS pe shblons si 


a 
S55) 


A Shan 


Put 
rd 6 & a ‘ 
BGuad 3975575 455}, 
2 Ba BFe\ (4705 \t 
Sy Xs CesT eS SEU s oF ands 
s, Z ~p Za 28% 
EAT, 005 (osTigbehs 13s Bls 
OOS KE eI sTaxs Kab io4d 
Ae i eee ae 
5 5oah LeSy thsi oa31 EG 
a * ane aan ‘ A 
BSP LAT Hots 
240F 2.9 20rd 24 
Bala syeZhb ybiisl Jot 
Oo% o2 
By wenn bntp anti an Plot 
Bai asst Of obi Saf (5, 
a ee a gf n 
Spas) Sysali gcd 5 8515) 
we eb Knew nbd 
PED yi Sebi fo GE 25LS 


a 
a 


fn CEnk ae = 
OS pee S5 IG 
o 


SghSsi ith 5 air \gatel 5 
Seb SIF OG La 

dis Ais 325 
pho 3 G21 Si35i Je ai 
SLigdab Ga UE Saba! 


3 >) at Leaf 5) 


fv 


nto 


1S in Be 
ge 15151 
Z 


4S Sando % nae 
SoS Sh sms Bogs S ges 


Fer, ryit h _ 3d pw 
Oot dd oh) 


Tree 4 % 
73 so 7 a 4a ee. 
64S of abi sag 6 2 
2,5 2 ne \Aan : a%4 
EUS Tay GEE! 9b - IL 
Gn \C GAL % 
Oost! Giisats 
< SIAC 2) Fi e2TT 
Soh Le BIN 3210 a (ae 
Owl Zb nn CTE Ne G99 ee VTS 
430i A555 625.455 55615 


~(LO= 


Essuula 5 


kale engassi ya kyo mu bisolo by’omu nju 
yenkanenkane n’ekyo ky’asse, nga 
emusalirwa abasalawo babiri abenkanya 
abava mu mmwe, nga ekisalibwa ky’agasse 
kituusibwa_ ku Ka’ba; oba okwetangirira 
kw’ okuliisa abaavu emmere oba okusiiba 
ennaku ezenkanankana na kyo, alyooke 
aloze ku bubi bw’ekikolwa kye. Kyokka 
ebyayita, byo Allah abisonyiwa; naye oyo 
aliddira, kale Allah gw’alibonereza. Era 
Allah ye Luwangula, Nannyini kwesasuza. 


97. Mukkirizibbwa okuyigga eby’omu 
nnyanja, n’okubirya kwa mugaso gye muli 
n’eri abatambuze. Naye muziyiziddwa so 
okuyigga kw’oku lukalu bwe muba nga 
mukyali mu mikolo gya Hijja. Era mutye 
Allah oyo gy’ali gye mulikung’ aanyizibwa. 


98. Allah yassaawo Ka’ba, Enju 
Ey’emizizo, nga y’eyokuyimirizaawo 
n’okusitula abantu, ssaako n’Omwezi 
Omutukuvu, n’ebisolo ebisalibwa, n’ebisolo 
ebirina ebbona mu bulago. Olwo nno 
mulyooke mumanye nti mazima Allah amanyi 
ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi, eranti ddala 
Allah y’amanyi obulungi buli kimu. 


99. Mumanye nti ddala Allah mukakali 
mu kubonereza era nti ddala Allah ye 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 


100.Omubaka taliiko kirala okuggyako 
okutuusa obubaka. Naye Allah y’amanyi 
ebyo bye mwooleka ne bye mukisa. 


101.Gamba_ nti: Ekibi n’ekirungi 
tebyenkanankana, obungi bw’ekibi ka bube 
nga bukwewuunyisa butya. Kale mutye 
Allah, abange mmwe abategeevu, mulyooke 
muganyulwe. 
Ruku 14 

102. Abange mmwe abakkiriza, temubuuza- 
buuzanga ku bintu ebyo singa nga biba 
bibalagiddwa, bibaleetera emitawaana; 
newaakubadde nga bwe mubibuuza awo nga 
Kur’ani ekyassibwa, bij ja kubalagibwa’ Ebyo 
Allah yabireka lwa kubasaasira. Era Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Alumirwa abawereza 
be. 


AL-MA’IDAH 


sha; 958) bs 5s865433525 

Au Gis Ses Juz 35 4 Pay 
153 2 3G EO 5 

by pide Siig Me 
ee) sot. tie a (Se ails 
@g Gch ha38 Eis \5 rate — 


Blk 26b4 a0)15 hae ds 
Sad sole 258 5rBS EU 528i oe 
Gsiabn Misese esx 
QS sphsh asl 
AVS Sitch Sgnb i ab) Sek 
5G 54)15 Aisa seinis pL ess 
saci ass 
| 6 C5 ae 

Ofte ab 
SEs CER GEN 
@ Abs SghE a | 
ee 
phe3t5 Osis Cele 


Gan 


Sh) "s 

Pw J 2 oe nae 4 
sth es. eg 
ne PREM BA Are RIT 

HE is5 Jigs) Gi ag 
7 Bf 9% 0244 n%& “\7 £4 
OLS - 5S jad E)35 Of) 5S! 
9' 24 JES aA one i205 
olf! Ope ote 4 oy 

94,3 A als 24! 
fpacab 5. Gis abibe. reson 


5:102. Tewali kiragiro kya Allah kigendererwamu kukosa oba kulumya_ bakkiriza. 
Era Allah, olw’ekisa kye ku bakkiriza, ebimu abireka olw’obutayagala kukaluubiriza. 


<g> 


Juzu 7 


Juzu 7 AL-MA’IDAH Essuula 5 


103. Ddala abantu abaabasooka baabibuuza 43 BES os i53 pis 33 
naye oluvannyuma baafuuka abatakkiriza. ge Sur 
on x Gglgate 


ao Buen 
104. Allah_tassangawo Bahira oba Saiba $4 gus y 95 Boa ion 
oba Waswila wadde Hami;* naye abo 49 “\ ‘s 233 : 
abatakkiriza be bapaatiika ku Allah i s] 3s) 5a 33 ee 
eby’obulimba era abasinga obungi mu bo 4$, 4 3E3i gh ee 
tebategeera. @% Hic 8 Sab eee 
55 TEduss G5 805i 


eee cigs L515 


pues Cue 





ce 


105. Era bwe bagambibwa nti: Mujje eri 
ebyo Allah bye yassa n’eri Omubaka, 
bagamba nti: Ffe bye twasangako bakitaffe ey ee 
bitumala. Abaffe, bakitaabwe ne bwe baba 4 a IS 37 y 31 AG is | ais 
nga baali tebalina kyonna kye bamanyi era Png 2 ra hEGnS Hm 5a a 
nga sibalung’amu, era bo nga bagoberera? OO 9% a aere = 


Z 4 A yy a he 
106. Abange mmwe abakkiriza, musinge BCA RGE IS 2 1S lb Sg u 


kwefaako mmwe bennyini. Oyo awabye nee 07 % 40 
tayinza kubalumya, singa mmwe mubanga dy : eT | IS dS oth LJ 


mulung’amye. Eri Allah y’eri obuddo (¥, XB 08 4 + ote gul 
v - wg? a. 


bwammwe mwenna; kale alibategeeza ebyo Pa rind 
bye mwakolanga. ise “ oe 


, “4 2210 
107. Abange mmwe abakkiriza, obujulizi 35335 3 $34 ish 2) G33) 3U, 
obutuufu. wakati wammwe mu kiseera 1 , Lot oe 
ky’okulaama nga omu mu mmwe Oss by Ay _ I i is 
agenda kufa, kussaawo abajulizi abasajja_, ,2 . 0 46 4 
babiri abenkanya okuva mu mmwe. Naye 51 pie 
bwe mubanga mutambuddeko mu _nsi ne estes .4) 
mutuukibwako omutawana gw’okufa, olwo 55\ yt Oe oe 


ee 





5:104, Bahiira (854%) ly’elinnya Abawarabu abasamize lye baawanga eng’amira 
enkazi eyawezanga ennyana omusanvu, era oluvannyuma_ lw’okwabuluzaamu amatu 
ga yo, baagirekanga n’erya butaala. Eyo nno baagisamirirangako omu ku ba lubaale 
baabwe. Amata ga yo tegaakozesebwanga era teyeebagalwanga. Saaiba ( gs ) 
y ‘eng ‘amira enkazi eyazaalanga ennyana_ ettaano. Eno baagirekanga n’erya era 
n’enywa nga bw’eyagala. Waswiila( 35403 ) y’eng’amira oba endiga oba embuzi 
eyazaalanga ennyana omusanvu omuddiring’anwa, nayo baagirekanga n’erya butaala 
ku lwa lubaale. Ate oluzaala olw’omusanvu bwe yazaalanga ebbiri, ennume_n’enkazi, 
nazo baazirekanga nezeetaaya. Haami ( 4) y’eng’amira ennume eyazaazanga ennyana 
omusanvu. Eno nayo yateebwanga era teyeebagalwanga wadde okutikkibwa_ ekintu 
kyonna. Oluvannyuma lwa Aya okugamba nti Allah ebiba bisigalidde yabirekera 
omuntu— akole nga obwetaavu bwe buba (5:102), eggumiza nti mu by’ennono 
y’eddiini, omuntu teyalekerwa ddembe olw’okuba nti mu byo kyetaagisa nnyo 
okukwatagana mu ndowooza n’enkola. Era wano eby’okulabirako biweereddwa 
okulaga nti omuntu ku lulwe tasobola kusalawo bulungi mu bintu— eby’ennono 
y’eddiini. Abawarabu abasamize, ku lwa_ balubaale baabwe, baalekanga ebisolo 
eby’enjawulo okwetaaya nga bwe byagala. Enkola eno yali ya kisamize ate nga ya 
butategeera kubanga ebisolo ebyo byayonoonanga ebintu bingi. Kur’ani Entukuvu 
wano eyoleka obukyaamu bw’amateeka agakolebwa abantu era erabula Abakulisitayo 
abagaana amateeka agaava eri Katonda nga balowooza nti kikolimo, kubanga 
Abawarabu baabula lwa mateeka ge beetekerawo ku lwabwe kyokka nga tegagasa. 


<u> 


Essuula 5 AL-MA’IDAH 


wn “2 
musseewo abalala babiri abatali bammwe. g&47(G6 025 


Mu kiseera ky’okuwa obujulizi, mubaziyi- 
zanga okuvaawo oluvannyuma lw’essaala. 
Bwe mubanga mulinamu enkenyera, kale 
bombi_ balayire mu linnya lya Allah nti: 
Obujulizi tetujja kubuwaanyisaamu 
muwendo gwonna, akaayana ne bw’anaaba 
nga waffe, era tetujja kukisa bujulizi 
obwalagirwa Allah; kubanga ekyo bwe 
tunaakikola, ddala olwo naffe tunaaba 
mw’abo aboononyi. 


108. Naye bwe kizuukanga nti ddala 
abajulizi bombi abaalibadde basinza okuwa 
obujulizi obutuufu ate bakakaseeko ekisobyo, 
kale abalala babiri bayimirire mu kifo kyabwe 
nga bava mw’abo abajulizi abaasoose be 
babadde bafiiriza. Kale nabo balayire mu 
linnyalya Allah nti: Mazima obujulizi bwaffe 
bwe butuufu okusinga obujulizi bwa bali 
bombi abasoose era tetuwaayiddemu; kuba 
tutya nti bwe tunaakikola, olwo naffe tujja 
kuba mu balyaake.* 


109. Ekyo ky’ekisingira ddala okubawaliri- 
za balyooke bawe obujulizi obwa nnamaddala, 
oba waakiri batye nti okulayira kukyayinza 
okuddibwamu abalala_ oluvannyuma 
lw’ okulayira kwabwe okuwakanyizibwa. Kale 
mutye Allah era muwulirize ensonga. Era 
Allah talung’amya bantu bajeemu. 

Ruku 15 

110.Olunaku Allah Iw’alikung’aanya 
Ababaka,aligamba nti: Kiki kye 
mwaddibwamu? Baligamba nti: Ffe tetulina 
kye tumanyi. Mazima Ggwe osinga okumanya 
ebyaama. 

111. Awo Allah bw’aligamba nti: Owange 
‘Isa mutabani wa Maryamu, jjukira enneema 
yange eri ku ggwe ne ku nnyoko era 
ojjukire nga bwe nnakuwagira n’omwoyo 
ogw’obutukuvu n’oyogera n’abantu mu 
buto* ne mu kutuuluula. Era jjukira nga 
bwe nnakuyigiriza Ekitabo n’ebyamagezi ne 
Tauréti n’ Enjiri, era jjukira nga bwe wabumba 





ark 


F Pn fan 4 a ts ' a 
VRS glad k poms wit 3olia)) 
4.42 4480 -% a, 4% 
Hassls OWS bss a4 gs pi 
4, a 4k 4 Swe 
Goo) (3) Gy oh) 85GE SS Y 
\a 


2, 
LIES ae ew, 4 wn ft 
yay yal SSS phy AS rey bath? a 
\ 


A 1 aa 


age ” wee. 
pot gAI S| Aghls Gant | 


4 7 & 

Sat osG35 abl 
4 7% - « 7%, 
BL Gp F Ggizel be 3 gssGE 


% 
° 


ah 


@GLp AB Bo) 


wo4 b a a 
piss Lip) Ab) andy 237 
fn oe Sw 
pT sle Fig  shra' 

Oy yw sz 


In a 4 4io 6 
SURI 55% G4 Ades ab JIE Sy 


6 K Aarts 
s+ GELS ye 5 Ale Cass 

4 ’ ae 41% nh 
BAN Cree yesiy TyeptES 


AN 


es 
a 


Neo Zientet oe Kanga ae 
CASS SANE 5 nS pho 


315. 


a 


aot 4 ae, 4 e * 
aad MSL ISAeReSi § 


5:108. Aya eno eraga nti mu kuwa obujulizi, abajulizi okuva ku njuyi zombi 
basaana_ okubaawo, ababiri abasooka abalina oluganda wakati waabwe bebaba 
basooka okuwa obujulizi. Kino kyeraga kaati mu Aya ekulembedde. 

J:1ll, Kino kiraga nti ‘Isa yava buto nga ayogera eby’amagezi okutuusa mu 
bukadde. Ekigambo ‘kahlan’( 442%) kitegeeza ebbanga ly’obuwangaazi bw’omuntu 
okuviira ddala w’amerera envi n’okweyongerayo. Kino kiraga nti ba Nabbi ba 
Allah obulamu bwabwe bwonna baleeta enkyuukakyuuka sinziggu mu by’omwoyo, 
era wano ‘Isa(a.s) aleeteddwa nga eky’okulabirako mu nsonga eno. 


SA Gay 


of> 


Juzu 7 AL-MA’IDAH Essuula 5 


an’ n% “Zn on. ie 7 £4 £¢ 

mu _ budongo_ ekifaanana_n’enkola C3SL, thy sh 24S tb) Ge GLAS 

*ennyonyi olw’okulagira kwange, .. wa? a 4 . 28 
Alokifiuwanne omukka nekifuuka Shiba “Sob Fb & 5a a3, Fas 
olw’okulagira kwange. Era n’owonya 4,4 Les os 2 a8, 
abatalaba n’abagenge olw’okulagirakwange. 97(3>4,0° } J! As WG AS 4 
Era jjukira nga bwe wazuukiza abafu 4» » <a . u 
olw’okulagira kwange, era jjukiranga bwe = d)3r¢ 
nnaziyiza abaana ba Isirairi ku ggwe ,9¢3 ey Slee 
okukutta awo nga ozze gyebalin’obubonero YS 9+ E 
obw’olwaatu; kale abo abatakkiriza mu bo ,2% 15355" 4, $35) 5 
ne bagamba nti: Kino si kirala wabula re '9 * 
kubuzaabuza kwa lwaatu. @b 





Nery 


XN 


QX © 
xy? 
WA 


AY 
> 
go 
NS 
> 
‘oO IN 


t 
s}> 
\ 
VP >, 


— 
¥ 

ue © 
We 


0 3 ' ave gor 4 
112. Era mujjukire awo bwe twabikkulira Bip» Olory! 5 
abayigirizwa (ba ‘Isa) nti: Mukkirize Nze 256 a7, 4 
n’Omubaka wange. Baagamba nti: Tukkirizza > = 
era kakasa nti ddala tuli bajeemulukufu. (OXF 


WrL 
foes 
PA; 
p> 
Gs 
Vv 
> 
~ > 
ce 
> 
‘eo 


113. Era mujjukire nga abayigirizwa bwe 24 \ a4 

baagamba nti: Owange ‘Isa Mutabani wa je 4. "4th 24 dike 
Maryamu, abaffe Mukama wo asobola “4 ye Ol 2a5 Pad 
okutussiza ekijjulo okuva mu _ ggulu? 
N’agamba nti: Mutye Allah obanga muli 


8 $ - at A 
bakkiriza. Opa o} 
¢ (3 e 
114. Nebagamba_ nti: Twagala kukiryako EAoh5 3 Bie $ 8 oi 33 3 Ss 
a 


emitima gyaffe gimatire era tumanye nli ¢ ¢4ho4 n% nt Lent alias 
by’otugamba bya mazima, era tubeere ? 3 53 Ol ols 3s 


bajulizi ku byo. @é a o% iz 2 on4e 05S x) 
“SS 2 
115. ‘Isa mutabani wa Maryamu n’agamba Jx3t SS 4UIs' S0r hm a556 
nti: Ayi Allah Mukama waffe, tussize ekijulo , 42 pale TSS, cute oe 4 
okuva mu ggulu kibeere embaga gye tuli WW: & 12 r5é n 
olw’abolubereberye Iwaffe n’aboluvannyuma ¢, Z)su% oi< io 1214 SAY ho 
lwaffe, era nga ke kabonero akava gy’oli era 97 ehig, a319 CsI 4 Cys Y \aag, 
A hwv hl Dae 2375 73331 


tugabule; anti Ggwe Osinga abagabuzi bonna. MAS, 5 Aa G5 


: : , 2% en oh 
116. Allah n’agamba nti: Mazima nzija (,o3z BOs 4) 
kukissa gye muli. Naye oyo alyerema mu re cpt PHT Oo pre he? 
mmwe oluvannyuma, mazima ndimubonereza AN Se hy =| ww Q, dA SG: \ 


Ns 


: 
x > 
— 
Fi 
Cs 


: . a @ 

ae kye sibonerezanga yenna mu HE: 4 ps OBIS ST 351 v 
Ruku 16 ONPG AON on wr “ike 4 

117. Era awo Allah bw’aligamba nti: e¥l+2 >< Ot shag bl J >) 


Owange ‘Isa Mutabani wa Maryamu, 14), 9474 030% 2% Pico s 
abaffe ggwe wagamba abantu nti muntwale gan) Go! 99 ap wy 


nze ne mmange nga tuli bakatonda babiri &yxzls Zit in2 SE. ahs ly Gee 
ebbali wa Allah? Aliddamu nti: Obutuukirivu "4 a, St ABS ne 
bubwo! Tekinsaanira kwogera ekyo kye Olt GR sO aw S551 2) Se age 
sirinaako buyinza. Naye bwe mba nga ay ~% p¥ne Cony en Bt cZe 2% 
nakyogera, ddala waalibadde okimanyi. 3G p15, Sa54é pAs aos 


2 ag e © ay ed 
Ggwe omanyi ebiri mu mwoyo gwange, naye Z\%\, Z\ 45 C3 is pats YL 5 Com 
o - - Oo 


<a> 


Essuula 5 AL-MA’IDAH Juzu 7 


nze simanyi biri mu mwoyo gwo. Mazima Oy wave Se 251 
Gegwe osinga okumanya eby’enkiso byonna. 
o 


118.Nze sibagambanga kirala,okuggyako ebyo yt pay Cg CAS 324 c Yy ss ew BE 


bye wandagira nti: Musinze Allah, Mukama » « Z a tee we yy 

Siake aii Mukama wammwe. Era _nali 235 3 7 BS a4 A ee ae 
mulabirizi ku bo bwe nnali nga nkyali mu |77%, 3 4 S85 521814 con 45 $44 Ae 
bo; naye bwe wanfiisa, Ggwe wali aes Bae eee 
omulabirizi ku bo; era Ggwe Mujulizi ku al 555) oi a2 Cats oS 


7 a 
buli kimu. Odisist Jé eS. age 
nr 4 f 4 fn eee 
119. Obanga onoobabonereza, kale ddala wl) a Ge ats 43 5G 54S 433 o} 


bo baweereza bo; naye bw’obaddiramu, «)s» 26 i 208 g nS 
ddala Ggwe Luwangula, Omugezi ennyo. ys e586 adiass 

120. Allah aligamba nti: Luno Iwe lunaku ery onient s3554 % VS ais 5G 
ab’amazima lwe banaagasibwa amazima G 3 es 23 "eae Ae ~ : po 
gaabwe. Banaafuna ensuku ezikulukutamu SS Essa. ine 
emigga wansi wa zo; omwo mwe balibeera 1b 35 , es corte, OF r13 545 my 
olubeerera. Allah nga musanyufu gye bali, In Aag 
nga nabo basanyufu gy’ali. Obwo nno bwe Osea ga) ys .ake 525 saaaté 


buwanguzi obusuffu. 2 ‘ 
, Faces 3 Vise yoSs1 Gs oh 
121. Obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa & 3 U2) 2 Ph 


Allah ne byonna ebibirimu; era Ye ye £65. G0 oD op 5343 & 
w’Obuyinza ku buli kimu. OA om FP BE Pde 


Juzu 7 


Essuula 6 


VEK ol 5V| bs 





AL-AN‘AM 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
a Sw a “ \ at ‘ A 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osie Bly : gens Bs | petny 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 5 et, oat agin 

2. Amatendo gonna ga Allah Oyo eyatonda 3 ep goat! G4 G O35 I aly ees) 
eggulu n’ensi era n’assaawo ekizikiza ,4,4,\,4 4% {2- oe on 
n’obutangaavu; naye era abo abatakkiriza eee a2 e. : 
benkanya Mukama waabwe n’ebirala. Ove - ph, | 35am c yell St 

~ & 

3. Ye y’eyabatonda mu __ budongo, as gb orb o4 5 $5 oii es 
n’oluvannyuma n’assaawo entuuko. N’entuuko ~, .202 %on Avk fo% igi ge 
endalaeyagerekebwa eri gy’ali. Nate erammwe £451 of Bris ls »VSi 
mubuusabuusa. e Osa n% 

aZe ? 1S), 2p bh ed 

4. Era ye Allah mu ggulu ne mu nisi. bLDAWNG 9 wp goth bs | me 4 
Y’amanyi ebyaama byammwe n’ebyo bye (1 5% ¢ none £ nb% B\ so 
mwoleka, era y’amanyi bye mufuna. G bing 5 3S > 4 AS rs wy 

Ooy ws % 

5. Era tebatuukwako kabonero konna mu S543 5 cd 2354\ obey ELS 
bubonero bwa Mukama waabwe, wabula a “8 ‘ wee ZB 
bakakuba mabega. Oo pe 

ia ® 4 “4 

6, Era baalimbisan’amazima nga gabatuu- % cb patel, a) 4 \y aS das 
seeko, naye mangu nnyo bajja kutuukibwa- wie (2 ere" 9 saul? 
ko amawulire g’ebyo bye baajereganga. 4 | 6 Ai) agad 

Ie NAF 
Od 95} 2. 


7. Abaffe, tebalaba emirembe emeka gye 
twazikiriza olubereberye lwabwe egy’abo 
be twatebenkeza mu nsi mu ngeri mmwe 
gye tutabatebenkezzaamu? Era twaweereza 
n’ebire waggulu waabwe ebyaafukumula 
nnamuttikwa w’enkuba era netussaawo 
n’emigga egikulukuta wansi waabwe, naye 
twabazikiriza olw’ebibi byabwe; n’oluva- 
nnyuma lwabwe twasibulawo omulembe 
omulala. 


8. Era singa twassa gy’oli obuwandiike 
nga buli ku kipande era nebakikwatako 
n’engalo zaabwe, ddala era abatakkiriza 
baaligambye nti: Kino si kirala wabula 
bulogo bwa Iwaatu. 

9. Era baagamba nti: Lwaki tassizibwa 
malayika? Naye singa twassa malayika, ddala 
ensonga yaalisaliddwawo, n’oluvannyuma 
tebaaliweereddwa kaagaanya. 


O8 dah Oo GATRT aS i557 al 
wished wi gattags 
855.515 ns opps tihenis 
eas be GSS ae 

on GANS agg, nels & 

O54 SES dm a5 
Behe Cle Ss 35 
iS Sagi») syspect 
Ob of ee Ne Tes! 
Sie ge GASES 

Si gad We 
Osysby 


sl 35 
¥iE3 


b 
3 
A 


5 .dihe 
o 
y 33 


<a> 


Essuula 6 AL-AN‘AM 


Juzu 7 





10. Era Omubaka singa twamussaawo nga 3 
malayika, mazima malayika oyo twalimufudde 
n’alabika nga omuntu_ era twalibatabudde 
butabuzi mw’ebyo bye batabukamu. 


Se nd % . rk A = 

11. Era ddala n’ Abatume abaakukulembera GES EMS os LRG yl 5 
Zi iB nKh AD e ne% 

a4 IPG stn dae CL 


baajeregebwa. Naye abo mu bo abaabajere- 
ganga, bye baajereganga ate by’ebyabebu- 
ngulula. 
Ruku 2 
12. Gamba nti: Mutambuleko mu _nsi 


n’oluvannyuma mulabe  enkomerero 
y’abaalimbisanga Ababaka nga bwe yali. 


= ae Z SIS 4 aa 
13. Gamba nti ebiri mu ggulu n’ebiri mu Iii eyphigk - 4, J3 


a5 atless leh ales $5 
And So(Sni an {Ale nt 


Z an a 2 soa 
5a (555 155 WEST B34 ; 
a © ong ( Ho 
OGL IK as ol 


No 


. ’ . +) A 4 he ng 
nsi by’ani? Gamba nti: Bya Allah. «.7 sHig WAS JES Ka S35 


Yeekakasaako obusaasizi. Ddala ajja 


n ‘ Se, at 
kugenda nga abakung’aanya okutuusa ku B53 ata 2 dp sass 


lunaku lw’ okuzuukira,ekyo tekiriimu kubu- 
usabuusa. Naye abo abazikiriza emyoyo 


on 9% nS Aae 


409 4 33.4%, ac 
“SA Dah 115 ed OE 3 Ib Qea® 


gyabwe si ba kukkiriza. OS Soe ge 
14. Era byonnaebibeera mukiro n’emisana % $3) qu 5 Ji 3 os 3453 
bibye. Era ye Muwulizi wa byonna, Omumanyi . “@ Zo (eh an & jy 
wa_ byonna. “ gieore ee 2 
° . we Ne 
15, Gamba nti: Abaffe, atali AllahOmutonzi yb 3 SST obi HET dB 
w’eggulu n’ensi, gwemba nfuulaOmukuumi (7, 5 * p42 4 2), 2 i¢ 
ng’ate Allah y’aliisa bonna so nga Ye ) > 322 5>5 2) 9 os \ 
taliisibwa? Gamba nti: Nze n’alagirwa okuba 474 0% 0% 3. 2h (SoZ 
omubereberye mw’abo abeewaayo, era Ssiay 1O1 54 Ose a? 
nagambibwa nti: Tobangamw’aboabenkanya 4 SS5ee Yo Sol 
L 4 wise 
Allah n’ ebirala. OE gO % Ziy 
Se 


: . . an7 A 4, 4% 3 e 
16. Gamba nti: Mazima nze ntyaekibonerezo 2 \X5 OG) Sivas yo) 1h Js 


ky’olunaku olw’ekitalo, singa mba njeemedde 
Mukama wange. 


17. Oyo alikyewazibwa ku lunaku olwo, dom) ,h5 ~~ $2 aSE8 yaw 


kale ddala Allah aliba amusaasidde. Era 
obwo bwe buwanguzi obw’ olwaatu. 


2 2 422% of % a 
18. Era Allah bw’akutuusaako obuzibu, 43 (6 ase) yey $3) SLR S83 Ol3 


kale tewali mulala asobola kubuggyawo 


\4 
okuggyako Ye yekka. Ate bw’ akutuusaako Je 


obulungi, tewali abuziyiza; anti ye Muyinza 
wa buli kimu. 


7 ~& 

79% re 4\ Q ZsSo e555 
ae Gn. % 0% 4B 
OH 25 1 Je 


2% 4h 
19. Era ye Mukasi ku baweereza be , era % 3 rxalis vu, Sp Bm 5 


ye w’Amagezi ennyo, Ategeera byonna. 


20. Gamba nti: Kintu ki ekisinga obukulu 4, 


mu kuwa obujulizi? Gamba nti: Allah ye 


<a> 


<@0- 


Juzu 7 AL-AN‘AM Essuula 6 





nabikkulirwa Kur’ ani eno ndyooke ngirabuze 4 2 2 neath 9 1% 
mmwe ne bonna eaiakaks Abaffe, mmwe WY 3 44 PB) J, wo 5 \ tm 
mukakasa nti ddala waliwo bakatonda ? 

abalala ebbali wa Allah? Gamba nti: Nze 7) "yy pon eS th 8h oy 
ekyo sikijulira. Gamba nti: Mazima ddala S153 7 dats | Y “S SV a4)\ 


ey dyad a’, 2 96 C4 Cone we On % 
Mujulizi wakati wange nammwe. Era | tA 1g Saas 3 eet 
rd 
\ 


Omusinzibwa Allah ali Omu yekka, era ddala j¢u 67 7 0-4, 2 F_ (4% G6 1 oh 
nze neewala nnyo ebyo bye mumwenkanya * $2 Erb gael att a 


Aw $4 
nabyo. Dis ; 
é 644% ax ek , se “4 
21. Abo betwawa_ Ekitabo Mutume 4555 yar CES) | pg e5s | SAsST 


bamumanyi bulungi nga bwe bamanyi #9, 64 «244.4 oh no (2% 
abaana baabwe. Abo abeefiiriza bokka, kale © “2 a oe est o ae i GS 
bo si ba kukkiriza. OG Ho Va Sb GSTS LS 
Ruku 3 o\ , 128 4 4 Tne 
Paty} FAS | ypatinn BAIS |r? 9 


22. Eraani omwonoonefu ennyo okusinga {33 
kw’oyo apaatiika ku Allah eby’obulimba Pape’ \ £4 0 
oba alimbisa Aya ze? Mazima aboononefu Ala Y 45) bat Ly 2iF 3 
si baakuganyulwa. . yma tk 

Mo pote 
9 


Le gh ne npohne one g 


23. Era jjukira olunaku Iwetulibakung’aanya 4+ pines 

bonna, ar oluvantvinia ealisaniba abo SS ea % a aay $e : 
abenkanyanga Allah n’ebirala nti: Baluwa 353 513% 5 SENS SION, 
abammwe be mwalowoozanga nti Z ep gte <2 0e 
benkanankana ne Allah? Ov oe cpu 


24. N’oluvannyuma tebaliba na_ kye iW y7 


AA Gis 


>(20. is 


‘ 


er 


t 4 * ot. 
| SQLs GES £5 


ea Allah, Mukama watfe tewali benkanya = OOM ESE E45 gis 
oe ie bwe beerimba bokka. Era J 5 Sugai ue iF BS 55 
ebyo bye baajinganga biribaabulira. 33 Saaz ¥ Give 
. oe eo “ 4 Ane nw F4 
Gus kunimingabne Glin Gems ee 
kugitegeera ne mu matu gaabwe mulimu B 935 2, oh an Ags 
a 


obuggavu. Ne bwe balaba obubonero obwa x 43 JSi335 ol 3 i535 iu, ‘S| 
buli ngeri tebabukkiriza, okutuusalwebajja 97 WZ ei 3 2 
gy’oli nebakuwakanya nga abatakkiriza Sosa \5l aas % lig. 


bagamba nti: Kino si kiralawabula z’engero .. 7972 4.%, 8% EIR (08 
z’ abedda. DLs say Sh zIt Ss5Z CE Des, 
a O22, 98 46% 
OSHST HEC 
27. Era Kur’dni bagiziyiza n’abalala era £52 & a SI 545E S 5 sigs 


tebazikiriza mulala wabula bezikiriza bokka, 


o a 
32 2. 2 2 
nabo bennyini nebagyesamba. Naye ng vhte ~e no eh on 

: iat Yo G3 pack VW Sehbad oy 
naye tebategeera. © 3 gg 


28. Era singa olaba awo nga basimbiddwa 3 + ‘i § \ a3 \ jas Sh sie 33 
awali omuliro, kale baligamba nti: Woowe! ~~ \1 2A J haB (2S ns 
Singa nno tuzzibbwaayo, tetwalirimbisizza 9 G35 suk oe Ys oy Ga 2, 


<a> 


Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 7 





nate kulabula kwa Mukama waffe era 
twalibadde mu bakkiriza. 


29. Ddala byeyolese ebyo bye baakisanga 
olubereberye. Era ne bwe baalizziddwayo, 
ddala era baaliddidde okukola ebyo bye 
baaziyizibwako, era ddala balimba. 


30. Era baagamba nti: Teri kirala nate 
okuggyako obulamu bwaffe buno obw’oku 
nsi, era ffe tetulizuukizibwa. 


31. Era singa olaba awo nga basimbiddwa 
mu maaso ga Mukama waabwe, aligamba 
nti: Abaffe, ne si kya mazima? Baliddamu 
nti: Yee, mu mazima ga Mukama waffe. 
Aligamba nti: Kale muloze ku kibonerezo 
olw’ebyo bye mwagaananga. 


Ruku 4 

32. Mazima baamala okufiirwa abo 
abaalimbisa okusisinkana ne Allah, okutuusa 
ekiseera lwe kiribatuukako ekibwatukira, 
baligamba nti: O! Nga kya kusaalirwa gye tuli 
olw’ebyo bye twalagajjalira. Era balyetikka 
obuzito bw’ebibi byabwe ku migongo gyabwe. 
Mwetegereze, nga bibi nnyo ebyo bye 
balyetikka! 


33. Era obulamu bw’ensi si kirala wabula 
muzannyo nakwegayaaza. Naye ddala amaka 
g’enkomerero ge gasinga obulungi eri abo 
abatya Allah. Abaffe, temukozesa magezi? 


34. Mazima tumanyi bulungi nti ddalaebyo 
bye boogera bikunakuwaza. Naye ddala 
tebalimbisa ggwe, wabula aboonoonyi 
bubonero bwa Allah bwe bawakanya mu 
bugenderevu. 


35.Era ddala n’ Abatume abaakukulembera 
baalimbisibwa naye nebagumiikiriza kw’ ebyo 
bye baalimbisibwamu, era baakijjanyizibwa 
okutuusa lwe baatuukwako obuyambi 
bwaffe. Naye tewali yenna asobola kukyuusa 
bigambo bya Allah. Era ddala omaze 
okutukibwako ebimu ebyafa ku Batume. 


36. Era obanga okalubiriddwa olw’ okwesa- 
mba kwabwe, kale obanga osobola okunoonya 
omuwulukwa mu ttaka oba_ enkandaggo 
okulinnya mu ggulu obaleetereyo akabonero, 
kikole. Naye singa Allah yayagala kukaka, 
bonna yaalibakung’ aanyirizza ku bulung’amu. 


OLAS 54 5563 
we ome sy Gass 13747 


aseis4s lapse lesisiss.ds 
@OSH365255 3 
CsGilsesv cosiH6s 
OSA ABR O5S 

SG 2g3S GE 19435 $1 553 95 


e542 PEGA Re oat 


2b -\77% Ankit 410 
BS (ey oiSsh 1353 JG 


SIS LS Sn Sih 5 
Oise GAs HAS Sea 
@d sas 51 

Oshs (55 EUS as Sy 2535 
OSHAL Bleck, 


ied Sue dees ies 
ALS Babs iyi Je 
Fr dbl es IpevS «pos 
OBLIGE oe BAK 


bss diss) 2123 To Fools 


XN 


ay 30% B44, 2h 0% n(n 
Ne GES es oi 2 abi! 


xl A 475 \55 123s 3 


oda 
ot ' f 


3 oid 


<g> 


Juzu 7 AL-AN‘AM Essuula 6 





Kale tobanga mw’abo abatamanyi. ala 2a€ 5 65 35 4 
37. Era ddala abaanukula be bo abawuliriza 3£ 6322.55 4 Si 35 | 2tahs5 leh \ a3 

n’obwesimbu. Naye abafu, Allah alibazuukiza, of she, . 

n’oluvannyuma gy’ali gye balizzibwa. ai \ Ss ats| st yall 


Opeey 3 


Sn iw g \ ¥ A 4 
38. Era bagamba nti: Lwaki tassizibwako bud DS Dt 43) sed ¥ Ys 365 
kabonero okuva eri Mukama we? Gamba ¢ 4 -\ 2 a5 hy 
nti: Mazima Allah asobola bulungi okussa 9 @#!U}42 & D\ JE Sab as &! J 


akabonero, naye abasinga obungi mu bo Obs a S234 < “20 
tebamanyi. Bee os og 
& 


39. Era tewali kiramu kyonna ekitambula 
ku nsi oba ennyonyi ebuuka n’ebiwawaa- S44 APE nae (Ze Foye 
tiro bya yo byombiriri, wabula nabyo bibinja 135d | Bool 6 dee Gs, ra 


. 4 A . -. a 
ngammwe. Tetulina kyonna kye twalekayo \\ 4% ak a 555 478% (6 
mu Kitabo. N’oluvannyuma eri Mukama DEAE OF vy 3 O55 le 


waabwe gye balikung’aanyizibwa. C Bt 547) 
é ‘ 352 9%% 2 Zu | 33S pe Vie 
40. Era abo abaalimbisa obubonero GrSit5 one tL \e O25 
bwaffe, bazibu ba matu era bakasiru, bali ayes gh S pyd WE Rd 4 | 
mu kizikiza. Oyo Allah gw’aba_asalidde, neat Ape 
amulekulira n’abula. N’oyo gw’aba asiimye, 1a phBin’ by |Suo ade sles 


amussa ku kkubo eggolokofu. 


: nore 
41. Gamba nti: Mulabye mutya? Ye T eb eran 35575 {J 
muliddamu ki singa mutuukibwako ekibonere- eB 2 24S u 43 4 PAuAIP: Cnef 
zo kya Allah oba ne mutuukibwako Ekiseera © 27 56d gb | ye) ae 


x 


Z 
ekyagerekebwa, abaffe ddala muliwanjagirayo S i poco Si ‘5 
omulala atali Allah, bwe muba nga ddala muli Oor? 
bamazima? Pye 0 

42. Wabula Ye yekka gwe muwanjagira, kale O56 TEI Oye 3F sl 7 . 
n’abaggyirawo kye mumuwanjagiddeko 4. % saiponeleeste an A 
bw’aba nga ayagadde; era olwo ne bye @e ~~ 5 Spt 336 Olad) s Gs 


mumwenkanya nabyo mubyerabira. 


Ruku 5 Zi oe VW hen B52 

43. Eraddala twatuma Ababakaeriamawanga “4 ve a! J} Gis 4 
olubereberye lwo. Bwe baajeema, netubaka- .3%65 e414 LeSL 25h 313 
ngavvula n’obwavu n’obuyinike, balyooke b\ 3c wh s pS 
beetoowaze. OF par, 
a une? aa 


lan < ms a 4 AS 
44. Naye lwaki bwe_ baatuukibwako S43 ai ce Spb ZIA3IN5 
okukangavvula kwaffe tebeetoowaza? Wabula ,,,'! (4 pe Et 3 


Ak <7, nt on 
emitima gyabwe gyakakanyala bukakanyazi era lac fet nd 9245 un5 
Sitaani n’abalungiyiza ebyo bye baakolanga. @o el ane i ¥ 

wa 4 
45. Naye bwe beerabira ebyo bye baabu- C S55 aw 3658 \% \gaod ($55 
ulirirwako, kale twabaggulirawo emiryango , is, pA AD yi oe nate 
gya_ buli kimu — okutuusa Iwe baajaganya |3) A> +4 ol | Beadle 
olw’ebyo bye baaweebwa— _ netubakanga- ¢ 645 hen DLS 4a “4 eo 102 4 
vvula kibwatukira; okwejjuukiriza nga 1b ata ots RSI ID Ly 


Essuula 6 AL-AN‘AM Juzu 7 
: ons 
baweddemu essuubi. QO pte gt 


46. Olwo emirandira gy’abantu abo 5413245 OS 5i ps3 SIS ak 





aboononyi negikutulwa. Era amatendo ph Bhs age Noy ah 
gonna ga Allah, Mukama w’ebitonde Opel | 5 gi so)! 
byonna. 


47. Gamba nti: Mulabye mutya? Singa Allah 9 3 aks: Ae bh ah abe aI J 
aggyawo okuwulira kwammwe n’okulaba 41 G9 5 Jeet B55 afi 


kwammwe era n’assa n’envumbo ku myoyo 

gyammwe, kale musinzibwa ki nate atali Allah aT SBN » dy - A 4 Celt ob 4 | We we 
ayinza okubibaddiza? Kale laba engeri gye ~ a ee 
tukyuusakyuusaamu okulabula, ate bo OG 35 29 3 wIs 
nebakubayo mabega. 


a Ae 
48. Gamba nti: Mulabye mutya? Singa gh Li6Z “kat Oo} ee 5 


mutuukibwako ekibonerezo kya Allah cy aenw 5 Zhe 
kibwatukira oba mu lwaatu, abaffe waliwo by Bi As Jb Bah 3) Aciag 
omulala azikirizibwa okuggyako abantu oie 

aboononefu? @d ae \ 


49, Era tetutuma Babaka wabula baba bawi 3 Bi ye a aN CALS Sas) a 
ba mawulire ag’essanyu era nga balabuzi. 


Kale abo abakkiriza era nebalongookera Saal sdetae 
ddala, olwo tebaliba na kutya kwonna wadde 2 
tebalinakuwala. ©o' y 54% gabe I di 
<— 3% nde . 
50. Naye abo abalimbisa obubonero bwaffe oY asin o7 26g a A STs 33515 \9 
be balituukibwako ekibonerezo olw’ okubanga sy ore s257 53 , SH, 
baajeema. 


51. Gamba nti: Sibagamba nti nze nnina Yj Anion ‘st, "ose S15 
amawanika ga Allah wadde nti mmanyi 6 “i i 26s, 


a 2 ‘ 
eby’enkiso, era sibagamba ntindi malayika. 7 rede C 'y) aid ds Y3 sili 
Nze sigoberera kirala okuggyako ebyo 3% fF Tag, gOS 2 
ebimbikkulirwa, Gamba nti: Abaffe, omuzion G& d3 »E3) Use » net os 
w’amaaso n’oyo alaba bafaanagana? %%7 9s of 4G SoM 
Abaffe, temufumiitiriza? Is gh! 5 LAST Gye 


rn 
N 
os 
nN 
“A 
s\ 
We 
DP 


—| 
= 


Ruku 6 tr, AGP es P 
52. Era labula nayo (Kur’ani) abo abatya \$;p4A3 010384 5: 5S repre 
nti balikung’aanyizibwa eri Mukama $835 anda 
waabwe, era nti tebalinaayo muyambi WO5es 3 
wadde omuwolereza yenna ebbali we Ane msn AYA S35 
(Allah), balyooke beekuume. Qv3 = Ae 


$8 
53. Era togobanga abo abakoowoola BS85 Osos G3351 >) v5 
, 
we 


Mukama waabwe enkya n’eggulo nga (4 (4e¢ 405 9 wasiie eat 
banoonya okusiima kwe. Ggwe tovunanyi- “ 7 sg . ~J~ Ss "9 ae oe 
zibwa ku kubalirirwa kwabwe n’akatono, & 55s i gy Goo oH Lye 
nabo tebavunanyizibwa ku kubalirirwakwo |, fond 0% Pana ts 
n’akatono. Kale bw’onobagobaganya, ojja © >a Zug oe Agus ORCA 
kuba mw’abo abakyaamu. nat Lek 
ml Ook Bie 5KS5 


<g> 


Juzu 7 


54. Era bwe kityo twagezesa abamu ku 

bo ku balala, balyooke bagambe nti: 
Bano nno be bo Allah be yasaasira mu 
ffe? Abaffe, Allah si y’asinga okumanya 
abeebaza? 


55. Era abo abakkiriza Aya zaffe bwe bajjanga <j 

gy oli, kale gambanti: Emirembe gibeere ku 
mmwe. Mukama wammwe yeekakasaako $+ 
yennyini okusaasira. Bwe kityo, yenna mu 
mmwe alikola ekibi olw’obutamanya, 
n’oluvannyuma Iwa kyo n’abonerera era 
n’atereerera ddala, kale Ye ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 


56. Era bwe tutyo tuttottola amateeka olwo 
ekkubo ly’aboonoonyi liryooke lyeyerule. 


Ruku 7 
57. Gamba nti: Nze naziyizibwa okusinza 
ebyo bye mulaajanira ebbali wa Allah. 
Gamba nti: Nze sijja kugoberera kwagala 
kwammwe, kuba olwo nange nnaaba mbuze 
era nnaaba siri mw’ abo abaalung’ amizibwa. 


58. Gamba nti: Nze ndi ku bukakafu 
obw’olwaatu obuva eri Mukama wange, 
naye mmwe mubulimbisa. Era ebyo bye 
musaba okwanguyizibwa sibirina. Okusalawo 
si kwa mulala, wabula kwa Allah yekka. 
Y’annyonnyola amazima era y’asinga 
abalamuzi bonna. 

59. Gamba nti: Singa ebyo bye musaba 
okwanguyirizibwako mbirina, olwo enso- 
nga yandisaliddwawo mangu wakati wange 
nammwe. Era Allah y’asinga okumanya 
aboonoonefu. 

60. Era ebisumuluzo by’ebyenkiso biri 
gy’ali; tewali abimanyi okuggyako Ye. Era 
y’amanyi ebiri ku lukalu ne mu nnyanja. 
Era tewali kakoola konna kagwa wabula 
akamanya; wadde empeke mu_ kizikiza 
ky’ensi— k’ebe mbisi obankalu— wabula 
byonna biri mu Kitabo ekitangaaza. 


61. Era y’Oyo atwala emyoyo gyammwe 
ekiro nga mwebase era y’ amany1 byonna 
bye mukola emisana; nate y’abazuukiza mu 
BwO, ekiseera ekyagereKebwa kiryooke 
ituukirire. N’oluvannyuma gy’ali y’eri 
obuddo bwammwe; nate era y’alibategeeza 
ebyo bye mwakolanga. 


AL-AN‘AM 


iS pid ght wnt pI iS & 25 
ae oh Se 5n1 


Si Seyslelab 
Js uonhedens 
P A276 
jz 45 een wer 
Co 4 2 743 y47 435%) 
oe oo 
%¢ 4 At. notn ae 
ner. 
Ohba eae 


‘ aa 
@br be BipAS 5 9 Gall Gaby > dy 


o S oo @ a 427% 03 
7 oe a aw nel n, fw = 
Ged 44,05 = a C&rsoly JS 
444 «4 wa eo? 2 one 
Bel abs» 7 5 GS I 


Au7h a a 
Sey X54 3G s1575 
" o % 446 
C3 gs S35 Gehry) 3553 oe 
. 24% 8 7h age ae 
pp SY 5 55 J 595 els 
= & ‘ - @ 
Ong WS by) 
(% 25833 SL ae $35 es Ficks 
2d533 S38 3 ALS >d \9>9 
a ethos £2 a hee 
353 shen 33 GL 
22 eo gS Ta 


<a> 


Essuula 6 


Essuula 6 


AL-AN‘AM 





Ruku 8 
62. Era Ye ye mukasi ku baweereza be era 
y abaweereza abakuumi,okutuusa omu mu 
mmwe lw’ atuukibwako okufa, Ababaka baffe 
ne bamufiisa, era bo tebagayaalirira 
kiragiro. 


63. N’oluvannyuma bazzibwayo eri Allah, 
Mukama waabwe Ow’ amazima. Mutegeere, 
obulamuzi bubwe, era y’asinga ababalirizi 
bonna obwangu. 

64. Gamba nti: Ani abawonya mu mitawaana 
gy’oku lukalu) ne ku nnyanja nga 
mumuwanjagira n’obwetoowaze ate munda 
ddala, nti: Bw’anatuwonya ekizibu kino, 
mazima tujja kuba mw’abo abeebaza? 


65. Gamba nti: Allah y’abibawonya era 
y abawonya ne mu buli mutawaana; nate 
bwe muva awo nemumwenkanya n’ebirala. 


66.Gamba nti: ~Y’alina obuyinza 

okubasindikira ekibonerezo okuva waggulu 
wammwe oba okuva wansi_ w’ebigere 
byammwe, oba okubatabulatabula* nemuba 
bubiinabiina, olwo n’abaloza ku mitawaana 
egiva mu mmwe bennyini. Kale laba nga 
bwe tukyuusakyuusa obubonero, balyooke 
bategeere. 


67. Era abantu bo obubaka baabulimbisa, 
so nga ge mazima. Gamba nti: Nze siri 
mulabirizi ku mmwe. 


68. Buli ekirangibwa kibaako ekiseera 
ekigere; era mangu nnyo mujja kumanya. 


69. Era. bw’olabanga abo abayingirira 
okuvvoola Aya zaffe, kale ggwe 
beesambenga, okutuusa lwe bayingira mu 
mboozi endala etali eyo. Naye Sitaani 
bw’abanga akwerabizza, kale oluvannyuma 
bw’ ojjukiranga, totuulanga awamu n’abantu 
aboononefu. 


70. Naye abo abeekuuma tebavunanyizibwa 
n’akatono ku kubalirirwa kwabwe, okuggyako 
okubabuulirira, balyooke batye Allah. 





Aon KH &% mae a4 

dxdt 5 yale GS i. 3 5 
4 "3 a04 . 

25427 36 (8) Ak abas sls 
4 4 A 

J pe 3 25 2S ~~ Sasi 

@dsbyii 

aa 1, nh 
SHG ob Hebidy 4% 

o a 


bus MS. S555 peer 
4%4,0%8 aes <4 

OG 32155 3555 5 215 

BaiBos 5h SE Fi E36 15 

3 Ip is BS mat ee 
Gb bE Eig leeds 2 >> 

Asis £5 5 S4515 Sf SA IS 

OGieLBI 


se 
ne 4 


Eee ee 


pass ois 985 ck 8 
6 sky 


6.66. Ekigambo ‘yalbisakum’ ( axa, )wano kiwa amakulu g’ekibonerezo ekyerippa ku muntu oba 
ku bantu nekibeera ng’olugoye ku mubiri; mu njogera endala, ne kiba kabaani ku ndingidi. 


<a> 


Juzu 7 AL-AN‘AM Essuula 6 





a a 
71, Era va kw’abo abatwala eddiini yaabwe Ba B45 23 33.43 SAFO a \ 33 
ng’omuzannyo n’okwegayaaza_ era 32 ween’ \ yer <3 
abaabuzibwabuzibwa n’obulamu bw’ensi. $55 1d fe aay ee 
Kale buulirira nayo (Kur’ ani) waleme kubaawo See ad SE $4 ‘Olde 
muntu azikirizibwa olw’ebyo bye yakola; ee 


a 
kuba taliba na mukuumi mulala wadde Soest aif 835 gs Y So wo 4 
omuwolereza ebbali wa Allah. Era Bs) : fae rn Sab, Yoh SD% ad 
nebw’alyenunula n’ekyenunulo kyonna, Busi * >a52, LE ~~ 


tekirimuggyibwako. Abo be bo abalizikirizibwa § ai a as, Np “4 ats vif $s 5, 
olw’ebyo bye baakolanga. Balifuna = te 5 227. oy 
eky’okunywa_ eky’olweje n’ekibonerezo | 38 G, | 

ekirumya, olw’okubanga baali batakkiriza. 


Ruku 9 ~ YE 
72. Gamba nti: Abatfe, mwagala tuwanjagire EARS JG ahi y3$o215s5351I8 
atali Allah atayinza na kutugasa wadde 
okutulumya, nate tuzzibweyo emabega >} 
w ebisinziiro byaffe oluvannyuma nga Allah 4», ¢ 
amaze okutulung’amya, okufaananako ng’oyo _7 7 
ba Sitaani gwe baasendasenda nebamuleka 43 4 O\}A5 C23 G ce 
mu nsi ng’asamaaliridde,nga alina ne banne Gs vot a Tens 
abamukoowoola eri obulung’amu nti: Jangugye *+ NII GL as c 
tuli? Gamba nti: Mazima obulung’amu bwa abies Salas 
Allah bwe bulung’amu bwokka, era twalagirwa Bhal5 Lee ol \5 52 gh I ereols 


a> 
XN 
. 
A 
ee 
ee 
> 
—\y 
XN 
cr 
xy 
wo 
Ww 
CA 
ge 
eo 
\ 
rn 
Len 


* 4 Siow nm 
okwewaayo eri Omutonzi w’ ebitonde byonna; OGAsbsi Y ~ S Badd, 
PP 2 Bae OS NG von nS 
73. Era twalagirwa_ nti: Mujjumbirenga S.B 50519 Bgloll lgot5 |e \2 
essaala era mutyenga Allah; era Allah y Oyo ANI OF, Oy ee 
gy’ ali gye mulikung’ aanyizibwa. oe is de $2 We = os 
Ra) a “sd 
74. Era y’Oyo eyatonda eggulu n’ensi UV?) 5 py : GAS 4 G JI gb 4 
mu ngeri entuufu, era olunaku Iw’aligamba 29 n@% n% cones & e 
nti: Kibe, kale lwe kiriba.* Ekigambo kye ae 2 7 eee a oe = 
kya mazima era Obwakabaka buliba bubwe Snes, Sy. Ehgii43 d» baaias ~ 3 3 


ku lunaku eng’ombe Iw’erifuuyibwa. Ye J» - € gy kc cne 
Mumanyi w’ebitalabika n’ebirabika era ye 9 ? gsGhus 13 A ae bo! 


w’ Amagezi ennyo, Ategeera byonna. @5) \ Shes) { 


75. Era awo Ibrahimu bwe yagamba MBS 4 hy) SS aie >| | JG § 51 3 
kitaawe Azara nti: Abaffe, ebifaananyi ..°,,) ¢,- ont @riliole at 
by’otwala okuba bakatonda? Mazima nze Beles EL }\ CBA Lol 


nkulaba ggwe ne banno nga muli mu kubula oi 4 \\ < 
kwa lwaatu. Og @ 
76. Era bwe tutyo twalaga Ibrahimu & \E Es Shp wes 3 ENS 


obw’ akabaka bw’eggulu n’ensi era eee 


we 
on 43 ‘ 
abeere mw’abo abalina obukakafu. ee ~ 534) \ 6253 ay 3 v3) 36 





6:74. Ekigambo ‘kun fayakuun’( oi SBor ) bulijjo tekitegeeza nti Katonda oluwa ekiragiro kye 
nti: Ba! ngan’ekintu kibaawo mbagirawo. Entegeera y’ekigambo kino entuufu eri nti kasita Katonda 
asalawo nti kibe, ekiragiro kye nga kitandika okukola nga kiyita mu mitendera gyonna gye kisaanye 
okuyitamu, n’ekivaamu kibeera ddala ekyo kyennyini ky’ayagadde oba nga bw’ayagadde. 


<a> 


Essuula 6 AL-AN‘AM 





77. Kale obudde bwe bw’amuzibirira, 
yalaba emmunyeenye, n’agamba nti: Ono 
ye Mukama wange? Naye bwe yagwa, 
n’agamba nti: Nze saagala bigwa. 


78. Awo bwe_ yalaba omwezi nga * 


gwakaayakana, n’agamba nti: Ono ye 
Mukama wange? Naye bwe gwagwa, 
n’agamba nti: Mukama wange bw’ atannu- 
ng’amye, ddala nzijakuba mu bantu ababuze. 


79. Awo bwe yalaba enjuba nga 
eyakaayakana, n’agamba nti: Ono ye Mukama 
wange? Ono y’asinga obunene. Naye bwe 
yagwa, n’agamba nti: Abange, nze 
neesambye ebyo bye mwenkanya ne Allah. 


80. Mazima nze njolekezza obwenyi 
bwange eri oyo eyatonda eggulu n’ensi, 
ndi mwesimbu gy’ali era siri mw’abo 
abenkanya Allah n’ebirala. 


81. Era abantu be baawakana naye. 
N’agamba nti: Abaffe, muwakane nange 
ku bifa ku Allah ng’ate nze y’eyanung’amya? 
Era nze sitya ebyo bye mwenkanyankanya 
naye, wabula ntya ekyo Mukama ky’aba 
ayagadde. Okumanya kwa Mukama wange 
kwabuna ku buli kimu. Abaffe, temufumiitiriza? 


82. Ye nnyinza ntya okutya ebyo bye 
mwenkanya naye, naye nga mmwe temutya 
namu nti mwenkanyankanyizza Allah 
n’ebyo by’ atabassizangako bukakafu? Kale 
ddala kibiina ki ku bibiri ekisaanira 
emirembe, obanga ddala mumanyi? 


83. Abo abakkiriza era nebatatabulatabula 
bukkiriza bw’abwe na bukyaamu — abo be 
balifuna emirembe, era abo be balung’amu. 


Ruku 10 

84. Era eyo y’ensonga yaffe gye twawa 
Tbrahimu ku bantu be. Tusitula mu madaala 
oyo gwe tuba twagadde. Mazima Mukama 
wo ye Mugezi ennyo, Omumanyi wa 
byonna. 

85. Eratwamuwa Isihaka ne Ya’qubu; era 
bonna twabalung’amya, ne Nuhu 
twamulung’amya olubereberye lwabwe era 
Tbrahimu mu zadde lye mwe muli Datda 


s 3% Sy eae 
SESE SA ares 

RB 2B AG Stage eo) 

asi 3 Ab (G3 -Q) Vb 

©odsy 

awe 2% 4 4.2 a. an A 27% 
\ ea < | \ 

6 — a% i Z ele 

9 x42 eo retes | (S45 


@s» 
XN 
tp-> 
tb 
t 
GA 
N 


Us det, Yee 

; Pe \eIS TIS f one (O19 Z 
BBs 57 JG 485 aps 9 
nA" / rd ge os 

CG BGT Y 5. 05 85 5 gh 
SBP NEG nA oan Bh 
ELE f hei F035 
aaa 19 a 4p ia, 4 ¢ 
Sst s Ble 4 > aed 
ensttoee 

OS 352335 

4A (Sene Bane 4(44 40% 
SSS S38 CACM 
it 0 416 > RORS VES 
ee 
ood a8 oe ll, ee 
SI) ols Gb Ca sole 


er 

&, 

BEF ny ne NF nth roy Ane 47 
SBCA ght IS 2) S251 
3 op amen ae 4 a a2 
ahs eVi2 Eh 9) pb) 
FG @# 

eo neend 

Youn va oh ei ielSo Ala 
“AZ % .% 127 978 % 


a e 
O) FS Oe iad > rrp bdegs 
@SLES 65 ASF 
“ Cd * 

oA 
Ens 5 


6 


a 
4 
We Shae 9 Gros) 
3 x j 


Mads 


2 


~ 
o 


ae 
= 





Juzu 7 AL-AN‘AM Essuula 6 
Sescpel abe 3 2 Zh BG sep ' 4 Vn 9h BIRDS 
ne Sulaimani ne Ayyubu ne Yusufu ne BUY3 5 340) 31s 929U-Rw G4 5 


Musa ne Haruna. Era bwe tutyo bwe 
tusasula abakozi b’ebirungi. 

86. Era Twalung’amya ne Zakariyya ne 
Yahaya ne ‘Isa ne Iliyasi; bonna baali 
batuukirivu. 


87. Ne Ismaili, ne Yasa’ ne Yinusu ne Liti, 
era bonna twabasukkulumya ku bantu bonna. 


88. Era twasukkulumya n’abamu ku 
bakitaabwe n’abaana baabwe ne baganda 
baabwe, era twabalonda ne tubalung’amya 
eri ekkubo eggolokofu. 


89. Okwo nno kwe kulung’amya kwa 
Allah kw’alung’amyamu oyo gw’ aba asiimye 
mu baweereza be. Era singa beenkanya 
Allah n’ebirala, ebyo bye baakolanga 
byalibafiiriridde. 

90. Abo be bo betwawa Ekitabo n’obu- 
lamuzi n’obwa Nabbi. Naye obanga bano 
ebyengera bino babigaanyi, kale ddala 
tumaze okubisigira abantu abatayinza 
butabyebaza. 


91. Abo bebo Allah be yalung’amya, kale 
obulung’amu bwabwe bw’oba ogoberera. 
Gamba nti: Nze sibasaba mpeera ku byo. 
Ebyo si kirala wabula kwe kubuulirira eri 


abantu bonna. 
Ruku 11 
92. Era tebaageraageranya Allah mu 


kitiibwa kye ekituufu, bwe baagamba nti: 
Allah tassanga kintu kyonna ku muntu. 
Gamba nti: Ani yassa Ekitabo Misa kye 
yajja nakyo nga bwe bwaali obutangaavu 
era nga bwe bulung’amu eri abantu, mmwe 
kye mutwala nga ebipapula obupapula; 
ebimu mubiraga, naye nemukisa bingi; so 
nga mwayigirizibwa bye mwali mutamanyi, 
mmwe wadde bakitammwe? Gamba nti: 
Allah y’eyabissa. N’oluvannyuma baleke 
mu kubalaata kwabwe nga bayinaayina. 


93. Naye kino ky’Ekitabo kye twassa nga 
kijjudde emikisa nga kikakasa ebyo 
ebyakikulembera, era olyooke olabule 
Makka Nnyina w’ebibuga _n’abakyetoolo- 
dde. Era abo abakkiriza enkomerero, bo 


a apt « ae 
Ook AS) 45 
nA 4 SC \ ne t\E S74 
15 eds 5 AA 3E S55 
Odlaaib4 
4 a, 117% a\% 
Sls ciuspcghi dents 5 
a an w nha BS 
OGL LS Je CLES yy 
A ,e tifa 2S a iia 
teh \GE19 B49 353 ogi OS9 
: Lee 7 J) 94,97 
Liz LASS SS S| 8 
ee 
Ri Rta Ay a 
at ag Gid ght Gob aus 
4 44 ld eA « “4% 
BS Shbi Snyales de 113 

2 Nn 4 a A 8 
OG plaasiss E2452 

4 ca aw a. ® by 
53h RAS a5 Ely) yi 


ASEZAIT Shy 
az Sas OD BHU 5 \ 
(5-85 1% 55 44 


\ 
\ 
‘e 

> 


anh on Oh 


53.35 3h 


O82 sX 
S'I Fos eo en. ear 
pods odd 2b 15 SESS ISL Ys 


BIE a aN on 


we Fi 


‘AS 


OpisaTa she seiesty J3.8,35 


“vow 


> 


ov 
wr 


ut 


> 

* Cy 
“Ge 
=N\ 


‘oO 
nN 


i 
\ 


No 
ww 
ne 

>. 

> 
. 
EN 

? 

, ie 
s> 

—_ 3 
ees 
. 

> Ex 
s\ \s> 
‘ 

> Y 

\N Sr 


(rs 

* 

c 

to 

fe 

XN 
bg f (2) eA 
$ XN Uses 

2? 

No . ee < ee 
er Cab 1 SE 


L 


<a> 


— 


— 
a 


Essuula 6 AL-AN‘AM 





bakikkiriza era bo essaala zaabwe bazikuuma 
butiribiri. 


94. Ye ani mulyazaamaanyi okusinga 
kw’oyo akonjera Allah eby’obulimba, oba 
agamba nti: Mbikkuliddwa, so nga tewali 
kyonna kimubikkuliddwa; n’oyo agamba nti: 
Mazima nange nzija kussa ebifaanana n’ebyo 
Allah bye yassa? Era singa osobola okulaba 
aboonoonyi awo nga bali mu kutaawa 
kw’okufa, ne ba malayika nga bagolodde 
emikono gyabwe nga babagamba nii: Kale 
muggyeeyo emyoyo gyammwe. Olwa leero 
mujja kusasulwa ekibonerezo ekiswaaza 
olw’ebyo bye mwayogeranga ku Allah 
ebitali bya mazima era mwekuluntalizanga 
ne ku bubonero bwe. 


95. Era mazima muzze gye tuli kinnoomu 
nga bwe twabatonda omulundi ogwasooka, 3 
era bye twabawa byonna mubieseeyo #0 
emabega wammwe, naye tetulaba bawolereza 
bammwe awamu nammwe — abo be 
mwagambanga nti gye muli benkanankana ne 
Allah. Ddalamumaze okwekutulamu era niebio ve 
bye mwayogeranga bigudde butaka. 


Ruku 12 


96. MazimaAllah ye Mumezesa w’empeke 7 x 


n’ensigo y’omutende. Y’aggya ekiramu mu 
kifu, era ye Muggyi w’ekifu) mu _ kiramu. 
Oyo nno ye Allah; kale ate wa gye 
muwugulirwa? 

97. Ye Mukeesa w’obudde; era y’eyafuula 
ekiro okuba ekiwummulo, n’enjuba n’omwezi 
okuba ebibalirwako ebiseera. Okwo nno 
kwe kugereka kwa Luwangula, Omumanyi wa 
byonna. 

98. Era Ye y’eyabakolera emmunyeenye 
mulyooke mulung’amizibwe nazo mu kizikiza 
ky’oku lukalu ne ku nnyanja. Ddala 
tuttottola obubonero eri abantu abalina 
okumanya. 


99. Era Ye y’eyabasibula mu mwoyo ogumu 
n’abawa amaka n’ebisulo. Ddala tuttottola 
obubonero eri abantu abategeera. 


2 5% os 2ne 5D 
Sey Spied B58 BV, Oe 
se f ont 
@s shy $32 
he we 


oer Ch. oe he 5 
G35 gb EGS) yd, sl bi er3 


Be 


LR aSirss 555 Oucesi 563i 
ai GNC Ik Js 6 8 
ort Sou ih J5 
r Bah of Vay AGLI 525) 
GSAS ay . SAAT igh ST 
JESS HRSG, wb oie 
el oF BSS Ok ai 


Al CPF) Gb abi by 
toggilik, pbiciadioe tall 
OOS! Moab Laiizs) 
30% 3 55 55 pbeonh $8 
api ays Oat 528 5 oi 
@ shah 5335)\ 

Beau 25 as o351 555 
330) eb BG ia 
aba) aS) LES 35. sch 


ew TARE 
oe 53 25155) Os ich 
og G4G np & £E2 nde s a \e 
Jb Fagus 5 eS oes? 
aFBSS eas 
OO 5405 238) so SiGLEi 


<a> 


— 


= 


fe 


Juzu 7 AL-AN‘AM Essuula 6 





: ; wn OS NPS, 2, 1087 Le oe 
100. Era Ye y’Oyo assa amazzi okuva mu bire, JO Ze 1 oe Ji! Gi) 5 
kale netugamezesa ebimera ebya buli ngeri, Gs ne hw 2 
olwo netuggya mu go ebimera ebyakiragala 
bye tuggyamu empeke eziberekaganye. Ne 
mu mitende, mu ng’o za gyo tuggyamu "*? i c 
ebirimba ebireebetera okumpi. Ne mu nsuku 375 ad os ( is Bode S29 
z’emizabibu n’emizayituuni n’enkomama- .. * 


. > % 4 3 ae 4 Z ae nw oy “4 
wanga tukolamu ebifaanana n’ebitafaanana. § O52} ,ouw \w se 5 
Kale mutunuleeko eri ebibala bya byo awo 4259 ont “es hy (2 
nga bibaze, ne mu kwengerakwabyo.Mazima + #4 we bghiie ae Oy 
mw’ekyo mulimu obubonero eri abantu sere r tne) Ae RPS 
abakkiriza, nat aaic a acon 


ETE SE) Ee ah 1225 
101. Era baddira Amajinninebagafuula age- 248455 Oa) 17 a5 aiy| War} 
nkana ne Allah, so nga Ye y’eyagatonda; era aZ ¢, genes 
bamupaatikako n’abaana abalenzi n’abawala mt, e 3 Ons = 155 pm 9 
awatali bumanyi bwonna. Obutuukirivu Jne (62 VECO sae 
bubwe era ali waggulu nnyo n’ebyo bye Oe pgp. (dt 9 doo ahs 
boogera. 


> 
— 
= 


>(- 


Ruku 13 6% 9 by 2 mt Zo 1% Ina 
102. Ye Mutandisi w’eggulu n’ensi! Abaffe, ad 3S v! bu?) Wise . Vado 
abeera atya n’omwana ate nga talina mukazi, dé 15.5206 (3456 % 358555 


ate nga y’eyatonda buli kimu era nga ye : af YD n% 
Mumanyi wa buli kimu? OnE Hd 4525 7B 
“3 Hi, 2 vs 
103. Oyo nno ye Allah, Mukama wammwe. Bus nh Fitsiy ng $5 2d Ss 
Teri Musinzibwa mulala okuggyako Yeyekka, "6 oy .4 23 ooo 205 yall. ah 
Omutonzi wa buli kimu; kale gwe muba OLS 5 BFK gh 925 945 OLS 
musinza. Era Ye, ye mulabirizi wa buli kimu. | x : bil Psa 
% & 4) A 4a 
104. Amaaso tegamutuukako so nga Ye SlasSiGs 52% 9 5 Nid 1 » 
atuuka ku maaso. Era Ye, ye Mwekusifu gn an &, (233 
ennyo, Ategeera byonna. Or)! we 4 
z Z a¥ o Z A es Za $ ae a 4 
105. Mazima mumaze okutuukibwako Oo 2 S35 td 54 La} nese = 
obukakafu obuvaeri Mukama wammwe; kale 7 (7,%% 6 2nd a ae 1 
ab 7 oe we a7 rd yon 


oyo aneetegereza, kinaagasa ye yennyini; 
n’oyo aneefuula atalaba, y’anefiiriza. Era nze 
siri mukuumi ku mmwe. , 


\ 
NY 


© 
. 

CN 

ft 


nme 4 Lo Auk Zi Ce 
106. Era bwe kityo tukyuusakyuusa Aya Soma s sul Myre EYIS 5 
balyooke bategeere era balyooke bagambe OnrI (ne nei lurk oe nee 
nti: Wasoma bulungi; era tulyooke tuzinnyo- @u sotai ai 7 Acard, J Sanat ) > 
nnyole eri abantu abategeera. \ woe, a4 Ima, & 
107. Kale gewe goberera ebyo ebyakubikku- a IWe ay 5 alg Ve se a \ 
lirwa okuva eri Mukama wo. Teri musinzibwa 20g 2 8 aX< sp 4 \ 
mulala okuggyako Ye yekka; era wesammule Mos bp) 2 we yeh * ? 


abenkanya Allah n’ebirala. ae per oe: 4 see 
108. Era singa Allah yayagala kukaka, GLASS 69.1887 G 2b) CLE 


tebaalimwenkanyizza na kyonna. Era) : pone s, ee ne 
tetukufuulanga mukuumi ku_ bo P-4ake S31 5 Baas 


a 
gSh 
eratoli mulabirizi ku bo. A 
OLS 


Essuula 6 


AL-AN‘AM 





109. Era temuvumanga ebyo bye bala- 
ajanira ebbali wa Allah, si kulwa nga nabo 
bavuma Allah olw’obulabe mu butamanya. 
Bwe kityo twalungiyiza buli bantu ebikolwa 
byabwe. N’oluvannyuma eri Mukama 
waabwe y’eri obuddo bwabwe; kale 
alibategeeza ebyo bye baakolanga. 


110. Era balayira Allah mu kulayira kwabwe 
okw’ okwekaza, nti: Bwe banaatuukibwako 
akabonero, ddala bajja kukakkiriza. Gamba 
nti: Ddala obubonero buli eri Allah. Naye 
kiki ekinabamanyisa nti bwe bunaijja, 
tebagenda kukkiriza? 


111. Era tujja kukyuusa emitima gyabwe 
n’amaaso gaabwe bibeere nga bwe byali 
omulundi omubereberye bwe baagaana 
okukkiriza obubonero bwaffe, era tubaleke 
mu kubula kwabwe nga bawunaawuna. 

Ruku 14 
Juzu 8 

112. Erane bwe twalibassirizza ba malayika, 
n’abafu neboogera nabo era netubakung’a- 
anyiriza buli kimu obuling’aana, era 
tebaalikkirizza, okuggyako nga Allah 
y ayagadde. Naye abasinga obungi mu bo 
bali mu butamanya. 


113. Era bwe kityo buli Nabbi twamute- 
rawo omulabe okuva mu bantu BPAICEINU os 
n’Amajinni. Babuuliragana bokka na bokka 
mu njogera ey’ okwegulika olw’ okubuzaabu- 
za. Era singa Mukama wo yasalawo, tebaaliki- 
koze;kale ggwe baleke n’ebyo bye 
bajingajinga — 


114. Olwo emitima gy’abo abatakkiriza 
nkomerero giryooke giwugukire gye biri 
era balyooke babisanyukire; olwo balyooke 
beeyongere okukola ebyo bye bakola. 


115. Abaffe, atali Allah gwemba nfuula 
omulamuzi, ng’ate Ye y’eyassa gye muli 
Ekitabo ekinnyonnyola akaati? Era abo be 
twawa Ekitabo bamanyi nti kyo kyassibwa 
okuva eri Mukama wo n’amazima; kale 
tobeera mw’abo ababuusabuusa. 


parent 


Hise Gab eas) 


BT ppbh G5 ghiSde bah ley 
Ob* YI &TG IS, \ 


Peer a EL 
Bad 


pbs S3 352 


ane EY : 

Ge sh “Gail v3 Sustt 

if 5535 ait Js ad Bae 

$ins ic B55 55.1855 
ee el 


a rn. @ 2° “ 
SESH ZB TGA ST SABER 


7 a 
a rs IGS , a+ re hee 
= . 

4) we Sj ao | © pote, 





Juzu 8 AL-AN‘AM Essuula 6 
o 24 % 4 44 wet 
we o 35 ee gb 
a 
a 3 \ 
Ane ti1%] Sue I 2n GF 53 
116. Era ekigambo kya Mukama wo + ) + 9 Siysecye. 23 
kituukiridde mu mazima ne mubwenkanya. ,, ¢ y 


Tewali ayinza kukyuusa kigambo kye; era 
y Awulira byonna, Omumanyi wa byonna. 


117. Era bw’ogoberera abasinga obungi 

mu nsi, bakubuza ku kkubo lya Allah. 
Tebalina kye bagoberera okuggyako 
okuteebeeka, era ddala tebalina kirala 
wabula bateebereza buteebereza.* 


118. Mazima Mukama wo Ye y’asinga 
okumanya oyo awabye ku kkubo lye era 
y’asinga okumanya abalung’amu. 


119. Kale mulyenga kw’ebyo ebiraamirizi- 
ddwako elinnya lya Allah, bwe muba nga 
mukkiriza obubonero bwe. 


120. Ye mubadde ki obutalya ebyo 
ebiraamiriziddwako elinnya lya Allah, ate 
nga yamala okubannyonnyola kaati ebyo 
bye yabawera —— okuggyako ebyo bye % 
muwaliriziddwako? Era ddala bangi babuza 
abalala olw’okwagala kwabwe awatali 
bumanyi. Mazima Mukama wo y’asinga 
okumanya abasukka ekigero. 


121. Era muleke ebibi eby’olwaatu n’e- 
byenkiso mu byo. Mazima abo abakola 
ebibi, bagenda kusasulwa olw’ebyo bye 
baafunanga. 


122. Era temulyanga ebyo ebitalaamirizi- 
ddwako linnya lya Allah, kuba ddala ebyo 
bya bujeemu. Era ddala abajeemu babuuliri- 
ra mikwano gyabwe balyooke bawakane 
nammwe. Naye bwe munaabagondera, ddala 
nammwe mujja kufuuka abenkanya Allah 
n ebirala. 

Ruku 15 


123. Abaffe, oyo eyali omufu netumuzuukiza 4 
era netumuteekerawo ekitangaala ky’ata- ¢ 
mbula nakyo mu bantu, afaanana n’oyo ali 
mu kizikiza atalikivaamu? Bwe kityo nno 
byalungiyizibwa eri abatakkiriza ebyo bye 
bakola. 


15325 
oyseesy 


seg 


wes 


079 An A 

: Laie Dp} SAK anne 
SiO jag kt Obs 1 gt Vins OE 

OBse54 Sy sh oss 


oe os get oh o ar wl 
Og ysl ayes 
Gale oh £015 fh Bei 36s 
6st assiya 
£515.58 Bio ts Ft aks us 
se 
Bog tSsa$3 ob ile Sy skele 
a 348 5S, oslantS see 
O52 S225 SL ple tsct58) gle 


GO 455 5 Sich sutd 1388 5 
Ssaae ish Sy wX Oi351 
| oop tid ¥G, G, 
gb lst ai pdt aT el avs 
ApS) 5. Gas 81 5g che 
~~ aed 9 9% 


OR A ibe. ees ee 

Looe , 

re me, SI tle 3B 
Rye (sy ene oss a 4 

ERACE esta oe 


6:117. ‘Yakhrusuun’( 02443 ) kirina amakulu magazi. Kiyinza okutegeeza Spee STE 
oba okwefuula amanyi ennyo ebijja mu maaso oba okulagula. 


mm 


l= 


Essuula 6 AL-AN‘AM Juzu 8 





So a, 3 at n \w 
124. Era bwe tutyo twaleka mu buli kibuga 223 d= B FASE EUIE5 
1A 
\ 


balukulwe b’aboononefu ba kyo, balyooke é 
basale enkwe mu kyo okulemesa amazima; : 
naye tebalina gwe basalira nkwe okuggyako (¢ ew Ak 

> 


wr 
= 
E 

> 
Ye 
\e> 

‘ 

ne § 

> 
Nf 
X 

> 

? 
t 
% 

No 
‘f. 


W 


@< 
eX 

\s> 
‘Oo 
r 
UCR 





bo bennyini, naye tebategeera.* eo ; 
OvZbs 
; o JANG EO\ , ele it, ¢ 
125. Era bwe batuukibwako akabonero, G | a3 | And s > 1S) 2 
bagamba nti: Tetujja kukkiriza okutuusa naffe Cis jo 7% 3 BR te w ot 
lwe tunaaweebwa ebifaanana n’ebyo *? 2VPr v o . x” He. 
ebyaaweebwa Ababaka ba Allah. Allah Jae has gLeT att Zab 24 33 
y’amanyi obulungi w’asaana okussa obubaka ~ . “yo”, ie ee ERA ey 
bwe. Mangu nnyo, abo aboononyi bajja \52 >>| Si35\ eines pati y 
kutuukibwako obunyoomoofu obuva eri ~ % , 46 %ee 8 .e¢% 4e 
Allah n’ekibonezo eky’amanyi olw’enkwe ze Gys32% w lie og} iigsliz 
baasalanga. @S $$En35 ¥ if 
aaa aS nt ats) 44% 
126. Kale oyo Allah gw’aba ayagala r at, Deb, 7 2 o> 
okulung’amya, ayanjululiza omutima* gwe 4f af or . a D2 5, a Mi 5 Se 
eri Obusiraamu; n’oyo gw’ayagala 7 + 3 


. A 7 4, 
okusalira nti awabye, afuula omutima gwe \<8 6 45 sg &- 


GENER Refeiyo Alen Pwr aisete eas ieec le Gee seee 
ekibonerezo kw’abo abeerema. @6 og BY S83 iT 34 gis i 
127. Era lino ly’ekkubo lya Mukama wo 33, S235 La EL35 Life (Sa 3 
Hate ian aetna OSE gAIELES 


128, Balifuna amakaag’emirembeeri Mukama $3 5435 Sh5 o1S51 51S 247 


. oe o 
waabwe, anti Ye ye mukwano gwabwe, @C ew noah lg rn DEVS 
olw’ebyo bye baakolanga. Y 21) 4 ote. 
2% ne 1S, 29h nee,oe 


4. 

129, Era olunaku lw’ alibakung’aanya bonna, +7, 70> oe dota, A 5.9 
aligamba nti: Abange mmwe _ ekibiina SN Oe 8 mh Cs oy Su 4 
ky’ Amajinni, mazima mwatwala bangi nnyo "up aia i oe 
mu bantu. Era mikwano gyabwe abaali mu G3J Gu5 2)! G8 Bde SS 5 
bantu baligamba nti: Mukama _ waffe, En a Cas he hata 
twagasang’ananga fekka na fekka; naye kati 2 Ug" Las poe | 


tutuuse ku ntuuko yaffe gye watugerekera. » \% 414% 2 S77 4 ef o 9 
Aligamba nti: Omuliro ge maka gammwe, ? = ae AD Eda Y a hs 
omwo mwe munaabeera, okuggyako ekyo |g 7, {ss Sosts bons gke 
Allah ky’anaaba ayagadde. Mazima Mukama io oe = ie woe L aS 
wo ye Mugezi ennyo, Omumanyi wa byonna. @aitse pb Sa &h3 ) Oleabiz B.. 


: . of 8 SZ nenie? 2115 2 6 
ee Era bwe sree ae ae Cr+) | Ua ub Y ayy iS 9 
ubakwanaganya n’abalala olw’ebyo bye bao Bp 21S ts fee 
bakola. MO pw SZ | 5 is Giles & 
6:124. Ebigambo ‘Akaabira mujrimiihaa’ ( (4251) bitegeeza balukulwe b’aboononyi ababa 
mu kibuga. Amakulu gano gazingiramu abakulembeze b’abantu abakyaamu mu kitundu awamu 


n’abo abasukka abalala bonna mu kukola ebikolobero. 
6:126. Ekigambo ‘swadru’ ()+) kiwa n’amakulu ag’omutima Soma: Al- Munjid. 


( 


4\ ve 





Juzu 8 AL-AN‘AM Essuula 6 
Ruku 16 4A awl 
131. Abange mmwe ekibiina ky’ Amajinni Blea ioe Ja RRS, pay 4 
n’abantu, abaffe temwatuukwako Babaka nga ¢ aw , Keen hbg nt tw (DS 2 
bava mu mmwe okubasomera Aya zange SALI O pane, pass J) 
af od 


n’okubalabula ku nsisinkano y’olunaku 
lwammwe luno? Baligamba nti: Twewaako 
fekka obujulizi. Naye obulamu bw’ensi 
bwababuzaabuza. Era balyewaako bokka 
obujulizi nti ddala baali batakkiriza. 


132. Bwe kityo nno, Mukama wo teyaalizi- 
kirizza kibuga kyonna mu bukyaamu nga 
abakibeeramu tebalina kye bategedde. 


133. Era buli bamu balina eddaala 
olw’ebyo bye baba bakoze. Era Mukama 
wo si mugayaalirivu kw’ebyo bye bakola. 


134, Era Mukama wo y’Eyeemala, Nannyini 
kusaasira. Bw’aba nga ayagadde, mmwe 
abaggyawo, n’oluvannyuma lwammwe 
n’abasikiza abalala b’aba ayagadde, 
okufaanana ngammwe bwe yabasibula mu 
zzadde ly’ abantu abalala. 


135. Mazima ebyo bye musuubizibwa 
ddala bya kutuukirira, era mmwe temuyinza 
kubifufuggaza. 


136. Gamba nti: Abange, mukole kyonna 
kye musobola, nange nkole. Kale mujja 
kumanya ani aliba n’amaka g’enkomerero. 
Mazima aboonoonyi si ba kuganyulwa. 


137. Era bateerawo Allah omutemwa mu 
bisimbe n’ebisolo Ye bye yatonda, nga 
bagamba mu kwogera kwabwe nti: Bino 
bya Allah, ate bino bya bakatonda baffe. 
Kyokka ebiba ebya bakatonda baabwe, 
byo tebituuka eri Allah; naye ate ebya 
Allah by’ebituuka eri bakatonda baabwe! 
Okusalawo kwabwe kubi nnyo. 


138.Era bwe_ kityo bakatonda baabwe 
baalungiyiza abasinga obungi mw’abo 
abenkanya Allah n’ebirala okutta abaana 
baabwe balyooke babazikirize era 
babatabuliretabulire eddiini yaabwe. Naye 
singa Allah yasalawo, tebandikikoze; kale 
ggwe baleke n’ebyo bye bajingajinga. 


sete 255518, KS 553 
Sac AB ESE LSE 
ls sil Sieg 
Ege 2185 sea sft aus 
eee ray 
(ssl yz Es by Sts é ys 
os sleatis sls, ais 
Ufougs A595 3) 25855 
BS pdiivs eka 


ssh g3 ak UE Banthtae 
O45 1435 
hstEbig VOI HKS, 
OSs arty 
Sy Xa ke Sei gies 2583 SS 
SoK on opis 5 53d 
Goss 5) eh bs So5) yes NE 


1 BAS 
i (Sb iS & on aes 
o6 G3 = (SPs as tats 
Wb Doi: gibi) 
Ge rages 5b Sy ek 548 oy ay, 
Q5 33X45 

AS pashios G3 A) SEI GUISS 


iN 
a 


A A WY A 2 (35 
pbs Sats bee ssl 
v4 me A Za a a7 a3 4 ‘ 
sb ys. 34 2 beh he | nay 

av % 4% 
C3 ALS seicd G abi 
2°98 
@w 50 


<a> 


Essuula 6 


AL-AN‘AM 





139. Era bagamba mu kwogera kwabwe 
nti: Ebisolo n’ebisimbe bino byawerebwa, 
tebiriibwako okuggyako oyo gwe tuba 
twagadde— era nti n’ebisolo ebimu emigongo 
gya byo gyaziyizibwa okwebagalwako, 
n’ebisolo ebirala — olw’okumukonjera — 
tebabiraamirizaako linnya lya Allah. Kale ajja 
kubasasula olw’ebyo bye bakonjera. 


140. Era bagamba nti: Ebyo ebiri mu mbuto 
Zz ebisolo bino bya basajja baffe bokka era 
byawerebwa eri abakazi baffe. Naye bwe 
kiba nga kifu, olwo bonna beegatta wamu 
ku kyo. Ddala Allah ajja kubasasula 
olw’enjogera yaabwe. Mazima Ye ye 
Mugezi ennyo, Omumanyi wa byonna. 


141. Mazima bamaze okufiirwa abo abatta 
abaana baabwe olw’ obusiru mu butamanya, 
era nebaziza n’ebyo Allah bye yabagabula, 
olw’okukonjera Allah. Mazima baabula era 
tebaali balung’amu. 


Ruku 17 

142. Era Ye y’Oyo eyatonda ennimiro 
z’ebibala ebirandizibwa ku butandaalo 
n ebitalandizibwa ku butandaalo, n’emite- 
nde n’ebisimbe eby’empooma ezitali zimu, 
n’emizayituuni, n’enkomamawanga; ebifaa- 
nana n’ebitafaanana. Mulye ku bibala bya 
byo awo nga bibaze era mutoolenga 
omutemwa gwe (Allah) omutuufu ku lunaku 
lw’ okukungula kwa byo, naye temudiibuu- 
danga. Mazima Ye tayagala badiibuuzi. 


143. Era mu bisolo mulimu_ ebyetissi 
n’ebitono. Mulye kw’ebyo Allah bye 
yabagabula, naye temugobereranga buwufu 
bwa Sitaani. Mazima ye mulabe wa lwaatu 
gye muli. 


144. Y’eyatonda ebisolo omunaana nga bibiri 

bibiri ekisajja n’ekikazi, ebbiri nga ndiga 
nebbiri nga mbuzi. Gamba _ nti: Abaffe. 
ennume Sebi zeyawera oba enkazi ebbiri 
oba ebyo ebiri mu nnabaana w’enkazi zombi? 
Muntegeeze n’obumanyi, obanga ddala 
mwogera mazima. 


Jes Sas S55 GST ep iy 55 
fi s 
Sty TS ot 
sli sab urge 3 
Pat ee 
Zyl 
re g oe NM oe Ae 
ine aa naspaee > 


BEsssi Ga ei 5 4 
A Y 
AASSS Giyes 535 ole le, eo "eee 


- ‘ 2) \ 
G5 gh. git Jes asi ab 
OOi daly FG 
apag beth new Gy 
Cr Rn Ae 55 


ao 
Bs . ES 3S oak 
ne, a 
BAS oT O} lay 


14> 





Juzu 8 AL-AN‘AM Essuula 6 
| age 4, 
145. Era Ye y'eyatonda n’ebbiri okuva yA)! Ged YAGI DI Oe 9 
mu ng’amira, n’ebbiri okuva mu nte. "% pg 572%,“ aes 
Gamba nti: Abaffe, ennume ebbiri zeyawera B\ A> pei; Js bans | 


oba enkazi ebbiri oba ebyo ebiri mu 
nnabaana w’enkazizombi? Nandiki, mwaliwo 
nga Allah abakuutira ku bino? Abaffe, ani 
asinga obwonoonefu kw’oyo akonjera Al- 
lah eby’obulimba alyooke awabye abantu 
awatali bumanyi? Mazima Allah talung’amya 
bantu bakozi_ ba bibi. 


Ruku 18 

146. Gamba nti: Nze sisanga mw’ebyo 
eby’ambikkulirwa ekyawerebwa eri omuli 
okukirya okuggyako nga _ kibadde 
kalannamye, oba omusaayi ogutiiriisiddwa, 
oba ennyama y’embizzi — kuba ddala ebyo 
byo byenyinyalwa — obaeky’obujeemu 
ekiraamiriziddwako elinnya ly’atali Allah. 
Naye oyo awalirizibwa nga si mujeemu ate 
nga tasusse kigero, kale ddala Mukama wo 
ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo.* 


147. Era n’eri abo Abayudaaya twabawera 
buli kisolo ekirina enjala; ne mu nte ne mu 
ndiga twabawera amasavu ga byo byombi, 
okuggyako ago agali ku migongo gya byo 
byombi oba eby’enda oba agegasse awamu 
n’amagumba. Ebyo twabibasasula lwa 
bujeemu bwabwe. Era ddala tuli ba mazima. 


148. Naye bwe bakulimbisanga, gamba 
nti: Mukama wammwe ye Nannyini 
kusaasira okwabuna wonna, era 
ekibonerezo kye tekizzikayo okuva ku bantu 
aboonoonyi. 


149. Abo abenkanya Allah n’ebirala bajja 
kugamba nti: Singa Allah yayagala, ffe 
tetwalimwenkanyizza na birala wadde 
bakitaffe, era tetwaliweze kintu kyonna. 
Bwe batyo n’abaasooka bwe _ baalimbisa 
obubaka, okutuusa lwe baaloza ku 
kibonerezo kyaffe. Gamba nti: Abaffe, 
mulinayo okumanya kwonna 
mukutuggyireyo? Temulina kye mugoberera 
okuggyako okuteebereza. Era temulina kirala 
wabula muteebeeka buteebeesi. 





AGSa Se 2508 SG Tic BS 
ge Lak ao ok nZ0e ao nn ohh 
BX 5 >) F\SZE Ale yaZss S| 
13%, Spf hr, oS Fi gh 
Gl yoo ol bl O05 F | Sedey ls | 
* A o,, & “iZ.6) 2 
robs AS, 5D Lathes sii gs 

75 y an ‘4 r 
Oro Hiv 45 Jab 8) 
as 


\ igh pH, oe Aas - G42 
LSE IVS 


, fw 4988 
Jo pba, bins 
s o 
535 05 
LL ae AA 
PASSED SAY TOG 
ae 2 {oa 47 % 
AS yb ail 54.99 -dow|5 


OGL »42)1 


oe 
a3 Bigadis1 
Se on I\ 7 


B32 
34 Doped Denard, om 


aad 


6:146. Wano ekigambo ‘Idhturra’ ( Shb ) kitegeeza eddaala elisemberayo ddala mu 
kugumira enjala olw’okubulwa ekiriibwa ekirala kyonna nga ekisigalidde kufa. 


ee 


Essuula 6 


150. Gamba nti: Allah y’alina obujulizi 
obutuukana n’ensonga. Era singa yayagala 
kukaka, ddala mwenna yaalibalung’ amizza. 


151. Gamba nti: Kale muleete abajulizi 
bammwe abo abakakasa nti ddala bino 
Allah y’eyabiwera. Kale bwe banaawa 
obujulizi, ggwe towa bujulizi awamu nabo 
era togoberera okwagala kw’ abo abalimbisa 
obubonero bwaffe n’abo abatakkiriza 
nkomerero era abenkanya Mukama waabwe 
n’ebirala. 


Ruku 19 

152. Gamba nti: Mujje mbasomere ebyo 
Mukama wammwe bye yabawera. Yagamba 
nti: Temumwenkanyankanyanga n’ekintu 
kyonna , n’abazadde bombiriri mubayisenga 
bulungi, era nti temuttanga baana bammwe 
olw’obwavu, mmwe Ffe tubagabula era 
nabo, era temusembereranga ebyambyoone, 
eby’olwaatu. mu byo n’ebyenkiso; era 
temuttanga omwoyo ogwo Allah gwe 
yaziyiza okutta, wabula mu butongole. 
Ebyo nno_ by’abakuutirako, mulyooke 
mukozese amagezi. 


153. Era. temusembereranga bintu bya 
mulekwa, wabula mu ngeri esinga obulungi, 
okutuusa Iw’atuuka mu _ buvubuka bwe. 
Era mutuukirizenga ekipimo ne minzaani 
mu bwenkanya. Tetuzitoowereza muntu 
wabula nga okusobola kwe bwe kuba. Era 
bwe mwogeranga, kale mubeerenga 
benkanya ne bwe kiba nga kikwata ku 
wuwo, era mutuukirizenga n’endagaano ya 
Allah. Ebyo nno by’abakuutiddeko, 
mulyooke mulabuke. 


154. Era mazima ekkubo lyange lino 
ggolokofu. Kale lye muba mugoberera; naye 
temugobereranga makubo malala ne- 
gabaawukanya ku kkubo lye. Ebyo nno 
by’ abakuutiddeko, mulyooke mwekuume. 


155. N’oluvannyuma twawa Musa Ekitabo 
olw’ okutuukiriza ebyetaago by’oyo akola 
ebirungi, n’okuttottola buli kimu, era nga 
bwe bulung’amu n’emikisa, balyooke 


AL-AN‘AM 


Meyls Asi asahi gis Is 
OGL g sak 145 


ws 2 
BINS SE “13 


oN 


> 

S 

ty 
Yo 

~ ve. 
FS 


- is 
: "> 
A 


sa 


ae a : 4 < ” at A a 4 
way 9 BIS ol 35 19 pels 

2 oe By \ wil » 
ESD cy SS 35S 5 2158 51 gb 
7 Y va Bee 
@OSjS35 

Sid n “4:\¢ 
rose Sgah04 Cipro lS2 STS 
o setlt a ae 7 
GE aX, SS Ja gaps) § 
Sod aa x ‘ ad 
Bento dy shed BEd alags 
2 ne 
CQ) pant 


Juzu § 


ofa} 





Juzu 8 AL-AN‘AM Essuula 6 
a 4 
bakkirize ensisinkano ne Mukama waabwe ©d oe 4, & 
Ruku 20 StS rd oh wer. stds 
156. Na kino ky’Ekitabo kye twassa nga S4 aos ed a) 
kijjudde emikisa. Kale mukigoberere era n Ie nten " nse & 
mwewale ebibi, mulyooke musaasirwe; Oo 505 sesdSchg 1585 138 5245 i 
; 2 \e 2? 7% Se an 
157. Twakissa muleme kugamba_ nti: | ooo wy ge ol 


Ekitabo kyassibwa ku bibiina bibiri byokka 
olubereberye lwaffe, era ffe tetwamanya 
bye baasomanga; 


158. Oba mugambe nti: Singa Ekitabo 
kyassibwa gye tuli, mazima twalibadde 
balung’amu okusinga ne ku bo. Kale nno 
mumaze okutuukibwako obukakafu 
obw’olwaatu obuva eri Mukama wammwe, 
n’obulung’amu n’okusaasira. Naye ani 
asinga obulyazaamaanyi kw’oyo alimbisa 
Aya za Allah n’azebengulako? Naye tujja 
kusasula abo abeebengula ku Aya zaffe 
ekibonerezo ekibi ennyo olw’okwebengula 
kwabwe. 


159. Abaffe, balindayo ekirala okuggyako ba 
malayika okubatuukako oba Mukama wo 
okujja gye bali oba obubonero bwa 
Mukama wo obumu okutuuka? Naye 
olunaku obubonero bwa Mukama wo obumu 
lwe bulituuka, omuntu atakkiriza mu kusooka 
taligasibwa na kukkiriza kwe mu kiseera 
ekyo, oba okugasibwa ebirungi by’ata- 
akolera mu kukkiriza kwe emabega. Gamba 
nti: Kale mulinde, naffe tulinda. 


160. Mazima abo abaayawulayawula mu 
ddiini yaabwe nebaba mu _bubiinabiina, 
tolina kyonna ky’ovunanyizibwa_ ku bo. 
Mazima ensonga yaabwe eri eri Allah, 
n’oluvannyuma alibategeeza ebyo bye 
baakolanga. 


161. Oyo alijja n’ekikolwa ekirungi, kale 
alifuna ebikyenkana emirundi kkumi; naye 
oyo alijja n’ekikolwa ekibi, talisasulwa 
wabula ekyenkanankana nakyo; era 
tebaliryazaamaanyizibwa. 


162. Gamba _ nti: Mazima nze Mukama 
ware pane amya_ eri ekkubo 
eggolokofu — ery’ eddiini entuufu, eddiini 
ya Ibrahimu omwesimbu — era teyali 
mw’abo abenkanya Allah n’ebirala. 


na exe IT bI55 135 55 37 


g Sass S755 aA Lous SRIESS 
525 £5855 638 5.35 bs 


vase ane 


4 gil ck 3S oe 
oii oss 
Hite tgiioeoSe 
OSH eas Sle te, 
\aae3 ilar Sy csphis Js 
BS ei sth BSI 5 
PEL B53 cdl GU 29 Sy 
oe pais Talay 
Wisely dLccr3s 
OSs SHAE) is 


a4 oe 


3 A naan ne% 

53 5453 219558 3 23518) 
Te@ nt pa 8 a ee 
4 b> oe  § , J ese 


2 a 2 a os n 

Cy AAS 35 oh DL opal 
$6,312 

@ostamig¥ 

futon) No ne 


4 oe 4 — 
542 VG 2s OF5 
<i Ton ooh 
Od yoUy, J 245 GE, 
o ‘ Ted , Vw A @ Rae 
oie BV HLS 
ala) % % Za & 


Essuula 6 AL-AN‘AM 


163. Gamba nti: Mazima essaala yange ne 
ssaddaaka yange n’obulamu bwange 
n’okufa kwange byonna biri ku lwa Allah, 
Omutonzi w’ebitonde byonna. 

164. Talina  gwe yenkanankana naye. Era 
bwentyo bwe nnalagirwa, era nze 
mubereberye mw’abo abeewaayo. 


165. Gamba nti: Abaffe, nnoonyeyo omulala 
atali Allah okuba Mukama wange ng’ate 
Ye ye Mukama wa buli kimu? Era teri 
muntu akola kibi wabula kiba ku ye; 
n’ omwetissi talyetikka buzito bwa mulala. 
N’oluvannyumaeri Mukama wammwe y’eri 
obuddo bwammwe, olwo alibategeeza ebyo 
bye mwali mutakkiriziganyamu. 


166. Era Ye y’eyabafuula abasika b’a- 
balala ku nsi era n’agulumiza abamu mu 
mmwe ku balala mu madaala, alyooke 
abagezese mw’ebyo bye yabawa. Mazima 
Mukama wo mwangu mu kubonereza, ate 
era ddala Ye ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 


ee 


@ wat ‘ nerrd 
Jeesasisqelb nies 
é 


AZ1Z A CRC 
\ e5) 2 nPota hen Dove 
OG) st rspsl Dg Dla 35 

7 % 2 ni Zul? 


\ €S 
2 
fi 
> 
sv 
t 
> 
No 
a 
No 
fx 


2" | ars a2 an 5\543 
lo a mM Af 4 noetee 
Be> Uege OY ee ’ 
a wwe at Z 
4G Sy ssi GS se5ud 
6 2G ASF ee I en o 
Obi SHS 5 Fy Eslag so 


Fa i 


< 


Juzu § 


V Ee 


Essuula7 


FEY bes 





AL-A‘RAF 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Alif Lam Mim Swad*. 


3. Kino ky’Ekitabo ekyassibwa gy’ oli— 
kale mu kifuba kyo temubeeramu okukeng’e- 
ntererwa ku kyo — olyooke alabule nakyo 
abantu, erakwe kubuulirira eri abakkiriza. 


4. Mugoberere ebyo ebyassibwa gye muli 

okuva eri Mukama wammwe, era 
temugobereranga abakuumi abalala ebbali 
we. Naye mujjukira katono nnyo! 


5. Ye ebibuga bimeka bye twazikiriza, 
nebatuukibwako ekibonerezo kyaffe nga 
beebase ekiro oba olw’eggulo nga bali mu 
ggandaalo. 


6. Kale okuwanjaga kwabwe tekwali kirala 
awo nga batuukiddwaako ekibonerezo 
kyaffe, wabula baagamba nti: Mazima twali 
boonoonyi. 


7. Kale mazima tujja kubuuza abo 
abaatumirwa Ababaka era ddala tujja 
kubuuza n’ Ababaka. 


8 Kale ddala tulibattottolera ebikolwa 
byabwe mu kumanya okutuufu, anti Ffe 
tetubulangawoko. 


9. Era okupima kw’olunaku olwo kuliba 
kwa mazima. Kale oyo ebipimibwa bye 
ebirizitowa, kale abo be b’okuganyulwa. 


10. Naye oyo ebipimibwa bye ebiriwewuka, 
kale abo be beefiiriza bokka olw’okuba 
abalyaake eri obubonero bwaffe. 


11. Era mazima mmwe tubatebenkezza mu 
nsi era netubassizaamu n’ebibeezaawo 
obulamu; naye mwebaza katono. 





7:2. Nze Allah Omumanyi ennyo,Ow’amazima. 


Go% Ge As 
S' ist reppenrte Aig 


585 G24 51535 lg a 
45, TE A553 62158485 cr; 
ARTE 

Ges eeiaig 253 o3 55 
eossbsssieus ty 
Belsac byspissg Gs 
OOteLbES EGE ots 

3 at) Just & 3, 


Zal 


535) $055 
GOALS 545i Zs 


ej Te 4.486% 
GSK 3 gly agile ¢-aais an 
OOABE 

OSS + SAI) O}si 3 
re S315 bas Ls 


OO shh52 | 

215 916 BAgy\ge EEE 623 

Capere: ght mores S55) 
Os bea? 

siitilss 5 BiG as 

Soyeis eles. byl Ges & 


ug> 


AL-A‘RAF 


Juzu § 





Essuula7 
Ruku 2 
12. Era mazima twabatonda nate netukola 
enfaanana yammwe, n’oluvannyuma 


netugamba ba malayika nti: Mugondere 
Adamu; De uous okuggyako Ibilisi 
y’ataali mw’ abo abawulize. 


13. Allah n’agamba nti: Kiki ekikugaanyi 
okuba omuwulize awo nga nkulagidde? 
N’agamba nti: Lwa kubanga nze Adamu 
mmusinga; wantonda mu muliro ate ye n’omuto- 
nda mu budongo. 


14. Allah n’agamba nti: Kale vaamu, kuba 
tekikugwanira kwekuliza omwo. Kale fuluma; 
mazima oli mu banyoomoofu. 


15. N’agamba nti: Mpa akaagaanya 
okutuusa ku lunaku Iwe balizuukizibwa. 


16. Allah n’agamba nti: Ddala oli mw’ abo 
abaweereddwa akaagaanya. 

17. Ibilisi n’agamba nti: Nga bw’ onsalidde 
okuba omubuze, mazima nzija kubateeganga 
mu kkubo lyo eggolokofu. 


18. N’oluvannyuma ndibajjira okuva mu 
maaso gaabwe n’emabega waabwe ne ku 
ddyo waabwe ne ku kkono waabwe; era 
togenda kusanga nga abasinga obungi mu 
bo beebaza. 


19. Allah n’agamba nti: Kale fulumamu 
nga oli agayibwa, asindiikirizibwa. Naye 
yenna alikugoberera mu bo, mazima ndijjuza 
Jahannamu okuva mu mmwe mwenna. 


20. Era ggwe Adamu, beera ggwe ne 
mukyala wo mu lusuku, kale mwembi mulye 
okuva mu lusuku nga bwe mwagala; naye 
temusembereranga omuti guno, si kulwa 
nga muba mu bakyaamu. 


21. Kale Sitaani yabasendasenda alyooke 
abooleke ebyali bikisiddwa mu bunafu 
bwabwe. N’agamba nti: Mukama wammwe 
teyabaziyiza muti guno wabula lwa kuba nti 
mwembi mwalifuuka ba malayika oba okuba 
mw’ abo ab’olubeerera. 


22, Eran’abalayirira nti: Mazima nze ndi mu 
babuulirizi gye mull. 


4 92,64, IA\ A $2553 2 187 Za 5555 
to ae a 
Feeds sey s8s shi gall 


OSpsticeoks, Sadist 
Ab 9273) S455 Sf Ele & Jt 


598 we gakls . abs $4 CI JE 

@yhbh bs C2518 
or 4 63 GLa Jb 
oe 28, wd kes SSE 


Be) - w& 
ee 
OSHA HAGE 


Oi BU) 52 HSE 

ad Eby gust GE JE 
axis Sipe 
yeaa AT ghd 3 ras % 
we 3 sys 32 5 Aabld de 
ao ne hs Sous £\7% 
O81 S55 eros as V5 Su lok 
Crd si536 L shleset cigt 735156 
sKhe Z Lise Ass SLT aa, a\¢ 5 
@o non 


$65) B35 5 Saf gS Ass 
532 58 PSsiis bat G5 

O64 aise ise J 
che sh nied 5588 


edb 5 legsigs doled 2 f5 
G ry gehiiyp oes ACK 
OL PNi So OKs PML ES 


a rs “Vv 
ves igo) 7 C3e4ss85 


a> 


Juzu § 


AL-A‘RAF 


Fssuula7 





23. Kale bombi yabasuula olw’okubuzaabuza. 

Naye bombi olwaloza ku muti, obunafu 
bwabwe nebubeeyoleka nebatandika 
okwetungirirako amakoola g’omu_ lusuku. 
Olwo Mukama waabwe n’abakoowoola nti: 
Abaffe, ssaabagaana omuti ogwo era 
nembagamba nti: Mazima Sitaani mulabe 
wammwe wa lwaatu? 


24. Nebagamba nti: Mukama waffe, twerya- 
zaamaanyizza fekka; naye bw’ototusonyiwe 
n’otusaasira, mazima tujja kuba mw’abo 
ab’ okufaafaaganirwa. 


25. N’agamba nti: Kale muveemu, muli 
balabe mwekka na mwekka. Era munaafuna 
obubudamo ku nsi n’ebikozesebwa okumala 
ekiseera. 


26. Allah n’agamba nti: Mu yo mwe mujja 
okubeerera abalamu, ne mu yo mwe mulifiira, 
era mu yo mwe mulijjibwa. 

Ruku 3 : 

27. Abange mmwe abaana ba Adamu, 
mazima twamala okubassiza ebyambalo 
olw’okubikka obweereere bwammwe era 
bibeere eby’okunekaanekana. Naye 
ekyambalo ky’okutya Allah ekyo ky’ekisinga 
obulungi. Ekyo ky’ekimu ku biragiro bya 
Allah, balyooke bafumiitirize. 

28. Abange mmwe abaana ba Adamu, 
Sitaani tabakemanga nga bwe yajja abazadde 
bammwe mu lusuku nga abanaanuulako 
ebyambalo byabwe nga agenderera 
okubalaga obunafu bwabwe. Mazima ye 
abalaba, ne banne be nga asinziira mmwe 
wemutabalabira. Mazimatwafuula ba Sitaani 
okuba mikwano gy’ abo abatakkiriza. 


29. Era buli lwe bakola ebyambyoone, 

bagamba nti: Twasanga ne bakitaffe nga 
bwe bakola era Allah y’eyabitulagira. Gamba 
nti: Mazima Allah talagira byambyoone. 
Abaffe, mwogera ne ku Allah bye 
mutamanyi? 


30. Gamba nti: Mukama wange alagira 
bwenkanya. Era mussenga nnyo emyoyo 
gyammwe ku kiseera ne ku buli kifo 
ekisinzibwamu era mumusabenga nga muli 


Beem GSle a aie sss 
xb siabigclese os 
Cx wG 8 5 5 G35 be gale 
gshbuisies 25451 54 Lass 
$52 CS cheb SESS vats 
bk! 
si Sos Combes 
sai taal gaacanargaos 
pi) BSE Vag ag 
5a GS 


oes 


fle $f 


a 94 «44 eons 41% 

305505 455 Do es £3, 6 

LAnIA LINAS 

OO Va. 

2 Me l\Ziers7~ ne \ ae As 

AG te E351 35 251 
2 \en 4 a Ale 

Selby Seas igoy yp Gy 
. 4 4 . ow 2 

SUS AS Slavs: es 


Chg bs 4 Kobe 5 sha a 
py shi oa asl eee 
Z splscteas aloga ly louse 
CaS bs ALS $54 30 545) 4 
apy tee Gy. aie 
Ob 764.565 sites 
3343 136 aisb isha $13 
5G, G5cfats is bs tied 
Spb tba lech 
OSL IE gh 
Aas L ssf ds 
S5b5\5 pas ye 5 Kshs 


‘“ 


mIO< 
ol 


Essuula7 


AL-A‘RAF 





bamalirivu ku lulwe mu ddiini. Engeri gye 
yabatandikamu era gye muliddamu gy’ali. 


31. Abamu yabalung’amya n’abalala ne- 
bakakatako obubuze olw’okubanga 
baatwaala ba Sitaani okuba ab’emikwano 
ebbali wa Allah era nebalowooza nti olwo 
ddala balung’amye. 


32. Abange mmwe abaana ba Adamu, 
mutwalenga ebyewundo byammwe eri buli 
muzigiti era mulye era munywe, naye 
temudiibuudanga; mazima Ye tayagala 
badiibuuzi. 

Ruku 4 

33. Gamba nti: Ani yawera ebyewundo 
byaAllah ebyo bye yaggyirayo abaweereza 
be n’ebirongoofu mu bigabulwa? Gamba 
nti: Ebyo by’abo abakkiriza, mu bulamu 
bwooku nsi, n’abalala; naye biriba byabwe 
bokka ku lunaku lw’ okuzuukira. Bwe tutyo 
tuttottola okulabula eri abantu abamanyi. 


34. Gamba nti: Mazima Mukama wange bye 
ae by’ebyambyoone — eby’olwaatu mu 
yo n’ebyenkiso — n’ebibi, n’okujeema 
awatali nsonga, nammwe ‘okwenkanya- 
nkanya ebirala ne Allah ebyo byata- 
ssizangako bukakafu bwonna, nammwe 
okwogera ku Allah bye mutamanyi. 


35. Era buli bantu balina entuuko. Kale 
entuuko yaabwe bw’etuuka, tebayinza 
kwerwiisa mabega wadde essaawa,wadde 
okugiyitako. 

36. Abange mmwe abaana ba Adamu, 
bwe mutuukibwangako Abatume nga _ bava 
mu mmwe okubasomera Aya zange, kale 
oyo alitya Allah n’akola ebirungi, kale abo 
tebaliba na kutya kwonna wadde 
tebalinakuwala. 


37. Naye abo abalimbisa Aya zaffe 
nebazeekulumbalizaako, abo nno be bantu 
b’omu muliro; bo mu gwo mwe balibeera. 


38. Kale ani asinga obukyaamu kw’oyo 
apaatiika ku Allah eby’obulimba oba alimbisa 


BE15 Ss SAIS ods 


- } a af 
oo oo yds oe 7Gbs 
Aang 2h rn Zhe 
OU $242 245 | 

w 3s a 2 (a2 2 , 
GS tks 505535 554 251 AS 
& 42 $ 2% A 
N5b SS SSN SEIS 8 3 ps 
ae a § 4 ¢ % 
CAS pe) Gor VES) 

a” 

One 3 a< Zonet 
eae 


saBG Laisigg Ps 
me dy a3 ae 


o ” wo, 
J kisi 7G 6. si Pansr 


552 tag Hack oifs 


Fn 5 4 a , ~ 
pXts dts esl (8) 251 Ga 
LE < acy! A nba 
3 BS) ab hil AGIE Opty 
2 ae 4nd Sh On, 
a 33 Sate G55 JS ALoi 
Ooyjar 
S44 et fo on, Mos 
Framer 2S 33515 


425 Bd (a4 Siena 
a por igds S15)5 


\ a4 Age 
gh! JE Gs| yb, sLbT 223 
‘ ta 2, 
ABA Hash SHG 


ug> 


<G0* 





Juzu 8 AL-A‘RAF Essuula7 
é cam ae 6 te Beh, oe n4on AF 
Aya rh oe be eee ee a) Gas ss 1 Oe PAs 
gwabwe okusinziira ku kiragiro, okutuusa 7ee | ye Mug, (3 os . ohio 
awo nga batuukiddwako Ababaka baffe ig » Ags 5 9d Gis Baath 


okubafiisa, bagambe nti: Baluwa abo be 
mwawanjagiranga ebbali wa Allah? 
Baliddamu nti: Batwabulidde. Era balyewaako 
bokka obujulizi nti ddala baali batakkiriza. 


39. Aligamba nti: Kale muyingire mu muliro 
n’emigigi egyayita olubereberye lwammwe 
mu Majinni n’abantu. Buli_ kibinja 
ekiriyingiranga kirikolimiranga kinnaakyo, 
okutuusa bonna lwe baliguggweeramu, 
ab’oluvannyuma lwabwe balyoogera ku 
b’olubereberye lwabwe nti: Mukama waffe, 
bano be baatubuza, kale bawe ekibonerezo 
ky’ omuliro enfunda nnyingi. Allah aligamba 
nti: Buli omu mu mmwe waakubonerezebwa 
enfunda nyingi, naye mmwe temumanyi. 


40. Era ab’olubereberye lwabwe baligamba 
ab’oluvannyuma Iwabwe nti: Nammwe 
temwalina kye mwatusinzangako; kale 
muloze ku kibonerezo olw’ebyo bye 
mwakolanga. 
Ruku 5 

41. Mazima abo abalimbisa obubonero 
bwaffe era ne babwekulumbalizaako, tebalig- 
gulirwawo nzigi za ggulu era tebaliyingira 
mu Janna okutuusa eng’amira lw’eriyita mu 
nnyindo y’empiso. Era bwe tutyo bwe 
tusasula aboononyi. 


42. Balifuna ebyeyalirwa eby’omuliro, nga ne 
waggulu waabwe eriyo ebibikka eby’omuliro. 
Era bwe tutyo bwe tusasula aboonoonyi. 


43. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi—anti tetuzitoowereza mu- 
ntu yenna wabula nga okusobola kwe bwe 
kuba—abo be bantu b’omu Janna, bo mu yo 
mwe balibeera. 


44. Era tulibaggyamu effutwa lyonna eliri 
mu bifuba byabwe. Emigga girikulukuta wansi 
waabwe. Era baligamba nti: Amatendo gonna 
ga Allah Oyo atulung’amizza eri bino, era 
tetwalisobodde kulung’ama singa Allah 
teyatulung’amya. Ddala Ababaka ba Mukama 
waffe baaleeta mazima. Era kirirangirirwa gye 
bali nti: Y’eno e Janna gye musikiziddwa 


ayia A nrng 2d one 
ht Se 5235 ety & Ott 
ov 4. e\t, & 4 AIS & 


3 as. aatane 
93h 6 Caer 5 Neb Cis adssty 
Be 3 2 i BF 3 Gas ise 

Oops ToS tas 
eee ae 
o be Gale 


: \ 
. ~ fe . o 
Co S21, 5 ert 97 pL lone 
V3 ete NM eal hl Ba) ws 
s SRS SSSI o wan 
oe SA RS EECA TOES SS 


Sits SLs 
Baas Oe SG. ci O35 2) 
Ooiobha sete ck ise 


Veda iglpt 5 ip 41 Oo £3515 
oe LAST ELD 95 eases Se g 


B34 Gas 26 35h 

Wea win a a AZrite 
Jb o5i2 SGU 5 
Sy qn fn n ae 


ow ta 

44%) C5 3S) ab SAS! 
: nae 7 Zine 44 

eI SOY § G Ra lc 

wyn ‘i oe ace 

$- GLC 5d23 276 


Essuula7 AL-A‘RAF Juzu § 





et 


vo 


> 


XN 
als 


go JF 26 4 o 
olw’ebyo bye mwakolanga. (% 3235) yeas oT w\ 


@Q0O4 sss hte 


4 A a ” y 
45. Era abantu b’omu Janna balikoowoola Biers A 2653) LX S201 S> 
abantu b’omu muliro nti: Mazima ffe tumaze Reo (tree neent 
okusanga ekyo ekyatusuubizibwa Mukama lis G45 Gis su g m9 7 
waffe nga kituufu. Abaffe, nammwe mumaze Gs 3535455 tg PERCE) 4 
okusanga ekyabasuubizibwa Mukama , Oe a poh Z 
wammwe nga kituufu? Baliddamunti: Yee. ©) p44 0 2-U S15 335 JJ b 


i 
G 


Olwo omulanzi alirangirira wakati waabwe Dos mi Te ae 
nti: Ekikolimo kya Allah kibe ku bantu Shed A)! Se gis| 
aboononefu — oh non were pa ere 
46. Abo abeekiika mu kkubo lya Allah nga age | at ae 9 o; 
. . > 2 . a g “4% nen 
balyagaliza obukyaamu; era bo n’enkomerero ips L b> 57 As (33 £5 


tebagikkiriza. 


© 
ee 
Ef 
JAG 


47. Era wakati waabwe walibaawo 


C- 
\ 
? 
ws 
XN 
\ 
Ww 
N 
(x 
g. 
a \ 
A 
Xo 
XN 
? 
\ 
\eX\ 


ekyawulawo, ne mu bifo ebiri waggulu eye a1, hoo ne nd 6c 

eribaayo abantu abalimanya buli bamu \S> Sedation OS yr4J G, 
olw’obulambe bwabwe. Era balikoowoola 27; n€ iT ae Ls ree Via 
abantu b’omu Janna nti: Emirembe gibeere a pea. x s(x es 3 
ku mmwe. Abalikowoola_ baliba tebannagi- @¢ 2 duo 5m Ss ba 
yingira naye nga balina essuubi. eee cite ae wee 
48. Era amaaso gaabwe bwe galikyuusibwa ‘s™?'+ 5 bie SLAM ES \S)s 
okwolekera eri abantu b’omu muliro, bali- ad Ahonen 455156 * 

: by \ pe ) yy 
gamba nti: Mukama waffe, totussa wamu “ : : oo Wg 
na bantu boonoonefu. @ asi & 

- W 


a 
Ruku 6 Ae =a rhe pi n%® V\4 4 
49. Era abaliba mu bifo ebya waggulu balikoo- Ie, w2\63! saeol > ? 
\ 


woola abantu be balimanya olw’obulambe el a JG Jrberoduun) bbs yu 
bwabwe, bagambe nti: Obungi bwammwe pce Shep og boy 
tebwabagasa waddeokwekulumbaza kwammwe!  _35& GK 5 se BA 


an Zodnen eaten. % ™—i71% 
50. Abaffe, bano be mwalayirirangako nti pas 42,3 ‘waaar¢ bons! ose | 


: Sy {Arata 92,9 wen ge 
Allah talibatuusaako kusaasira? Wamma 35) yee<) gods dos add | 


muyingire mu Janna, tewali kutya kwonna 9A no Bnew Le 
kummwe wadde temujja kunakuwala. ©OS¢ Ten 5 sSlé 
San n% | 4 Nite 
51. Era abantu b’omu muliro balikoowoola pure) Sed \ yi rib gst a 
abantu b’omu Janna nti: Mutuyiweeko ku \%, ng Bl “uo ( rye \% ‘ ng oi 
mazzi oba mutuweeko kw’ebyo Allah oe os Be ae ie a! "idk a 
by’abagabudde. Baligamba nti: Mazima Con abla Shs 148335 
byombiriri Allah yabiziyiza eri abajeemu — Ben «eh Se 
Cor. ya 3é 


<ai> 


Juzu 8 AL-A‘RAF Essuula7 





4 Th gat a {he 
52. Abo abaatwalanga eddiini yaabwe nga $a) 360) Mes > \Sse5 LAE S28 ae 
eky’ okwegayaaza era ng’omuzannyo, 
obulamu bw’ensi ne bubabuzaabuza. Kale ay ee AS 3 & = 5 Vi A45 $ ers = 
olwa_ leero tujja kubasuulirira nga nabo 


bwe beerabira okusisinkana kw’olunaku nA se in 9 t(FZ wo Bi he 
lwabwe luno, n’olwokubanga baagaana mu Aaa wr cy Ven SS A4uts 
bugenderevu obubonero bwaffe. @3335 ois sls! 4(263 3) \Kb 


1s gtk ge aw At 
53. Era mazima tubaleetedde Ekitabo kye Je 4 i P4AMd oH 5 
tuttottodde mu bumanyi, nga bwe @E ae Sh net ee ong a2 
bulung’amu era nga kwe kusaasira eri abantu 
abakkiriza. ne 64046 “02 Bh9 
54. Abaffe, balindayo ekirala okuggyako 2 “tb ; e 
okutuukirira  kwa kyo? Olunaku_ |w’oku- Bhs : 


e \ O oe 
tuukirira kwa kyo bwe lulituuka, baligamba on oS 3 Pa <2 3 a 
abo abaakyerabira olubereberye nti: Ddala = 3 L A 35 i 5 ouF > 3 LS oe 
n a 
mAs 


Ababaka ba Mukama waffe baaleeta mazima. . (5 Ie gay 
Naye abaffe, tulinayo ku bawolereza we 
batuwolerezeko? Oba tuzzibweyo tulyooke ae ng (EF 55.4 (Az 

a 

a 

5 


tukole ebitali ebyo bye twakolanga? Mazima  _, 5 ape rte Ae 

beefiiriza bokka era n’ebyo bye baali S ene che 3 Decal 5 yd 

bajingajinga biribaabulira. by nySto i (Z & 
Cee ee 


Ruku 7 a tiot eee . \, 4 Z 

55.Mazima Mukama wammwe ye Allah Oyo 5 go BS 355) Bhi 2555 ol 
eyatonda eggulu n’ensi mu biseera omukaaga Sn) Gi =% we “\ 
n’oluvannyuma n’atebenkera ku Nnamulondo. & G srw \. 3 

Asaanikiza ekiro ku misana nekigugoberera § 2h tL Sql SH Ae eee wb \ 
ku mbiranye era y’eyatonda enjuba n’omwezi , s are 
n’emmunyeenye ebyassibwa ku kuweereza % ZgAuls sais fabs 9 hes 
olw’okulagira kwe. Mwetegereze, okutonda  , “ynvn A 
n’okulagira bibye. Nannyini mikisa 4 (48)\ 25 is yeh oe peu 

a 


N} 


i webi “ e A 
ye Allah, Omulezi w’ebitonde byonna. @o4 a AY & 4 re ESAS 3 ‘\\ 
56. Musabenga Mukama wammwe mu 74,4, ,42%24|2% 25 2€85 i225) 
kwetoowaza ne mu kyaama, mazima Ye Nene) ene igs - a 
tayagala basukka kigero. eyo p24 | ore 
57. Era temutabulatabulanga mu_nsi GaSu> 455859 (Saki S 
oluvannyuma Iw’ okutereerakwa yo, era mu- 7 2 ae Sot BIE nT IBnanie 
musabenga n’okutya n’essuubi. Mazima Grex) Ws 2 G 5 oe >! 9 
okusaasira kwa Allah kuli kumpi nnyo Ao. nel A Gon Bw 
n’abakozi b’ebirungi. — O8k At ie ee 
o AAe - 
58. Era Ye y Oyo aweereza empewo okuwa OAS\% 53 5 dy She > Gm 
amawulire ag’essanyu agakulembera % be wn enee 
okusaasira kwe, okutuusa lwe zeetikka ebire isles E553 SRS ers C7 Mt 


ebizito, netubisindika eri ensi enfu, olwo Eas 3ts 61 Ow 3, Tc? ‘as ee LA» 2 Gs 
netutonnyesa ku yo amazzi, kale netu- 
gamezesesa ebibala ebya buli ngeri. Bwe Je oO eH es ea\57 Bie 
tutyo nno bwe tuzuukiza n’abafu, mulyooke 


mufumiitirize. Sx 33 5 ELS. 321 
O35 3558525 
<js}> 


Essuula7 


59. Era n’ettaka eddungi ebisimbe bya lyo 
bimera lwa kulagira kwa Mukama walyo. N’eryo 
ebbi, terimerako okuggyako eby’omuswaaba. 
Bwe tutyo nno bwe _ tukyuusakyuusa 
obubonero eri abantu abeebaza. 


Ruku 8 
60. Mazima twatuma Nuthu eri abantu be 
n’abagamba nti: Abange, musinze Allah, 
temulinaayo musinzibwa mulala okuggyako 
Ye. Mazima nze mbatiisa ekibonerezo 
ky’ olunaku olw’ entiisa. 


61. Abakungu b’omu bantu be nebagamba 
nti: Mazima ffe tukulaba nga oli mu kubula 
kwa lwaatu. 


62. N’agamba nti: Bannange, sirina kubula 
kwonna, wabula ndi Mubaka ava eri Omulezi 
w’ebitonde byonna— 


63. Mbatuuseeko obubaka bwa Mukama 
wange n’okubabuulirira, era mmanyi okuva 
eri Allah mmwe bye mutamanyi. 


64. Abaffe, mwewuunya olw’okutuu- 
kibwako okubuulirira okuva eri Mukama 
wammwe nga kuyita ku muntu ava mu 
mmwe abalabule era mulyooke mutye Allah 
era mulyooke musaasirwe? 


65. Kale baamulimbisa, netumuwonya n’abo 
abaali awamu naye mu _ kyombo, 
netusaanyaawo abo abaalimbisa obubonero 
bwaffe. Mazima ddala baali bantu abatalaba. 


Ruku 9 
66. N’eri aba ‘Adi twatumayo muganda 
waabwe Hudu, n’agamba nti: Abange, musinze 
Allah, temulinaayo musinzibwa mulala 
okuggyako Ye. Abaffe, temuutye Allah ? 


67. Abakungu b’abo abatakkiriza mu bantu 
be ne bagamba nti: Mazima ffe tukulaba 
nga oli mu bya busirusiru era ddala 
tukakasa nti oli mu balimba. 


68. N’agamba nti: Abange, nze sirina bya 
busiru, wabula ndi Mubaka ava eri Omulezi 
w’ebitonde byonna— 


AL-A‘RAF 


81 CB(FL I 9B, yp we Poise 

gS hdr tpn 
Q SA oF neh Oo ow 

Y Z5ALY ELS GIS 3 4 
ne Wh Fa AR CLS 16 eK 

asi) oh) Sp ATS 


n DS . 4 at 

\eGe Os = an 3 

ave ar ,aa awn awl a 
AS33283 SH ope J 
26 44 oh nw Save 

@Mir~ 1368 5) 

aa Parad 

BES RANG Bint, EI 


aoe tomes 
castesbile ofshins ‘ 
pos pid) aXe Uk 
neopets wa 
RAT OROI TP CaLetty Tete oe 
WAT cash tS 215,11 5 
Oo+sE EE Sis hss th 


phe OnF bo 
3) 5G. \> 


A5ee b> Able! 3 
4 os 3&5 & ai lg atest 
A£2 44E Con 8 

OS yas V5.6 


»~ se bei4 wn Ze TE 
CaS) 5 aales D a BLO 
= on AN4 wane nae 

Mors lod O25) 


E> 


< 


seas 


Juzu § 


AL-A‘RAF 





69. Mbatuuseeko obubaka bwa Mukama 
wange era nze ndi Mubuulirizi omwesigwa 


gyemuli. 


70. Abaffe, mwewuunya olw’okubanga 
mutuukiddwako okubuulirira okuva eri 
Mukama wammwe nga kuyita ku muntu ava 
mu mmwealyooke abalabule? Naye mujjukire 
nga bwe yabafuula abasika oluvannyuma 
lw’abantu ba Nuhu era n’abongera ekiwago 
mu nkula. Kale mujjukire ebyengera bya 
Allah, mulyooke muganyulwe. 


71. Ne bagamba nti: Owange, otujjiridde 
tulyooke tusinze Allah omu bw /’ati era 
tulekeyo ebyo bakitaffe bye baasinzanga? 
Kale tuleetere ebyo by’ otutiisatiisa nabyo, 
obanga oli mu b’amazima. 


72. N’agamba nti: Mazima mumaze 
okugwibwako ekibonerezo n’obusungu 
obuva eri Mukama wammwe. Abaffe, 
mumpakanya olw’amannya obunnya ge 
mwatuuma, mmwe ne bakitammwe, Allah 
g’atassangako bukakafu bwonna? Kale 
mulindirire, nange ndi wamu n’abo abalinda. 


73. Kale twamuwonya wamu n’abo be yali 
nabo olw’okusaasira okuva gye tuli, era 
netukutula omulandira gw’ abo abaalimbisa 
obubonero bwaffe, era tebaali bakkiriza. 


Ruku 10 

74, N’eri aba Thamiida twatumayo muganda 
waabwe Swalehe, n’agamba nti: Abange, 
musinze Allah, temulinayo musinzibwa mulala 
okuggyako Ye. Mazima mumaze okutuuki- 
bwako obukakafu obw’olwaatu okuva eri 
Mukama wammwe. Eng’amira ya Allah enkazi 
yiino, nga kabonero gye muli, kale mugireke 
erye mu nsi ya Allah, era temugituusangako 
kabi konna, si kulwa nga mukwatibwa 
ekibonerezo ekirumya. 


75.Era mujjukire nga bwe yabafuula abasika 3 
oluvannyuma |w’abantu ba ‘Adi eran’ abawa 
obubudamo mu nsi, nemuzimba embiri ku 
miseetwe gya yo, nemuwookoola amayumba 
mu nsozi. Kale mujjukire ebyengera bya 
Allah era temujagalalanga mu nsi ne muba 
abatabuzitabuzi. 


5035 ak Re : 
Sly = 


Hy) 2 


Lg sso tt : 
Qov! 


JESS OBS FE olshngt 
eee ca 5 


gues ts AE ses 


zs 


G, Usb. GU eso 
Ot Ly Gee Fol Aes 


Sody SKE5 3K 03535 JG 
gest god ast, 4.28 BE 5 
O85 2d Hels dartasagec 


Ch S3e86. ae Gua 
5 4s WS ska 


LS2633 $4546 


ene 
Gail, eS eas Sy/teasss 


- 


. 
ee 


wh» BK35 : 3 a7 af 3% 33 
SES (5355 45) OI gts 2515 
ppg BEES gh ait 
OPA LiiesS54lS 

ar ba GIS 52555 STs 
Sahat uays 13 22157 Fale 
Sesh iox re PolT pcs Ges Oe 

a T2210 14 

Yo eb Al 5656 -Cyu 
OSA ys 25S Gis 


> 


Fssuula7 


Essuula7 


76. Abakungu b’abo abeekuluntaza mu 
bantu be nebagamba abo abateesobola 
abaali abakkiriza mu bo nti: Abaffe, 
mumanyidde ddala nti Swalehe yatumwa 
kuva eri Mukama we? Baddamu nti: Mazima 
ffe bye yatumwa nabyo tubikkiriza. 


77, Abo abeekuluntaza nebagamba_nii: 
Mazima ebyo mmwe bye mukkiriza, ffe 
tubigaanyi. 


78. Olwoeng’amira nebagitemako amagulu, 
nebajeemera ekiragiro kya Mcksinb waabwe, 
nebagamba nti: Owange Swalehe, kale 
tuleetere ebyo by’ otutiisatiisa nabyo, obanga 
ddala oli mu Babaka. 


79. Kale nebakwatibwa musisi, enkeera ne baba 
mirambo egyevuunise mu maka gaabwe. 


80. Kale Swdlehe yabeesammulako n’agamba 
nti: Abange, nze mmaze okubatuusaako obubaka 
bwa Mukama wange era nembabuulirira, naye 
mmwe temwagala babuulirizi. 


81. Ne Luti,awo bwe yagamba abantu be 
nti: Abaffe, mukola eky’ekivve ekitakolwanga 
yenna mu bantu olubereberye lwammwe? 


82. Ddala nemugenda eri basajja banna- 
mmwe olw’ebyobwagazi mu kifo ky’ abakazi? 
Mazima muli bantu abasukkiridde obubi! 


83. Naye okuddamu kw’abantu be tekwali 
kulala, wabula baagamba nti: Mubagobe 
mu kibuga kyammwe, ddala abo be bantu 
abetukuzatukuza. 


84. Kale twamuwonya n’aboomu maka ge, 
okuggyako mukazi we: ye yali mw’abo 
abaasigalira. 


85. Era netubatonnyesereza enkuba ey’a- 
kabi. Kale laba enkomerero y’aboononyi nga 
bwe yali! 

Ruku 11 
86. N’eri abe Madiyani, twatumayo 
muganda waabwe Shu‘aibu. N’agamba nti: 
Abange, musinze Allah, temulinayo 


AL-A‘RAF 


5k RAC IES 
A552 bbb BT Stal 2a, 
4 9 Te |, GAs we nw 
ay Sw)! 44 U} | ee 
Ob H-254 

~ 4 S me fi rN 41% 
G5U Gy irkes oh Js 
Snoe neh w\ 

O55 525, Shs 

at a @ he 2 S418 9 not 
yy) oF pe § oS LU lopnas 


BiB ley Ci ebal ibs a3) 
OSL Ride siFo 


Ch ight50 $5283) 2 Z55EG 
Oddo 59)!5 


a a 2.0 we nate 4S 
aH oft, JU 3 : 35 : 
v Leo Ys BG Zo 
Sara) 5 035 ale; ASESEY) 
ue 3 a ‘ 3d 
“0 S\\ A ne 4, A Zn 
OGd eet SH Vote 


ex vw 

A ( 
«> Cv 
NWA 


(PEO E8 o1% 

BGS | BKa735 OS 2m5h 31 
OS 5j4b55 > Ui 

Seas ipaSala vast 


a) 
BS 5. he rele a5 Gxbsl 5 


a> 





Juzu 9 AL-A‘RAF Essuula7 
4 a 44 ¢ oo o 3 § Su a cA 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Mazima_ ‘95 6 shor > bse7 £35 ES 
mumaze okutuukibwako akabonero ak’o- «o« %, % ata Kes 5 <3) 
lwaatu okuva eri Mukama wammwe. Kale ™ ee LESSEE heli 4 
mutuukirize ekipimo ne minzaani, era 23 4) 1S (33 a5 E53 5 p> is 25) 


temukendeezanga ku bintu bya bantu, era 
temuleetanga butabanguko mu nsi ng’emaze 
okutereera. Ekyo ky’ekisinga obulungi gye 
muli, bwe mubanga ddala muli bakkiriza. 


87. Era temuteeganga bantu ku buli kkubo 
nga mubatiisatiisa, era nemuziyiza eri ekkubo 
lya Allah oyo amukkiriza, nga mulyagaliza 
libeere kkyaamu. Kale mujjukire nga bwe 
mwaali abatono ennyo naye n’ abayingiwaza. 
Kale mulabe enkomerero y’ abatabuzitabuzi 
nga bwe yali. 


88. Era bwe wabangawo ekibiina ekimu 
mu mmwe ekikkiriza ebyo bye natumwa 
nabyo, ate nga ekibiina ekirala tekikkiriza, 
kale mugumiikirize okutuusa Allah 
Iw’ alisalawo wakati waffe: Anti Ye y’asinga 
abalamuzi bonna. 

Juzu 9 

89. Abakungu b’abo abeekuluntazanga mu 
bantu be baagamba nti: Mazima_tujja 
kukugoba ggwe Shu‘aibu n’abo abakkiriza 
abali awamu naawe mu kibuga kyaffe, oba 
si ekyo, oteekwa okukomawo mu_nzikiriza 
yaffe. N’agamba nti: Abaffe, ne bwe tunaaba 
nga tetwagala? 


90. Mazima tunaaba twakonjeranga Allah 
bya bulimba bwe tunaddayo nate mu 
nzikiriza yammwe, oluvannyumalwa Al- 
lah okugituwonya. Era tekitusaanira nate 
kugiddamu, okuggyako nga Allah Mukama 
waffe y’ayagadde. Anti mu kumanya, 
Mukama waffe yabuna ku buli kimu. Ffe 
Allah yekka gwe twesiga. Mukama waffe, 
lamula wakati waffe ne bannaffe mu mazima, 
anti Ggwe osinga abalamuzi bonna. 


91. Era abakungu b’abo abatakkiriza mu 
bantu be baagamba nti: Bwe munaagoberera 
Shu‘aibu, olwo nammwe ddala mujja kuba 
mw’ abo ab’ okufaafaaganirwa. 


py 54g sy GaS.asS ai 


\ 


at 


Sate 


Lalo BAST 


SA rgb dntesss Sis 


a 


2one 


~ 


a 


ISS ISS 15 Sega s5s 
B 4 4 


oe 


"Sint ye 4 gi psi x 


re 
Ci oyG3% gtr Je Gy585 25 
S$. Gi abiaas ssi Sh us 
of Sy Gas 3523 of W834 G 
4 By 85 ys 085 ai | UBS 
nS is CLES gi Jz-Gle 

OSL ase G4 

qo3Sb2 3251 FISoh SES 
By ably ga! sad we 


{55> 


Essuula7 


AL-A‘RAF 


Juzu 9 





92. Olwo nebakwatibwa musisi, enkeera 
nebaba mirambo egyevuunise mu maka 
gaabwe. 


93. Abo abaalimbisa Shu‘aibu nebaba 
ng’ abatagabeeranga namu. Abo abaalimbisa 
Shu ‘aibu be baafaafaaganirwa. 


94. Olwo yabeesammulako n’agamba_niti: 
Abange, mazima nze namala okubatuusaako 
obubaka bwa Mukama wange era ne- 
mbabuulirira; kale ate nnaalumirwa ntya 
abantu abatakkiriza? 

Ruku 12 

95. Era tetutumanga Nabbi yenna mu kibuga, 
wabula twakangavvula abakibeeramu n’ obuyi- 
nike n’emitawaana, balyooke beetowaze. 


96. N’oluvannyuma twakyuusa embeera 
yaabwe embi n’eba nnungi okutuusa Iwe 
beeyongerera ddala mu bungi n’okuba 
obulungi, olwo nebagamba nti: Ddala ne 
bakitaffe baatuukibwako okubonaabona 
n’essanyu. Olwo twabakangavvula kibwatu- 
kira nga tebategedde. 


97. Era singa ddala abantu b’omu bibuga 
bakkiriza nebatya Allah, mazima twalibaggu- 
liddewo emikisa okuva mu ggulu ne mu 
nsi; naye baalimbisa, kale netubakangavvula 
olw’ebyo bye baakolanga. 


98. Abaffe, abantu b’omu bibuga bali mirembe 
ku kutuukibwako ekibonerezo kyaffe ekiro nga 
beebase? 


99. Nandiki, abantu b’omu bibuga bali mu 
mirembe ku kutuukibwako ekibonerezo kyaffe 
mu kalasamayanzi nga bayinaayina? 


100. Abaffe, bali mirembe ku ntegeka ya 
Allah? Naye tewali alowooza nti ali 
mirembe ku ntegeka ya Allah okuggyako 
abantu abaafaafaaganirwa. 

Ruku 13 

101. Abaffe, tebalabuka abo abaasikira ensi 
oluvannyuma Iw’abaali ba nnyini yo nti bwe 
tuba twagadde, nabo tubakangavvula olw’ ebibi 
byabwe ne tussa n’envumbo ku mitima gyabwe, 
bwe batyo nebatawulira? 


5 44 nt 214 
C3 gA5015 244 oath Sep 


a 
nS 


a4 ne 41% 2 nan 98 » “4% 

533 2921 JUS are UR 
a \ Won 

mA 5 055 aj) 5 a2 $4 


~~ ~ 
& Ud a: 4 nt Zl ane 04 
WLS 23 4 253 3 3 
we we Non a “eh # 
Soe o CURANSS 2A 
&\ \§ gle ky 1 3387 
nI% hon 2407 


OB Abi ae 
gs 5H Lai S95 
sien CER Aae 4 nett 

Aaa 5 
“OSi5 sae, 

a gt si Sal oe 257 
aie pas GCGals 


a4 4 444 


STs BIBT Sei51 
oar, 


a 


eng 


bh Ab 


Ag 


ag> 


— 


a 





Juzu 9 AL-A‘RAF Essuula7 
i 4140 4A? 124 244 Gly 
102. Ebyo nno_ by’ebibuga bye tuku- ae va vii Sly 
tegezezzaako ku by’abifaako, era ddala , »5¥5 +, bg & 
baatuukibwako Ababaka baabwe_ n’obu- a ee oe ae eat 
bonero obw’olwaatu, naye era tebaali ba Cay \ RCA lo 
kukkiriza ebyo bye baalimbisa olubereberye. \ 's is si * 58 2 
Bw’atyo nno Allah bw’assa envumbo ku 4jy) 34 )3 Gl EU 5, kas o- ge 334 
mitima gy’ abatakkiriza. Ho 3 
Qu ya 3d Ue 
103. Era tetwasanga kukuuma ndagaano 3. Spade OF a Ke Y 634363 
mu basinga obungi mu bo, wabula twasanga na 4% aon s 
nga abasinga obungi mu bo boononefu. Oo as pa AKG a 
a neta “4, “% 4, 
104. N’oluvannyuma Iwabwe twatuma Misa Ges i is ws Ht 5 a 


n’obubonero bwaffe eri Farawo n’abakungu 
be naye nebabusambajja. Kale laba 
enkomerero y’ abatabuzitabuzi nga bwe yali! 


105. Era Musa yagamba nti: Owange 
Farawo, mazima ndi Mubaka ava eri 
Mukama w’ebitonde byonna. 


106. Nteekwa buteckwa obutayogera ku 
Allah okuggyako eby’ amazima, era ddala 
nzize gye muli n’akabonero ak’ olwaatu 
akava eri Mukama wammwe, n’olwekyo leka 
abaana ba Isirairi bagende nange. 


107. Fardwo n’agamba nti: Obanga ddala 


ozze n’akabonero, kale kaleete, obanga oli 
mw’ abo ab’amazima. 


108. Olwo n’asuula omuggo gwe, okwejju- 
ukiriza nga gwe musota ogulabikira ddala. 
109. Era n’aggyayo omukono gwe,okwejju- 
ukiriza nga mweeru tuku eri abalabi. 
Ruku 14 


110. Abakungu b’omu bantu ba Farawo ne- 
bagamba nti: Mazima ono mulogo mukugu. 


111. Ky’ayagala kwe kubagoba mu nsi 
yammwe, naye muwa magezi ki? 


112. Nebagamba nti: Ogira omuleka, ye ne 
muganda we, otume mu bibuga abalaalisi, 


113. Bakuleetere buli mulogo omukugu. 


114. Kale abalogo bwe bajja eri Farawo, 
baagamba nti: Ddala tunaafuna empeera 
bwe tunaaba nga ffe bawanguzi? 


Gg pts -Sisosesidy 


oe z Et 
ass Olé 


f 


40 4 
GIy BG osess Sein ole 
Odi gal 453 an 


<u> 


" {p04 


Essuula7 


AL-A‘RAF 


Juzu 9 





115. Farawo n’agamba nti: Yee, era ddala 
mujja na kuba mw’abo ab’oku lusegere. 


116. Nebagamba nti: Owange Musa, ggwe 
onosooka okusuulawo ebibyo oba_ ffe 
tunaasooka okusuulawo? 


117. N’agamba nti: Mmwe muba musuulawo 
okusooka. Kale bwe baasuulawo, baabuzaabuza 
amaaso g’abantu era nebabatiisa nnyo kuba 
baaleeta eby’obulogo bisukkirivu. 


118. Netubikkulira Musa nti : Suula omuggo 
gwo, okwejjuukiriza nga gumize byonna bye 
bajinzejinze. 


119. Kale amazima negakakata, bye baali 
bakoze nebisaanawo. 

120. Bwe batyo nebawangulirwa awo, ne- 
bafuuka abanyoomoofu. 

121. Era abalogo baawalirizibwa okugwa 
wansi nebavuunama. 


122. Nebagamba nti: Tukkiriza Mukama 
w’ebitonde byonna, 
123. Mukama wa Misa ne Harina. 


124. Farawo n’agamba nti: Mumukkirizza 
nga nze sinnaba na kubakkiriza? Mazima 
luno lukwe Iwe musalidde mu kibuga mulyooke 
mukigobemu ba nnyini kyo, naye mangu 
nnyo mujjakumanya ebinaavaamu. 


125. Mazima nzija kubatemako emikono 
gyammwe n’amagulu gammwe mu mpulinkanya, 
n’oluvannyuma mwenna nzija kubattira ku 
musaalaba. 

126. Nebagamba nti: Mazima era tunaaba 
tuzze eri Mukama waffe. 

127. Anti totubonereza lwa kirala wabula 
lwa kuba nti tukkirizza obubonero bwa 
Mukama waffe nga bututuuseeko. Mukama 
waffe, tuyiire obugumiikiriza era otufiise nga 


tuli bawulize. 
Ruku 15 


128. Era abakungu b’omu bantu ba Farawo 
baagamba Fardwo nti: Abaffe, era onooleka 
Musa ne banne batabuletabule mu nsi era 
bakuleke bw’omu ne bakatonda bo? 
N’agamba nti: Mazima tujja kutta batabani 
baabwe tulekewo bakazi baabwe, era ddala 
ffe b’obuyinza ku bo. 


9 2% op 4 ut n7Z 4G 
OOLS6 TS 5225 5G 


“Fo a “ge met 3, 
OTE 15 abs flay puigG 
2 ie 


@cial Zi\2 A455 


~ any JPnga 
CLES Ac sR UTI 
Re EC ALAR ALS (%) 
S7R > Depa pel 5s wll 


a ow a 
OptB= pry 
a oe ‘ {Zp “ 
Cae Si oT 32 Gis 515 


OOF3G Aa ESG 
4 AA yp tprvohe 
OS peas isi KG Ja35 pahia3s5 


an 


o 


72 


4 
> 
% 


20 Fi ww (Bot GIS 
Ooh) 43, C2 iiss 

a 4 
OG 355 Hh G5 
‘ “4 a! nonr 4% 
OS) of OS a, htcl d5253 JG 
. 4 wid <4 z, 
3 5543558 (G5 ha Gy. 2 
2Kna TR a2 SB eon. 44 
r\Gle} ey Mayet) satya 
FZ na% AW “nS 
@o a ee 


aw ,24 ae 2 a@e weg 
3 AS)45\9 22741 BabsY 
0 6, Bago # 
, a \ “4 estes 
SydsUEyiuisigG 
‘ 
\ 


o” 


nN 
oS. 
\ 
aX 


\seXv 


\ 
> 


€ 
f 


wr — 
\et 


Cy 
GX 


A 
2 
Ne 


re 

. iw Y 
‘e e 

2 ath 

A on € 


Q 
S 
c 
Gx 
: 


ae 
ea 


o> 


Juzu 9 AL-A‘RAF Essuula7 





2 ; $b etek n$3 hts 5G 
129. Musa n’agamba abantu be nti: Musabe 9 gL [pRatil die FAS Um 52 
Allah obuyambi era mugumiikirize.Mazima ,4(42 49 b 4a Soin 

ensi ya Allah, y’agisikiza oyo gw’aba B53 og HSM Si id5451 
ayagadde mu baweereza be, era enkomerero 4 Ln(s%, 2 an, s1%% 
ennungi y’abo abatya Allah. * Ghs. weGe oe zag 


” 
2(4 lS 04 (0% Bue F284 % 
130. Nebagamba nti: Twakijjanyizibwa dda 3 Gas : | ts oe Gs3ii ¥ 

’ oe avn hn 
nga tonnaba na kututuukako, n’oluvannyu- S635 Le 3G, GS : Gish “4 


ma nga omaze okututuukako. Masa n’agamba is poe on De ws 
nti: Kyandiba nti Mukama wammwe anaatera 924%) 2453 5 oe 3S SUES Oi 
okuzikiriza omulabe wammwe era mmwe joes ay gk eked com! Ce tae ce 
1 1 ” oe nv e ieee WH 
abafuule abasika mu nsi, olwo Alabe nga = @ 331625 ve MPAIVWG & 
nammwe bwe munaakola. 3 


Ruku 16 Pa Sagas “1% 
131. Era mazima twakangavvula abantu ba sO ase s3dib —> 
Fardwo n’ekyeya, n’okukendeeza ebibala, @S yy $55 INS 5 aS ¢ iG ats 
balyooke beddemu. sg Speen BS ee bag 
132. Naye nga bwe batuukibwako ekirungi, 5 153 BBS AsiA45715 15% 
bagamba nti: Kino kyaffe. Naye nga bwe ,,¢%¢4¢ ,o 450 a? ’ 
batuukibwako akabi, ekikwa nga bakiteeka | 534022 444m Vee? Y L970 > 
ku Misa n’abali naye. Mwetegereze, ddala_ , , or ef “Ys (0% noe? es 3 
ekikwa kyabwe kiva eri Allah, naye abasinga ob os, i + oa o 4 my 
: : o 4 wo a 
obungi mu bo tebamanyi. J 225007 & S 1% gibi tis 
®S na (0e 
. \ Se A a? Z @ 
133. Era baagamba nti: Mazima ne bw’o- 441 Ot oy Gs Gis iG 3 


notuleetera buli kabonero mbu otubuzeebuze 4,4 5, ane (4% (4. (eet 
nako, ddala tetujja kukukkiriza, a5 gas C3 G, Crass) 
74. a 
OOi4254 


2, a a ow 

‘é 47 70% 27 (Fa Bw OA Zh oo HE 

134. Kale twabaweereza omuyaga n’enzige 9 >lyyldu 5 \ Ptidé Gis 5G 

n’ensekere, n’ebikere, n’omusaayi, nga bwe \ 4 so (4% is “42% 
a. 


7 AN 


AN 


A 


\ w 
bubonero obwetadde; naye beekuza erabaali ‘Y a1 AMIS Fe 4 ae ee 
i a 201% . D % ty 
bantu boonoonyi. 93 (Zocte 1334 SE0\5 « eons 


a4 w <6 < a7 < 
135. Naye bwe baamala okugwibwako ipG HI paid A553 $5 4 
ekibonerezo nebagamba nti: Owange Musa, , | %, 7 Att GS \ 
tusabire eri Mukama wo ku Iw’ebyo bye 6 4 “™) 
yakusuubiza. Kale bw’onootuggyako ¢ #4), \te 4 $4.2 $45, Bt 
ekibonerezo, mazima tujja kukukkiriza era oe x = go be i. a oo 
ddala tujja kuleka abaana ba Isirairibagende @1A2 Gow 5 Ess hie $4 
naawe. : 


136. Naye bwe twamala okubaggyako (41 Sy Sasi ne ais 
ekibonerezo olw’ekiseera ekyagerebwa kye ” 7 Be ABI Zeeks 5 
baali ab’okutuukako, okwejjuukiriza nga OoPertaea\s)s 54 5 


beefudde. 
<a> 


Essuula7 AL-A‘RAF Juzu 9 


sn FLBS 87S 0 Od 4n S322 
137. Kale twesasuza gye bali netubasaan- G A435 25 bt, Crab 
yizaawo mu nnyanja, olw’okubanga 5 % iG ste A su os q\ 





baalimbisa obubonero bwaffe era a i Pedoa ne 
tebaabufangako. Ooh 4:21 (& 
4 CO she an 4 hand 4 

138. Era abantu abo abaatwalibwanga nti ‘§ F sas BSH) a3) 9 
tebeesobola be twasikiza ebuvanjuba w’ensi \74 (444 mnt % (ho rnte tend 
gye twassaamu omukisa n’ebugwanjuba wa . Ne 3 v2. Y 13 hz oo is 


z a 
yo, olwo ekigambo kya Mukama woeky’ekisa &41% 4.33 § (Gas crm oree) 
ne kituukirira ku baana ba Isirairi kubanga s oo y ae 
baagumiikiriza, era netuzikiriza ebyo Farawo (Ss 


n’abantu be bye baali bakola n’ebyo bye 2", 2 An%A 4 noe 
baali bazimbye. Aiwa, ole (3 6545 San 
we GS 42555 b5455 
7% no = 
@Oo Ze par DY 


139, Era twasomosa abaana ba _Isirairi . 
A . oo 

ennyanja, kale nebatuuka ku bantu abasinza G37 iz & faKs ® 43 MEIGS 

amasanamu gaabwe. Abaisirairi nebagamba 4 es o* 43 

nti: Owange Musa, naffe tukolereyo i 

omusinzibwa nga bano bwe balina ¢.¢ $e 4@ 4,5 n 2% 

abasinzibwa. N’agamba nti: Mazima muli sy 353) J 6 raat! ae 


bantu abeesiruwaza. LZ ss 


ean 
140. Mazima bano bye balina byonna bya GR IA82 >> 


kuzikirizibwa, ne bye bakola temuli nsa. ors me 24 33 ve 
Bio Mau n® » hte 4% 
141. N’agamba nti: Abaffe, era mbanoo- 34 5 G3) s8a537 gis 1 yA | JG 
nyezeeyo omusinzibwa omulala atali Allah i Lili 12 22 ‘ 7% 
ng’ate Ye y’eyabasukkulumya ku _ bantu Oo IGF 
b’ebiro bino? 2223 Ji Os Cine Sy 5 
142, Era mujjukire nga bwe twabawonya “Y3"x2 & eo ae 
abantu ba Farawo, abaababonyabonyanga ou 3S nee RIF 5S Gs; Pes Bad 
n’ekibonerezo ekibi, nga batta batabani se 5 pie es 
bammwe nebalekawo bakazi bammwe. Era »AS7LOJjO5Aa 203 § JS 5\55' 
mw’ekyo mwalimu ekigezo kisuffu ku Ere nF uh nga PK) ae y 
lwammwe nga kiva eri Mukama wammwe. @OALBE £635 ost 4 BSS 2) Y 
Ruku 17 44678 wie 4 Cre 
143. Era twalagaanya Musa ebiroamakumi 2 a OAR pes Csz 33 
asatu ne tubijjuuliriza n’ekkumi. Bwekityo Ys7 2 (io, 353 oy Gb2 257 
eky’ebiro ekyagerekebwa Mukama we ‘' ys a r se 
eky’ennaku amakumi ana nekituukirira. gas) ys J 4 3. 445 205531 
Bw’atyo Musa n’agamba muganda we “O° ~ ey ay 
Testa Beera Smnusiete wange mu YVSALSS ASS Aebidise 
antu bange era tereeza byonna, naye 2a. 8% 4, 5n %8 
togoberera ekkubo ly’ abatabuzitabuzi. Ot py bo) Sit —— 
Se (4 4 Va “ ite 
144. Era awo Misa bwe yajja ku kiseera 6214 § sEted is §2 75 
kyaffe ekyagerekebwa, ne Mukama we | 2) J, £37 mf we AG Che 
n’ayogera naye, yagamba nti: Mukama nae) 1 a! 3? OS a4) 


Juzu 9 AL-A‘RAF Essuula7 


naw Sa ‘ o aCe 
wange, nneeraga nkulabeko. Allah KSS15, SB sa FotIG 
n’agamba nti: Toyinza kundaba, wabula Riko Let OAS oh Sen 3 
tunula eri olusozi. Kale bwe lunaasigala mu = se ¥ _—— 2? 
kifo kya lwo, olwo nga onondaba. Kale \% 467 ee \ee% 4 7 424(64% 
Mukama we bwe yeeyoleka eri olusozi, Mae ig gee ae ee 
yalufuula lusensebufu, ne Musa n’agwa 3G CORT ASSS (GS 8 
wansi n’azirika. Naye bwe yadda engulu, 





; oe She wee 2 Pnk® Zien yp 
n’agamba nti: Obutuukirivu bubwo! J3i Gi 5 Slay e435 elt 


Mboneredde gy’oli era nze mubereberye “wh. £aF 
mu bakkiriza. Ooi 


% a4 nae A “ Th 1 4%4 
145. Allah n’agamba nti: Owange Masa, op Bs SESE wi Ging JG 
nze nnakulonda ku bantu olw’obubaka 4)2 ,4! es £44 # aie $a \ 


bwange n’ebigambo byange. Kale nyweza = meds Gr IMI 2: » 
ebyo bye nnakuwa era obeere mw’abo a Cs Wh 8 
abeebaza. qiy 2 Sete 


146. Era twamuwandiikira ku bipande oe d= oe a3) : * 
okubuulirira okufa ku buli kimu n’okuttottola (742% 5,93 (Z4(o 8 StGh 0% 
kwa buli kimu netugamba nti: Kale bikwate G a Gad 2 dis 
n’amaanyi era olagire abantubo bagoberere ($3, 217 21223 gai 3 ihe 
ebyo ebisinga obulungi mu byo. Mangu a oa 2 
nnyo nzija kubalaga amaka g’aboonoonefu. @€ 5 


A 40 o 
147. Era nzijakwewaza obubonero bwange OSA SEE 2d) Bel OF 3 poli 
abo abeekulumbaliza mu nsi awatali nsonga, % ; 
era nga ne bwe balaba obubonero obwa > 2 
buli ngeri, tebabukkiriza. Ate bwe balaba 9441393 5\5-@ 
ekkubo ery’obulung’amu, tebalitwala Le % = 2 
ng’ckkubo. Naye bwe balaba ekkubo \$PiG)S PAR eS RY pth 
ery’obubuze, eryo lye batwala ng’ekkubo. 4.) 2, 423% .% 
Ekyo lwa kubanga baalimbisa obubonero “¥> » Seg 2 es, 
bwaffe, era baalinga tebabufaako. 


4 
148. Era abo abaalimbisa obubonero bwaffe Ay 3 & wil IS kG O23) 3 
o a 


? Z ¢ 
n’okusisinkana kw’enkomerero, ebikolwa ‘*, a) AC af Ler ede : 
byabwe byayonooneka. Abaffe, balisasulwa- dh + — a , FS ar 0 
yo ekirala okuggyako ebyo bye baakola? @S CS TaTS) (& GY 1S 5 & 

Ruku 18 A no ‘ns Lnd Ine 728 6 ‘ 
149. Era abantu ba Misa ng’avuddewo OF J OF 92 ASS AATIS 
baakola mu by’amajolobera gaabwe qe Serge v eqn ae ie 
ennyana — nga kibiribiri ekirimu okung’oo- vem : Potten Pal en 
ng’a. Abaffe, baali tebalaba nti teyogera 44 5 nV 43 4 q z 45S 11332 
nabo era nti tebalung’amya mu _ kkubo? S A ih ree Pee ee 3 
Baagifuula ekisinzibwa cra baali @GAe_db1P 6555 Rasy. Vis 2 
boonoonefu. 4 ee 2 
150. Naye bwe beckuba mu bifubabyabwe 24371813 5 Agd aT G3 baz GIS 


nebalabira ddala nga babuze, nebagamba (enone nbne % 718 2% 
nti: Mukama waffe bw’ ataatusaasire Gass 7 | Sens 


n’atusonyiwa, mazima tujja kuba mw’abo © 4. pnd Ge 65355 f 35873 CS 
ab’ okufaafaaganirwa. ae 


Essuula7 AL-A‘RAF Juzu 9 





. @f7 4% oe \, Das eee Oe 
151. Era awo Misa bwe yaddayo eri & Gas fo CLM AD 7 3 
. A % 
abantu be nga musunguwavu nnyo era nga es myn a hors (0 5 SNS mi 
munakuwavu, n’agamba nti: Engeri gye Ve S77") Ge es 
mwanzirira mu bigere nga nvuddewo nga 4315 znGa5 55-61 SRE 7G BS 
mbi nnyo! Abaffe, /waki mwayanguyiriza 7, , wat nae aera hee 
okumenya ekiragiro kya Mukama wammwe?  $}-2e3, 4441 U2\%, MSl5 71 \ 
Olwo_ n’assa ebipande wansi, n’akwata Sin. 22 or 48@ “ 
omutwe gwa muganda we nga amuwalulira S301 OL 21 Gt J Gsasy 
gy’ali. Muganda we n’agamba nti: Mwana yy ne4 ni boo 29138 wna Lhe 
wa nnyabo, mazima abantu. bano ° ir ae bales a 
bannyoomodde nnyo era baabuze kata (Ast y$site YQ fe gid 13 
banzite, kale tonneeyagalizaako balabe era *7” 7 Bea 
tonteeka wamu n’abantu aboonoonefu. Ooigda AGE ps 


152. Misa n’agamba nti: Mukama 3 y \ 
wange, mbikkirira ne muganda wange a So teudiurs 
era otuyingize mu kusaasira kwo; anti Ggwe 7 | (9 Class 
Musaasizi asinga abasaasizi bonna. 


3 An * 24% . 
Ruku 19 525655 Saahinh S$ 5555181 
¢ 


153. Mazima abo abaakola ennyana cS 5 
okugisinza_bajja kutuukibwako obusungu 5 yk ti 3 ats35 4 035 64 FE = 
obuva eri Mukama waabwe n’obuswaavu eae” Ss hee at 
mu bulamu bw’oku nsi. Era bwe tutyo bwe @G2 pbs) v5.83 Ey3,% 65 dd! 
tusasula abajingajinga. ae “e ‘ < yin id) hn f . 

154. Era abo abakola ebibi nayeoluvannyuma '18 4 27 > Ga Ngdgs re > i 2 

in 4 4 jms) rotn 
lwabyo nebabonerera era nebakkiriza, mazima % ‘ Soy A353 31 gis (4 af 


=< 
> 


>for 


Mukama wo oluvannyuma lwa byo, ye oat zt ze: re 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. Osi») pees) 


440 9 24% Oh ne eo (04% 
155. Era Musa obusungu bwe bwamu- 1 Quast 53 OF C5 
ggwako, n’akwata ebipande nga mu 44.24 
buwandiike bwa byo mulimu obulung’amu pare 
n’okusaasira eri abo abatya Mukama OS B5S Det sb oO RY, 
waabwe. e 
oan 26 ene Nn o4(elie 
156. Era Misa yalonda mu_ bantu be W345 Ohstt ash 5 GE 3 
abasajja nsanvu olw’ekiseera kyaffe kye 4&4 5 Ain J SS STE 55 7 45 (Ee.j 
twamulagaanya. Bwe baakwatibwa musisi, fone ms 5 oe es 
Musa n’agamba nti: Mukama wange, singa § \43 643430 ae i 5 2SIIGG 
wayagala, waalibazikirizza olubereberye era gery otle @ fg oie 
nange. Abaffe, on’otuzikiriza olw’ebyo 7 “Gat dsb, : sToG Gy 
abasiru mu ffe bye baakola? Kino si kirala 14S noe % 2 get ne 3 
wabula kugezesa kwo. Okuzikirizisa oyo * = , 


iat 
+ 
Q 
> 
— 


> : ’ > > £ ‘“ “SZ 4 rago gw 
gw’ oba osalidde, n’olung’amya oyo gw’oba Gis 4.57 2 2185S O G5 
osiimye. Ggwe Muyambi waffe, kale ghee ad oo ee See. hie 
tusonyiwe era otusaasire; antiGgwe osinga We 25/54 om)\ 3 55226 
b iyi b ; n (4 
abasonyiyi bonna 08 3B 


ad, ee oA 
157. Era tuwandiikeko ebirungi ku nsi 425.44 GSiiy p> LZ 
kuno ne ku nkomerero, mazima ffe se - a ita Lowe it ag 
twolekedde gy’oli otuddiremu. Allah OSs 21H, Gs4Cy Ssvid' 
n’agamba nti: Ekibonerezo kyange nkituusa se 4 > an . 
kw’ oyo gwemba nsalidde; naye okusaasira 


aX 
X 
be 
Wr 


Juzu 9 AL-A‘RAF Essuula7 





4% ‘ 
kwange kwabuna ku buli kimu; kale ddala wn 625. a dS hy 
nzija kukuwandiikakw’abo abeekuuma era 4 34, snd se onkbsan. % 
ne batoola zaka, n’abo abakkiriza Aya 4% sm -lUy S hd aed oe 
zatfe — Rage nk BoB ays aS Oh, ¢ 

OO y+ HEL 24 B55 

: . 2.8 (2%) en2 Zen. he 

158. Abo abagoberera Omubaka, Nabbi atali > i ran) 9 Pe, oF = 
A 4 w A 


Dest ~ —~ 
muyigirize, oyo gwe basanga nga |¢@nt Ve & 442 9 Me BS 
yawandikibwa mu Tawuréti ne mu Njiri ebyo 4 Bata 4, 2 ¥ = ee 
bye bali nabyo. Abalagira ebituufu, 3 Mai yi 3 5! GB bas 
n’abaziyiza ebitasaana,era abakkiriza Zn \hoew oe ic 


¢ apne’ nDII ve 
ebirongoofu, n’abawera ebibi, era gee nano 2 Aer 
1 ? > 3 an 4 a 
abatikkulako obuzito bwabwe n enjegere DyAIS s 2 B45 \. $3 2, 
ezo ezaabaliko. Kale abo abamukkiriza era fod ge, os aon od 
s a . oo 2 a n 
nebamuwagira, nebamuyamba, era beet mas 3 eA) ght 
nebagoberera obutangaavu  obwo aay nw? ALS n ow pn don 
obwassibwa awamu naye, abo nno be SE | : 19 Pon prey 
: Zagvaee neo ate Zin ate 
baliganyulwa. S535 ES a5 S35 (3. res 
4A 419. & ty Soong whe 
S554 S319 55511 gt 15555255 
Cec he =~ yp rN 
OSU LAAT sth as & 
Ruku 20 , 5 “es ~ pees apt 
159. Gamba a ea e mine apace gh e5 OL SIGE Js 
mazima nze ndi Mubaka wa ah gye gut, pw ne hy Ve a4 
muli mwenna. Natumwa Oyo nannyini Gide S3JL Ghok sacs 
bwakabaka bw’eggulu n’ensi. Teri So5,5,8,': 4% wntro ig 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Y’awa ee WAIL Y702 W195 > gots) 
obulamu era y’afiisa. Kale mukkirize Allah 4 ya 5% 4 Lick 1. 2a 98 
n’Omubaka we, Nabbi atali muyigirize, oyo § eee 3 _ ne Wt ahr 2 
akkiriza Allah n’ebigambo bye; era ¢ p89 re F weet w F 
mumugoberere, lwe mujja okulung’ama. 4 poly ot 52. F >! fo! | 
22S iB BAIS Be wii Z 
OQ SSAGE sels) wha ated 
; nee 9849 7 ee 
160, Era mu bantu ba Misa mulimu abantu GIL S5545 21 M624 550-45 
abalung’amya n’amazima era nga ku go kwe Ace hey 
bakolera obwenkanya. OS } a3 243 
‘ % me io 0% Ah Sinha 
161. Era twabakutulakutulamu ebika (S(t SHAE (FS 4 5 
ebyafuuka amawanga kkumi n’abiri, era x Te | enw 0% oe (oe 
: : ; >| if, Sa 
netubikkulira Musa awo nga abantu be 7” ae vs = y a 
bamusabye amazzi ag’okunywa nti: Kuba 2)CQ39 ye ly a4 § Sau | 
7 


olwazi n’omuggo gwo, olwo nelufukumu- 


o oe 

: ch : Se Leoeatio. 8 we tit coos 

kamu ensulo kkumi nabbiri, buli bantu ne- 35S S \dtue % neh Ube 
iikiri Cg Z J Z 

bamanya obunywero bwabwe. Netusiikiriza 84 aca re 37 Kees (34 4 
waggulu waabwe ebire era netubassiza os Sisk ott oo 
Manna ne Saliwa. Mulye ku birongoofu gabe igs eSipgsiz Gigs 
bye twabagabula, naye tebaalyaazaamaanya rd 


Ffe, wabula beeryazaamaanya bokka. 


Essuula7 AL-A‘RAF Juzu 9 





® z 4K awh A 
162. Era awo bwe baagambibwa nti: PeqcslT peaye ‘ p25 S43, 315 
Mutuule mu kibuga kino mulye mu kyo (4,24 ,4%2 206 (44 wee 
wonna nga bwe mwagala era mugambe nti: | * 2 PA Gig isha 3 
Tutikkuleko obuzito bwaffe. Era muyingire 4.2% 4f5 24 (6%, 445,86 
mu mulyango n’obuwulize, tujja kubaso- Sr ied wage Gi i i alas 
nyiwa ebibi byammwe. Era ddala tujja @GApwRAS R350 sks gbS 2X5 
kwongeza abakozi b’ ebirungi. va oe Rd he ee sees 
163. Naye aboononyi mu bo baakyusaamu ‘Y53 peseyyese o8 3 S43 
ekigambo ekirala ekitaali ekyo ekyabaga- payee , 2» fees Ws 
Siw: Kale nenibaechers: pibonec se A513 24} SHS ¥ 55! rhe 
okuva mu ggulu olw’ebikyaamu bye 183 ¥(s, se “ NCombe oper 2 
baakolanga. 27 ‘ ° 


Ruku 21 : ne® a ond Sn aene 
164. Era babuuze ebyafa ku kibuga ekyo é5G S| 451 ye DAES S 
ekyali kiriku nnyanja awo bwe bavvoola n% 
Sabbiiti, awo eby’ennyanja byabwe bwe : 
byabajjiranga ku lunaku Iwa Sabbiiti so4ia% 
yaabwe nebirabika ne kungulu ku mazzi, so. | 7 ng is 
nga ku lunaku lwe bataabanga mu Sabbiiti, 7+@at WY O94 04) 
tebyabajjiranga. Bwe tutyo nno bwe ing 7 (6, gt gic 235 Z 
twabagezesa kubanga baali bajeemu. 2 


¥ o an? Rw g “4? 4 % 8 o 
165. Era awo ekibiina ekimu mu bo bwe ©&% 5 4, Pohick, Gu | f53 $15 
kyagamba nu: Lwaki mubuulirira abantu Allah ee eo xh \ yl 5% 
b’agenda okuzikiriza oba okubonereza 62 32 3) A@Sabde dhy 


a 
ekibonerezo ekikakali? Baagamba nti: Lwa \, See -e AG, Fa hiegiie 
: dR \ 

kweggyako musango eri Mukama wammwe, BL 85 2 | ae pn a a — 
era nti ob’olyawo banaatya Allah. @S p227 24424) 5 pias 4 
a ae bwe oe le bye ene é yes 37 1 355% & gtd is 
irirwako, twawonya abo abaaziyiza ebibi, 4s 44, % 2angienss 
netukangavvula abo abakyaamu n’ekibonere- C1345 ba © 964 Ow | 
zo eky’akabi olw’ebibi bye baakolanga. oe ahs oY Vy { Lbs 2 5 \ 

oe o 2 4 

~~ 9 wo 


167. Kale bwe baajeemera ddala kw'ebyo i$ Aas 1545 Gaz ign & 
ebyabazlyizibwa, twabagamba nti: Mu e 20, (4 Bernina er 
nkima ennyoomoofu. Qty, G $a531h aw 


he Shon of Zhe 84h 
168. Era jjukira nga Mukama wo bwe Po dt CAALY E145 OS 5y5 
yalangirira nti mazima agenda kubaweereza 5 9 pn vB ng yeied aoe i} 
abo abalibabonyaabonya n’ekibonerezo 4 eg +4 aes a Ys 
ekibi okutuusiza ddala ku lunaku £5 25 2195 Sy sornadi 244 
lw’ okuzuukira. Mazima Mukama wo gn 4542 2968 vu (8% 
mwangu nnyo mu kubonereza, era ddala @MZi>)35 ai) 5 2 (E53) 


ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 


169. Era twabakutulakutulamu ebibiina mu ; 
nsi nga mu bo mulimu abakozi b’ebirungi $5 2U3 G3S Bor 


Juzu 9 AL-A‘RAF Essuula7 


4 ' a ‘ 
ne mu bo nga mulimu abatali batyo. Era eas ps edtaiy S43 Ae 
twabagezesa n’ebirungi n’ebibi, balyooke 4 oe ae 
beddemu. OS say 





X 
oN 
> 
NX 

? 
XN 
> 
ev 
‘N 
“” 
Nv 3 


% aan 
170. Kale oluvannyuma lwabwe, abasika '3°29 Ala pode OF 


ababi abaabaddira mu bigere, abaasikira SNnta i 54 2S 34 2 a se 563) 
Ekitabo, baatwala eby’ obugagga bw’ensi eno dees oa ena aoe 
etaliimu nsa nga ky’ekikulu nga bagamba BOSE O15 2GJ 5S Rs SH 585 8 
nti: Biritusonyiyibwa. So nga ne bwe ¢.5 ees at? Bad P86 F% ta 2 oe 
batuukibwako eby’obugagga ebirala 5 $4, a7 | 863 peg Oe 
ebibifaanana, babitwaala. Abaffe, tebagg- 193422 SOT 1a £4, ARLE 
yibwako ndagaano mu Kitabo nti ee 4 soy hoe a oe, 
teboogerenga ku Allah okuggyako anal Ig) >9 Sasi ds | 

eby’amazima ne basoma n’ebikirimu? Naye 4 pf Berine Fe 5nd ee 8 oe 
amaka g’enkomerero ge gasinga obulungi eri ne i 3 wee 85S 510! 315 
abo abatya Allah. Abaffe, temutegeera? ®S plgsds 37 


N 


4 n now 
171. Era abo abanywerera ku Kitabo erane- 5 eae eG 5S pond, 
o 


bajjumbira essaala, mazima Ffe tetufiiriza : ‘ 4 
mpeera ya bakozi ba birungi. S41 Anos Ly + Bye) 


P. tc L 
Ss Gn 
—_\ ww 


44 a a A 
172. Era mujjukire nga bwe twasulika § 3 peste) 445) 2255 $ 
olusozi waggulu waabwe neruba 5, | 6 
ng’ekidaala, era nebalowooza nti lugenda |§}A 74 


kubagwako. Netugamba nti: Mukwate : Spe hee ac 
n’amaanyi ebyo bye twabawacra mujjukire 423 2 345515 55k, Ba 2 - 
ebikirimu, lwe mujja okwekuuma 3 reese, 25 25 ‘ 

Ruku 22 gh sure oR Seeger a 
173.Era jjukira nga Mukama wo bwe yaggya 9% 42>! Uf Oe Xd meld : 
mu migongo gy’abaana ba Adamu abaana \¢ » 344 $4 


baabwe era n’abafuula abeewako bokka “| ~ , 28 : Oe 2 ne 
obujulizi, n’ababuuza nti: Abange, si Nze #33 155 G»sS35, i) | ts | 


Mukama wammwe? Nebaddamu nti: Yee, wy put, an einlnhearn(se .& 
tukakasa. Ekyo yakikola, muleme kwogera foi) | 2 $2\5- a ot 2G 7 a 
ku lunaku lw’okuzuukira nti: Ffe bino ME A 158 hub OZ G2 \ 
tetwabimanyaako, gual <q 3 
‘og 8 ar 1a 
174. Oba mmwe okugamba nti: Mazima ba O# Gaui ENF3T les 1 1) ga 9] 
kitaffe edda be benkanyanga Allah n’ebi- 8 neo hw Buk how A he 
rala, naye ffe twali zzadde lya luvannyuma * PB ~™ oe ee, s - ie 
lwabwe. Abaff ikiri 7 an ro % eels (% Aid 
wabwe affe, onotuzikiriza olw’ebyo Sd presi AA af Ea) 47 | 
ebyakolwa abalimba? ‘ 
4 Lr twee ayyh 
175. Era bwe tutyo bwe tutottola okulabula, BANGS 5 nw 23 ely 3S 4 
balyooke badde gye tuli. @3% 2 > 3h 
mee Pekan ale AS 

176. Era basomere ebyafa kw’oyo gwe x3 i ALS ids > WS grle d5 3 


twawa obubonero bwaffe n’abwesowolamu, » \Ze ,'44%,.9 208% 4%, 25256 
olwo Sitaani n’amulondoola; kale n’aba b Phi G 
’ A 
mw’abo abaawaba. OG 21S 


a> 


Essuula7 


AL-A‘RAF 


Juzu 9 





177. Era singa twayagala, twalimugulumizza 
ku lwa bwo, naye ye yagugubira ku ttaka 
n’agoberera kwagala kwe. Kale enfaanana 
ye efaanana n’embwa: Bw’ ogigoba, ewejja- 
wejja; ne bw’ogireka era ewejjawejja. Eyo 
nno y’enfaanana y’abantu abo abalimbisa 
obubonero bwaffe. Kale bategeeze 
ebyafaayo, balyooke bafumiitirize. 


178. Nga mbi nnyo enfaanana y’abantu abo 
abalimbisa obubonero bwaffe, era 
beeryazaamaanya bokka. 


179.Oyo Allah gw’alung’amya, kale oyo 
ye mulung’amu owa ddala. N’oyo 
gw’ asalira okubula, kale abo be b’okufaafa- 
aganirwa. 

180. Era ddala twatonda bangi mu Majinni 
n’abantu nga enkomerero yaabwe muliro: 
Balina emitima, naye tebagikozesa mu 
kutegeera. Era balina  amaaso naye 
tebagalabisa. Era balina amatu naye 
tebagakozesa kuwulira. Abo baling’anga 
bisolo. Mpozzi ate bo be basinga okuba 
ababuze. Abo be balagajjavu. 


181. Era Allah ye Nannyini matendo 
agasingira ddala obulungi, kale mumukowo- 
olenga nago. Era muleke abo abawuguka ku 
matendo ge, bajja kusasulwa olw’ebyo 
bye baakolanga. 


182. Era ne mw’abo be twatonda mulimu 
abantu abalung’amya n’amazima era nga 
ku go kwe bakolera obwenkanya. 

Ruku 23 

183. Naye abo abalimbisa obubonero 
bwaffe, tujja kubawalulira mpola mpola eri 
okuzikirira mu ngeri gye batamanyi. 


184. Era mbawa akaagaanya kuba ddala 
entegeka yange ya maanyi nnyo. 

185. Abaffe, tebafumiitiriza ne balaba nga 
ddala munnaabwe si mugwi wa ddalu? Ye 
si mulala, wabula ye Mulabuzi ow’ olwaatu. 

186. Abaffe, tebatunulako mu bwakabaka 
bw’eggulu n’ensi ne mu bintu Allah bye 
yatonda? Era ob’olyawo nga entuuko 
yaabwe emaze okusembera. Kale ate 


SLATAEL) Gye tas Sits 


S anth 4 
65323 25h Athis IVI Gy 


f 4h 4a 4% nen Wo 1468 
EG gS behS bi fase 
a 


osil dks 2ysd gla esrsgsi 
; ‘ te4 na 
vee EG iit 2351 
@d33hi%s ste anil 


Gril iseS¥oa5 tis sah ikea ols 
@S aa Bsi33 (E> 4 235%5 
053-4 .85251545 2b 1 44 o4 
OB3py Ai Pb si sb LS 


w aw? % Zrgeh n Qa 
Gs AeSe 2545) C158 55S 
7 dio 2 6 4 we ‘ 

Y Sib 2 Fos 3 op! 


BGI ne, DKA; 2 n9e% 
OdhralZ5 Sheol 9°, 5 54s 
a ae. 
6G, Spaaszy Sidi 59 3 
2 4 


has oes 


p\ 
ue 

= AME 
», Ae 


= 


pr 


Ne 
> 
eS vA -° 
Avy VA GN 


eg> 


— 


“ 


= 


Juzu 9 


AL-A‘RAF 


Fssu 


ula7 





kigambo ki kye balikkiriza ebbali wa yo? 


187. Oyo Allah gw’asalira okubula, tewali 
amulung’amya. Era abo abaleka mu 
bujeemu bwabwe nga bawunaawuna. 


188. Bakubuuza ebifa ku Ssaawa_ nti: 
Eribaawo ddi? Gamba nti: Mazima okumanya 
kwa yo kuli eri Mukama wange. Tewali 
aligyoleka ku kiseera kya yo okuggyako 
Ye yekka. Ezitowa nnyo mu ggulune mu 
nsi. Teribatuukako wabula kibwatukira. 
Bakubuuza ebigifaako gy’ obeera nti ggwe 
omanyi ebigifaako. Gamba nti: Mazima 
okumanya kwa yo kuli eri Allah yekka, 
naye abantu abasinga obungi tebamanyi. 


189. Gamba nti: Sirina buyinza kwegasa oba 
kwerumya, okuggyako nga Allah bw’aba 
ayagadde. Era singa nali mmanyi eby’enkiso, 
nalyeyingiwalizza ebirungi era saalituuki- 
ddwako kabi konna. Naye nze siri kirala 
wabula ndi mulabuzi era omuwi w’ amawulire 
ag’essanyu eri abantu abakkiriza. 

Ruku 24 

190. Ye y’eyabatonda mu mwoyo ogumu 
era n’akola mu gwo munne wa gwo, 
gulyooke gutebenkere ku lulwe. Naye 
bw’ayita gy’ali, aba olubuto naye nga 
luwewufu, olwo n’akunnumba nalwo. 
Naye bwe luzitowa, olwo bombi basaba 
Allah Mukama waabwe nti: Bw’ onotuwa 
omwana omulungi, mazima tujja kuba 
mw’abo abeebaza. 


191. Naye bw’abawa omwana_omulungi, 
badda mu kumuteerawo abenkana naye 
mw’ekyo ky’abawadde. Kale Allah ali 
waggulu nnyo n’ebyo bye bamwenkanya 


nabyo, 


192. Abaffe, bamwenkanya n’ebyo ebitayin- 
za na kutonda kyonna ate nga nabyo 
bitondebwa butondebwa? 


193. Era tebayinza kubayamba wadde 
tebasobola kweyamba_ bokka. 


194. Era bwe mubakoowoola eri obulung’ a- 


° g 
goths oF SU pes 
4 “2 

Bisley Oh 8G 
: 4205 Zae 4 
3 a (357 443, ash) Gly 
sie Sykes SaSS bey yk 
G5 ba Gie fas 28H Eu slens 

4 heb eich et j 
os Githat Gals gh ite Gsle 
OSs HLay 


~, 


- & é “an I ne bn * 

Gas GSZh Os BASES 
nee BFne 2.8, een eon’ 

FA SRS VICI ole sgt 

are 4 4" 

5 34454 2 583 


a a 
gand wn Ryo © we 0 
555 Gi, . > 2 UMS!) 
Sore R26 (6% Gs 2C54) 
ah oe fr le 

rd 2 ot 
Taee 060% (Bane ae 
(23 we anes 

a 4 2 » “~ 
4 


X\ 
X 
va 
> 
XN 
3X 
se? 
a 


2 Sn 2 0% 4 4! 

os ajo Gas 
w 

O84 Si 

64 fee la (ee (29 Si 5%% 

oJ jen gy _ cS : 

a 4 it Ke 4 t. 

245) GaSb = a4 J\ 243, 4 ca) 
ae 4 <4 

OSs | z 

By Soa 

ne © (20% athe I Ss BS 

GAZ Tb ig 

@o paz 

7 Ze o o o 44 

33 nes £45 Shatbeds Y 5 

656-445 09 7457 

- a “ n Ja 4 < 

J ordi dp sages S19 


Qe> 


i 


(ROG Aileen 


= 


Essuula7 AL-A‘RAF Juzu 9 


3 3 < 
mu, tebabagoberera. Ky’ekimu gye muli be 423 207 sale $155 Sah? 
b bak la oba b irikira. s 

we mubakowoola oba bwe mwesirikira 3 gh (S sh3787 
A a A AZ he % “% 

195. Mazima abo be muwanjagira ebbali wa $G. ght 35% O25 5654 Viol 

Allah nabo baweereza, okufaanana nga ,5, 2@nvtZn Fata 3 rC4I% 27 

mmwe. Kale mubasabe babaanukule, obanga | Sepals on > me as 

muli ba mazima. @Os3 > 235 3355 


—N 
> 
o 
X 


og 
196. Abaffe, balina amagulu ge batambuza, pwsy) 
nandiki balina emikono gye bakwasa? Oba ¢ 9 27, 9% ae.ia 
balina amaaso ge balabisa, nandiki balina Cl om Z ? 
amatu ge bawuliza? Gamba nti: Kale mukoo- §\3; 345 314 4 os yo, 
woole abammwe be mwenkanya ne Allah vy 
n’oluvannyuma munneekobere, era temumpa $ 


kaagaanya. @y 535s Syihis tg 


Ne 
@\ 
> 
2 F 
weN 
a ya 
ex CN —t 


6 Abe ne © ob wl) 2% 
197. Mazima omukuumi wange ye Allah 3¢ 3S \ ahs SF dd! dbo! & so) 
Oyo eyassa Ekitabo era y’akuuma abakozi sey ltt £o¢ Paes 
b’ebirungi. Moan oid sues 
198, Naye abo be muwanjagira ebbali we, ¥ 4355 os Spehd S135 
tebasobola kubayamba wadde bo bennyini , 2 2 %¢%enZ op nZFnrIny Bae 
okweyamba. y y abt bs 1) 5 S53 oe pangs, 2, 
OS55 ane 
PA a7 I 2t Fi aZase Sarg 
199. Era bwe mubakoowoola eri obulu- hg aot, 5 nes ioe oer 23 
ng’amu, tebawulira. Era obalaba J 343 215) S35n8¢ 2a $53 
ng’abatunula gy’oli naye nga tebalaba. aay. ay 
@)O 9 oe, 
8 a a pf Ran. £ 

200. Weekwate okusonyiwa era kubiriza yd 3 a uy j- 15 54513 
okukola ebirungi era weesambe abatategeera. O¢£ i 4 é 14 ye 


470% 
201. Naye bw’ofukuutirirwanga Sitaani 9 $5 wkissi on EMSS (S13 
olufukuutirira, kale wewogomenga eri Allah. Sa eEn wR , at bak 15 
Mazima Ye y’Awulira byonna, Omumanyi OPE phot a5 1rd ly rare 


wa_ byonna. 940 1% Ze Ah 3 

A cf * ow ==, =) | 
202. Mazima abo abeckuumabwe balumbi- 4“ la) Vgnrl er o: 
b bi bi i Si ; baiiuki 214 ngt Zee 1 4% ow & ,' 
wa ebirowoozo ebiva eri Sitaani, bajjukira sy 35S 33 bits | oO 

Allah, okwejjuukiriza nga balabuse. And nbn £ 

mangu Alla wejjuukiriza ng u 33 a; 

a4 4% 3” bp n I2 of 


203. Naye abatakkiriza baganda baabwe ~W2 
(ba Sitaani) babongera mu kubula, nate era 

tebaddirira. 5 rv 

204. Era bw’ otabaleetera kabonero, bagamba i ipG 4 L bgt od Vel 
nti: Lwaki tewakayiiya? Gamba nti: Mazima TY,» 
nze ngoberera ebyo ebimbikkulirwa okuva a 
eri Mukama wange. Buno bwe _ bujulizi 
okuva eri Mukama wammwe era bwe 
bulung’amu n’okusaasira eri abantu 


abakkiriza. <463> 


J 
Ye EN 
o> 
s 
w 

uC 
ws 
C 
Nv 

> 
iw) 
2D 
i 
Aa 


« 

fv 

$ 

_< 
ut 
ofN 

—_— 
> 
Xo 

r 

; N 
8 A * 
Ven ty 
aX 

eY> 

rr 


© 
G\ 
f 
¢ 
wd 
N 


Juzu 9 AL-A‘RAF Essuula7 


‘ “ SniZsaioni %& B41 % 

205. Era Kur’ani bw’ebanga esomebwa, kale 543 \}mgis O15 Sy Va) 9 

. oe see ee - Ss at oa ae age 

mugiwulirizenga mnyo era musiriikirirenga, © 5355580555 ped 

lwe mujja okusaasirwa. Si’ y gh es irs 

eg a¢¢ n% AG ww : 

206. Era jjukiranga Mukamawomu mwoyo 3\Z a Shia 5 mH 25 P51 2 

gwo mu bwetoowaze n’okutya, sosi kwogera. ws» 24 or neh on 9hSe,, 

kwa kuleekaana, bw’otyo ku makya n’eggulo; 934 L312 pas) = a2 Aas 

era tobeeranga mw’abo abalagajjavu. @t4u2 sigad $ 35 jlo 3 

229, CE nN Zloseh 29.9% 

207. Mazima abo abali ku lusegere lwa 93429 215 maz 135i) 

Mukama wo tebeekuluntaliza kukumusinza ¢ 7 5 oS 5 435 Ke HE 
era bamutendereza era Ye gwe bavuunamira. PE alg ese at ONE oan 


@ 
\e> 
‘e 
tr 
oe 
B 
oo 


Boel 


Essuula 8 Juzu 9 





AL-ANFAL 8 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osh > Foi he os sey foipdy 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Bakubuuza ebifa ku minyago. Gamba SEIS) 3» G5" Si gt BE S205 
nti: Eminyago gya Allah ne Mutume. Kale us 
mutye Allah era mutereeze n’ebyo ebiri Gabo § 5 eh S86" U5e 315 1 ogy 


wakati wammwe era mugondere Allah ne G%a2 a 45 ot pes 53 345 Gos ‘4 
Mutume we, bwe muba nga ddala muli rn £2 o9en 

bakkiriza. Ovsing e) 
L 2 4 ern ot Sot io® 

3. Mazima abakkiriza abatuufu be bo %s\ $5S'd) O23 1G pi fsa) 

SR nw 


emitima gyabwe egitekemuka nga Allah » ,9{4 44 \3\4\% 5 4 j5 2145 
ayogeddwako, era bwe basomerwa Aya Don gag eee 
ze, zibongera bukkiriza era Mukama gg33 32 5 GCes) 4555 Sou) 
waabwe yekka gwe beesiga. A, Ae 685 


4 a, ® 
4. Be bo abajjumbira essaala era nga ne Gy 3 By) Ose S231 


mu bye twabawa babitoolamu. , e 3 ak a be nP Lhe 35 5 
¢ w a oA 

5. Abo nno be bakkiriza ab’amazima. Balina pbs» 8S & SORT es asi 

amadaala eri Mukama waabwe n’okusonyi- 4. 24,,%,¢0 ueot 6 oe 

yibwa n’ebigabulwa eby’ekitiibwa. Bd) 9 SyRA4 1 Od) ets eS 


6. Nga Mukama wo bwe yakufulumya mu 2)s37 Bes Elen sy ay 
nnyumba yo ku lw’amazima, songa ddala |, Bh as (%5 44 ephe tL 
ekibiina ekimu mu bakkiriza kyali tekyagala. ©4523! 023 po b“Guy 


7. Bakuwakanya ne kw’ebyo eby’amazima (A025 G 3.23 GS 5 33 3h3 
oluvannyuma Iw’okunnyonnyoka nekiba 
nga abagoberwa eri okufa nga balaba. 


b yon pt hy 
Pa u Oot , 4 
8. Era mujjukire nga Allah bwe yabasuubiza gA345 Ub) G33) 2b 1 oS $F 513 


\ 
nti ekimu ku bibinja ebibiri ddaiakijja kuba 7" 2.4 ¢¢eo0b v¢o0 200% 
kyammwe, naye ate mmwe ne mwagala ekyo > ISIAE OTS 5395 3 5a Gs \ 
wo 
3 
‘ 


ekitaalina bya kulwanyisa nti ky’ekiba kiba 54 2 , » 6 4 2283463551 
ekyammwe; songa Allah yayagala kukakasa aaa ; mt bs O36 += a 4 
mazima n’ebigambo bye era akutule pais 3 stata Gas) Gas O1 
n’omulandira gw’ abatakkiriza. on aie? s 
OW pips 

4 Son S 


] ne 4 ot, Ata 
9. Alyooke akakase amazima era asaanyeewo 3b Ch) | Obi 
obulimba, newaakubadde nga aboonoonyi “ 2 
tebaagala. @e« 


Juzu 9 AL-ANFAL Essuula 8 





a Sw _ 
10. Awo bwe mwawanjagira Mukama et \3 25:35 oFgsris 3) 
wammwe, kale yabaanukula n’agambanti: 4 « JL 5 * 
Ddala nzija kubadduukirira n’olukumi Iwa 4 > ; 
bamalayika abagoberagana. Mord 25 4 \ 


11. Era ekyo Allah teyakikola wabula lwa kuwa $42b5) 5s B42 (Atn3G 35 


mawulire ag’essanyu, n’emitima gyammwe 4% . 4 , 4% 9 de 
on te eu eee ae ambi pas GS) SAUILES 7B ot 
ulala okuggyako obuva eri . Mazima Ag eineea  % us 
Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. O+Gs 4 pean to} gaol & 
Ruku 2 oy ‘7 
3 ou 


12. Mujjukire nga bwe yababuutikiza otulo 
nga ke kabonero k’emirembe egiva gy’ ali era 
n’abatonnyeseza enkuba okuva mu bire 
alyooke abatukuze mayo, era abaggyeko +, ,2o.7 0 3 
ekko lya Sitaani, era alyooke anyweze aii 33) BE Ame 2 ee 3 76°" 

ammwe, nate anyweze nayo ebigere + n@ iz \4 ae: 
Fania 3 i ’ 4 SE by) 5 yo Rt | 


Vw, WA 
Nt 

vr 
Uf 
e\ a 
\ 
OW 
8 fs 
— 
eS 
Ye 

ty 
Not? 
‘J \Ere 
Cr» an 
eee 
EX ye 
we Y 


a 4 a’ anasl 
13. Awo Mukama wo bwe yabikkulira ba 3&3 Mat Sees eis 
malayika nti: Ddala nange ndi wamu nammwe, " 
kale munyweze abo abakkiriza. Nzija kussa * ¥ : 
encukwe mu mitima gy’abo abatakkiriza. Kale + soy rye Os di ww 55 


o 


f 
te 
i 


Nemetao> . 
mukube waggulu ku nsingo era mubakube ku * 2 n(ZrZ), Sn%inwd 21% 
buli busanso bwa ngalo. | i pol 3gGENi 33 1§3 pros 


& 4 4“ 4 
14. Ekyo lwa kubanga baawakanya Allah 3x8 S3455abu SG bas yous 
ne Mutume we. Era oyo awakanya Allah ne 7 4 a3 %n?P $32b anita dos 


Mutume we, amanye nti mazima Allah ad | a oe Ss 
mukakali mu kubonereza. omeee) 135 ~~ 
” Ante a 

15. Bwe kityo ekibonerezo mukirozeeko; era oS. pelt ay 3 845 43 peal 
ddala abatakkiriza be balifuna ekibonerezo < G oe 3 o 
ky’omuliro. Oph lene 
“9 4 ee) atv 

16. Abange mmwe abakkiriza, bwe 2% oH i$ yA S235 


$421 O23 , 
musisinkananga abatakkiriza nga bali mu : 3 9 64 4k ingtCone % 
kikwekweeto, kale temubalaganga enkoona. os yy WS eas Sj 4.5 


17. Era yenna mu mmwe mu kiseera ekyo yeu 
alibalaga enkoona—okuggyako nga akyuuka “3 Ste ds a Zuee y 37 JGxi 
kwetegekera kulwaana oba okwegattaku *™ ed 2 
kibinja kya banne—aliba yereetedde 4 eggs 45 9125 gol 3 thy 
obusungu obuva eri Allah, n’obutuulo bwe pe * 
Jahannamu; era obwo bwe buddo obubi @ 
ennyo. 

18. Kale si mmwe mwabatta, naye Allah 3 
y eyabatta. Era si ggwe wakasuka awo bwe 


i 
E 
k 
r 


Essuula 8 


AL-ANFAL 


Juzu 9 





wakasuka, naye Allah y’eyakasuka, olwo 
alyooke agezese abakkiriza okugezesa 
okulungi okuva gy’ali. Mazima Allah 
y Awulira byonna, ye Mumanyi wa byonna. 


19. Bwe kityo nno Allah y’ayenjebula 
entegeka y’abatakkiriza. 


20. Obanga munoonya kusalawo, mazima 
okusalawo kwamala okubatuukako. Naye 
bwe munaabonerera, ekyo ky’ekisinga 
obulungi gye muli. Naye bwe munaddira, 
naffe tunaddira era eggye lyammwe terijja 
kubagasa n’akatono ne bwe linaaba ddene 
litya; era mumanye nti ddala Allah ali wamu 
n’abakkiriza. 

Ruku 3 

21. Abange mmwe abakkiriza, mugondere 
Allah n’Omutume we era temumukubanga 
amabega, so nga muwulira. 


22.Era temuba ng’abo abagamba nti: 
Tuwulidde, so nga tebawulira. 


23. Mazima ebisolo ebisingira ddala obubi 
mu maaso ga Allah, be baggavu b’amatu, 
bakasiru, abo abatakozesa magezi. 


24. Era singa Allah yamanya nti balimu 
akalungi, mazima yaalibawulizza. Naye ne bwe 
yaalibawulizza, era baalyeekyuusizza, 
nebatafaayo. 

25. Abange mmwe abakkiriza, mwanukule 
Allah n’Omubaka nga abakoowodde eri 
ebyo ebibawa obulamu, era mumanye nti 
ddala Allah yeekiise wakati w’omuntu 
n’omutima gwe, era nti ddala gy’ali gye 
mulikung’ aanyizibwa. 


26. Era mwekuume ekibonyobonyo ekitaliko- 
ma kw’abo aboononyi bokka abali mu mmwe. 
Era mumanye nti ddala Allah mukakali nnyo 
mu kubonereza. 


27. Era mujjukire nga bwe muwali 
ab’omuswaaba nga mmwe mugayirirwa mu 
nsi nga mutya abantu okubakwakkula. Kale 
Allah n’abawa obuddukiro era n’abawagira 
n’obuyambi bwe era n’abagabula ku birungi, 
mulyooke mwebaze. 


oR 


Sl3 2d25 Ey Sande’ 5 > 
sos] in 5 5 
fet ab opin sy 


vy 
4,2 


ai | 
4, Sie 


? 
Li Alc 


OA a 
ee bs 3 abi Ss 
75 30% 

53315 sh SO5.5) 


a 
°i¢ 5 OSS 535 195585 


ee dud 
\ Laopsad Yor 
ry 467 A On WIS Ame ws % 

SGI G19 RSH SETS BS 


A 


BG 
hgh 


Oo) 37543 AS 5 


> 
fe 
aN 
A 
WA 


@ 

€\ 

Is 
NX 

y 


> 
is er 
_ 


Ca 
ek 


> 
X 
A 


4 
eA Kees l§ AS ght ab ae 
% “a 
\§ 


non wo avs a 
OS 5-2 poe ph Sissi eiass 


E 
wA 


Juzu 9 AL-ANFAL Essuula 8 





L ' rn. % aye 
28. Abange mmwe abakkiriza, temuku- 3 @4s\1 5585 Vigil RAG 
mpanyanga Allah n’Omubaka we wadde ,2.4 4 wi iio weaniee ju Sy 
temukumpanyanga okusigirwa kwammwe nga 1 > pdteol 195 s25 9 ge 


mugenderedde. OS 36-155 
29. Era mumanye nti ddala eby’obugagga ay 4 73 3 SES ZSI SS 
- Vo 4 
an) 


bwammwe n’abaana bammwe kigezo era % | 40% fan, 

mumanye nti ddala eri Allah y’eri empeera >> mets Gl Ol SPA 

ensukkirivu. @s RE K 
Ruku 4 i aa 


“4 2 

30. Abange mmwe abakkiriza, bwe muna- 745\4 ght WL gc \On L434 Le 
atya Allah, ajja kubateerawo ekyawula era 4 7) ow LGC oP Rae oe 
abasanguleko n’ebibi byammwe, nate pbaSs AE SCC 5s eS NA? 
abasonyiwe. Anti Allah ye Nannyini mikisa 5+ 


emisuffu. casas ‘ 

Oey 351 dais \ Sa 

a, & 4 Bi gil gt 

31. Era jjukira nga abatakkiriza bwe 5552 O31 ely ji 319 
baakwekobera okukusiba oba okukutta oba ,,0 4,,424, 29 Zyrh . 

okukuwang’angusa. Kale beekobanga nga 9! sii, 91 4 ae 


ne Allah yeekoba. Naye Allah y’asinga ib V2 353 5534555.) 54 AY 


abeekobi bonna. Pe 


OS4 6 GiijAS abi 3 
\ 


\ q se 4.9 

32. Era bwe basomerwa Aya zaffe, bagamba ee G Gat PGthe QRS b)5 

nti: Tumaze okuwulira. Naye bwe tuba 4¢ ; CLAS 2 42 a9 (ea oe % 
% 


twagadde, ddala naffe tuyinza okwogera 


Ps 2, 
ebiringa ebyo. Bino si birala wabula ngero 43. (47 v {Vad Sto tie 

’ #8 % 
z’ abedda. Qos is aS 


ga a o 
33. Era jjukira nga bwe baagamba nti: Ayi Keo dee ii 515 
Allah, obanga ddala gano ge mazima agava ,, a * 
gy’oli, kale tuyiweeko amayinja okuva mu 34- ie 4 A By 
ggulu oba tuleetere ekibonerezo ekirumya. Gish) gigs 4 o335 GU 


a 
w g o 
34. Naye Allah teyaalibabonerezza nga 19 »€4 24) Ze | & is G 5 
naawe oli mu bo, era Allah teyaalibabonere- w Pita Goukas 
zza_ng’ate eno basaba okusonyiyibwa. Re 


1 w %. o 
35. Naye kati balina ki Allah ky’anaava 34&%4 2b) 367342 Ws G3 
tababonereza ng'ate baziyiza n’abantu eri se% nat, 202% soa 
Omuzigiti Omutukuvu so nga si be bakuumi | pe | ae 
ba gwo? Naye abakuumi ba gwo abatuufu x, \ 
si balala wabula be bo abatya Allah. Naye “707 Te EU od oo 
abasinga obungi mu bo tebamanyi. YY p> | 38 3 w Zito! 


oles 
<i7j> 


Essuula 8 


AL-ANFAL 


Juzu 10 





36. Era essaala yaabwe awali Enju 
Entukuvu teyali kirala, wabula kwali kufuuwa 
mpa na kukuba mu ngalo. Kale muloze ku 
kibonerezo olw’ebyo bye mutakkiriza. 


37. Mazima abo abatakkiriza batoola 
eby’obugagga bwabwe balyooke baziyize 
abantu eri ekkubo lya Allah. Kale bajja 
kweyongera okubitoola naye oluvannyuma 
bijja kuba eky’okwejjusa gye bali, nate era 
bawangulwe. Era abo abeerema, mu muliro 
mwe balikung’ aanyirizibwa, 


38. Allah alyooke ayawule ekibi ku kirungi 
era alyooke asse ane ekimu ku kinnaakyo, 
kale abituume wamu byonna; olwo abakasuke 
mu muliro. Abo nno be b’okufaafaaganirwa. 


Ruku 5 

39. Gamba abo abatakkiriza nti bwe banaa- 
lekera awo, bajja kusonyiyibwa ebyo 
ebyayita. Naye bwe baliddira, kale mazima 
eky’okulabirako kyamala okubaawoeky’ abaa- 
basooka. 

40. Era mubalwanyise okutuusa lwe wataliba- 
wo kutulugunya kwonna, olwo eddiini yonna 
ebeerewo ku lwa Allah. Naye bwe 
baneekomako, kale mazima bye bakola Allah 
abiraba. 

41. Era bwe beekyusanga, kale mumanye 
nti ddala Allah ye Mukuumi wammwe. Anti 
si Mukuumi ggero, era si Muyambi ggero! 


Juzu 10 


42. Era mumanye nti ekintu kyonna kye 
muba mufunye ng’omunyago, ddala 
ekitundu kya kyo ekyokutaano kya Allah, 
n’Omubaka, n’ababe, ne bamulekwa, 
n’abankuseere, n’omutambuze, bwe muba 
nga mukkiriza Allah n’ebyo bye 
twabikkulira Omuweereza waffe ku lunaku 
lw’ okwawulawo — olunaku amagye abiri 
lwe gaasisinkana — era Allah ye 
w Obuyinza ku buli kimu. 


43. Awo bwe mwali ku lubalama 
lw’ekiwonvu olw’emitala w’eno nga bo bali 


$ noi FR pn DIAL A (4 (4 
Vigdliite sds te sles 
tae, Bel eG 4 Z 
So 351155555185 e871, 

Qo 33b43 RANAC 


BAS S275 Sag S255 O85 Fibs 
G35 Baits ae Le BI ap 


as { Sp git es peat hé Oss 33 
iis SyHAS SFist 
@ospbez 
3 hl Os Et 3h Ise Vege. 
Z ped bé e z a5 ELAS IASG, 
A eret 639545 
3 a42535 Stem 


Oo snd pe BS si ches 


E 


37 Sy 2553 © © tS 3 RS Be Be 3(33 
nw ee 
ve oobi ak 38 


mA 


B1% 
ef oslessabiéh 
e % eae a® ro a 
4h or Tei \V55 D1 3 
Ae va " ne ae A 
S53 3 S31 SS SHY 
gn 6% 
Orie! 
ah ne pant (oBe (RITA 
eG &4 stage COT gelel3 
. ¢ Si26 092% “4% 
F513 dst 5) 3 Anes oho 
a a 1, a Nea a 
5 ASS argis opi 
ae $i ae OLY heyas| gil 
and Mm 
SY Gyre nS SE CS PIG sab 
4 7 Zo one ne? 
5 gts) $l 540 \ 


mre & 
Sir 2 Jo getn 
ay won ph 4s4 a 
2 3 C551 Bia wl >| 


qui> 


Juzu 10 


AL-ANFAL 


Essuula 8 





ku lubalama Iw'emitala w’eri, nga entwala 
y abatambuze eri wansi wammwe. Era ne 
bwe mwaliragaanye, ddala mwalyawukanye Y 
ku kiseera ekyalagaanyizibwa. Naye ekyo 
kyakolwa, Allah alyooke atuukirize ensonga 
eyali esaliddwawo; oyo eyazikirira alyooke 4333 
azikiririre ddala olw’obubonero obw’olwaatu, * 
n’oyo eyalama alyooke alamire ddala 
olw’ obubonero obw’ olwaatu. Era ddala Allah 
y Awulira byonna, Omumanyi wa byonna. 


44. Era jjukira nga Allah bwe yabakulaga 
mu kirooto kyo nga batono. So singa 
yabakulaga nga bangi, mazima mwaliterebu- 
se era ddala mwalitotooganye ku nsonga; 
naye Allah mmwe yabawonya. Mazima Ye + 
y’amanyi ebiri mu bifuba. 


45. Era jjukira nga bwe yababalaga awo nga 
musisinkanye mu_nsiike nga Paton mu 
maaso gammwe, ate nammwe n’abatoniya mu 
maaso gaabwe, olwo Allah alyooke atuukirize 
ensonga eyali esaliddwawo. Era eri Allah 
ensonga zonna gye zizzibwa. 


Ruku 6 
46. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
musisinkananga n’eggye ly’abalabe, kale 
munyweranga nnyo era mujjukiranga nnyo 
Allah, mulyooke muganyulwe. 


47. Era mugondere Allah n’Omubaka we 
era temutotoogananga, si kulwa nga 
muyenjebuka nemuggwamu endasi zammwe. 
Era mugumiikirizanga. Mazima Allah ali wamu 


n’abagumiikiriza. 


48. Era temubanga ng’abo abaafuluma mu 
maka gaabwe nga beewaana olw’ebikolwa 
byabwe n’okulabwa abantu era nebeekiika 
ne mu kkubo lya Allah. Era byonna bye 
bakola Allah abyetoolodde. 


49. Era mujjukire nga Sitaani bwe 
yabalungiyiza ebikolwa byabwe n’agamba 
nti: Olwa leero tewali yenna mu_ bantu 
anaabawangula, era ddala nze mudduukirize 
wammwe. Naye amagye gombiriri bwe ~, 
gaayolekagana, Sitaani neyekyuusiza ku 
bisinziiro bye, n’agamba nti: Nze mmwe 
mbebenguddeko. Mazima nze ndaba mmwe 


$353) 


C2 5515 os path $558 83 
A Yn en ‘a 

ob sabes 35 33E(% spate 

Sips atdoOs se) 

Aisi GE Z\f¢ SF ey, ia S5aks 

ee sisi beGot was$ 


@ ALLE Abe ts 


AS e Geers Cyl 
6 AlaS le 405i Is 
fide $05,835 

©) sib sedessy 


ve 


24 - 
G sheksl SAA SAS | S| 3 
A nA ae pn IML gS 4 1% Sf 
na seley pyres: \ 


Zane th 
; Ooss 
Z a 4 
325 CFS 35 5.85 § ahs il gAabi 3 
W854 15 8843) OS As DaS5 535) of $555 
2 0 3 ‘ 4 
@ory-aias abi o} 
ne BY Bnd 
os 13455 eye y Ss 
4 
055253 Guz G13 ish Baye 
Sgicss K, Ahi 5 sgh days GF 
6 
Obins 
a4 


5 ps Ceat bbs hu 245085 815 

4 % 
Sus lUiGe 4% Pris ES JSG 
PE FES oH 5658745 $5 cy 


—_ 2 ‘ 

ae Ru GR ae 165 awe al 

53X23 5G 3 Gy IG santas de 
my 


Aans 


ig> 


_(R0° 


Essuula 8 AL-ANFAL Juzu 10 





kye mutalaba. Mazima nze ntya nnyo Allah. Oy SZ | 
Era Allah mukakali mu kubonereza. : 
Ruku 7 ai 4 QP ian 2B 


50, Era mujjukire nga bannanfuusi n’abo & Si3t1 5 Sheard Spaz by 

abalina obulwadde mu mitima gyabwe bwe - 2 ~ é 

baagamba nti: Bano eddiini yaabwe 9» At. 3 2) 
s 4 4 

yababuzaabuza. Naye oyo eyeesiga Allah, * 5.4 24), G13 gh je oe OF 


amanye nti ddala Allah ye Luwangula, Gia 
Omugezi ennyo. ©ASs 


oe © Sogn, NS of 
51. Era singa olaba awo nga ba malayika '\33h& 323) GEE S16» 33 
bafiisa abo abatakkiriza nga bakuba obwenyi 2 


bwabwe n’amabega gaabwe nga BS Rg oe Ps. py oeeiad 
babagamba nti: Muloze ku kibonerezo Quine 13353 57 BASE >! 
ky’ okubengeya! ©) 54. SS | 


52. Ekyo Iwa nsonga y’ebyo emikono 441815 
gyammwe bye gyakulembeza era mumanye 

nti ddala Allah si mulyazaamaanyi eri 
abaweereza be . 7 oo. 
53. Embeera yaabwe efaanana n’embeera 0? © ; 
y’abantu ba Farawo  n’abo abaabasooka 44.) 244.26 abigdl 
abaagaana obubonero bwa Allah, kale Allah roa he 
n’ababonereza olw’ebibi byabwe. Mazima X28 G gs AL 1 ol b amd 55 
Allah wa maanyi nnyo, Mukakali mu 7 4 
kubonereza. Ory a)! 


54. Ekyo nno Iwakuba nti mazima Allah 6423 As E15 oS Zu | oy es 


tayinza kukyuusa kyengera ky’awadde bantu, ~ ,» gue a te  m& Ne (ooo 
okutuusa nga bo bennyini be bakyuusizza G 199 Pa. aati a> - = 
embeera yaabwe. Era nti ddala Allah GDPALE Abies 21015 Ry bs uy 
y Awulira byonna, y’Amanyi byonna. 2 


.. : 4 » 3 na% 
55. Embeera yaabwe efaanana n’embeera O% Ot 1 91 & ey J! wir 
y abantu ba Farawo n’abo abaabakulembera , « eth nrtY , on § 
abaalimbisa obubonero bwa Mukama “~7> aby ST ang 
waabwe, kale netubazikiriza olw’ebibi $<? $ Say, sgrdia 


byabwe era netusaanyawo abantu ba is ne ee $5 Sai hh 
Fardwo, anti bonna baali boonoonefu. 155 63375 5253! 
4 co Bey ths 
56. Mazima say ir ieee _ obubi S231 abt er Y S54 a oy 
mu maaso ga , be bantu abatasiima. Bent Senet note 
N’olwekyo abo si baakukkiriza, OS pe Vass 5556 


57. Be bo be walagaana nabon’oluvannyuma & pokig ee poi $4Gh i 


buli mulundi nebamenya endagaano yaabwe ~, 2% .7, »2uZeXZ nan Pane 
era nebatatya Allah. FAUNA 9§ OS Gaede 


nw a % agi, n 39% $h5 (515 
58. Kale bwe musisinkananga nabo mu >} +}! A ABARAT Ls} 
lutalo, mukangisenga nabo abo abali ,4.,%% 7, 5 25254 (% nhs ’ 
emabega waabwe, balyooke beddemu. O34 cee 


ig> 


Juzu 10 


59. Era bw’ otyanga obukumpanya bw’ abantu 
be wakola nabo endagaano, kale basuulire 
endagaano yaabwe, olwo mubeere kyenkanyi. 
Mazima Allah tayagala bakumpanya. 

Ruku 8 

60. Era abo abatakkiriza baleme kulowooza 
nti bayise ku Allah. Mazima tebayinza 
kulemesa Allah. 


61. Era mubeetegekere nga bwe musobola 
n’ebyokulwanyisa eby’amaanyi n’okusiba 
embalaasi ku nsalo mutiise nazo abalabe ba 
Allah n’abalabe bammwe n’abalala abali 
ebbali w’abo. Mmwe temubamanyi naye 
Allah abamanyi. Era kyonna kye mutoola 
mu kkubo lya Allah, kiribasasulwa mu 
bujjuvu era temuliryazaamaanyizibwa. 


62. Naye bwe boolekeranga eri emirembe, 
kale naawe yolekera gye giri, naye weesige 
Allah. Mazima Ye y’Awulira byonna, 
y’ Amanyi byonna. 


63. Era bwe baliba nga bagenderera 
kukubuzaabuza, kale totya, mazima Allah 
akumala. Anti y’eyakuwagira n’obuyambi 
bwe n’abakkiriza; 


64.Era n’assa okwagalana wakati 

w’emitima gyabwe. Ggwe ne bwe waalitodde 
ebiri mu nsi byonna, tewaalitadde 
kwagalana wakati wa mitima gyabwe, naye | 
Allah yassa okwagalana wakati waabwe. 
Ddala Ye ye Luwangula, Omugezi ennyo. 


65. Owange ggwe Nabbi, Allah akumala 
nnyo ggwen’abo abakugoberera mu bakkiriza. 


Ruku 9 

66. Owange ggwe Nabbi, kubiriza 
abakkiriza ku kulwana. Kuba abammwe bwe 
banaabanga amakumi abiri nga bagumiikiriza, 
banaawangulanga ebikumi bibiri eby’abata- 
kkiriza. Ate abammwe_ bwe banaabanga 
ekikumi, banaawangulanga olukumi Iw’abo 
abatakkriza, olw’okubanga bo be bantu 
abatategeera. 


AL-ANFAL 


Essuula 8 


15Gs 2350053 GiGi 5 
4 


a 
neoe Tit 
: 


Ae % A 4 
bl gE 5552 ot | GAS 3 
» ue 


ces ee) 


' 
Z o w 


o G4 3) $ a ESLE 5 gh) 

ast 7 BAS Alas J x Badd 

Bo Sr hgBGs » pases 

053 Saba S 5% sh ies 
OG 544145 


5 Gigéats gléu pAtS On 
gn Bi oP 74% eb Ae 9b ye 
Abeoaind| 4 a5) b dbl fF Nos 
@AS)1 
BG Jes 85 of 44,3 O15 
ae : 
23337 C5551 4h. Ab cS Laes 
yogn Bot 4 ng 
ee 
ae Sg hott 
1 (f tom ay 


oe oR Sasiidn Spay 
@ i S453 mae 
sedigts da sgns Sell 
Obie 


52 hpssieys Qual 
Bip he X33 ¢ oS! oy. G Gal 
15 r ght i SFL ig 25 533 5 i 

BST | Bit 43u kis ok 
J 455 2450 13456 ot 


O6s4iis cqair 


qu> 





Essuula 8 AL-ANFAL Juzu 10 
In rf 
67. Kaakano Allah abawewuddeko obuzito, a DbE 3 5S Z oo Bost 
kuba amanyi nga waliwo obunafu mu mmwe. % 41 4 ,%%u G 4 X53 ; 
Kale kati abammwe bwe baba ekikumi nga al 4 . oF copia z wie 
bagumiikiriza, bajjakuwangula ebikumi bibiri; \ 37 ih el. 132 45 4 aH Cs 
ate abammwe bwe banaabanga olukumi, bajja note Se Le ak ta UE 
kuwangula enkumi bbiri olw’okulagira kwa Ga! 'So3%<2 as ia 


Allah. Era Allah ali wamu n’abagumiikiriza. 


68. Tekisaanira eri Mutume okuba 
n’abawambe, okutuusa nga alwanye olutalo 
mu nsi. Mmwe mwagala kufuna bintu bya 
nsi, naye Allah ayagala mufune byankomerero. 
Era Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. 


69. Singa tekwali kulagira okwava eri Allah 
okwakulembera,mazima mwalituukiddwako 
ekibonerezo ekisuffu olw’ebyo bye 
mwatwala. 

70. Kale mulye kw’ebyo bye muba 
muwambye ebikkirizibwa, ebiroongoofu, era 
mutye Allah. Mazima Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 

Ruku 10 

71. Owange ggwe Nabbi, gamba abo 
abawambe abali mu mikono gyammwe nti: 
Allah bw’anaamanya nga mu mitima 
gyammwe mulimu akalungi, ajja kubawa 
ebisinga ne kw’ebyo ebyabaggyibwako, era 
abasonyiwe. Anti Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 

72. Naye bwe baliba nga bagenderera 
kukwefuulira, kale n’olubereberye 
beefuulira Allah, naye n’abanafuya. Era 
Allah ye Mumanyi ennyo, Omugezi ennyo. 


73. Mazima abo abakkiriza era nebasenguka 
ne batakabana n’ebyobugagga bwabwe 
n’emyoyo gyabwe mu kkubo lya Allah, 
n’abo abaawa obubudamo n’obuyambi, 
abo be b’emikwano eri bokka na bokka. Naye 
abo abakkiriza naye nebatasenguka, mmwe 
temuvunaanyizibwa ku kukuumwa kwabwe 
n’akatono, okutuusa nga nabo basenguse. 
Naye bwe babasabanga obuyambi ku 
bikwata ku ddiini, olwo muteekwa 
okuyamba, okuggyako nga kiri ku bantu 
nega wakati wammwe nabo waliwo 
endagaano. Era bye mukola Allah abiraba. 


ee 2343 a 


235 


ss Fest 


i sat % 
an Ra ye 
fi» 3§ ats iSisais 


Seri Godse Silay 
KpBoa Leto esis 


Ss 4 sFS uw ho Zn Muth eg 

BSR Sg NSS Ste ES 

DF n2% 4 o tyes 

@ Sie) ) §ae 2b 15.5) 56555 
4 an? . fs A 4 a 

oe re 
\ 

ait ah iS s424 6X15 AUS drs ahs 


ns 
Caps 
ar 


<<] 
p 
“ 
“ 
¥s 
= 
Ce 


XN 
2 
—A UN 


‘ 
ws & 
rts Ca 


v 
Lev 
> 
A 
X 
Xe 
Ca 
Lev 
\ Lg 
“wt 
\ Ww 
‘a 
wb 
> Br 


6 


e 


G* «4 2554 9 aw 
Orield lasts 3.5 Gy 


ig> 


Juzu 10 AL-ANFAL Essuula 8 


74. Era n’abo abatakkiriza ba mikwano eri 

bokka na bokka. Bye tugambye bwe 
mutaabikole, wajja kubaawo okubonaa- 
bona n’obutabanguko obunene mu nsi. 


75. Naye abo abakkiriza nebasenguka era ne- 
batakabana mu kkubo lya Allah, n'abo 
abaawa obubudamu era nebayamba, abo be 
bakkiriza ab’amazima. Balifuna okuso- 
nyiyibwa n’okugabulwa okw’ekitiibwa. 


76. Era n’abo abanakkiriza oluvannyuma 
nebasenguka era nebatakabana awamu 
nammwe, kale nabo bali mu mmwe. Naye 
era ab’olulyo be bakulembezebwa ku 
bikwata ku busika bokka na bokka mu 
Kitabo kya Allah. Mazima Allah ye 
Mumanyi wa buli kimu. 


5G $455 be hei Sash s 
54 Xi, Blasyl aXaz B3aG 
pity OS Abbas ESTs 
gH 384 chy Sy psh i oS & 


Essuula 9 


Juzu 10 





AL-TAUBA 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 
fet Bs be 408 Tw nee § eed oe 
1. Kino ky’ ckirangiriro ky’okwejjeererackiva O233'1G) 23565 9gb\0285\54 
eri Allah ne Mutume we eri abo be mwali Aedes Re S35 See (s 
mulagaanye nabo mu _ benkanya Allah 2 2 aa a 
n ebirala. 6 one 2 en 4% 
¢<¢ 3 a4 Sm oth fn aFn 
2. Kale mutambuleko mu nsi emyezi ena, 9 J ; | 495) U2)! 4 ve . 
olwo mumanye nti temuyinza kulemesa Sy ANG} Pe 2iit peas 1 1 RUE 
Allah, era nti ddala Allah ye Muswaaza ~ ~ oh eh P On Gg Mig glk ee 
w’ abatakkiriza. Oz B pRB sR2 ab 1 Gi 
o 
4m pee hee hae 
3. Fra kunokwe kulangirira okuva eri Allah Ue GJ1 Gy435255 2b 1401515 
ne Mutume we eri abantu ku lunaku lwa gus bees 30 (24) od 31% 92 
Hijja enkulu, nti ddala Allah ne Mutume we Sere. oe = eet 
bejjeeredde eri abenkanya Allah n’ebirala. 345 ob » adhe) 9 LOA, 
Kale bwe munaabonerera, ekyo ky’ekisinga ~ 4 ,\¢,.2 4460 7 2 455% 23% 
obulungi gye muli; naye bwe muneekyuusa, ! . ae >) a a po 
olwo mumanye nti ddala mmwe temuyinza \& 53. gb\G ptt whe ASS \ 
kulemesa Allah. Era wa amawulire 7 2 ye Si 
g’ekibonerezo ekirumya eri abatakkiriza, Ost el SBu\5 ot 
4. Okuggyako abo be mwalagaana nabo os BS NaS i 2 3 5 5, Ys 


mw’abo abenkanya Allah _ n’ebirala 
n’oluvannyuma nebatabayiwa mu kyonna 
era ne batayamba mulala yenna ku mmwe. 
Kale abo mubatuukiririze endagaano yaabwe 
okutuusa ku kiseera kyabwe. Mazima Allah 
ayagala nnyo abeekuuma. 


5. Kale emyezi emitukuvu bwe giggwa- 
ngako, olwo mutte abenkanya Allah n’ebirala 
wonna wemubasanganga era mubawambe 
era mubazingize era mubateege buli 
awateegerwa. Naye bwe babonereranga era 
nebajjumbira essaala nebatoola zaka, olwo 
muve mu kkubo lyabwe. Mazima Allah ye 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 


6. Era yenna mu benkanya Allah n’ebirala 
bw’akusabanga obubudamo, kale omuwa- 
nga obubudamo asobole okuwulira 
ekigambo kya Allah; n’oluvannyuma 


poop nkhs 353 store, os 

setae 
Js BASE Agty | 5 
ee 


yn pIRZS 


I 2 Se 27° 41% 
ASS) HOE an B 
a ®, e a\% 
has Gio bah iG 
2 2 
a A Zz no 2 win 
3 Beds 3 4h - 
Bs ang sn 


B pas oui 5 Abs}os 
4% 14 26 na (% 
B gL Bsiig4 C53 age 


bypaslgershss Bi i353 
@4h> > 35 5hE ah 


3s 4% Si Ghe beste toys 
3 gui 3 12 eid, 6.3, 5S Sha 
sp as 545 oy Sys ssc let busi 


Juzu 10 AL-TAUBA Essuula 9 


4) 
omutuusanga mu kifo kye eky’emirembe. A 62455 55 & 
Ekyo lwa kubanga bo be bantu abatamanyi. © wey 

Ruku 2 24 


A 5 4 % 
7. Kiyinzika kitya eri Allah n’ eri Mutume we S ge SiS pool) & 33, 
okuba n’endagaano n’abenkanya Allah 24.4 & ~iaseen 2 Hue 
n’ebirala, okuggyako abo be mwalagaana Ot51 wy 4354) ei 5h! << S 
nabo awali Omuzigiti Omutukuvu? Kale \437,\}53) ppicliitc sss 
kasita baba abeesimbu gye muli, kale, 94 jasandn lt o 25 122 ($E5 
nammwe mubeere beesimbu gye bali. Mazima bes Jad ee G <9 ie , ¢ 
Allah ayagala nnyo abakozi b’ebirungi. OOABA2I | S541} 


42 6 % A . 4 
8. Watya nga be babawangudde? Olwo baba pees 539 She 155425 5 3 Ase 
2 z 3s 


a> > 


tebayinza nakufa ku nkolagana yaluganda , 24,25€%4¢.9%& 

wadde endagaano eziri wakati wammwe. ABS See sYov ASHE 
Babasanyusa n’emimwa gyabwe, naye 3 73 43335 al 5 a \5-5 4 
emitima gyabwe tegikkiriza; era abasinga Bg AI ho ng galt 
obungi mu bo bamenyi ba mateeka. OS Fey ss | 


g § . 
9. Bawaanyisa Aya za Allah mu muwendo Sw5 433 pany) eb S55) 
omutono era nebeekiika ne mu kkubo lye. ‘ ho 
Mazima abo bibi nnyo bye bakola. 


10. Tebafa ku nkolagana ya luganda wadde 5,42% 33 $4, 503.6 5 579 
ku ndagaano ezikwata ku mukkiriza. Era abo Rib: Ag Dh pP al 
be basussi b’ekigero. OOS Sa21 pm Els) 91 


11. Naye bwe babonereranga nebajjumbira 3 > : 
essaala nebatoola zaka, olwo baba baganda ¢ , o343)4 334268 e545 
bammwe mu ddiini. Era tuttottola okulabula 7 HED NG ey le 


< Son a n% ww! \ w “ae 
eri abantu abategeera. OO F443 4 GY Cet 
~ 


ng , eo 7 24 a? nee fn 
12. Naye bwe bamenyanga ebirayiro byabwe 2 OF rh Gai Ppa Oy 
oluvannyuma Iw’okulagaana kwabwe era pete B \piab > ad>45 


o 
nebasekeeterera eddiini yammwe, olwo 0 phy 82% S84 TR ES 
mulwanyise abakulembeze b’abatakkiriza ostya25 ppt aa Gs 
kuba ddala tebakuuma birayiro byabwe, 6 54535 pals yaa 
balyooke beekomeko. @e a 


n 3% Mak Bo neon wade 
13. Abaffe, temuulwanyise bantu abaame- 245271) Sasl% BoE ys 


nya ebirayiro byabwe era nebamalirira , » ¢ ,a5% mas rags 
n’okugoba Omubaka ng’ate be baabasoso- » 3 Osa! 7% \-> a semi? 
nkereza ne ku mulundi ogwasooka? Abaffe, _, 94.4% “1 RS 547 aé $24.5 


mubatya? Naye nno Allah gwe musaana 74 $* *3e : n : 
i a a as 8 anu cfpow “ 
ihe bwe muba ngaddalamuli 4% Z Ss \s Zo as (A556 


1 

3 » 3 Far J w(% 

14. Mubalwanyise, Allah ababonereze #4! M™@4>-23 AD 3 
n'emikono gyammwe era abaswaaze, nate nZ.0 2te<0 ,s 295 2 €3 GL 
2 P&S O42, 9 DB YP, 9 ly 

mmwe abayambe ku bo era akkakkanye *, ee ee Poe y 

Bog ; wie ‘ Ae: D pean 2, ALA 

emitima gy’abantu abakkiriza; Ob442 544555 SURE gts 


Essuula 9 AL-TAUBA 


15.Era aggye ekiruyi ku mitima gyabwe. 
Naye Allah addiramu oyo gw’ aba asiimye. 
Era Allah ye Mumanyi wa byonna, Omugezi 
ennyo. 


16. Abaffe, mulowooza nti mujja kulekebwa 
awo nga Allah tamanyisizza abo abanyiikivu 
mu mmwe era abatatwala mulala yenna 
okuba enfiirabulago ebbali wa Allah ne 
Mutume we wadde abakkiriza? Era bye 
mukola, Allah abitegeera. 


Ruku 3 
17. Si kituufu eri abenkanya Allah n’ebirala 
okulabirira emizigiti gya Allah nga nabo 
bennyini beekakasako obutakkiriza. Abo 
ebikolwa byabwe byafaafaagana, era mu 
muliro mwe balibeera. 


18. Mu butuufu alabirira emizigiti gya 
Allah y’oyo akkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero era n’ajjumbira essaala 
n’atoola zaka n’atatya mulala yenna 
okuggyako Allah; kale abo be basaana 
okubeera mu balung’ amu. 


19. Abaffe, mukitwala nti okunywesa 
abalamazi n’okulabirira) Omuzigiti 
Omutukuvu kyenkana n’oli akkiriza Allah 
n’olunaku Iw’enkomerero eranga atakabana 
ne mu kkubo lya Allah? Tebayinza kwenka- 
nankana mu maaso ga Allah. Era Allah 
talung’amya bantu boonoonefu. 


20. Abo abakkiriza era nebasenguka ku Iwa 
Allah nebatakabana mu kkubo lya Allah 
n’ebyobugagga bwabwe n’emyoyo gyabwe, 
be basinga obusukkirivu mu madaala mu 
maaso ga Allah. Era abo be bawanguzi. 


21. Mukama waabwe abawa amawulire 
ag’essanyu ag’okusaasira okuva gy’ali 
n’okusiima ne Janna zebalifuniramu essanyu 
erijjuvu ely’ olubeerera. 

22,.Omwo mwe balibeera emirembe 
n’emirembe. Mazima eri Allah y’eri empeera 
ensuffu. 


Ae 4 fn r2h fant 34 
FRG 3 Sg 5S Bike ae 29 
Sie ay 5 21BG &4 Je abi 


awe 


ds 3358 251 S15 SS 
i Kot aby Adio ab I, 
Co ARM A 
Ge 2 viet ® Lapa 
BGs 3 xleh Ss, srlesi 
3 gbly 31 OF 255 pgs) 
H% &+8G Bypb Vl 34h 
0 Aland 


Yel Saglsi Sie GFE Ya ght 

Ooh gph ssB sate 42. 
3.1545(% 3 isl S351 
Aasigcl, highs sha 
ba \SeA soe Bet dg wil 

OOH) ZA aBS'S 
5 aby ask, Baas BAB 


Soe Shas Gas 225 ghs 5 y15b, 


Oss 

a i‘ 1 4, 4 ~ aie ‘ 
Sibg biG) S514 43 G8 tS 
Gn yr GF nw 

Oa Se 41 


a> 


ok 


Juzu 10 AL-TAUBA Essuula 9 





23, Abange mmwe abakkiriza, ae 19 
bakitammwe ne baganda bammwe okuba ne Ah ww wer 
ab’emikwano, bwe baba nga basinga 9} z\4y {3 $3) 9 22751 


kwagala butakkiriza okusinga ku bukkiriza. ve nat 4A er heen 
Kalen mu mmwe alibafula ab’emikwa- ©*3+9 24) \GE5 \ peut \ 
no, kale abo be bakyaamu. 22 BI x) aia nZ_f 43 45-58 


G\ 
ge A 
> SS 
Ge 
yo = 


Ur —- 
i 

‘$ 

rv 


- 


— 

A ENAn 
24. Gamba nti: Obanga ba kitammwe, p= (3313 3 
n’abaana bammwe, ne baganda bammwe, xs; Lis, 3 Tay 


—N\ 
XN 

2 
Yo 
No 

XN 
"2 


ne bakyala bammwe, n’abekika kyammwe, ¢ 7 Oto Kp Pt oSh OF ity 

n’ebyobugagga bye mwafuna, n’ebyobusuu- las 2 G jos b J\5213 

buzi bye mutya okudiba kwa byo, n’amaka [44,24 °$5 ¢) 25(asi 2%6 23 4 

ge musanyukira ennyo, bye mwagala ennyo Si » eas 9 a 3 Bee 

okusinga Allah ne Mutume we n’okutaka- 2 Ss 3a3325 Sob\e 8 SS ET 

bana mu kkubo lye, kale mulindirire okutuusa ails -_ ind G-S4 C3 

Allah lw’ alireeta okusalawo kwe. Naye Allah oD, (Gem | GAO ha oe 

tal & hy hal rer no SP ds gy oT 

ung’amya bantu bajeemu. DRG a7 VY abl 3 p50 4 

Phi ge CN 
Oda! & 
; Ruku 4 : yiseake Zor pw 5A, hn On 4 

25. Mazima Allah abayambye mu malwaniro “$ ASS0-b 192.3441 35% S25 3 

mangi, ne ku lunaku lw’e Hunaini awo bwe ,2 2424 Mase net yy 249 ont 

mweyinula olw’obungi bwammwe naye PRINS Shion a 

> : ae . a S(4 %1O~,% Mtoe kei 

nebutabagasa n’akatono, n’ensi n’ebafundi- = (3 9 eh oe 

rira, so nga yali ngazi; n’oluvannyuma a3 8525 fe a5 Aast- 

mwakyuuka nemudda emabega. 25 08,8 oe 

‘ o 4 - 3 nwo wo & 

S$ 68% «A “ 9 2% Camry 

26. Oluvannyuma Allah yassa obutebe- GF aieSe abl UI wa 

ta 


nkevu bwe ku Mubaka we ne ku bakkiriza, 
n’assa n’amagye ge mutaalaba, n’abonereza a ‘ ; 
abo abatakkiriza. Era eyo y’empeera S831 52356 $5545 13523 


a 
—N\ 
VN 

A 
= 

f 
v 

> 

§ 

te 
N VN 

t 

> 

‘te 
YN 


’abatakkiriza. nab ope Le nee 
: @& Bod 1215 424335113542 
\e 4 7 aw 4 pe I naw ® 4, 
27. Nate oluvannyuma lw’ebyo, Allah Y& —)5 a3 woah |S an 
Bas ate a ied me 
aliddiramu oyo gw’aliba asiimye. Era Allah @h3, a5 Soh airy Sez 43 ng 


ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
on riot jo, aeoion, Big 
28. Abange mmwe abakkiriza, mazima © yi si IF OLS GG 


abenkanya Allah n’ebirala kyenyinyalwa. 4$\723) 4 di 48543 . 65% 
Kale tebasembereranga Omuzigiti oa ig on =n 
Omutukuvu oluvannyuma lw’omwaka ALS shbS 571i dye lS5 55 
gwabwe guno. Bwe mubanga mutya bwavu, , 
kale mangu nnyo Allah ajja kubagaggawaza OL oe aos 
okuva mu mikisa gye, bw’aliba nga @LLS4 S212 a Bias 
ayagadde. Mazima Allah ye Mumanyi wa ° 7 7 


byonna, Omugezi ennyo. 


‘ 


4 A Z A») 4Ane% 
eA 3, ee 
25 Ge Z| ahh, 


~ 


Essuula 9 AL-TAUBA Juzu 10 





L 4 5 a, % 2 = 
29. Mulwanyise abo abatakkiriza Allah gblySji254 Yd II 3G 
2 ; ‘ 


4 4 
wadde olunaku Iw’enkomerero, era abataziza ¢,» paces J 3 Y\ Peele %5 
ebyo Allah ne Mutume we bye baaziza, ar > 2 . fo Se 

sates mie ve 7 “ mH rea ANTES n 944 9 ae ee 
era abatakkiririza mu ddiini ey’amazima, © 94 34°99 d4 90 )9 ai Ay 


abava mw’abo abaaweebwa Ekitabo, , 2 , 
okutuusa lwe baliwa omusolo ku lwabwe y 2 ' 


< 8 rs See f 
n’omukono gwabwe era nga beetoowaze. & Ca) ob as RE GLE \ 
7 Longs (oe ee % 6¢ £ 
@S355 54595 & 
Ruku 5 \ 
a 3 4 2 n% Ss 


30. Era Abayudaaya bagamba nti ‘Uzairu 9 gis | ot ey 554551 5153 
mwana wa Allah, n’Abakulisitaayo bagamba boa an oh ow ih, 1 
nti Masihi mwana wa Allah. Okwo nno *#2!@*?! Hee Codie G 

1 


kwogera kwabwe n’emimwa gyabwe nga Op eigw ws ssh a 45 3 Zz 
bakopperera enjogera y’abo abatakkiriza “4,7 ~ 7 . ee pale 

ab’edda. Allah abakolimire! Abaffe, +J@3 Os 15555 oe! JE 

i ! Ayan rf ey cit 

bakyuusibwa_batya! ©é 53 B 37 24h 2466 
31. Baatwala abakungu baabwe ne bakabona a 37583 (535 5G 7154.85 
baabwe okuba ba katonda ebbali wa Allah, era pOOR EAS on ota ts ibn ae 
ne Masihi mutabani wa Maryamu naye bwe Pot SON Feed |3 gs 19> a2 
bamutwala, so nga tebalagirwanga okuggyako {4}, )78 5» ne Y ne SP we 
okusinza Omusnaibya Omu_ yekka. Teri Ly ibb4asy Vy deel G3 


X 
\ 


musinzibwa mulala okuggyako Ye yekka. Ye «41n5 42 2o\,9.,4. & 
Mutuukirivu nnyo kw’abo be benkanyankanya **s# +35 J, ad) ey m3 1d 
naye. O65 3 ( - 
* ae nd wh oe a K 
32. Kye bagenderera kwe kuzikiza obuta- | 3 + | £gb3 OT S3 Sh yt 
ngaavu bwa Allah n’emimwa gyabwe, naye 2 3 yin eit ep ote 
Allah takkiriza wabula ajjakutuukirizaobutanga- O81 VW) Qb1GK, 3-4 135 L 
avu bwe, newaakubadde nga abatakkiriza Crp ie Otolo 3g. & 
tebaagala. ©6534 15 53 25299 ohm, 
! 4 %n Nao ntnne 
33. Ye y’eyatuma Omutume we n’ obulung’a- Suns 4 a ga5 Bi 37 Os petres 
mu n’eddiini ey’amazima, alyooke agiwangu- 34 42 fo, gey act, 
zise eddiini endala zonna, newaakubadde nga Fe! - ye on oe = 
abenkanya Allah n’ebirala tebaagala. @S 4582515 eS Soa 4 
gn. « ~, ‘4 a & sivé~ 
34. Abange mmwe abakkiriza, mazimabangi VASS © L1G 1 S231 3 
mu basosodooti ne bakabona ddala balya ani 2 lef (Grd. geass 
ebintu by’abantu mu bulimba era nebeekiika SS we Gass oe 
ne mu kkubo lya Allah. Era n’aboabatuuma & 5 +233 g6 CS sls diget 


ezzaabu n’effeeza nebatazitoola mu kkubo 442. 6 Joa. ¢ ae 
lya Allah, kale bawe amawulire g’ekibonerezo Oso. on 5 13» gis ey ae 
ekirumya. 


a 
% at n% 1 ap On % 
35. Olunaku lwe biriyengerezebwa mu muliro DAD 6 Bs (aziz Rd D5 


gwa Jahannamu, olwo biryokesebwa mu ¢ » 320%24 5426.4, lends 
bwenvl (bwabwer ney anbiniai vaubwe. 2 os eee pp ys 5 Ba 


Juzu 10 


AL-TAUBA 





n’emigongo gyabwe, era baligambibwa nti: 
Bino by’ebyo bye mwetuumiranga mwekka, 
kale muloze kw’ ebyo bye mwatuumanga. 


36. Mazima omuwendo gw’ emyezieri Allah 
ginl emyezi kkumi n’ebiri okusinziira ku tteeka 
lya Allah okuva ku lunaku lwe yatonda 
eggulu n’ensi. Mu gyo mulimu ena emitukuvu. 
Eyo y’ enjigiriza ennesimbu. Kale temweryaza- 
amaanyanga mu gyo. Era mulwanyise 
abenkanya Allah n’ ebirala mwenna okufaanana 
nga bo bwe babalwanyisa bonna; era mumanye 
nti ddala Allah ali wamu n’abamutya. 


37. Mazimaokujjululajjulula omwezi omutukuvu 
kuba kwongera ku butakkiriza. Abo abatakkiriza 
babuzibwabuzibwa nakwo, nga bagukkiriza mu 
mwaka agumu ate mu mwaka omulala 
nebaguziza, balyooke babe nga abakkiriziganya 
n’embala y’ hes ron SB yatukuza; olwo 
ebyo Allah bye alyooke babifuule 
ebyakiatiaibwe Ebikolwa " byabwe ebibi 
byalungiyizibwa gye bali. Era Allah 
talung'amya bantu batakkiriza. 


Ruku 6 

38. Abange mmwe abakkiriza, mubadde ki ? 
Bwe mugambibwa nti mutabaale mu kkubo 
lya Allah, mugugubira ku ttaka? Abaffe, 
musiima bulamu bwa nsi_ okusinga 
obw’enkomerero? Naye nno omugaso 
gw’ensi kunkomerero guliba gwa muswaaba 
nnyo. 


39. Bwe mutaatabaale, Allah ajja kubabo- 
nereza n’ekibonerezo ekirumya era akyuuse 
aleeteyo abantu abatali nga mmwe, era 
temujja kumulumya n’akatono. Era Allah ye 
Musobozi wa buli kimu. 

40. Omubaka bwe mutaamuyambe, kale 
mujjukire nti era Allah y’eyamuyamba awo 
nga abatakkiriza bamugobye mu Makka nga 
ye wokubiri ku babiri nga bali mu mpuku, 
awo weyagambira munywanyi we nti: 
Teweraltikirira, mazima Allah ali wamu naffe. 
Olwo Allah n’assa ku ye obukkakkamu bwe 
era n’amuwagira n’amagye ge mutaalaba, 
n’ekigambo ky’abo abatakkiriza n’akifuula 
ekya wansi, ate ekigambo kya Allah nekiba 
nga ky’ekiri waggulu. Era Allah ye 
Lawangula, Omugezi ennyo. 


a> 


pepeestibes » ote) 545 
A Bre 4 
55552, (4133543 


pK 5S 2 


@o3}, 4 


8: SiS CSAS 
OSA as ab ab OTgehe 
poLern 3G; 3 § Rat bie dy 
Ssh ie aig Si ae 
ae nee 
4b 28s Gids Bhi x55 
Sabi. ngs 4 219% 543 643 
658 bbia Bisnis & 

as hy OG hal oases 
535) shi dant Bi5$a5 1 2ST 


Gngacy ses 5fou35 Sy 
Css eh ali¢ EcCS ESV IG 

Oss ShasaVis 
eae eae* piceabe: 
In 34.35 24 S28 o% 5855 


CESARE: 


6 nf 6 5% 
ee S55 bhp tas 3 
85) G 555253 54558 


ann Cal 5255 ppGi ges sy 


, oe 
SG iG Gaz abi S oagy 
oo 415 oe 4s i als 


6351 4271553(6553 iss 
ee (ciate ah es 
©iies $136 


Essuula 9 


Essuula 9 AL-TAUBA Juzu 10 


41. Kale mutabaale nga muli bangu oba nga 

muli bazito era mufuubaane n’ebyobugagga 
bwammwe n’emyoyo gyammwe mu kkubo 
lya Allah. Ekyo ky’ekisinga obulungi gye 
muli, singa mubadde mumanyi. 


42. Singa ddala kwali kufuna okw’ amangu 
nga n’olugendo lwa kumpimpi, mazima 
baalikugoberedde; naye olugendo oluzibu 
lwabalabikira nga luwanvu nnyo. Era ddala 
bajja kulayira Allah nti: Singa twali tusobola, 
ddala twaligenze nammwe. Abo beezikiriza 
bokka, era Allah amanyi nti ddala balimba. 


Ruku 7 
43. Allah akuggyeko emitawaana. Lwaki 
wabakkiriza okusigala emabega? Waalirinze 
okutuusa lwe waalinnyonnyokeddwa abo 
aboogera amazima n’omanya n’abalimba. 


44. Abo abakkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero tebajja kusaba kulekayo 
kutakabana neby’obugagga bwabwe 
n’emyoyo gyabwe mu kkubo lya Allah. Era 
abamutya, Allah abamanyi bulungi. 


45,Mazima abakusaba okubakkiriza © 


okusigalira be bo abatakkiriza Allah 
nm olunaku Iw’enkomerero ate nga n’emitima 
gyabwe gitankana, kale abo be bali mu 
kutamattama kwabwe nga babulubuuta. 


46. Era singa baali bamaliridde kutabaala, 
mazima baalikwetegekedde olwetegeka. Naye 
Allah teyayagala kutabaala kwabwe, kale 
kyeyava abaziyiza, nekigambibwa nti: 
Mwetuulire wamu n’abo abeetuulidde. 


47. Kuba singa baatabaala awamu nammwe, 
tebaalibongeddeko kirala okuggyako emi- 
tawaana era baalibamidde eno n’eri_ wakati 
wammwe nga babanoonyeza emitawaana. 
Ate nno mu mmwe mulimu ababawuliriza. 
Naye Allah aboonoonyi abamanyi bulungi. 


34 657 G53G Gs 13555) 
SEeTEGS: wi TS aeigel 
pid &y S554 Shs gh 

@S 345 n& 
1424 3 44 3 B32 6% 55 
Eth Os HS 5 026 


$ %& o 


osacs $8840 2 
rai wiaeres Lee isSebly 
Fag ab 5 547d seid 
©33 yuedasSy b 
B45 2351 2: Zise ahi (he 
G35) G5 Sie ois 5 boy 
@6h3ciz { 455 
ft 
PIORLSER SRC SO ITOUE 55. J 


354 


134.2 


Wr 
.¢ 
3 
CT 


ed 


mise re SAS 
pAS GS ebis,2 > 
a % ne A & 
2h SS § 24h ss 


19 m5 | 


“Ee 
x 
TAY 
ape 


oa 


Ro 


; A 
p> 3-35 eh San3 ae 
Gn \4 oo” o na a4 ere ow 
a aj \§ b K¢I 2 Sao 

an n 


a> 


Juzu 10 AL-TAUBA Essuula 9 





: ae Se ee 2 a a9 
48, Mazima baanoonya okutabulatabula 5 S45 Oo d+ 285119203 | poe) 
kuva lubereberye era nebakwefuulira ne mu & p06 JS by ont, 214, 094% 
nsonga ezimu, okutuusa amazima lwe gajja om! 3 a i EM 5415 
n’ekigendererwa kya Allah nekyeyoleka, $23 gh pe 154 35 
newaakubadde nga bo tebaayagala. Ob5s a ee Paere ‘ 
49. Era mu bo mulimu agamba nti: Nzikiriza JIG OS Og o oe, 2 
nsigale, naye tonzisa mu kigezo. Mwetegereze, % in b% 24, S35 4 ( 
ddala ekigezo baakigwamu dda. Era ddala Oo)» . iL e “, bi oa ere 
omuliro gwetoolodde abeerema. @o2 By bhatt Aas 


50. Kale bw’otuukibwako ekirungi, 633  BASAS fies, ane : 
kibalumya. Naye bw’ otuukibwako akabenje, >. 4-4 %5 net S S410 
bagamba nti: Ffe okwekuuma kwaffe G3 —) 3 | 3 58s Fi 2 AA AnpA0 SS 
twakukwatirawo kuva lubereberye. Olwo A$ | Y5t0 3 ia os Gz5 \ 
nga bakubayo mabega nga beesanyukira. ys nr? 2S 
or 


4b eG S Bon 2 4 Mh 
51. Gamba nti: Tewali kyonna kiyinza # CS 2t 5 G YW 55 22 ws JS 
kututuukako okuggyako ekyo Allah kye A’ Zot fe 2 BN oe 
yatutegekera. Ye ye mukuumi waffe. Era Y - ; ; ae ” 
abakkiriza, Allah yekka gwe baba beesiga. QS $052 it 


Ca 4 4 on be% a te 
52, Gamba nti: Mmwe temutulindiriza kirala 6 ~*L'W4 G6 Fete NS 


Pp 

wabula ekimu ku birungi ebibiri; naye ffe .¢. s%e% an nee ah 25534 

tubalindiriza Allah kubassaako kibonerezo on a - Ee ) 

ekiva gy’ali oba Ye okukibatuusaako && l}Sy 2h) Ate) 01 

n’emikono gyaffe. Kale mulindirire, naffe ~) a4 we He, ah ner 4 

tuli wamu nammwe tulindirira. 3) nes ASS OS poly 5) Ste 
An duee Bngwve 


4 71 ant Ee 4 4 
53.Gamba nti: Ka mutoole ebintu & \B5B sie - (Gnast OS 
byammwe mu kwagala oba mu butayagala, .*$ Zn Ren > doaie SCS: Sy 


naye era bya kubaziririrwa kuba ddala muli ehw Io n% 
bantu bajeemu. eos 453 

S thie 2a a. pZhhSeod th, Gahhats4osces 
54. Era tewali kyaligaanyisizza kukkiriza ao Cee 


bitoolebwa byabwe wabula Iwa kubanga 54_)349 4135 a4 
beegaana Allah n’Omubaka we era N54 33. gh ly S50 a2 


tebagenda eri ssaala wabula nga beenyoola, “f4 ne erases \3 jl EG i 
ate era tebatoola kyonna wabula nga Ane ZEn0 1 4 oe . ts 
Eo ys oY 


banyolwa. “4 noe 
aa SI Ke fn a 4 fn (24 Qn ne 2a % 
55. Kale eby’obugagga bwabwe bireme 53195 "3° * “? 4, 


Poa 
kukwewuunyisa wadde abaana baabwe. 5G, . Bases abe = ~ 1 


a 


Mazima ddala Allah ky’agenderera kwe gee Gh ae 355 2th ye tat 
kubabonereza nabyo mu bulamu bw’ensi, Phan |G 3K Soa 
n’emyoyo gyabwe giveewo, bafe nga OS SpAS pmZ 
batakkiriza. Zn 4.3% b AG BARGE 
56. Era balayira Allah nti mazima nabo bali tblaie? be} Jal, aie 2? 
< \< ney ke 2 tw a 2 ses 

pars 


mu mmwe, songa ddala tebali mu mmwe. 435 3 45 is 13 





Essuula 9 AL-TAUBA Juzu 10 
Btls neo tt 
Naye bo be bantu abatiitiizi. © 33 
\ n x at 

57. Era singa bazuulayo obuddukiro Jet sie jassilalcs en 

bwonna oba empuku oba ekifo awayingirwa, Bae Gg h DE mr 
mazima baalikyukidde gye kiri nga OBsAs47 a S5 aT 9 
bagabattuka. arene ae ee mee ee 
58. Era mu bo mulimu abakunenya olwa 738-4 SS ob8 OF BGie 3 
saddaaka. Kyokka bwe baweebwa ku 20, 3341 3i¢- 3 GL ithe old 
olwo nga basanyuka. Naye bwe bataziwee- Se os aye anata eo ts Ee 
bwako, amangu ago nga banyiiga. QS FPR AI SD 1S Gigi ghee 
Zh a8 HE iy 2347 855 
59. So singa baasiima ebyo ebibaweebwa 2 2¥! ~~ a= 4 ae 3 
Allah n’Omubaka we, era nebagamba nti: 4b) LAA | Po 34 v4 $45 


Allah atumala era nti Allah anatuwa ku 
mikisa gye n’?Omubaka we, era nti: Ffe eri 
Allah gye twolekedde, ky’ekyalisinze. 


Ruku 8 

60. Mu butuufu saddaaka ziba za baavu 
n’abankuseere, n’abo abazikolako, n’abo 
emitima gyabwe egigenda okwegatta ku 
bakkiriza, n’okununula abali mu nkomyo, 
n’abali mu mabanja amagweko, ne mu 
kkubo lya Allah, n’omutambuze. Eryo 
ly’etteeka okuva eri Allah. Era Allah ye 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 


61. Era mu bo mulimu abanyiiza Nabbi ne- 
bagamba nti: Ye awuliriza buli omu. Gamba 
nti: Okuwuliriza kwe buli omu kulungi gye 
muli; akkiriza Allah era yeesiga abakkiriza, 
nate ye kwe kusaasira ert abo abakkiriza mu 
mmwe. Naye abo abanyliza Omubaka wa 
Allah, balifuna ekibonerezo ekirumya ennyo. 


62. Babalayirira Allah mbu_ balyooke 
babasanyuse, so nga Allah n’?Omubaka we 
be basinga obutuufu okusanyusa, singa 
babadde bakkiriza. 


63. Abaffe, tebamanyi nti ddala oyo 
awakanya Allah n'Omubaka we, nti ddala 
alifuna omuliro gwa Jahannamu, mu gwo 
mw’alibeera? Okwo nno kwe kuswaala 
okusuffu. 

64. Bannanfuusi beeraliikirira nti si kulwa 
nga wassibwayo gye muli essuula 
ebakwatako, ebategeeza ebyo ebiri mu mitima 


NX 
q > 
= 
"> 
fs 
A 


ess 


avr 
2% 


¢ n2Dnre we 
5 44515 da) 


Woh wh WL 


vl 
E- 


E 


Lon 


OBS Ghali 
n eA AE Dn pA nui yp? DE ny 
4 \ a « ® \ ) 5 
Z. A eee ae a 
D5» meg HSB hoy BAAS Ss 


a> 


Juzu 10 AL-TAUBA Essuula 9 





gyabwe. Gamba nti: Kale ggwe mubalaate, (@ x pat Gd | ow V4 192 ge) 

mazima Allah ye Mukwekuzi w'ebyo bye my ne ace 

mweraliikirira. @3 5545 
4 ne 

65. Era bw’obabuuza, baja kugamba nti: G2 G3, Sisk MU OIS 

Ffe twali tusaaga busaazi era nga tuzannya. 4 j'4 & , 44k 4 oes Ande 

Gamba nti: Abaffe, Allah ne Aya ze n’?Omu- 2434!9d49 ui J5 2155 0? 585 


baka we be mwali musaagirako? Qo 323 at 0 ete ah 545 
one ere 3 yeas 
66. Temuwampanya. Ddala_mwerema 2 JS Si 19) > 
oluvannyuma |w’okukkirizakwammwe. Kale . 4.54% (2, 4,80 wey-wicey 
ne bwe nese ekibiina ekimu mu p45 \b we was 7» ome 
mmwe, era ekibiina ekirala tujjakukibonereza, ,2\7. 97 44.1% 2 24 né.ts 
olw’okubanga baali boononyi. Iori 5 eat A m 
Ose ye v 
o 
Ruku 9 fw ro ene Z beh Meena t ye ‘; 
oe ahaa ie panantiist were Sabb ue 7 \ 3 
abakazi bakolagana bokka na_ bokka. ¢ ts Awe eAt he 
Balagira bibi era nebaziyiza ebirungi era ? yas 4 9 ore a UF “% 
bafunya emikono gyabwe nebatatoola. § 4 Sa | we F457 
Beerabira Allah, bw’atyo naye n’abasuulirira. 7 Ge. Dia Re pn My 
: : : \ b pb pad! © GAR 
Mazima bannanfuusi ddala bajeemu. ads | I gus Reg ee ade 
a» 2 CAE a4 WO) bs Jy 


Qo 34 ay 


Wel geen ust otigh 4 oe 

68. Allah yasuubiza bannanfuusi abasajja 5 G~ia+4 SOLe ab 1543 
: no J z t 7s 

ne bannanfuusi abakazi n’abeerema, omuliro (4.83 S45 gt ee Acpitcey 


gwa Jahannamu; mu gwo mwe balibeera.Gwo )“*\" oe 3 
gwe gulibamala. Era Allah yabakolimira. Era $7401 243355 2754403 (8 
balina n’ekibonerezo ekiwangaazi, Gn wt 6G Ke 


G6 mena 
pte Go | 245 


=, e 

69. Okufaanana nga bwe yabonereza abo ip Deas oO S35 Aza 
abaabakulembera abaali basinga mmwe ¢ 4, .4 45 +44¢%,25 6 te 
amaanyi nga babasinza n’ebyobugagga 2154) S15 35> poring ms | 
n’abaana. Kale beesanyusaamu n’omugabo p43 ae pececsnt) wioysi 
gwabwe okumala akaseera, bwe mutyo ,4", 7%, wing bata ge nit 
nammwe mwesanyusizzaamu n’omugabo A E35 p PASE Sa LS 
gwammwe nga abaabasooka bwe beesanyu- 7% 8 ,3 Xz né 0% te ZS * 
samu Ponusabe gwabwe. Era raubalanta 4 ABYAL a" re O23. 
nga bo bwe baabalaatanga. Abo nno 4\g}s{ 4 \Ged (E sa36 nad 
ebikolwa byabwe byafaafaagana ku nsi ne et boreeh .% ri a ae 
ku nkomerero, era abo be b’okufiirwa. 78 s5¥1365 Wigsa) Geiehse 


0 La oi % 
OS dpyASi Sm Elis 915 


A nen A he % 4 a wi a " 
70. Abaffe, tebaatuukwako ebyafa kw’ abo AGB O2S7 pT 45 sett 557 
abaabakulembera—abantu ba Nuhu n’aba n¢ 4 9 6 9% % é Son im ne 
‘Adi n’aba Thamida n’abantu ba Ibrahimu 49° 2 ° 9% 9% $ 2 x AS 
n’abatuuze b’e Madiyani n’ebibuga 3 623% es! 5 Shee! 
ebyavuunikibwa? Bajjirwa Abatume 3 an 5 LaS hs 


baabwe n’obubonero obw’olwaatu. Kale pests’ pe 
> 


189 


Essuula 9 AL-TAUBA Juzu 10 


Allah si y’eyabalyazaamaanya, wabula passbnabis One yey 
beeryazaamaanyanga bokka. O53 385 en Fekt Be 5 is 


A 





232A 2 ¥ OP ne 3D 

Tl. Era abakkiriza abasajja n’abakkiriza 602 = Eig $45158 sin 54) 3 
abakazi baagalana bokka na bokka. Baku- _s 94.24 ig 0532 is? aS 210 4355 
biriza ebirungi, nebaziyiza ebitasaana, era ig ea ee : ie 
nebajjumbira essaala, nebatoola ne zaka 6553s 3 5 ia ge O54+4 5 
nebagondera Allah n’Omubaka we. Abo on day 2 nebste 1% 
nno Allah b’alisaasira. Mazima Allah ye © S3ALHISG 9511555545 38 glnas! 
Luwangula, Omugezi ennyo. geese Z\x A ghd 54 5 

ss Sa% SipeabiSj.abi 

a eo a 

72. Allah yasuubiza abakkiriza abasajja nie §ths 3 Os Ohi bli 4 . 
n’abakkiriza abakazi ensuku ezikulukutamu aA kd ee (5 hs Z 
emigga wansi wa zo, ng’omwo mwe > 5 ; anes fy 
balibeera, n’amaka amalungi ennyo agali Sisson us ane 
mu nsuku ez’olubeerera. Ng’ ate okusiima 
okuva eri Allah kwe kulisinga byonna + 5K 2 giBBoGo.3rg LEgG4 


Miusds 


Fl 

obukulu. Obwo nno bwe_ buwanguzi ga 

obusuffu. Basta Osinsd) s35ige Sys So 
uKU 


GP oe 4% ATT 
73. Owange ggwe Nabbi, nyiikirira nnyo 5 3\e&a5) >» & By | arr 
abatakkiriza ne bannaanfuusi era beera 4. a iz S24, ¢ Sins wa 
munywevu ku bo. Anti obutuulo bwabwe 2» age ; eee 4 oN 
muliro. Era obwo bwe buddo obubi ennyo. ext 2% | Fui43 3s whee sh. Ae 


555 od s 3 (4 a’ A 
74, Balayira Allah nti teboogerangakigambo “J 3 »\} G& gb Lé Y FAAS 
kyonna kibi, songa ddala baayogera enjogera ¢ nv ,49 £25 e ce 1142.8 | ig 
ey obukaafiiri, era nebeerema oluvannyuma n55 135 BS i 
lw’ okusiramuka kwabwe, nebeegwaanyiza 7! Z Css eG, \ on é 5 hag S| 
n’ebyo bye batayinza na kufuna. Era 2s \ nae “he 
icbaalats balditiza wabule Iw keke’ a 2° ad asel ot YG i er j455 G 3 
Allah yabagaggawaza, n’Omubaka we, ku 1§3 a3 : ‘ 7 obeniad Ord 55 52 d 
mikisa gye.Kale singa babonerera,ky’ekisinga ,45¢¢ ., 4 ,st one Bi, 
obulungi gye bali. Naye bwe baneekyuusa, si Be OL > 7 B45 Vi aM 
Allah ajja kubabonereza_ ekibonerezo 32 247 1S 2 at: 2 43 > BS, 
ekirumya, ku nsi ne ku nkomerero, era", wye yg 2 
tebalifunayo wa mukwano mulala ku nsi ¥? Sib 3456528 SSVI 


wadde omuyambi. OF 4 2 5S 5 33 Oe 
a o 

75. Era mu bo mulimu abo abaalagaanya Busi oJ 4 At Sac é oth 

Allah nti: Bw’alituwa ku mikisa gye, mazima “5 no% 53 ‘3 4% < 255 ata5 ata de 

tujja kutoola saddaaka era ddala tujja kuba 

mw’ abo abakola ebirungi. oda bd v2 


a % ° a ar oe rs a4 
76. Naye bwe yamala okubawa ku mikisa IAB dtnas oF A4oS\ (35% 


ai 
\ 
4 
gye, baagikodowalira era beekyuusa Qo 42 ae o aie S544 


nebakubayo mabega. So 
19> 


Juzu 10 AL-TAUBA Essuula 9 





2n%4 
77. Kale n’abasasula bunnaanfuusi mu ely Putt 5s cS 3 Gyr 4rke $4585 13 
mitima gyabwe, okutuusa ku lunaku Iwe- Sane ae 
balisisinkana naye, olw’ okubanga baamenya G& ab iiAt 81 gu a 5 5Ali s AS 
ekisuubizo kye baasuubiza Allah, n’olwebyo Zane \g 2 G33 oie ce 
bye baalimbanga. Ovy {dead + 4 


A 44 
78. Abaffe, tebamanyi nti ddala Allah 4 BAS jy AL ag ais \% 1 sagas 


amanyi ebyaama byabwe n’enkiiko zaabwe ge 7 A nt % 
ez’ enkukutu, era nti ddala Allah y’Asinga a & 5 A a5 A 
okumanya ebitalabika? Oy pial \ 
79. Abo abageya abo mu bakkiriza abatoola ow Sie phah 633 Sole oe 3 7 
saddaaka mu kweyagalira n'abo abatafuna a5 534 (3 35 ay bt. . She 4d 


kye batoola okuggyako obunyiikivu bwabwe £ 
ate bo nebabasekerera,Allah alibasasula (334.553 38 uasie 3 Shae 
olw’okuseka kwabwe era_ balifuna 


n’ekibonerezo ekirumya. Bad 35444, ato FT RG he 

Osi Site 
80, Bw’obasabira okusonyiyibwa_ oba LASS AS255 5M f SSA RAR 
bw’otabasabira kusonyiyibwa, ky’ekimu; i aS id tb) 


kuba ne bw’ obasabira okusonyibwa emirundi 


ensanvu, Allah talibasonyiwa. Ekyo lwa wstans a4) 4 a | 543d 
kubanga beegaana Allah n’Omubaka we. Era 7 ; ols 
Allah talung'amya bantu boonoonefu. AL\5 + 3545 3 ably \3 say . 


\ 
OSbieilis Bis 45 & 
Ruku 11 n 


81. Abo abeesigaza emabega baasanyuka 2 pais, & shat ry? 
olw’okusigala kwaabwe emabega w’Omubaka hs dyes 2 4! 

wa Allah,ne bakyaawa okutakabana &7 5 ye 3 19 od aly 
n’ebyobugagga bwabwe nabo bennyini mu rw) 5% 

kkubo lya_ Allah. Era nebagamba banna- gy 194 54 4G 2 he Sh 
abwe nti: Temutabaala mu bbugumu. Gamba 35Rh5 Yi iS 565 34 gis | gree: o 
nti: Omuliro gwa Jahannamu gusingira wala pee boss Sp 

ebbugumu okwokya, singa babadde 1855457256 JS. HAS 


bategeera. OG 5A Li nd% BS 38 (455 

f 2, ne a 16 F \% 
82. Kale basaanye baseke katono naye 7 iS yrs $s kz eaIS 
bakaabe nnyo, kubanga eyo y’empeera O85 é Ase gs 444 


y ebyo bye baakolanga. 5 
a F Sue | AAU 
83. Kale Allah bw’akuzzangayo eri abamu PAD GS gist Out Sab 


& cae 


mu bo nebakusaba okubakkiriza okutabaala \33 2 iy Ase 4\k al 
naawe, kale gamba nti: Temulitabaala nange = o% 


ddi na ddi era temulirwanyisa mulabe wamu (A | pes 5135 ae \GA5A8F 
nange. Ddalammwe mwasiima kwetuulira ", 524 ghee 45) 

ka kumulundi ogwasooka; kale mweetuulire ? 5daS br ls © 
> . a Ss A4g 

wamu n’abo abeesigaza emabega. O64 ay cree “sas $3 es 387 
2 gf 

84. Era tosaaliranga yenna mu bo afudde et oe pat Oe asN3 

ddi na ddi, wadde toyimiriranga ku ntaana , »% Ley ae Y3 $57 


ye. Mazima abo beegaana Allah n’Omubaka 


Essuula 9 AL-TAUBA Juzu 10 





nacre nov wares 

we era nebafa nga bajeemu. Sips sabges sab 1554 
ae +, 2 

Obzows 2 


85. Era eby’obugagga bwabwe n’abaana > 
babwe bireme kukwewuunyisa. Mazima 3G p45 333 87 At 8.3 3 GF 
Allah ky’agenderera kwe kubabonereza ~ as ae ee : “ee 

nabyo ku nsi, n’emyoyo gyabwe giveewo —® § 24.1 3 
bafe nga batakkiriza. S 


Ne 


a a 2 \ f £ a a . 
86. Era awo essuula bw’essibwa nga eragira ddd Lilgee D185 gS i 
nti mukkirize Allah era mutakabane mu 4\4¢%¢, a) 2 
kiubo Ive Allah wana n’Ommubaka, we, ba “2 = |e 
bifeekeera abali mu _ bo ate bakusaba (5 4 
kubakkiriza kusigala, nga bagamba_ nti: Pe . 
Tuleke tubeere wamu n’abo abanaatuula eka. @¢ 2. yf \ 


N 

¥ 

LN 

bee 

iN vs 
—o \wN 


“ 
‘e. 
Gv 
weX\ 
t: 

N 

~ 
& 
ae 

\e 


> 
‘o 
\ 


> 
oo 


“% 


- Ga WN UV 


87. Baasiima kubeera na bakazi abasigala 15-8) \~Ho 
eka, olwo emyoyo gyabwe ne gikoonwako (4% 2.2% 2» , nt?& \e 
envumbo, bwe batyo tebategeera. ¥ Ad $4545 Le 


> 
Xo 4s, 
3h 
<> 


» © 
f 


¢ A ‘ene 24 a % 

88. Naye Omubaka, n’abo abakkiriza abali &22!5+216 23515 d5tSi 

naye abatakabana mu kkubo lya Allah 3, 24.4573 bug Weel yeas 
ee ¥ ° 


n’ebyobugagga bwabwe n’emyoyo gyabwe, a 7 4 oe tut 9 
era abo be balifuna ebirungi ebya buli ngeri, 2d 2h4)913; & AS ZAI Ely 51 
era abo be b’okuganyulwa. one ha 
Od Ae 

a n ae ff n 2 o Bo 

89. Allah yabategekera ensuku ezikuluku- O% Y > se Jo | XE 


tamu emigga wansi wazo ng’omwo mwe (4.3 43 \3 Uy Zul% 
balibeera. Okwo nno kwe kuwangula “~“~~** anes s 


okusuffu. si) 3 
Ruku 12 a at 
90. Era n’abo abawampanya okuva mu +2! 
Bawarabu b’omu ddungu, bajja okusaba 
bakkirizibwe okusigalira. Naye abo cs 
abaalimbisa Allah n’Omutume we beetuulira 2Juer% +d ge) 5 Ao | log KS 
bwetuulizi. Naye mangu nnyo abo abeerema Ago \e 5 (Fen 58 EZ ge F 
mu_ bo bajja kutuukibwako ekibonerezo Oaks HERA AGN (aoa oe! 
ekirumya. Liot take et on 
91. Tewali kunenya kwonna ku bateesobola, ™© — IQEY5 aaa) (SE Sud 
oba ku balwadde, oba kw’abo abatasobola (7 752 4.7% 435° LZ Ss 
3 2 dee } 2. \ 
kufuna kye batoola, kasita baba abesimbu C . ; ae oe » sie me 2 
eri Allah n’Omubaka we. Era tewali kunenya 3 gh3 1§5 25131) 75S 6 pads 
ku bakozi b’ebirungi. Anti Allah ye a0 ae. nyt 46 (7, noe 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo; oe oso JF i bed bn 


Yign 45,24 gu 
Osim 3§ 23 \3s dim 


a 
on z 


sy} 


WV 


Juzu 11 AL-TAUBA Essuula 9 


92. Wadde kw'abo ababa nga bazze gy’oli 43557 tj By 335) jé V5 
obawe ekibatwala n’ogamba nti: Sikyali- 7D » ¢ 22 02 na, 
nawo kwembatwaalira; nebaddayo nga =~ >, At toAty 


amaaso gaabwe gakulukusa amaziga , 4526 Ais 1% $5 Ha8 S Ts of dss - 
olw’ennaku kubanga tebafunye na kye Stas J 4 i 
batoola. aii ie parslé oe Hepes 


b 3 a 
93. Ddala ekinenyo kiri kw’abo abakusaba © £31 a deyd “13 


obakkirize okusigala ng’ate fee, 2 asne S12 08% sk $415 sls one 
nebasiima okusigala emabega n’abakazi. Era 


ee 4 ac 
Allah yassa envumbo ku mitima gyabwe, $1 rig A 3 see e & 
kale tebategeera. W243 5 i 3 2a \ Rib 
at ¥ ee fe 
Juzu 11 ow ASe anes 
94, Bajja kuwampanya gye muli nga BASS) SESLO9) Saad a 


Ws 


“a 
muzzeeyo gye bali. Gamba _ nti: , Zant a8 435) 


Temuwampanya, kuba tetujja kubakkiriza. O43 3 OFS 585 ae ee 


Mazima Allah yamaze okututegeeza re Ah S185 3 pa 
ebibafaako. Era Allah ajja ab ees Sy wa = 


4, a 
ebikolwa byammwe, n’Omubaka we; : 25 5 3 aise abi 6s 55 


n’oluvannyuma mulizzibwa eri Alghe we (o% an ae 
Omumanyi w’ebitalabika n’ ebirabika, olwo Ye 53> \3 I lobe Jy O9> > 


abategeeze ebyo bye mwakolanga. © zs 2 ated °F GK, 3 Zut 3% 


95. Bajja kubalayirira Allah nga muzzeeyo aa gSS \ Han saa 
gye bali mbu mubaleke. Kale mubaleke. (8 Roa ese ee jo yb) 45) 

Ddala abo kyenyinyalwa, era amaka Saabs “4 "hie 
muliro; ng’eyo y'empeera olw’ebyo bye yer Na: 3 3 a>) pa) » Jah At 


oF 


baakolanga. 3% is AT Aaa e eee * “3 
oo oe a“ ah 4 A 

96. Babalayirira mbu mubasiime. Naye ne OG pedis e 5354 she C) sa 

bwe munaabasiima, mazima Ye Allah tasiima ° sa Fo 1k 

bantu bajeemu. 2535 ais\ bb At $2555 


an abies 


97. Abawarabu b’omu ddungu basukkirivu ) 35 1555 SASS SIG SET 
niyo 1 obutamanya malo Zebyo Allah bye 22015331065 381 owas 1 
Mimeyi wa jenna, Onieet eye °°, Oona en lsha aye 
98.Ne mu Bawarabu b’omu ddungu mulimu reed G4 MSH Oo ee x29 ¢ G3 
ny Omutango, cra babalndiiza mtawaane, *5219 83 Aba Ja 8 SSSA a 
i GeMee e Oneen eo i) i518 5 
wa byonna. Or 


ut 


6, o 


ae Ao 


Essuula 9 


AL-TAUBA 





99.Naye mu Bawarabu b’omu ddungu, 
mulimu oyo akkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero, n’atwala n’ebyo by’atoola 
nti bimuyamba okusembera eri Allah 
n’okusabirwa Omubaka. Mwetegereze, ddala 
ebyo bye batoola bijja kubasembeza_ eri 
Allah. Era Allah ajja kubayingiza mu 
kusaasira kwe. Mazima Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

Ruku 13 

100. Era abo abaakulembera mu Basenguse 
ab’olubereberye, n’Abayambi, n’abo 
abaabagoberera mu kukola obulungi, Allah 
yabasiima nabo nebamusiima; era yabatege- 
kera n’ensuku ezikulukutamu emigga wansi 
wa zo. Omwo mwe balibeera olubeerera. 
Obwo nno bwe buwanguzi obusuffu. 


101. Era ne mw’abo abali ebbali wammwe 
mu Bawarabu b’omu ddungu, mulimu 
abannanfuusi; era ne mu_batuuze b’e 
Madina. Bagugubira nnyo ku bunnanfuusi. 
Ggwe tobamanyi, naye Ffe tubamanyi. Tujja 
kubabonereza enfunda bbiri, n’oluva- 
nnyuma balizzibwa eri ekibonerezo 
ekisukkirivu. 

102. Naye abalala_ bakkiriza ebisobyo 
byabwe. Naye baatabika ebikolwa ebirungi 
n’ebirala nga bibi. Ob’olyawo abo Allah 
alibaddiramu. Mazima Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 


103.Jja saddaaka mu bintu byabwe 
obayonje era obatukuze nayo era 
obasabire. Mazima okusaba kwo bwe 
butebenkevu bwabwe. Era Allah y’ Awulira 
byonna, y’ Amanyi byonna. 


104. Abaffe, tebamanyi nti ddala Allah 
y akkiriza okwenenya kw’ abaweereza be era 
nti y’akkiriza saddaaka, era nti ddala Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi? 


105. Era gamba nti: Kale mukole, Allah 
ajja kwetegereza ebikolwa byammwe, 
n’Omubaka we, n’abakkiriza. Era ddala 


O55 


ipa Ags hy ISSA 
ae a 
OL slab Sy syilec sit 
Passi se) Shghititos LE 
oI » baile 125 fe ab 
fie wbis. p25 EKs Si 
ose 
Otsg 34 abi St els ST 
SLE ee paGseeay oo 
eS 3 Bibb 8 
32Glis abivShcs esas 
SLSSSAS I Opghal 305525 


<= 


or 


o> 


Juzu 11 


AL-TAUBA 





mugenda kuzzibwa eri oyo Omumanyi 
w’ebitalabika n’ebirabika, kale abategeeze 
ebyo bye mwakolanga. 


106. Waliwo n’abalala abalindirizibwa 
ekiragiro kya Allah, oba ababonereza oba 
abaddiramu. Era Allah ye Mumanyi wa 
byonna, Omugezi ennyo. 


107. Era mu bannanfuusi mulimu abo 
abaazimba omuzigiti olw’okukosa Obusiramu, 
n’okuyamba obutakkiriza, n’okwawulayawula 
wakati w’abakkiriza, n’okuba obuteegero 
bw’oyo eyalwanyisa Allah n’?Omubaka we 
olubereberye. Era ddala bajja kulayira nti: 
Tetulina kye twagenderera, okuggyako 
okukola obulungi. Naye Allah akakasa nti 
ddala bo balimba. 


108. Toguyimirirangamu ddi na ddi. Mazima 
omuzigiti oguzimbibwa ku musingi gw’okutya 
Allah okuva ku lunaku olubereberye, gwe 
gusaana ennyo gewe okuguyimiriramu, kuba 
gwe gulimu abantu abaagala okutukula. Era 
Allah ayagala nnyo abeetukuza. 


109. Abaffe, oyo eyassaawo omusingi 
gw’ekizimbe kye ku kutya Allah n’okunoonya 
okusiima kwe_ y’asinga ae oba oyo 
eyassaawo omusingi gw’ekizimbe kye 
ndeboolebo y’oluwonkowonko Iwa mukoka 
olusebbuuka, bw’atyo neyegonnomola 
nakyo mu muliro gwa Jahannamu? Naye 
Allah talung’amya bantu boonoonefu. 


110. Ekizimbe kyabwe ekyo kye baazimba 
tekijja kulekera kubakeng’entereza mu 
myoyo gyabwe, okuggyako nga emyoyo 
gyabwe gikutuse. Era Allah ye Mumanyi 
wa byonna, Omugezi ennyo. 

Ruku 14 

111. Mazima Allah yagula ku bakkiriza 
emyoyo gyabwe n’ebyobugagga bwabwe 
olw’okubanga balifuna Janna; kuba balwana 
mu kkubolya Allah, nebatta era nebattibwa. 
Ekyo kisuubizo kikakafu ku Ye mu Tauréti 
ne mu Njirine mu Kur’ani. Ye ate ani asinga 


Allah okutuukiriza ekisuubizo kye? Kale 7 


mujaganye olw’okugulaana kwammwe kwe 
mwagulaanamu naye. Era obwo bwe 
buwanguzi obusuffu. 


Gy SAS esGb sisi 


4 n a a a 4) 
Ey abi ity GSAS 4 GSp5 5 
Sn PP BD 


Sgulé S34 3 Putt Dre, 
: ORG As abs 
3 414% « (4 a7 ot 4% S33 515 
3S \DNm lee pn Wn! 3 
an, ‘ ° A Bn t4% a2 
Ge §tsi O45 es 255 fae 
a“ 4 : g a.@ 

Sp bSh5 Sabi SE gahistasys 
Lone S Tn 40,64, 2% 4S 
rRSAN SESS) Salad 5, 15 

04,98 Doo gh 

OSHS A) L257 2b 5 

IA A 
J 


A ate 


eet 


4 sag he 

a ae n few ee 
2 Sa) dtd sng 2 is 
S724 


Ooi Ghai Lggahig habe 


4 


Ssy 9h G35 28 Ge Sigg 
AS bi oT ay 8S 

OMS AYE 2b 15 
Sheek Ss wb aby Sy 


44 7 Pahl 


4 62% an dian 
24) Ol apizels seal 


Essuula 9 





Essuula 9 AL-TAUBA Juzui1 

uy 

8 8 ap yf te Cand 

112. Be bo abeenenya, abasinza, abatende- o AST Oo aul 5 yd, XJ | 
rezaennyo Allah, abaleebuukana, abakutama, sa, (¢ 409% A.n2 

abavuunama, abakubiriza ebirungi era & ef) SSIy : Os ; e 

abaziyiza ebitasaana, era abakuuma ensalo @ ga WY \3 3 Haak osieyY 

za Allah. Kale wa amawulire ag’essanyu) §ony yp oe aine % to% 

eri abakkiriza abatuukiriza ebyo. ogi! pod2) © sbi.) i) lye 


113. Tekisaana eri Nabbi n’abo abakkiriza 
okusabira  abenkanya Allah n’ebirala 
okusonyiyibwa, ne bwe baba nga baabwe, 
nga kimaze okunnyonnyoka gye bali nti ddala 
bantu ba muliro. 


114. Era Ibrahimu okusabira kitaawe 
okusonylyibwa tekwaaliwo wabula lwa 
kisuubizo ye kye yamusuubiza ku lulwe. Naye 
bwe yamala okunnyonnyokerwa nti ddala 
yali mulabe wa Allah, yamwebengulako. 
Mazima Ibrahimu yali wa kisa nnyo, nga 
mukwatampola. 


115. Era Allah teyalisalidde bantu kubula 
oluvannyuma nga amaze okubalung’amya, 
okutuusa nga amaze kubooleka kye 
basaana okwekuuma. Mazima Allah ye 
Mumanyi wa buli kimu. 

116. Mazima Allah ye Nannyini 
bwakabaka bw’eggulu n’ensi. Y’awa 
obulamu era y’afiisa. Era temulinaayo ~ 
mukuumi wadde omuyambi ebbali wa 
Allah. 

117. Mazima Allah amaze okulaga ekisa eri 
Nabbi, n’Abasenguse, n’Abayambi abo 
abaamugoberera mu kiseera ekizibu ennyo 
oluvannyuma lw’emyoyo gy’abamu mu bo 
okusemberera okuwuguka. N’oluvannyuma 
yabalaga ekisa. Mazima Ye _ gye bali 
Musaasizi nnyo, wa kisa nnyo. 


118. Era yalaga ekisa eri n’abasatu abo 

abaalekebwa emabega, okutuusa ensi lwe 
yabafundirira so nga ngazi, n’emyoyo 
gyabwe negibeewanika era nebakakasa nti 
tewakyali buwonero ku Allah okuggyako 
okuddukira gy’ali. N'oluvannyuma yaba- 
ddiramu, balyooke babonerere. Mazima 
Allah y’Akkiriza okwenenya, ye w’'Ekisa 
ekingi. 


HS org bet) ST aaa) 
gia Zip us 
@xioaitrs 

8 


a af aA hea 
Ver Vile lesen (é Hes 
a7 iA, (SA AE we 42a 
ais 7 SG) bits Bich we 
: es ‘ Z a 
BS 4BCK wwii oo GAT Kw Zo, 
bode | I AM SSSA SOI 


5 87 BS Sot ch 3G 


55853 SG aa 03% oa28 one 
445 \% 

oniees abil 

e nZh 4, 
‘ sig tnulis ae 
Ay aw ae 


gids O8 265 C5.bb! 
Osis ae 
Shy Ai Ge ab SESE 
pos SS Auli 
98 Lad 3 G pars gach 
6315 agileS os $5iiks gi)5 
MALS S335 bay 
Res ghld 535) 251 Js5 
&, “ahi Agile S303 $1 
S45 4chstagsle £55.58: 5 
og aA date Sones 
shad Hse agile oS 
Ba 2H 


ag> 


(DOK 


Juzu 11 AL-TAUBA Essuula 9 





Ruku 15 9 3 \ BG 2 ane B (nT 

119. Abange mmwe abakkiriza, mutye nnyo | § SN gH 12) Oe. J el, 

Allah era mubeerenga mw’ abo ab’amazima. @w3 4 ine 
wie 


r3%n no oun ‘ a Z 

120. Tekyali kituufu eri abantu b’e Madina 54) $264 3353.1 GAYS RL 
n’abo abaali ebbali waabwe mu Bawarabu JS 
b’omu ddungu okwesigaza emabega % Mig kk 
w’Omubaka wa Allah, wadde tebandisinze SS fe Sadat (eee te MS 
kufa ku bulamu bwabwe okusinga kubulama “*2, O° ASN 54652953 ob 
bwe. Ekyo lwa kubanga bo tebatuukibwako ‘WY 5 
nnyonta oba okukoowa oba enjala mu kkubo ¢ & \s omg ope the LA 
lya Allah, wadde tebalinnya walinnyibwa 9 gl eee Ss Ye 
wonna awasunguwaza_ abatakkiriza era 53 51683 jen33 by Obs J 
tebatuusa kukosa kwonna ku mulabe, wabula “45 pa"4 Guy on 4 Sire 
kibawandiikibwako ng’eckikolwa eckirungi. ag os SiS Sue OB OY U. 


Mazima Allah tafiiriza mpeera yabakozi ba 5, .» 7,4 ¢€. 6 gs : 
birungi. Aen Y abo) mle Dot oy 
wn, not nv 

Mos wr IFS 

a A 4 A 

121. Era tebatoola kitoolebwa kyonna, SL SS Bi 8S Gosh i 3 5 
ekitono oba ekinene, wadde tebasala , es al Bo 6 on 9 by AS 
kiwonvu. kyonna, wabula kibawandii- poe) 3s Xy G >is @ garady i) 
kibwako nga ekirungi, Allah alyooke \ bY ‘% asst bo gp he, ne 


abasasule empeera esinga obulungi r , 
olw’ebyo bye baakolanga. MB she a 


“a™% 8 Bh y% 4 
122. Era tekiyinzika eri abakkiriza okugenda ,43 6 \}334 Oye \o4G5 
olumu bonna okuyigirizibwa. Naye lwaki £ 4516 
ekitundu ky’abalondemu okuva mu buli 7 ¢ 
kibinja ky’abakkiriza tebagenda, balyooke 24 493\333 23) $ SS JiGi4g 5 3o7) 
bakuguke mu ddiini era balyooke ene eye? g oe sa 
balabule bannaabwe nga bazzeeyo gye Oo 5) 587 BAIS pa GAS ISL 
bali, nabo basobole okwewala ebibi? £ 
Ruku 16 re FF litt aoe 4287 7 
123. Abange mmwe abakkiriza, mulwanyise “2 \ AZG 1334! G23 Na 
abo ababasemberera okubalumba mu BSS 
batakkiriza, era bateekwa babasangemu 


W> = 

No 
M 

2 

A LY 
we 

K 

So 

XV > 
GC. 
AOE 
Rw 

Yo 

‘N 

& 
\ 


i Xe O% a1 eo we. 
obugumu. Era mumanye nti ddala Allah ali po abi ol | Rote Io4 abs 
wamu_ n’abo abamutya. ez 4 as , 5 x) 


n of $4, aK ern 2 
124. Era buli Ssuula yonna lw’essibwa, kale ©* pest 5 ve ed 3i ls 15) 5 
mu bo mulimu abagamba nti: Ani nno mu tGs , pha f war 
mmwe Essuula eno gw’eyongedde - >\ 
obukkiriza? Naye bo abakkiriza, ebongera 631 a 3 
bukkiriza era bajaganya bujaganya. ae 


Cx 
> 
z nN 


ex eon A 
125. Naye abo abalina obulwadde mu mitima Pe AHSS YG OAPI 


gyabwe, ebongera kugogera ku kugogera (7? 4 \ W245). 45% 
kwabwe, ne bafa nga batakkiriza. ip cs a7 we) : ba ‘ 6 ‘ a3 ; 
@OS 554% 


Essuula 9 AL-TAUBA 





126. Abaffe, tebalaba nga bwe bagezesebwa 
buli mwaka omulundi gumu oba emirundi 
ebiri? Naye era tebabonerera wadde 
tebafumiitiriza! 


127. Era buli Ssuula yonna lw’essibwa, 
batunuliganako bokka na bokka nebaga- 
mba nti: Abaffe, waliwo yenna abalaba? 
Oluvannyuma bavaawo. Allah yawugula 
emitima gyabwe olw’okuba_ be bantu 
abatategeera. 


128. Mazima mwamala okutuukibwako 
Omubaka ava mu mmwe nga kimunyiga nnyo 
mmwe okuba_ mu buzibu; yettanira nnyo 
eddembe lyammwe, musaasizi nnyo, wa kisa 
nnyo eri abakkiriza. 

129. Kale bwe beekyuusanga, ggwe gamba 
nti: Nze Allah ammala. Teri musinzibwa mulala 
okuggyako Ye yekka. Nze Ye gwenneesiga 
era ye Mukama wa Nnamulondo 
ey’ekitiibwa. 


EGR OGE Mass V5i 
BAVSOM IVES ASE TEE 
O35 

pila iS byes 255HE 1813 
33 pos sO 5 d8. esl y 
aa eb Speudech 
Rte DGS vBT 
OOHRS AY 
Spb Cy Bio3 Spe5 eG 0 
sXe als sa G arte 
Obbes S35 oh IL 
Sede Ces JH 13555 oS 
Lspsedh sass gover 
Dehas Ba) 


Juzu 11 Essuula 10 





YUNUS 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


a 4 A % 4 A 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oct! gas) \ gb Long 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
f 4 a 4 Vie Ves , ‘? 
2. Alif Lam Ra.* Zino ze Aya z’Ekitabo Oor-S5) eho)! Ga.) EU 14 
Ekituukirivu ekijjudde eby’ amagezi. oer eres . oe 
A Anon a . o 
3. Abaffe, kyali kya kwewuunya nnyo eri dpe sol Cas oy oes 


abantu olw’okubanga twabikkulira omuntu w \4 
ava mu bo, nti: Labula abantu era owe PHSB pia ns " “e > 


~~ Ae “ 

amawulire ag’essanyu eri abakkiriza nti Gre a 33 wes OT 1g ats on | 
balifuna ekitiibwa eky’amazima okuva eri eos ween 4 
Mukama waabwe? Abatakkiriza bo Ke 6153585) J baat) mae é 

baagamba nti:Ono ddala mulogo wa Iwaatu. Gon “25 4 

= sae Jorad 

gt a0 4 \ 

4. Mazima Mukama wammwe ye Allah Oyo ‘=? Shi Gh ysias 230) 


eyatonda eggulu n’ensi mu biseera omukaaga, ois \ “3 3 g\6' \ Soy 3 a wY15 
nioluvannyuma n’atebenkera ku Nnamulondo 


“a 
era y’alabirira buli kimu. Tewali muwolereza Axis $ooliad W55 i 1591 5é 
yenna eyetantala okuwolereza wabula 3X45 Ld 9 x \Ss 85 h \ 
luvannyuma lwa kukkiriza kwe. Oyo nno ye us as — >bal o23) 
Allah Mukama wammwe, kale gwe muba Os 5 155 5 §3 t, % 5 s488 
musinza. Abaffe, temufumiitiriza? Di alg ig aepee: Gs Bas ahah * a 

5. Gy’ali y’eri obuddo bwammwe mwenna. gh | es Ors Axis} ab) 

Okusuubiza kwa Allah kwa mazima. Ddala £2.12 @% 4425, 2e076%, (- 
5 ne \ 

Ye y’atandika ekitonde, n’oluvannyuma oy amen, 2 Las 

ate akiddamu, alyooke asasule abo sige 5 \f : sisi oe} 54 Gab 

abakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi 


mu bwenkanya. Naye abo abatakkiriza be oe oe 33315 . pas) ly L spa 


ee, 6 


balifuna eky’okunywa okuva mu Iweje 457%, ANKE 5 ob aon O48 2%, eA 
n’ekibonerezo ekirumya olw’ebyo bye a iS ee) 5 

batakkirizanga. Oe 5 hs \f PS SHG, 
6. Ye y’Oyo eyakola enjuba okuba $2 Ke Dae es 55154 <f 


ekyakaayakana, n’omwezi okuba ekita- °, 7,2 606 2% 
ngaala era n’agugerekera emitendera, wees Seto 


mulyooke mumanye omuwendo gw "emyaka , Zo. wise 

n’okubala ebiseera. Allah teyatonda ebyo a4 sbi GECic Gals CAs S05 

wabula lwa mazima. Attottola obubonero 5h a) 

eri abantu abalina obumanyi. PLT Jaks » gal ¥} a 
@QS az ts 


7. Mazima mu kukyuukakyuuka kw’ekiro 4 2) Gii5 5 su 3igi4 4 % 
n’emisana, ne mw’ebyo Allah bye yatonda mu ; 
geulune mu nsi, ddala mulimu obubonero il, 35 3 5 = pone) \3 4a Gls 


* Nze Allah alaba byonna. 





Essuula 10 YUNUS Juzu 11 





eri abantu abatya Allah. 


8. Mazima abo abatasuubira kusisinkana 
naffe era abasanyukira ennyo obulamu 
bw’ ensi era ne bubamatiza, n’ abo abatafaayo 
ku kulabula kwaffe, 


9. Abo amaka gaabwe muliro olw’ebyo 
bye baakolanga. 


10. Mazima abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi, Mukama waabwe 
alibalung’amya olw’okukkiriza kwabwe, 
n’emigga girikulukuta wansi waabwe mu 
nsuku ez’amasanyu amajjuvu. 


11. Emizira gyabwe mu zo giriba nti: 
Obutuukirivu bubwo, Ayi  Mukama! 
N’okulamusa kwabwe mu zo kuliba: Mirembe! 
N’enkomerero y’emizira gyabwe eriba nti: 
Amatendo gonna ga Allah,Mukama 
w’ebitonde byonna. 

Ruku 2 

12. Era singa Allah ayanguyiriza okutuusa 
akabi ku bantu nga okwanguyirira kwabwe eri 
okufuna ebirungi bwe kuli, mazima entuuko 
yaabwe yaalibatuusiddwako mangu. Naye 
tuleka abo abatasuubira kusisinkana naffe mu 
bujeemu bwabwe nga bawunaawuna. 


13, Era omuntu bw’ atuukibwako obuzibu, 

olwo atuwanjagira ng’agalamidde ku 
mbiriizi ze oba ng’ atudde oba ng’ ayimiridde. 
Naye bwe tumuggyako obuzibu bwe, 
akunnumba nga aling’anga atatuwanja- 
giranganako olw’obuzibu obwamutuukako. 
Bwe kityo nno byalungiyizibwa _ eri 
abeesukkulumya ebyo bye baakolanga. 


14. Era ddala Ffe twazikiriza emirembe 
gy olubereberye lwammwe nga boonoonese; 
era Ababaka baabwe _ baabatuukako 
n’obubonero obw’ olwaatu, naye tebakkiriza. 
Bwe tutyo nno bwe tusasula abantu 
aboononyi. 


15. Nate mmwe twabafuula abasika mu 
nsi oluvannyuma Iwabwe, tulyooke tulabe 
nammwe nga bwe mweyisa. 


ar nu % 
1555 Orley SAY Gio} 
s AF yn ag, o 4 
5G, istebis Gi s453L 
aek 


Oras 


} s\6 A 
esi SNA Ba3 a3 yes 
n 2 a = \ ah en rf 
Abs ESS ALES AGRE SS 
ron 444 i aot o 
OSA 5 ah Kasi yi 


% % ‘ aw aK 
FH ely ab dae 33 
TeRCe tier 
Pe eid sly 24) last 
A A 4 Ne “% “ A a 
& B55 VOSS 585 ei 
Aan 


yo, 
% 


OS HAs a Geb Geely 
Ges thy chasis 85 
(55 lassi 6 Bi aoe 
@dHis{iGEG ois sah 
Boj 5 2555 CEI ES 
pdiss 2U5cK 5b 
iio EES egy 
OSs hhi5 3H U5 45 SUF 
bye SV 6 Eg Kites 35 


<Qor> 


Juzu 11 YUNUS Essuula 10 


16. Era bwe basomerwa Aya zaffe SG ke CG) pg ets h5iS 5 





ez’olwaatu, abo abatasuubira kusisinkana Ay id v “2% : ge oe ix think 

naffe bagamba nti: Leetayo Kur’ani endala y! ye wo 15 o> You. 1 
etali eno oba gikyuuseemu. Gamba nti: 7 » po(e 4&9 for nt ie) nt 
Tekiyinzika gyendi okugikyuusaamu ku C0353 374053 a pe 
lwange. Nze sigoberera, okuggyako ebyo O\z Cound &s Sis oe S535\ 01 
ebimbikkulirwa byokka. Mazima nze ntya oS 4% 47 


‘ 
a 

41% 4a T, oo» 

nnyo ekibonerezo ky’olunaku olw’entiisa, 3187 BLL yur = 

singa mba nga njeemedde Mukama wange. @xh re £3 Si ¢ a seh 2 


~~ g " & *, gs 
17. Gamba nti: Singa Allah yayagala, ‘S$ Bake 63456 ab i783 js 
saaligibasomedde wadde teyaaligibama- gp 5 ne 2h 404% nv ban 
nyisizza. Naye ddala mbadde mu mmwe los FLORIAN 4g 3 | 
obulamu bwange bwonna olubereberye lwa QM 4 i z 55 337 ba 5 Sey 
yo. Abaffe, temutegeera? putin oe a eee 
18. Kale ate mujoozi ki asinga kw’oyo BSS abi JE GAS pS. sls od 


apaatiika ku Allah eby’obulimba oba 21% 4 ¢% wil, « $F 0h 

alimbisa Aya ze? Mazima aboonoonyi faroma y 43} ache oy 3! 

tebaganyulwa. @S % | 
# 


rn2Ankes “ - 2 q 
19. Era basinza ebbali wa Allah ebyo pb ei Gablyiscsosiins 
ebitayinza kubakosa wadde okubagasa; era T7274 Anke te i < 
bagamba nti: Bano be bawolereza baffe eri #¥ OPH 9 ndasry, V5 
Allah. Gamba nti: Abaffe, munaategeezaayo - " : 
Allah ekyo ky’atamanyi mu ggulu wadde © 5 
mu nsi? Obutuukirivu bubwe era ali waggulu oy Spy 2) & 21255 Gab 
a ‘ 


nnyo n’ebyo bye bamwenkanya nabyo. Ss = 7 on 
Ge S55 Sha. 5 

3g nn 
OS 3 yi 


20. Era abantu tebaali baawukamu, wabula 
baali ekibiina kimu, oluvannyuma _ne- ; noon foil Ae 
baawukanamu. Naye singa si kigambo Of iio dale } 

ekyakulembera ekyavaeri Mukama wo, ddala , ay (4 n2 n 2% ne ook 
baalisaliddwawo kw’ebyo bye baawukanamu. oot Gas Patt roe 


G 
En 
G\ & 
~ OV 
fv 


\ . 
XN 
pr aX 
vwte YS 
NeEN Gu wt st 


‘ a a“ 

21. Era bagamba nti: Lwaki tassizibwako a5) date J y 
kabonero okuva eri Mukama we? Kale apyese & netiet, 8 2e_ ow 
gamba nti: Eby’enkiso bya Allah yekka. “NSS Bah Eh wiles | Sab ay 
Kale mulindirire, nange ndi wamu nammwe Aes petet eand oa on 
mu balindirira. Or PEA iH) & 

Ruku 3 nohu Spas 2 (&% “54a 4% 0 
2. Era bwe tuloza abantu ku kusaasira 32 OS AoA) HL L351 \S)5 
oluvannyuma lw’ obuzibu okubatuukako, C4 | 
okwejjuukiriza nga beekobera Aya zaffe. >” n sae a eee 
Gamba nti: Allah nno y’asinga obwangu mu | + \4a2 oe 20 | 3. Bs51 
kwekoba.Mazima ababaka baffe bawandiika 409d (2 088 7 “CL , 
ebyo bye mwekobamu. @vs 5X55 O re, d 


<ol> 





Essuula 10 YUNUS Juzu 11 
ak Awe 9 % a x gu wey nr 4 v? 
23. Ye y’abatambuza ku lukalu ne ku > yaZJl3 1gY BSS 2.15 a! 
j a Cree en eet, yee 
nnyanja, okutuusa lwe muba mu byombo Me Be S555" 5 5s 13 53015 wes 
bibaseeyeeyesa olw’empewo ennungiera —_ 77 ’ , - 


nebabisanyukira, naye bwe bijjirwa omuyaga 
ogw’akabi era nebajjirwa n’amayengo okuva 
buli wamu nebalowooza nti bazingizibbwa, 
olwo bawanjagira Allah nga bamalirivu gy’ ali 
mu buwulize, nti: Bw’onotuwonya akabi 
kano, mazima tujja kuba mw’ abo abeebaza. 


24. Naye bw’abawonya, amangw’ago nga Ug 
bajagalala mu nsi awatali mazima. Abange 
mmwe abantu, mazima okujagalala kwammwe 
olw’amasanyu g’obulamu bw’ensi kukosa 
mmwe bennyini. N’oluvannyuma gye tuli 
y'eri obuddo bwammwe; olwo tulibategeeza 
ebyo bye mwakolanga. 


25. Mazima enfaanana y’obulamu bw’ ensi 
ering’anga amazzi getutonnyesa okuva mu 
bire, kale ne geetabula wamu n’ebimera 
by’ensi ebyo abantu bye balyaako n’ebi- 
solo, okutuusa ensi lw’efuna amajolobera 
ga yo n’erungiwala ne bannyini yo ne- 
balowooza nti bagirinako obuyinza. Naye 
bw’etuukwako ekiragiro kyaffe ekiro oba 
emisana, tugifuula nga esaayiddwa n’ebanga 
jjo etaabaddewo. Bwe tutyo bwe tuttottola 
obubonero eri abantu abafumiitiriza. 


26. Era Allah akoowoolera eri amaka 
ag’emirembe, era y’alung’amya oyo gw’aba 
asiimye eri ekkubo eggolokofu. 


27. Abo abakola ebirungi, be balifuna 
ebirungi n’ennyongeza, era amaaso gaabwe 
tegalisaanikirwa nfuufu wadde obuswaavu. 
Abo nno be bantu b’omu Janna; bo mu yo 
mwe balibeera. 

28. Naye abo abakola ebibi, n’empeera 
eriba mbi nga byo, era be balisaanikirwa 
obuswaavu. Tebalifuna alibawonya Allah. 
Baliba ng’ abasaanikiddwa ku maaso gaabwe 


. z es 7 

a Sneak 95% 4% |Z fn 
oA wyo\ B76 S Role Ki) 
x 7 38 phe” Beg jal ep 

y fn A e ay ie : a 

Aphis hb gigs 
& Sarwan ¢ 4 
OY FOLIO Sroles abilge5 
2 S%,eee a} 45 707 
2 Sy) shh os Cini 


A nenenF® 


BISIGS probly sas 
NET £4 5, ON 
oo 551 EGE adh Je 
Bs sabes sy By 5 


ee 
KSC Aca ighae es i SY 
£4, 46666 no enrd Bone 
SAH 5G Hass me 
on Saran \ 
OSU G55 - gis Cay 


ah aie ey fst ¢ 5 


¢ 64 pee, 35.6 See ew 
> > ogib oe os 
T2674 o w w o 
ao n o 2 
rong (Eb we oh! Os aw 


Juzu 11 YUNUS 


Essuula 10 





n’ekitundu ky’ekiro eky’ekizikiza ekikwaafu. 
Abo nno be bantu b’omuliro, bo mu gwo 
mwe balibeera. 


29. Era mwerinde olunaku Iwe tulibaku- 
ng’aanya bonna, n’oluvannyuma tuligamba abo + 
abenkanyanga Allah n’ebirala nti: Muyimirire 2 
mu kifokyammwe n’abammwe be mwenkanya- 
nga ne Allah. Olwo tulibaawulamu wakati 
wabwe; era abaabwe be benkanyanga ne Allah 
baligamba nti: Si ffe be mwasinzanga! 

30. Kale Allah amala okuba omujulizi & 
wakati waffe nammwe nti ddala okusinza 
kwammwe ffe tetwakumanyanako. 

31. Olwo buli muntu alitegeera ebyo bye 
yakulembeza. Era balizzibwa eri Allah, 
Mukama waabwe Ow’amazima, era n'ebyo 
bye baali beejingidde biribaabulira. 


Ruku 4 

32. Gamba nti: Ani abagabula okuva mu 
ggulu ne mu nsi? Oba ani alina obuyinza 
kukuwulira n’okulaba? Era ani aggya ekiramu ” 
mu kifu era aggya ekifu mu kiramu, era ani 
ategeka ensonga zonna? Olwo bajja 7, 
kugamba nti: Allah. Kale gamba nti: Abaffe, 
era temuutye Allah nemulekayo ebikyaamu? 


33. Kale oyo nno ye Allah, Mukama $ 
wammwe Ow’amazima. Kale ate eriyo ki 
oluvannyuma Ilw’amazima okuggyako 
obubuze? Abaffe, wa gye muwugulirwa? 


34. Bwe kityonno ekigambo kya Mukama 
wo kyakakata kw’abo abaajeema nti ddala 
si ba kukkiriza. 

35. Gamba nti: Abaffe, waliwo mu bammwe 
be mwenkanya ne Allah oyo atandika 
ekitonde n’oluvannyuma n’akiddamu? 
Gamba nti: Allah yekka y’atandika ekitonde 
n’oluvannyuma n’akiddamu. Kale ate wa 
gye mukyusizibwa? 

36. Gamba nti: Abaffe, waliwo mu bammwe 
be mwenkanya ne Allah oyo alung’amya 
eri amazima? Gamba nti: Allah y’alung’ amya 
eri amazima. Ye abaffe, oyo alung’amya eri 
amazima y’asaana ennyo okugobererwa, 
oba oyo atasobola na kwerung’amya yekka 
okuggyako nga alung’amiziddwa? Abaffe, 
mubadde ki, mulamula mutya? 


isi oa 


a 6 bs 346 wISES| LEE 


ap 


—— 


SA 7 jGngat Sb aae 
Obi BUH 
a 2 pune new 


Ale BB }EAS f Ax, 9 
5 SAT ARSE 158551 8 


24 #2 
ve 


Jes 23 


3G ‘ n2% a5 


2 ged 


a 


ad 53 7 Sis 


@OOs3285 ast Aaa sat 


Ola % 568 Koad A 


‘hl, KG 


oouatskss Gee bth 
o3iat & op B ish 5 Ele 
SB 5gA 253 Fe i 


2ST TEE 55555 nS 3 
o ye on35Cay Cease yet 


oo Roe 


Coretis 


see 4 


ae 


Spegce As jepson 
opsitcs. PSs ocsg 


4 


OoRs ISI 


GH5 «Sts 


an (5 G3 « sake AS 
OSH +a Sed esigs 


Je ayy anf aks aysy 


3a 
QMoy 2 


fn 


% 
s+ . 


3D — 9 
“7 


gains Saphi 


5A Mo rn B® ay mt a wy Ae 
Yan OF Baie bs de JS 

4 3 z 
5535 Seg 2) JS. thtag 35 


ot ks 3 


7 weet 
4 56 & , 2 
GB sdans BS 


se 


aay 


5S) 


oO. en 


BS 


Oust 1o8 Kyles os Jods 


at s Sh) bp. 


. 


FR 8.55 


y 


a 242 wy f a 
Jot msiot? bi gshids yal 


Sis32e5 


<Qop> 


JY 
scbegharer ey 
Qo 


ws 


C348 


noe ne 


Essuula 10 YUNUS Juzu 11 





Zw a 


ee avy 
37. Era abasinga obungi mu_ bo teba- Zbye SEI aa Ret ah xo .) 


goberera wabula okuteebeeka, so nga %.\¢ ak, és % 
okuteebeeka tekugasa wadde akatono awali 7 4s abi Ss = SA) Se et 35 


amazima. Mazima Allah amanyi bulungi A a ys 
ebyo bye bakola. ® ile 


38. Eratekisoboka Kur’anieno okuyiiyizibwa OAs Aww 
omulala yenna ebbali wa Allah; wabula yo #9¢ 33.3 Bn. a% 833 “ 
kwe kukakasa ebyo ebyagikulembera, ate kwe ee ee ot ae 
kuttottola kw’ amateeka. Teriimu kubuusabuusa 4335 24 34 3S) Jinan 3 A533. 

<s 2, 2, 


kwonna. Yaviira ddala eri Omutonzi 7 Bor Fr og, 
w’ ebitonde byonna. Wore | jos 
2 a” 
39. Kazzi Daeamie nti Nabbi y’ey aD eee ie 33 »ao ees oy OS 58g A|\ 
Gamba nti: Kale nammwe muleeteyo Essuula .» 74, is2 31 £355 he 
emu yokka efaanana nga yo, ate oe > Voqbss + 
mukoowoole bonna nga bwe musobola, he SAS po 3h °F | aib| wd So4 


ng’ oggyeeko Allah, obanga muli ba mazima. 


40. Naye balimbisa ekyo kye batayinza na 655 tenn) Agha, | Sates 55 5G, 3 G as 
kwetooloola kumanya kwa kyo, ate nga % ’ 
tebatuukwangako na nnono yaayo. Bwe batyo * AS ig Sie a4y Gagst Y 


n’abaabakulembera bwe baalimbisa amazima, 223 E 4 2 . i; BiG \a ms oF 
naye laba enkomerero y’aboononyi nga bwe * oo 
yall. ; Ooi gsE 
2 pat f 

41. Era mu bo mulimu abagikkiriza nemu bo #444 9 +4 Os He, os Duhea, 9 
mulimu abatagikkiriza. Naye Mukama wo 37 £7 418% %sa5 Cpe thy it 
abatabuzitabuzi y’asinga okubamanya ) 20) 3 ES ie . ¢ 
obulungi. ae OUR pws y & 

ae % Bd ayy 0 
42, Era bwe bakulimbisa, kale gamba nti: 4 oe UY HS Sys O13 
Nze nnina ebikolwa ebyange, nammwe mulina (é, BOR ad RRO an er 
ebikolwa ebyammwe. Mmwe_ temuvunaanyi- > 

s o 


zibwa kw’ebyo’ bye nkola, nange A042 55 (Bab otis Ae 6 
sivunaanyizibwa kw'ebyo bye mukola. @w =i grb ae 


\ 

atee ‘i A n nFt # 

43. Era mu bo mulimu abakuwuliriza. Naye 25 5) EMS pr oiebd CA adigd 
2 


abaffe, ggwe oyinza okuwuliza bakiggala Arh nes intlAaie % B12 8 
naddala bwe baba nga tebategeera? @u ABS VIG GIS Bae | gains 
kta te en ark a aed 
44, Era mu bo mulimu abatunula gy’ oli. E561 me big w* abig > 
Abaffe, ggwe oyinza okulung’amya 77,4 idbiu 
bamuzibe ne bwe baba nga tebalaba? Ovr~a4 LV 58 0p »é5 


41g 4 \ 
45. Mazima Allah talyazaamaanya_ bantu E85 Ext eG aes W415} 


kintu kyonna, naye abantu bennyini be P ia ge dir 
beeryazaamaanya. may Qw S528) sheds Ay \ 


A a 
46. Era olunaku lw’ alibakung’aanya baliba ise mY Fak Aw shee a 2 3 


nga abataawangaala okuggyako essaawa “ w @ 
emu yokka ey’emisana. Era balimanyagana oy AS GSS Gh os déL J 


<u> 


ew 
x 


Juzu 11 YUNUS Essuula 10 





: nwt CAbe eo 40% a 34 nw 
bokka na bokka. Mazima baamala 335 221 b Duhiuter 
okufiirwa abo abalimbisa okusisinkana ne 26 Zr pialig(oe & NZ 
Allah era si ba kulung’ amizibwa. Oo > 8 Gs a | rah, 

a 23 a Moe 41 0tA & a a Zz 4 
47, Era ne bwe tukwoleka ebimu ku 2 sa (35) Wer ZY Gy 5 
bibonerezo ebyo bye tubalabulako oba ne g4,99 ae 5518 AL er “ 
bwe tukufiisa, tewaba njawulo. Kale gyetuli “2 4* 3)" ““S a 9 


y’eri obuddo bwaabwe, nate era Allah ye @b4 2 ie 2365 ee 
Mujulizi kw’ebyo bye bakola. ‘ ie ee 
a Fn a je ww % a 
48, Era buli bantu balina Omubaka. Kale €) 54:37 SG Aye5asi Ky 
: < 2 


Omubaka waabwe bw’ ajja, balamulwa wakati 7 Be eaten xP % ne i 
waabwe mu bwenkanya era_tebalyazaa- VY pb 9 bit) ly Op? 


maanyizibwa. @S golly 
49. Era bagamba nti: Ye okusuubiza kuno ety Oke F259) 3875 
kwa ddi, obanga muli ba mazima? ohe 4 
© Ip QO 
a £ “44 ‘ 
50. Gamba nti: Sirina buyinza ku lwange ku J \ are) i eo at 4, 4 mvs 
buzibu wadde ku mugaso, okuggyako ekyo xy 4 § 79 8 wet 


ou ZF A 4. 
Allah ky’aba ayagadde. Buli bantu balina 26 Sp .dS13 41 oy abil 
entuuko, Kale entuuko yaabwe bw’ ejja, P 4 


tebayinza kusigala mabega kaseera n’akamu * 

Cp Be 
wadde tebasukkawo. : > a 3, 
51. Gamba _ nti: Mulabye mutya, singa it 5 C332 36 51 ¢ 4 ee 21 33 
ekibonerezo kye kibatuukako ekiro oba ,, °° % agae 2 mw @ ar 
emisana, abaffe, aboonoonyi bayinza batya + Apaing SG 1345 | 
okukyesumattulako? QO pe} yee \ 


vat Bos % 4.447 
52. Abaffe, bwe kirigwawo, olwo lwe muliki- 368 Vndeg pri | 055% \s) oe | 
kkiriza? Muligambibwa nti: Kaakati mukitya ACSC RA PEN TEIC 
ng’ate mmwe mwaali mukiwujjirira? @e - a! ~ 
M8 4 < a 4 aJ * % aw < 4 
53. N’oluvannyuma kirigambibwa eri abo 19593 \gotB O23 Std Da 
4% 


aboononyi nti: Mulege ku kibonerezo (- stat 28 1% 25 ot ow 
eky’olutentezi. Abaffe, munaasasulwayo G5 ad Ab > eo lee 


ebitali ebyo bye mwakolanga? OS CG gh if 


my "nae Bet 2108 Benes | 
54. Era bakubuuza nti: Abaffe, kyo kya G) JS ish G51 S5 peienss A 
mazima? Gamba nti: Yee,amazimagaMukama .,g.6 % o7 £25 7 035 o> 
wange, kyo kya mazima; erammwe temuyinza Bisl a 3% S , a} wy) 3 a 
kukifufuggaza. So aes 
ee O54 3444 & 
Ruku 6 whos n of% sey, ante * 
55. Era singa buli muntu ayonoona abeera LV2ASVGC LAE outs 3 Lo \9)9 
n’ebiri mu nsi byonna, ddala yaalibiwaddeyo (FJ § 1) \ sh TJs SIS 


okwenunula. Era balikisa okwejjusa awo nga he. pe eg ean cs ees jas 
balabye ekibonerezo. Era baliramulwa mu bal 4h yes SG | REdI91 


) 
bwenkanya, era tebaliryazaamaanyizibwa. @o noT iy BJ 385 


<Q0g> 


Essuula 10 YUNUS 





56. Muwulirize! Mazima ebiri mu ggulu 
nebiri mu nsi bya Allah. Muwulirize! 
Mazima okusuubiza kwa Allah kwa mazima, 
naye abasinga obungi mu bo tebamanyi. 


57. Ye yekka y’awa obulamu era y’afiisa, 
era gy’ali gye mulizzibwa. 


58. Abange mmwe abantu, mazima mwamala 
okutuukwako okubuulirira okuva eri Mukama 
wammwe, n’ekiwonya buli bulwadde obuli 
mu bifuba, n’obulung’ amu, n’okusaasira eri 
abakkiriza. 


59. Gamba nti: Olw’emikisa gya Allah 
n’okusaasira kwe, kale kw’ebyo kwe baba 
basanyukira. Ebyo by'ebisinga n’ebyo bye 
bakung’ aanya. 

60. Gamba nti: Abaffe, temulaba nti ebyo 
Allah bye yabassiza mu bigabulwa, ate mmwe 
mwabifuulamu eby’omuzizo n’ebikkirizibwa? 
Gamba nti: Abaffe, ddala Allah y’ eyabakki- 
riza oba mukonjera Allah? 


61. Abaffe, balina kirowoozo ki ku lunaku 
lw’ okuzuukira abo abakonjera Allah eby’o- 
bulimba? Mazima Allah ye Nannyini mikisa 
eri abantu, naye abasinga obungi mu bo 
tebeebaza. 


Ruku 7 
62. Era toba mu nsonga yonna, era 
tosoma kuva gy’ali kitundu kyonna mu 
Kur’ ani, wadde temukola kikolwa kyonna, 
wabula tuba bajulizi ku mmwe bwe muba 
nga muteeruukana mu _ byo. Era tewali 


kyonna kiyinza kwekweeka Mukama wo 5 


mu nsi wadde mu ggulu—ne bwe kiba 
kizitowang’akabu wadde ekisinga obutono 
ku ko oba ekisingawo obunene—wabula 
kisangibwa mu Kitabo Ekitangaaza. 


63. Mwetegereze! Mazima mikwano gya 
Allah tebaliba na kutya kwonna wadde 
tebalinakuwala— 


64. Abo abakkiriza era abaali abeekuumi. 


65. Balifuna amawulire ag’essanyu mu 
bulamu bw’oku nsi ne ku nkomerero. Tewali 


wn n & % 4% v 
A 3715 da? FE BU 
ws NZ. s ¥.& » 2% S 
Ch slig 5 sigs O3 ABess 
ee a 4 ny w, 
aoe) 5 Shh 3 2} rao) | g 
ore. fy 
| Ooi 5A 
o 7 & wane o~ ag "2g 
CY 53 35854 sab | bak, J3 
A agiZnugan a le 
@bsacarls sas se gasicl 


n> rp % ob AZ 8a TE nen a 4k 
O8 5S) abi S557 E 23531 ds 
O@'\44 aw nd & 4 auto 
LS FG 15.5 Ab5 sR Ss 353 


e 


' ae nt eto iF LT nk 
ab) JE 2155 de) ani ds 


<Qog> 


zi< 


Juzu 11 YUNUS 


Essuula 10 





kukyuusa kwonna mu bigambo bya Allah. 
Obwo nno bwe buwanguzi obusukkirivu. 


66.Era ebigambo byabwe bireme ku- 
kunakuwaza. Anti ekitiibwa kyonna 
kya Allah. Ye y’Awulira byonna, 
ye Mumanyi wa byonna. 

67. Mwetegereze! Mazima buli ekiri mu 
geulu n’ekiri mu nsi_ kya Allah. Era abo 
abalaajanira ebirala ebbali wa Allah 
tebagoberera ebyo bye benkanya ne Allah, 
wabula bagoberera kuteebeeka kwokka, era 
tebali ku kirala wabula bateebeeka 
buteebeesi. 

68. Ye y’eyabakolera ekiro mulyooke 
muwummulire mu kyo, n’emisananga bwe 
butangaavu. Mazima mw’ebyo mulimu 
obubonero eri abantu abawulira. 


69. Bagamba nti: Allah yeefunira omwana. 
Obutuukirivu bubwe! Ye yeemala. Ebiri mu 
ggulu n’ebiri mu nsi_ bibye. Temulina 
bukakafu bwonna ku kino. Abaffe, mwogera 
ne bye mutamanyi ku Allah? 


70. Gamba nti: Mazima abo abapaatiika ku 
Allah eby’obulimba tebaganyulwa. 


71. Balifuna okweyagala okutonotono mu 

nsi; n’oluvannyuma gye tuli y’eri obuddo 
bwabwe, nate tulibaloza ku kibonerezo 
ekikakali olw’ okuba baali beeremye. 


Ruku 8 

72. Era basomere ebyafa ku Nuhu, bwe 
yagamba abantu be nti: Abange, obanga 
mukaluubirirwa Iwa_  ddaala lyange 
n’okubuulirira kwange Aya za Allah, kale 
nze Allah gwenneesiga; kale mukung’ aanye 
ensonga zammwe n’abammwe be mwe- 
nkanya ne Allah, n’oluvannyuma okwekoba 
kwammwe kuleme kubaamu nkenyera yonna 
gye muli,n’oluvannyuma mutuukirize gyendi 
kye mwagala era temumpa kaagaanya. 


73. Naye bwe muneekyuusa, mujjukkire 
nti nze sibasaba mpeera yonna, wabula 
empeera yange eri eri Allah. Era nalagirwa 
kuba mw’ abo abajeemulukufu. 


o w {oa » 

oh S) ) 5 Vis Ig 
A A \ 4 

OLB 5) 58 ys. gh 


Zi4t oe 


OG oR 


3, 


s ar 4 
3 oY Spy wo Ig oeah 7 
ry 4 A % 4 awk 
Ose Sia G5.u8 s\ 
B49 BE “ee % 4 a2 
VL Opyrtols> eS 
2rd oN Doan an 
OD po j5-27 ¥ | 2S O19 GI 
Iv ,.4 4% gam a. 4 2 
PRIS ASiI£eG3515 
oe is ats 
ENS OY Shots 31GU3 4 
Sas AnH ne, V7 
OW s2ron, 2 54 Gu, 
4 b 4 4% dé 
5h. 484251553 abi 525136 
; ‘ % 2.74 
SC epei dG Au 
Vann ypu ~2ao of were, 
bbls o8 wee VO)» 09) WI 
Zz 4 “ Anh 7% 103 
JG obi ge O93 + Udy 
@Qoy Aw 
\ ra nypahe o he a, Ne 
gor Je SiARg GI) 
OBB 235) 
8 2 (00%, Berth 1, § £(% 
pte cs Gay ZS ZS IG oe 
? ge % ZA" 9 Dune & 
C5 pS NSS BORD SS 8 
AA RTS 3 
Ov sy, 

aS) NEL) heen ate Ae 
as WIE SL gelagile Jag 
Zn nen 224 aiDn awe 
5 (pS sche HS OY O) 25 
ay “oe os v| A note 
ab! Gas gbl cel ¢ +S 3 
ne NZ 4.40% Ane 0% 2 eee 
are PARTE 
4 2% 2 fn a” an An wee 
$5 Zh souls 5H OSI 
ADA PAIG COG 
Oy soy Phi has 
AT 3 KEE ES 260965 OF 
a, oe 4 ta ial aT Ay 
Dispel Svgbl GEV) YE pelo} 
- on as io 33% 

Odie is) wo 


<ol> 


a a 
6y-44535 23 


2 


ad rele sncn 5 


Vv 
\ 

ca \ 
ea 
AX 


e- AN 
wo 


N 
N 


apaks 


2 
5a all 


MA G39 


Essuula 10 


YUNUS 





74. Kale baamulimbisa, ne tumuwonya 

wamu n’abaali naye mu kyombo era 
netubafuula abasika mu nsi, ne tusaanya- 
awo abo abaalimbisa obubonero bwatfe. 
Naye laba enkomerero y’abo abaalabulwa 
nga bwe yali! 


75. Nate oluvannyuma lwe twatuma Abatume 

eri abantu baabwe nebajja gye bali 
n’obubonero obw’olwaatu; naye era 
tebakkiriza ebyo bye baalimbisa olubereberye. 
Bwe tutyo nno bwe tukoona envumbo ku 
mitima gy’abo abasukka ekigero. 


76. Nate oluvannyuma lwabwe, twatuma 
Musa ne Haruna n’obubonero bwaffe eri 
Farawo n’abakungu be, naye nebeekuza; 
era bo baali bantu boonoonyi. 


77. Kale bwe baatuukibwako amazima agava 
gye tuli, baagamba nti: Mazima buno bulogo 
bwa_ nkukunala. 


78. Musa n’agamba nti: Mwogera bwe muti 
ku mazima nga gamaze okubatuukako? 
Ddala buno bulogo? Naye nga abalogo 
tebaganyulwa! 


79. Nebagamba nti: Otujjiridde otuwugule 
kw’ebyo bye twasangako bakitaffe, olwo 
obukulu bulyooke bubeere bwammwe 
mwembiriri mu nsi? Naye ffe mwembi tetujja 
kubakkiriza. 


80. Olwo Farawo n’ agamba nti: Mundeetere 
buli mulogo omukugu. 


81.Awo abalogo bwe bajja, Musa 
n’abagamba nti: Musuulewo ebyo bye 
munaasuulawo. 


82. Bwe baamala okusuulawo, Misa n’a- 
gamba nti: Ebyo bye muleese bya kubuzaabuza. 
Ddala Allah aja kubisaanyaawo. Mazima Allah 
tatereeza bikolwa bya batabuzitabuzi. 


83. Era Allah y’akakasa amazima n’ebigambo 
bye, aboononyi ne bwe baba tebaagala. 


Ruku 9 
84. Naye tebakkiriza Musa okuggyako 
abavubuka abamu mu bantu be, olw’okutya 
Farawo n’abakungu be nti ajja kubabonya- 


Ha Ad Ca ee TOA 

Baas OA 9 ana 8H 355 

eerie le ian age 
3 


Obi; a3 o¥ 
Aged S23 5957 Os hase $ 
is GS eigdl says 
ds on a4 ighé & Wig BAS 
PE CEetisass 


> 


\ 

oe 

A naigne n2\s 

Obey MEIGS 

~ 2 — 446 
IB ECadc os 50h 2a2k G 
60 Ga 41% 

@bdgs 5 4u5 Se by) 

owt vag 4 
G5 BU ost oy JG 
f 404 Gn 4 Sone 
mba, J $s poe 1 6S715 
a9 (4 

Od3}o hi 

® % 2S % 
$333 Gs Cis & 


fn . e aA 
Ooty 54, CSL AI CS.02 591 


west 


w 2 Av pee n*%ar 4G ¢ 
me &% Oni oy Jb 
7 n\@ 

Onrté 
“t CS Awe 8 A oe 
oe as IE hati EG 


Png 


OG sd ist Te ght 
a nD 4(& nee Te 
7 & (&™ ye 3s yt 


neh 
ve 


24 
‘ < g A 4 S arnw 
@bi Os SEAS ab 1G) +29! 

va Soh Ae 2 Ae 
Or yh NOE pelnar’y) 
2% = iy Z Gos ye 4 3d - 
BS Sebebey GA abl bot 5 i 
4nd a gh 
2 \ 
ees 


5 . 


Juzu 11 


Juzu 11 YUNUS Essuula 10 





: PnZne By 2 FS th n% a ie 
abonya. Era mazima Farawo yeekulumba- & 2) £9, 2) | 4 Me 
zanga nnyo mu nsi, era ddala yalimw’abo + {4 ¢%, ¢ minty (3 e 
abasukkiridde obubi. oe SL 37D Y gis 

OOA4 yee! 
- : ne te! ne 8h ns lng 1&4 
85. Era Musa yagamba nti: Abange, pr2| 2)! 2 Gale is 5.4 
obanga ddala mukkiriza Allah, kale Ye yekka IEe 


gwe muba mwesiga, bwe muba nga ddala 
muli bajeemulukufu. O64 us 


86. Kale ne bagamba nti: Allah yekka gwe 
twesiga. Mukama waffe, totufuula kigezo Von hy nStu Ben 
eri abantu aboononefu. OSA Biyhdy Ang 


we 


” 
‘ an a 
. ene eh A Alone (fut 
87. Era tuwonye olw’okusaasira kwo Ge £353 lag \ Selsey, C555 
abantu abatakkiriza. o 


? 
go 
a> 
Yo 
«> 
— 
ee 
Xx 
a. 
X 
QA 
A 
Nl 
- 
CoG 


ev 
> 
XN 
> 
t\ 
Zr 
“” 
oLE 
eA 
e 
\eS 
ww 
E- 
. 
X 
‘22 


o 


‘206 07 «12 tang Vk ne are 

88. Era twabikkulira Masa ne mugandawe |94¢ @! da 19™ LO AS 515 
i: j 4gan, % \En9o AA YC ne 
nti: Mwembi mutegekere abantu bammwe 4 21% é ee et ( OF J 
amayumba mu Misiri, era mukole enju % 1% fete B86 G2 ads 
zammwe nga zitunudde wamu* era 5d gba)! | god! 5 Ae 3 


mujjumbire essaala. Era wa amawulire Oz Se 221) RSG 
ag’essanyu eri abakkiriza. 


‘ Crear A n% 21% eee Lo 2 4155 

89. Era Musa n’agamba nti: Mukama waffe, & PELE WS 5m 52 J G5 
7 7 ’ » o@ a” 

mazima Ggwe wawa Farawo n’abakungu be 1°) 3 41204 ee $53 BS 3 


eby’ amajolobera n’ebyobugagga mu bulamu Soe 
bw’ oku nsi. Mukama waffe, n’ekivuddemu ; 


babuza abantu ku kkubo lyo. Mukama waffe, : “y ; * ig ort an Rieke 
zikiriza eby’ obugagga bwabwe era okaluubirize > Ag ‘| ve Spb! G25 
emitima gyabwe kuba kirabika tebajja \44_9 a mR has, ‘3 Shy B18 
kukkiriza okutuusa lwe banaalaba ekibonerezo a ria aay <a 
ekirumya. OAL \| | 
: Abs RAn 4 ne 4 (3 

90. Allah n’agamba nti: Okusaba kwammwe 2 Lae 1 33 
mwembi kumaze okwanukulwa. Kale mwembi j ne ow BE 4 (4 pe Sant 
mwenyweze era temugoberera kkubo ly’ abo OSs y 2 ae ee 
‘ oan nei Moe 
abatamanyi. OG L239 231 





10:88. Ebigambo ‘waj ‘aluu buyuutakum qiblatan’ (%333:233'95413) ebitegeeza ‘era mukole enju 
zammwe nga zitunudde wamu’ biyinza okutegeeza: okwolekera mu qibla, okutunuuligana oba 
okutunula oludda olumu. Amakulu agasooka wano tegakola kubanga mu kiseera ekyogerwako 
wano, tewaaliwo ludda lutongole baana ba Isirairi gye baayolekeranga nga basinza nga Yeekaalu 
ya Sulaimani (a.s.) tennazimbwa. Singa kitwalibwa nti amakulu agokubiri ge matuufu, kiba kitegeeza 
nti wano abaana ba Isirairi baali balagirwa kuzimba mayumba gaabwe nga gatunuuliganye 
olw’okwerinda. Ffe tututte amakulu ag’okusatu kuba ge gasinga obulungi. Olwo kiba kitegeeza nti 
abaana ba Isirairi wano baali bakubirizibwa okuzimba amayumba gaabwe gonna nga gatunudde 
ludda lumu kibasobozese okwanguyirwa mu kusinza Allah nga bonna batunudde ludda lumu. Kino 
kyaali kijja kubasobozesa okubeera n’obumu mu ndowooza, mu bikolwa ne mu mpisa. Obujulizi 
obukakasa nti amakulu ge tututte ge gasaana, bweragira mu kitundu kya Aya yennyini eyo ekyokubiri 
abaana ba Isirairi webakubirizibwa okuyimirizaawo essaala nebagambibwa nti: 'wa agiimusswala’ 

$ylBgds3i3) ekitegeeza nti ‘era muyimirizeewo essaala’. Ekiragiro kino kyaali kikubiriza abaana 
ba Isirairi bonna okuyimirizangawo essaala eya Jamaa (nga bonna basaalira wamu), so si 


kusaalanga kinnoomu. 


Essuula 10 YUNUS Juzu 11 





a @ — =, 6 
91. Era twasomosa abaana ba Isirairi ay! SNF | CAA C335 
ennyanja, naye Farawo n’abawondera Nihil iad begins” A ate 
n’amagye ge mu bujeemu n’okulumbagana, \g55 5S > 3 w es yy pas l 
okutuusa lwe yatuukibwako okusaanawo, 4p, 4 o..4 oy ¥ ree 
n’agamba nti: Nzikirizza nti ddala teri Ss G4 (2% 5 WS) AS lone 5 
musinzibwa mulala okuggyako Oyo abaana ,4 41 71% 4 2! Se 9 aU!) 
ba Isirairi gwe bakkiriza, era nange ndi Go2) GI Y) ayy ts | a | 
mw’abo abajeemulukuse. os (34 F 4 eye \ nag rary 
“nk no’ 
Odiei| 
Pan 4 3, a 7 ong ras 
92. Netumuddamu nti: Abaffe, kati os = 335 ELAS ? 3 os ) 
lw’okkiriza ng ate olubereberye wajeema era an mgt 
obadde mw’ abo abatabuzitabuzi? WO py to! 
0) 200 Z)07 8 Zp pe Zh enon? 
eh Kale olwa pero Ween kukuwonya mu O2Lo SH abiy, = = Ay 
mubiri gwo, olyooke obeere akabonero eri Coe oro." BL ante 
ab’oluvannyuma Iwo. Anti ddala bangi mu v2 ioesl “2 O}) +431 Sls 
bantu tebafaayo = ne bwaffe. S35 ai | ws & 
ioe « Fw le hy ae Oe (Son er 
94. Era mazima twategekera abaana ba Isirairi (554 Se\fal Hy GIy 3B 3 
ekisulo eky’amazima era netubagabula mu |< ; 2, IEZE an 
biroongoofu, naye tebaayawukanamu \S3z Sent | OS phd) )§ me 
okutuusa lwe bajjirwa obumanyi. Mazima , of o pate Be lh OE 
Mukama wo aliramula wakati waabwe ku ©) soda)! peFla AS|prlis| 
lunaku lw’okuzuukira mw’ebyo bye . 2, ah) £27 AE nf nets 2184 
baayawukanangamu. oes ze <r on. 4 
4 e ee ¢ a’ ae a4 
@owiEy api peas 
eo Tyre nyo w, Fat g g n <q 
95. Kale ggwe omuntu bw’ oba nga olina EL5 Oyst ; 35483 : ov 
okubuusabuusa kwonna kw’ebyo bye , VON Anpe aes fe 8 1Fn% 
twassa gy’oli, kale buuza abo ababadde O44 NO375 08 on dH eas 
basoma Ekitabo olubereberye Iwo. Ddala 4\#® -\, 42%, 2 vie 5% z Els 
omaze okutuukibwako amazima agava eri ey) oe on A oe a yo ee 
Mukama wo, kale toba mw’abo ababuusa- OE pos 1\O4 Oo so 5 
buusa. \! nyt one S44 ere 
96. Era tobanga mw’ abo abalimbisa Aya za se | Ry ded | Od WU 33 
Allah, kale n’oba mw’abo abookufaafa- 74 1S ow wn ae ob 
aganirwa. Os poe)! O2 oY gu 
gZ ~.% 4 
97. Mazima abo abaakakatako ensala ya eS pails tard | &) 
Mukama wo si baakukkiriza. Sik Rp PO eae 
QOH Y 2435 
ou ' ~~ 
98. Era ne bwe batuukibwako obubonero ($33 AD 23! nes pe 7% ~3 
obwa buli ngeri, tebakkiriza okutuusa lwe * pre e Zot 
baliraba ekibonerezo ekirumya. Sbd YS \ 33) 
~ x ‘1 g nt av 4 44 
99. Naye Iwaki tewaaliwo kibuga kirala Anas GS | 3 c= S3{B ye 
ekyakkiriza nga kirabuddwa nekigasibwa ,,2 2'74% 72d aie B Teron 
okukkiriza ae Kyo, iugey ake py Vga) le, Ue 5 As VI ae 2h 
Yainusu? Bo bwe iriza, twabaggyako |§ tah we np Fh ew (SG 
ekibonerezo eky’obuswaavu mu bulamu g fe Vpine aeie 


Juzu 11 YUNUS Essuula 10 





a ‘ n9',G ag we ‘ 
bw’oku nsi era netubeeyagazamu okumala Ours Si pga 3s | Bont) | 
ekiseera. S 2 


a BS nt etl? Aiba Qh he 
100. Era singa Mukama wo yayagala U2)! Brrr E571 Y5 
kuwaliriza, dala abali mu nsi bonna 4 We gittr ia, 2 9 943 
baalikkirizza. Abaffe, ggwe onoowaliriza Ss Re G5 Biter a4 


ws 

iriza? a. fk ry # 
abantu bafuuke bakkiriza? © 34 . a °s} 4 ¢ 
f % t2,47 4 4006 
101. Era tekisoboka muntu kukkiriza Y ah, Vy os yo Labi Oo” Gs 
okuggyako nga Allah akkirizza. Era obusungu j 43 5 , 42 as AS 6 5; gi | 


abussa kw’abo abatakozesa magezi. 


% “ ngtes & 
102. Gamba nti: Mwetegereze nnyo ebigenda roy 13s G | §5Ja5 | Bs 
bibaawo mu ggulu ne munsi. Nayenno 9£%,, 4 218% wth sth 
obubonero n’Abalabuzi tebigasa eri abantu DIS CoS Sm > > v2) YI 
abatakkiriza. @d Gio is J sees 
o 
r.% 7452 Ho naeete 14% 
103. Abaffe, balindayo ekirala okuggyako O83 126i be S153} a 2 Sa3 
ebifaanana n’ebyebiseera by’abo abaafa o%, toe otit V8 4 10% Ma 
olubereberye lwabwe? Gamba nti: Kale =) 9B bs aos ian 
mulindirire, nange ndi wamu nammwe mu Min Bin 13 pS5% 
balindirira. ae reli Gat oie 0. BA (44 5 ane C28 % 
104. N’oluvannyuma tujja kuwonya “é SS isi E3355 shea) EAS Ba 
Ababaka baffe n’abo Abakkiriza. Bwe kityo hon. S9% t2(¢,%6 (ae 
kikakafu ku Ffe okuwonya abakkiriza. Oori1 ~ “ as * 
Ruku 11 11% od pet nr DIS (FETT 4% 
105. Gamba nti: Abange mmwe abantu, Z 3 Es - J RONGEL, a 
obanga mulinamu okubuusabuusa kwonna §)35483% BF set Vb i204 
ku ddiini yange, kale mumanye ntinze sisinza |! prea Chet np oA 
abo be musinza ebbali wa Allah, wabula 44) 3461 O34 gb! gos oF 
nsinza Allah oyo abafiisa, era nalagirwa 1% 2. 4 ¢ den@ tote 3 5) 
okuba mw’ abo abakkiriza. Nae ie aes 
WoAe glo uy 
106. Era nalagirwa okugamba_ buli omu uvees 3 J ENZ25 ASI ws 
nti: Yolekeza obwenyi bwo eri Eddiini ng’oli COC heh 64% 850 
mwesimbu, era tobanga mw’ abo abenkanya ©¢ at 5 yo) OB 5x5 3 


Allah n’ebirala. Sato he, ae ne < 
107. Era nti: Towanjagiranga kyonnaebbali S4aag G P\Qdd04 -O Id 
wa Allah ekitasobola kukugasa wadde 5 \ 25 G 2166 a Z\4 


okukukosa. Kale bw’ olikikola, olwo naawe ; : 
ddala oliba mw’abo aboonoonefu. MErgLa!| Sy) 


ow 
Qn 9 %%u 4 bei nw rZanie 
108. Era Allah bw’akutuusaako obuzibu, ge oy 28 E83 OS 
tewali asobola kubuggyawo okuggyako Ye 2% 4 8K Zia bah oe Si 4 
yennyini. Era bw’ akwagaliza ekirungi, tewali ae eas 3) ay ed "3 
aziyiza mikisa gye. Agituusa ku gw’aba Q22 5 oe ay Pak a) + an) 


ayagadde mu baweereza be. Era Ye ye » Seek st eee 2. 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. Osis) 5a gbS4alis 


<a> 


Essuula 10 YUNUS Juzu 11 





1 aye pF 0% 9 1% 2% 
109. Gamba nti: Abange mmwe abantu, S| eae 3 LSI 2, 
amazima gamaze okubatuukako nga gavaeri | 4 4 we ~  nSum & 
Mukama wammwe. Kale oyo alung’ama, Vent) Ga | yore S35 we 


mazima aba alung’amye lwakugasa mwoyo (3 is 3 O* 3-4 $3) iS pode, 
gwe; n’oyo awaba, kale awaba lwa kugufiiriza o me is 


yekka. Era nze siri mukuumi ku mmwe. @udss% CIS 6TIZ 
Z : 


- er 
7 
i. > 
N 


‘ 
110. Era goberera ebyo ebikubikkulirwa era GS Sane 15 
ogumiikirize okutuusa Allah lw’alisalawo. 4a.” 


® 4 B® GAS do 4 ne 4 
Anti Ye y’asinga abalamuzi bonna. OOde Ss) 55257 ap RZ & 


Juzu 12 Essuula 11 
a £8 A a 5 ms 
S Watts $-2ia4 = 
HUD 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Alif Lam Ra.* Kino ky’Ekitabo Aya 
zaakyo ezanywezebwa nga teziriimu 
bukyaamu nate ne zittottolwa. Kyava eri 
Nannyini magezi, Ategeera byonna. 

3. Kiyigiriza nti: Temusinzanga omulala yenna 
Obnea yap Allah yekka, ddala nange nvudde 
gy’ali ku lwammwenga nze Mulabuzi eraomuwi 
w’amawulire ag’ essanyu; 

4. Era nti: Musabe okusonyiyibwa — eri 
Mukama wammwe, n’oluvannyuma mwenenye 
gy’ali. Ajja kubeeyagaza okweyagala okulungi 
okutuusa ku kiseera ekigere. Era buli agwanira 
emikisa ajjakumuwa ku mikisa gye. Naye bwe 
balyekyuusa, gamba nti: Nze mbatiisa 
ekibonerezo ky’olunaku olw’ entiisa. 


5. Eri Allah y’eri obuddo bwammwe; era 
Ye ye w’Obuyinza ku buli kimu. 


6. Muwulirize! Ddala baweta ebifuba 
byabwe mbu bamwekweke. Muwulirize! Ne 
mu kiseera we beebuutikirira engoye 
zaabwe, era amanya ebyo bye bakisa ne 
bye booleka. Ddala Ye y’amanyi ebiri mu 
bifuba. 

Juzu 12 

7. Eratewali kiramu kyonna mu nsi, wabula 
okugabulwa kwakyo kuli ku Allah, era 
y’amanyi ekisulo kyakyo n’amaka ga kyo. 
Ebyo byonna biti mu Kitabo ekitangaaza. 


8. Era Ye y’eyatonda eggulu n’ensi mu 
biseera omukaaga, ne Nnamulondo ye eri 
ku mazzi, alyooke abagezese amanyise ani 
mu mmwe asinga okukola ebikolwa 
ebirungi. Era bw’oyogera nti: Muli ba 
kuzuukizibwa oluvannyuma 1w’okufa, 
ddala abatakkiriza bajja kugamba nti: 
Kino si kirala wabula kwe kubuzaabuza 
okw’ olwaatu. 

11:2, Nze Allah alaba_ byonna. 





A % { ag & A 
Osde | ges}! gb lp ty 
£3 ohhh asset Eafe 
4 


pon @ Seah OR ST 33 
O) gee Oi O4 oo 


Ais 225 aS) abs ass si 


O- 
qo 
x 

Uy 


~~ Pek vy te oe 
Snm Ut n 4 hoe CA on % 
$45 oS BETS hbaRel yl 5 
‘ 4 o wa, 2 wy a 
GLUcs lets so 2503 guy 
8% a 4% 4p % ZU oe 
Got o> PHS ae Lal 
AR (he4 % (4 4 OS ” “% cs 
SE ob es o) 5 
a 2 nf 44 n Ko 
Ops 4 SONNE sale 
4 2 Vo ye 2) a?” \ 4 
é 
$..% 
Ov» 
DD A A % 


r ‘fF 
t 


A a “0 
phIGs SpE Se Sa, 
g 2 a 4 nk an 
£5) nC pide G5 Os pus be alas 

ad wy . gn \% 

Op mall Sly ee 
47% Ae as a (35 
SLBSIIG gue Lae Log 
A274 oes aS 
3 Sah pias 3 433) gb! 
n & “ 8 a7 ar 
Opie A53 de. Spe 
4049 7 % “44 a sie 
SS Sp SOE) GIS 51 923 
sn 420 2 AIOE 4% oh a 
phos! Ge E3e OW 5 2lk) dee 
40 4% nen PB4 rn Cohn 
SUS. aera eS a4, 
¢ 4 Wb ag 
oS pi bso Sys 28 
BZ vn apt Fane tS “ 
FA Oh AS GT SI gag 


<a> 


t 


. 


iv 


Essuula_11 


HUD 


Juzu12 





9. Era bwe tubalwisiza ekibonerezo okutu- 
usa ku kiseera ekyabalirirwa, ddala bajja 
kugamba nti: Kiki ekikiziyizza? Mwetegereze, 
olunaku Iwe kiribatuukako, tekiribatakku- 
luzibwako era balyebungululwa ebyo bye 
baajereganga. 

Ruku 2 

10. Era bwe tuloza omuntu ku kusaasira 
okuva gye tuli n’oluvannyuma netukumu- 
ggyako, ddala afuuka omuterebufu, 
omuteebaza. 

11. Ate bwe tumuloza ku bulungi oluva- 
nnyuma lw’obuyinike obwamutuukako, ddala 
agamba nti: Ebibamba binvuddeko; olwo 
nga yeesanyukira, nga yeejabaata; 


12. Okuggyako abo abagumiikiriza era ne- 
bakola ebikolwa ebirungi. Abo be balifuna 
okusonyiyibwa n’empeera ennene. 


13. Basuubira nti ob’olyawo n’oleka ebimu 
kw’ebyo ebikubikkulirwa oba nebikuke- 
ng’entereza ekifuba kyo olw’okubanga 


bagamba nti: Lwaki teyassizibwa ggwanika , 


ly’ebyobugagga oba malayika okujja awamu 
naye ? Mazima ggwe oli Mulabuzi, naye Al- 
lah ye mulabirizi wa buli kimu. 


14. Kazzi bagamba nti: Kur’dni y’eyagiji- 
ngajinga? Gamba nti: Kale nammwe 
muleeteyo Essuula kkumi enjingejinge 
ezigifaanana, ate mukoowoole bonna bemu- 
sobola, ng’oggyeeko Allah, obanga ddala 
mwogera mazima. 


15. Kale bwe_ batalibaanukula, olwo nga 
mumanya nti mazima yo yabikkulwa na 
kumanya kwa Allah yennyini era nti teri 
musinzibwa mulala okuggyako Ye yekka. 
Abaffe, munaajeemulukuka? 


16. Abo abaagala obulamu bw’ensi 
n’amatiribona ga yo, tujja kubasasula mu yo 
mu bujjuvu ng’emirimu gyabwe bwe giri mu 
yo, era bo tebaliseerebwa mu yo. 


17. Abo nno be bo abatalifuna kyonna ku 
nkomerero okuggyako omuliro, 

ne bye baagunja mu yo biribafiirira, ne bye 
baakola biribafaafaaganira. 


~ 
‘ 


tN 


fh A 
Lois \ gF% pases 
os (st 


53 
63838 
sito 
“Osa bas 


$545) 4. G 
as 


SST OAS 
ih GS Isis sihes 

aie mare 

voce 


aed 


sista 


4 


So 


pena fesuasiey 
abe SKS) LBS elect 


gE 


ee. yr yd 


ye 


An 


D5 543 Aye 

SEAL iglgZ51HLS SETI] 
OSE F273 b5aks 24 LI 

SS EHC BSS CoE 
¥H5 198s $85, 1 335 sicey UG 
Siac TK iS oe 53 
oe H Se hid $335 TS 


@- 

tp> 

e 
—N wT 


4 
te 
> 


> 

‘o 
€ 
X 
. 


XN 


? 
BY 


@ 
3 


> 
tA 
> 
‘N 


eo Cr 
A ae GA 


o oe 4 

th Get eg ; 
BESS MTB SFOs 
= 4 Ke ROS nan 7, 242 
Gi 153 GS sti Gsl alas 
aon Sn oi 

OG pad 
{7 ae 4 'T » 

(é a} Peer sie 


<a> 


Juzu 12 HUD Essuula 11 


18. Abaffe, Oyo alina obukakafu obw’olwaa- $ $143.5 46 
tu obuva eri Mukama we atenga n’?Omujulizi ~ \ on. Wig age tS 
ow’okukakasa amazima ge ava gy’ali GY wes. a9 yt Sang sty UE 
(Allah) ajja kumugoberera, ate nga gee gle able. 
n’olubereberye Iwe yaliyo Ekitabo kya Misa °44 0 j< 1 Eh5) 3\b dome) d 
ekyali obulung’amu era nga kwe kusaasira, 


ee 


s(t) < ad na gare 
ayinza okuba omulimba? Abo abakakasa ») lb weyoe oy 2," § 
ebyo bo bamukkiriza.* Era buli atakkiriza 5 sao, at 2555 bees 
oo _ et by ee, kale ¢ a4 Gayt Ges -tx5 a 
omuliro ky’ekisuubizo kye. Bwe kityo nno Due Clo gu rbot 9% 
gwe omuntu tobaamu kubuusabuusa ku Bins los 52k Ot Sabla} 
o. Ddala ago ge mazima agava eri Mukama ane Sane 
wo, naye abantu abasinga obungi tebakkiriza. 7 47, 2 jen ge te ng 
19. Naye ani asinga obujoozi kw’oyo SU Sab) DEGAS yoo SLB wv) 
akonjera Allah eby’obulimba? Abo nno be 4,44 - ..47 3 Ts 


\ 

o a 7 A 2 aF 4 
balireetebwa mu maaso ga Mukama waabwe, V3** ? at uF ee 5, Ely 
olwo n’abajulizi baligamba nti: Bano be bo eats SEIS SS Oe Ses 


5 
$5 
ver 
fs 
2? 
X 
=> \se 


abaayogeranga obulimba ku Mukama wabwe. ae - “ is Co dee ap 
Mwetegereze, ekikolimo kya Allah kiri ku Morobss! JE gh! du Vi 
boonoonyi, L new nt enhse on 
20. Abo abeckiika mu kkubo lya Allah ne ##! Gay OF Oddie) ois | 
balyagaliza okuba ekkyaamu, era be bo 34 g<3NU ah 3uléso G55800 3 
abatakkiriza nkomerero. Oo as re oa 
©65}4 

ZF aA DA Re Ad ne 1 ZI.) a 
21. Abo tebayinza kufufuggaza ntegeka ya 9V2) WGP Ix 4B) Els) , 
Allah ku nsi era tebalifuna bayambi ebbali atest oe hl SH EevarG 3 
wa Allah, n’ekibonerezo kyaabwe kiri- “ y72 2, eng 94 Be he 
kubisibwamu emirundi ebiri, anti tebaasobola_ !4  G» olde! pe) dene, 
kuwulira wadde tebaasobola kulaba. iG (oes yy © peak a5 


2 2% 
22. Abo nno be bo abeefiiriza bokka, n’ebyo 7 4 


bye baajingiriranga biribaabuulira. QE $50 ; 3 ings(EGa 4 Se Jd a 
we th oo ae ” 

23. Tewali kuwannaanya, ddala bo ku pe B53)! 3B pes \ > x 

nkomerero be balisinga okufiirwa. 208 @ 2h 
3d 2 c 4 % | 

24. Mazima abo abakkiriza era nebakola = yy Nodes 3 1g2) G 43 tol 

ebikolwa ebirungi era nebeetowaza eri pA IN. 2 go a oe nee 
Mukama waabwe, abo be bannannyini Janna; Geol EAs) 91) 82) SW els 





11:18, Kikulu nnyo okumanya ebigambo ‘Abo abakakasa era ne bamukKiriza’ be bikwatako 
kubanga mu Aya eno, Nabbi Omutukuvu Muhammad (s.a.w) n’omujulizi ajja okumugoberera 
be bokka aboogerwako. Musa (a.s) tayogerwako, wabula Ekitabo kye kyokka kye kyogerwako, 
ate kyo tekiyinza kukakasa ne kikkiriza. N’olwekyo, kyeraga kaati nti wano mu ‘abakakasa 
era ne bamukkiriza’, mulimu Nabbi Omutukuvu yennyini Muhammad (s.a.w), n’omujulizi ajja 
okumugoberera ng’ali wansi we (s.a.w) eranga akakasa amazima ge, n’abantu abalala. Wano 
Aya eno eba etegeeza nti Nabbi Muhammad (s.a.w) n’omujulizi si be bokka abakkiriza amazima 
g obubaka, wabula n’abagoberezi baabwe. Kitegeerekeke bulungi nti ebiseera ebimu, ba 
Nabbi abakulu. boogerwako nga omuntu omu, naye olw’obusobozi bwe baba balina mu 
kuyingiwaza abagoberezi nebaba_bangi, bayitibwa ‘ummah’,( as] ) ekitegeeza ‘kibiina’. Abamu 
balowooza nti wano ‘abo'( 2iyyi_ ) kitegeeza Musa (a.s) n’abantu be. 


Essuula_11 


Juzu12 





bo mu yo mwe balibeera. 


25. Enfaanana y’ebibiina ebyo byombi 
ering’anga muzibe ng’ ate kiggala, n’oyo alaba 
era ng’awulira. Abaffe, embeera ya bombi 
yenkanankana? Abaffe, temufumiitiriza? 

Ruku 3 

26. Era ddalatwatuma Nuhu eri abantu be 
n’abagamba nti: Nze ndi Mulabuzi ow’o- 
lwaatu gye muli , 


27Nti temusinzangakyonna okuggyako Allah, 
Nze mbatiisa ekibonerezo ky’olunaku 
Iw’ okuluma obugigi. 


28. Kale abakungu b’abo abatakkiriza mu 
bantu be baagamba nti: Tetukulaba ng’ ekirala 
wabula oli muntu nga ffe, era tetukulaba 
n’abakugoberera okuggyako abo abaawansi 
ennyo mu ffe mu ndabika, era tetubalaba 
na kyonna kye mutusukkulumamu, era 
tukakasiza ddala nti muli balimba. 


29. Nihu n’agamba nti: Abange, mulabye 3-3 
mutya? Singa mba _ n’obukakafu 
obw’olwaatu obuva eri Mukama wange 
era nga ampadde n’okusaasira okuva 
gy’ali naye mmwe nga ebyo mulemereddwa 
okubiraba, abaffe, tubibakakaatikeko 
bukakaatisi nga mmwe temubyagala? 

30. Era abange, nze sibasaba bya bugagga ku 
lwa byo, wabula empeera yange eri eri Allah. 
Eranze siyinza kugoba abo abakkiriza, mazima 
bo be b’okusisinkana ne Mukama waabwe; 
naye mmwe mbalaba nga muli bantu abali mu 
butamanya. 


31. Ye abange, ani anannyamba ku Allah 
singa nnaaba mbagobye? Abaffe, mmwe 
temufumiitiriza? 


32. Era sibagamba nti amawanika 
g’ ebyobugagga bwa Allah nze ngalina, era 
simanyi byankiso, era sigamba nti ndi 
malayika, wadde sigamba abo amaaso 
gammwe be agayirira nti Allah talibawa 
Brunet: Allah y asinga okumanya ebiri mu 

myoyo gyabwe; bwe nkikola, olwo nange 
mba ndi mu bakyaamu. 


OOH GS 2d- sks) 
33295 ANY yl ai dh 


at. 4% af ‘a “2 S 
PSs yh nt Sb phe Eid att 
O85E Si 
% “ sees esi 385 
SSS Gy 12033 gp CL) i 
y ® BG ne 4 
bie5s3 
nite Ryans 9 pn ono 
pkE SE (Byeab i SiHs Jor 
Oghiay, Sis 
A a At 
ats be SEF S255 Sh OG 
SL3G5 Wks 3257) Qui 
Go Beit sroasti Fad) 
f Aw 


2 GE SKI 6 SKS, gi} 
@ot. Ss vee is 


ny? 


gi Jeeitoy atts 38 


Vtg and 


ead Os 


spic oA ra "¢ 13) &3 
5 (o5aks5is BK ALE ae Saks 
@S 52 
ge 

A a “pe pZI2 AG nb 
yi eWG oc 33 4 23 
a ose ‘ Cy % 4 
apy Gi ksab Je VIG si 
A u 7 eb ase ost 2554 

$4) Wale aaj) lgiel Ged 
nn af Ortank 14 To ty 
OS HOSS 25320 i AOS 
a ob o ay pr IRD a? awl 4 
W) abl OF Qypiels oO apt) 
ng ttn 44% fA a, 47 
OOYS35 V3 A45 $5 

1 da, rd 
oH ps eta tb AS TSS 
Sob) od! pws pasI Bis 
eee ae eo. 4,04 
$202 GQ LOST JS Sa AE! Y 
Z agra ad ne, 4, bee A 
Kesey G S55 Ob3 IST 
so i ¢4 aa i wht 7 
Bls| Abi. GAS ah 4a 
“ ¢ an fp rn 
So) 1 Gy raged G 


g 
i 


x 
& 
Y 





Juzu 12 HUD Essuula 11 
Aare a ne 21 nth 
33, Baagamba nti: Owange Nouhu, mazima 2S aS 3K33 ed, (JG 
otuwakanyizza n’okatagga, kale kati » Urey, ep $(, ZA 
tuleetere ebyo by’otutiisatiisa nabyo, ow Wes 3655 Git, 
: ; : a 
obanga ddala oli mu b’amazima. @¢ 135453 
5 : : 28s ~—, ww, a Z 4 a “ 
34. N’agamba nti: Mazima Allah y’ajja 32h olabies sas 156 
okubibatuusaako, bw’anaaba asazeewo, era Shier nic, he 
mmwe temuyinza kulemesa Allah. On pee, ne 31 
nth nee an Tank nZ ve ba ie 
35. Era okubuulirira kwange tekuyinza OU! &>)1 OLR ASaui YS 
kubagasa ne bwemba njagadde ntya »7 20 9 ah aiyer I 2337 
okubabuulirira, kasita Allah aba nga ol 2 ~~ : oe? 5 _ 
asazeewo kubazikiriza. Anti Ye ye Mukama dj) 3 ap ‘1 ) es b pSaZ, pe 
wammwe, era gy’ali gye mulizzibwa. ; bn DF AP, 
FC) gam yJ 
a2 go. 8 ont pees af” 
36. Kazzi bagambanti: Y’eyagiyiiya? Gamba YL JS + a5) OH Sin al 
nti: Obanga nze nnagiyiiya, kale omusango § os s 34 5 AIT E 27% GhreSf 
gwange guli ku nze, era nze nejjeeredde ku * ¥ 3* 4 Gol >> A ? . re 
bibi bye mukola. Qo 4 yas be & 
Ruku 4 ne ba te BF Be ig aay S 
37. Era Nahu yabikkulirwa nti: Teri balala O2 02320 451% Ui rr 
es a 74 bei 4) a% 
bajja kukkiriza mu bantu bo okuggyako = ast 5 1562153 2 Y) 3 3 


abo abaamala okukkiriza. Kale tewennyamira 
olw’ebyo bye babadde bakola. 


38. Era kola ekyombo mu maaso gaffe 
ng’okubikkulirwa kwaffe bwe kuli, naye 
toyogera nange kw’abo abaayonoona. 
Mazima bo b’akusaanyizibwawo. 


39. Erang’akola ekyombo, abakungu b’omu 
bantu be buli lwe baamuyitangako, nga 
bamusekerera. N’agamba nti: Obanga 
mutusekerera, kale mazima _ naffe 
tulibasekerera nga bwe musceka. 


40. Naye mangu nnyo mujja kumanya ani 
w’ okutuukibwako ekibonerezo eky’okumu- 
swaaza era agwiibweko n’ekibonerezo 
eky’ olubeerera. 


41. Okutuusa ekiragiro kyaffe lwe kyatuuka, 

ensulo nezifukumuka, netugamba nti: Tikka 
mu kyo ku buli mugogo gw’ebiba ebibiri 
(ekisajja_n’ekikazi), n’aboomu maka go, 
ng’oggyeeko oyo eyamaze okwogerwako, 
osseemu vn abo abakkiriza. Naye tewaali 
bakkiriza wamu naye okuggyako 
ab’omuswaba. 


P wee y 
7% .% * ae fn “2. 

ares G23) 3S cath I 
ve nee th 0 24 
12%3 450% apr ge oe 
oe 5 IBS \ pdnay 4) 
41% gf ay. panuge, 
OVI rel ee ao 59G2 We 
w yn 2n% (21% (% ng aw 
Ss ie, pceisd Cb Gi. 194455 
Rengot nw 
CNY § peut 
% re iS A none @ae% 
SiS 3G 04 O15 3S 
“nun 6 2 A 74 ne Bh 
Oks Sic ate d75 058 


: ‘ , roe Ft 
2 98 na nd 4D Gs de 
3g ye) JS OF 4 Ned 
; Bias 420051 61 
O75 SDiacle Seco Jy ai 
6 Soe 
Odi Vans 54 ies. 34) 


<a> 


Essuula 11 HUD Juzu 12 





42,N’ agamba nti: Kale musaabale mu kyo. % 4 st tained \Q $12S51d 53 
Okuseeyeeya kwa kyo n’ okuyimirira kwa kyo es Des eae.) Ce guys 
kube ku lw’erinnya lya Allah. Mazima Qed, ) Gand 4) ols ye) 


Mukama wange ye Musonyiyi ennyo, 
Omusaasizi ennyo. 3) Ag : : 5 
43.Era kyaseeyeeya nabo mu mayengo SadG) 654 Got RESTO) 
agalinga ensozi. Kale Nuhu n’akowoola 


mutabani we eyali amwesambye nti: Mwana Bhs —_ f oe. 
wange, Saabala wamu naffe era tobeera as Oat 5 3 t<% Ke “at a 
wamu n’ abatakkiriza. Mg tga 
® - \ 
” av 9 0% ad ' n \ “12 

44.Omwana n’addamu nti: Mangu nnyo % Yyor, ne Loys 3 
nzija kubudama eri olusozi lujja kumponya 67% 0 ane 2 (794%, YS" 
amazzi. Nahu n’agamba nti: Olwa leero, tewali 2~ 18 2 5 | ang GN IS + pie) 


kinaawonya muntu yenna ku kiragiro kyaAllah, |g a ne Ate Sa oe J ab| 


\ 
okuggyako oyo gw’ anasaasira. Awo ejjengo Te Reh iit pe no 
iyekiika ee Waine bw’ atyon’aba ee @z * ers oe & 63 rave) 
abaasaanyizibwawo. mL mek 
45. Era nekigambibwa nti: Owange ensi, mira 51% dad 46 ss Cal \ Vj, Ss3 
amazzi go. Naawe ebire, lekera awo 4 p00 4 46 901 Zane 4 nahi 
okutonnyesa amazzi go. Olwo amazzi 2 AV Ges 3; lees IY Se 
aanyunyuntibwa; ensonga n’ekomekkereze- 4 9% 4% oy % “e084, 42 Sohn 
a ‘nie meee kulusozi Juudi, (nag sb 2 ¥ 29! \ a a ) 


era nekigambibwa nti:Okuzikirira kubeere ku (Ojereee:5) a! 


bantu aboonoonefu. Lee: Se “(65058 6A) a 
46. Era Nahu yakowoola Mukama we n’agamba 04 GIO) Ga JW aai7 Hu 365 
nti: Mukama wange, mazima mutabani wange ,@,7 2s hot die ne Bw lO 
y’omu mu b’omu maka gange ate nga ddala 2S cals Gal ne) w)L> OP 
okusuubiza kwo kwa mazima, era Ggwe @E AS, aT) 
mulamuzi asinga abalamuzi bonna. cs ay Z 


Sint in ont, onks 
47.Allah n’agamba nti: Owange Nahu, oyo $3) 728) G2 AL Sh 75 JB 
tali mu ba mu maka go. Ddala Ye yeeyisa mu = $7 (z 12% S5+Fes (oe A 


ngeri etali nnungi. Kale tonsaba by’ otalina pa ee va o* oe 
ky’ obimanyiiko. Nze nkubuulirira oleme kuba © {63 © Glas | Uy )roats dye) 
mw’abo abatamanyi. ez i J 4 : Woe 
: : AQ nc 4 
48.N’agamba nti: Mukama wange, mazima Stan of S44 get OL oo SG 
nkusaba onkingirize nneme kukusabanga 4 ,,,.%¢ 4 0 6f Tae ae & 
bye sirina kye mbimanyiiko. Era okuggyako 4 B3aa5 Vos ars ty g odd 
nga onsonyiye, n’onsaasira, nzija kuba So ak ia bee Ce 
mw'abo ab’ okufaafaaganirwa. Ov ys re I 


oy | 1 Ai Dn Tae 
49, Kyagambibwa nti: Owange Nuhu, kka & FSS play bablix 5 15 
n’emirembe egiva gye tuli n’emikisa gibeere Z\e4n Bu ef VA 4 2 KA 
ku ggwe ne ku bantu abaliva mw’abo abali 7» Glas O44 ge! Be) Elis 


naawe. N’abalala, tujja kubeeyagazaamu, Ge ca 5 ess 4 aS ie EG) 
oluvannyuma batuukweko ekibonerezo he 
ekirumya ekiva gye tuli. Ane | 


<eg> 


Sy 


Juzu12 HUD Essuula 11 


xt 


50. Ago ge gamu ku mawulire ag’omunda ~ 
ge tukubikkulidde. Ggwe obaddetogamanyi , 
wadde abantu bo olubereberye Iwa bino. 0% 


es 
Netz, 


x 
w> 
N 
XN 
%, ? 


ao 
b 
> 

Ae 

. 

N xl 
e y —N 
3 Ck 

7 (st S 
* fe 

XN vt: 


n(RO" Halen 


\ 
> 
—_‘\ 


pe 

Ne 
crvtn 
q 

fe 


Season ne : 4 ew oh nA a 7 a 2 
Kale gumiikiriza, mazima enkomerero 253.6) yi Salo olka 


ennungi y’abo abatya Allah. bo nab o® 
Ss ree Ly 


Ruku 5 ee Se 
51. N’eri aba ‘Adi, twatumayo muganda abs OG (34% Poa > & JL 
waabwe Hudu. Yagamba nti: Abange, musinze FASS, AS ccetgt tee Ms ogee 
Allah. Temulinaayo musinzibwa mulala atali &\5% S45 go 555 (Ztail lad 4S\ 


Ye. Mmwe temuli kirala wabula muli bagunjirizi 9% Soh 04 
ba bulimba. OGRA J S01 


ad ne Aen Zsa og nl 

52. Bannange, nze_ sibasaba mpeera G» SIG Htlatle sQjZiV2 2, 
kw’ebyo bye nkola wabula empeera yange @)4.04 29344, 0374S fel 425) 
eri kw’ Oyo eyantonda. Abaffe, temutegeera? ie) 5g = one fb 3 3 
PED) 9 3 


aps Wo ne BR 
53. Era bannange, musabe okusonyiyibwa !% } 25 
eri Mukama wammwe, n’oluvannyuma  ,¢ 

mubonerere gy’ali, ajja kuweereza enkuba 


zu 
A 
wh 
\ 
eX 
< 
> 
Xe 
t 
>to F 
& ce Y 


efukumuka gye muli era abongere amaanyi % + ¢ wt Son Cnn oh 4 \ Se 

ku maanyi gammwe. Naye temukyuukanga SPSL LS a ayn oso 
: “ AD int ae 

nemuba aboonoonyi. ~ 2 ye | gS) 

Zu tu ® ~ an ‘“, 

54. Nebagamba_ nti: Owange Hidu, ggwe G3 grt a5 . 3545 | G 

totuleetedde bukakafu bwonna, era ffe tetujja 7 Ziin% nn 2 Sud \ AS 4 5 ae 

kulekayo ba katonda baffe olw’okwogera 9 EUS oe LE ay Os 

kwo, era tetujja kukukkiriza. Qos 444 25 a 2e(Z 

asst 

Zn Gi AE an 

55. Naye kye tugamba kiri_ nti okwatiddwa 534 | aad S As vid pe wl 
abamu ku balubaale baffe mu ngeri embi. 7% 6% 4,4.»  ¢e7% i —, 

N’agamba nti: Nze njuliza Allah era nammwe 344113 ab Jogi Oj Gry 4 
: . a y J gp 4 , vo at 

mwenkanya ne Allth | OOS ROG 7 OT 
444 a < 09 n% . A 

56. Phin x tal ive Kale amyenne 343 Lam ES a3s> i 

munneckobere, n’oluvannyuma temumpa np itt, 

kaagaanya. : i Oy jes 
8 mea how 9G Ue a® 

57. Nzeneesiga Allah, Mukama wange era G eis 33¢ 35 us | Zé Sol 
Mukama wammwe. Tewali kiramu kyonna, 4 1. G2%0(% Nap J « SS 4 

wabula Ye y’akikwatiridde mu kawompo ka OD More ty 3! fj ve \ ek 

Ree Mukama wange y’ali ku kkubo ph gi35 4 re SE oS 

: 72 2% nv on eS ae a < 

58. Naye bwe muneefuula, kasita nze mmaze < Sones le \ ns | > ols 

okubatuusaako ebyo bye natumwa nabyo gye A2\4¢,9?7 ,4A, 5. oF ne 

muli, Era Mukama wange ajja kubasikiza 7 4 aX) : baby 

abantu abalala abatali nga mmwe, era Ex 55% 235 3. BIS n% 33 


temuyinza kumulumya n’akatono. Mazima 


: are: fnew cv “2 2 MAG 
Mukama wange ye Mukuumi wa buli kimu. @ Bias oS Se Bo} 
Ae % o rtf} 1 
59. Awo ekiragiro kyaffe bwe kyatuuka, SE5S 15135 BC 535 54317 3.(654 
twawonya Hudu n’abo abakkiriza abaali naye 4 9! £27 @yunane Coo prFoy' 
olw’okusaasira okuva gye tuli, era ne- >*s® $C g2s5, daz Gia 


<a> 


Essuula 11 HUD Juzu12 





4 fs aw 
tubawonya ekibonerezo ekikakali. Obey ls » 
60. Abo nno be ba ‘Adi abaagaana pwey Seb Stem S$ S Ells § 
obubonero bwa Mukama waabwe mu wy |, ~ sevitpainee?d 
bugenderevu era nebajeemera Ababaka be, 3S Jat 198513 a) | 4 
nebagoberera ebiragiro bya buli nnalukalala, Oxu 2 \4e 
ow’emputtu. eed ) en 

Z a as s Ae ia a? 

61. Era baagoberezebwa ckikolimo ku nsi 3 3255 C5341 sh G pas 


Mazima aba ‘Adi beegaana Mukama waabwe. 
Mwetegereze! Okuzikirira kuli ku ba ‘Adi @> 
ab’eggwanga lya Hudu. - 
Ruku 6 4 
62. N’eri aba Thamuda twatumayo muganda 4 = : : 
waabwe Swalehe, n’agamba nti: Abange, pBE 4) \ es 8 4b 9 Le | 


o 


% 
v ” 
: i ! A 7 a aah ft 
enone ku lunaku lw’ okuzuukira. Mwetegereze! re e ie by i -\ i) 1% o 
4 


fF: 
XN 
Ga 
b 
ce 
we 
Ox 
—N 
vi 
> 
‘f: 
gk 
c 
— 
\w 
AYs35 off 


musinze Allah yekka. Temulinaayo “(’" 4 oe Seep n 
musinzibwa mulala atali Ye. Ye y’eyabasibula 4'544.s%5 525 ViOs soli (4 
mu nsi era n’ababeeza mu yo. Kale xy nh Ch Eno ts any (snr 
mumusabe okusonyiyibwa ate mubonerere »>d)\yi Sy oo 39 Sahisb Gy 
gy’ali. Mazima Mukama wange ali kumpi 60k Gn wnies 
nnyo, era Mwanukuzi wa kusaba. Opa wn? eB wt 


63. Nebagamba nti: Owange Swalehe, 
mazima ggwe obadde omu mu ffe gwe 
twalinamu essuubi nga bino tebinnabaawo, *. 


E' 

\ 

N 

a 

\ 

—N 
ENG 
X 


‘Xo 

: 

\ 

x 
re 
aN 
ly 
€ f 
Yo 
LX 
xX 

.y 

‘ 
a 

No 

"GA ON 


Abaffe, otuziyiza okusinza ebyo bakitaffe 7%. 2 *4%(6 w %\% 2144-3) 
bye baasinzanga? Era ddala ffe tulina Gye a 3 SL5 (A) bo 345) 
okubuusabuusa okutawaanya kw’ebyo OH say 
by’ otuyitira. . we 


a w 
mous |Z Been nh nee ne TIF 
64. N’agamba nti: Bannange, mulabye as SE E8541 355551 ahi 
mutya singa mba nga ndi ku bukakafu z-% Gone at ae ol ‘ 
obw’olwaatu obuva eri Mukama wange era i Ann) ale 
ng’ampadde n’okusaasira okuva gy’ali, ddala (43 .;a2Las Y} gh \ oA 3} 3 53 


ani anannyamba ku Allah nga mmujeemedde? x © Cant Rae oe 
Kale tewali kye munnyongera okuggyako ©y wes Yh GP 9 en 
okuzikirira. 1 eee 


A » , &BIZ oe 
65.Era bannange, eng’amira ya Allah eno 43) a&J gus\ 2315 BD 2502 9 
enkazi kabonero gye muli. Kale mugireke J 3 2 
erye mu nsi ya Allah, naye temugituusanga- Y ah ee ee Gr229 
ko akabi konna, si kulwa nga mukwatibwa %,\34 3653 z neh 4 ae 
ekibonerezo eky’ okumpi. | Se RS 8g pty A geo 


g a 
: nie ny a Phoe 4(4% oe 
66.Naye baagitemako amagulu; kale BS)IS 2 \pates d Bisa 
n’agamba nti: Mwesanyuseemu mu maka ,r¢ gG nw 7,,3 4% 4454 
gammwe okumala ennaku ssatu; ekyo %*©& 2 ess a ans 


1 
‘ : Daa Beene nos 
kisuubizo ekitalimbisibwa. Ay 33% 
z 
va 


4 \¢ 
67.Kale ekiragiro kyaffe bwe kyatuuka, § Ebae 
twawonya Swalehe n’abo abakkiriza abaali ., 
awamu naye olw’okusaasira okuva gye : 
tuli, netubawonya n’obuswaavu bw’o- g 


@ 


Juzu12 HUD Essuula 11 





lunaku olwo. Mazima Mukama wo ye @pah 
w’ Amaanyi ennyo, Luwangula. a 
2 


=~ “4 D 4a wm oa, ¢ a4 eo 

68. Era okubwatuka kwakwata aboonoonefu, peser-s)) \ gob : 335 { Sudel § 
kale enkeera nebaba nga beevuunise mu om Mtn aay 

maka gaabwe, Mobs Aim ou 4 > 3 Ip 2 

44 


‘a 
3525S V1 Gab hk 


—x 


69. Nebaba nga abataagabaddemu. Mwete- 


j r 1 
gereze, mazima aba Thamuda beegaana La noo np le pre ats 
Mukama waabwe. Mwetegereze, okuzikirira > (Sag 12342) 1552S & 


kuli ku ba Thamiuda. 


Ruku 7 on A 122 op A oe 2 

70.Era mazima ababaka baffe bajja eri **® 4h Bas 5 S74 5 
Te? > D4 ? 4 a ao a A 

Tbrahimu n’amawulire ag’essanyu, nebagamba_ ¢ \ JG o\e in 5s RS L 


nti: Mirembe, n’addamu nti: Mirembe. Kale we . nae 
teyabandaala, n’aleeta ennyama y’ennyana OMS Saas F401 corel ar 
enjokye. ied . = . ; pee aoe 
71.Naye bwe yalaba nga emikono gyabwe al iN bbd, po | 15 Ved 
tegiraga gy’eri, baamulema okutegeera, ,.41% 440.222 22% 40 255% 
n’awulira nga abatidde. Nebagamba nti: 2 : SAS Ot A)! 1ea eS 
Totya. Mazima ffe tutumiddwa eri bantu ba ©+ Wassdl < 5 3 \ Sas J 


Lotu. 


‘ 2ag a4 SZ 2¢ A 
72.Era ne mukyala we yali ayimiride, kale 55255 2X35 fo5 5 s5 545 
neyeekanga. Kale netumuwa amawulire arent Ela uh ne Bla 
ag’essanyu ag’okuzaala Isihaka, n’ olu- OD Pa Gadlels oss Sail, 
vannyuma lwa Isihaka, omuzzukulu Ya’ qubu. ea ae 
CNB nr lCe oe Byer VAT e 
73.O0mukyala n’agamba nti: O! nga Kb sac Gis aie 25 ed 
nkiguddeko! Abaffe, nnaazaala nga_ndi 569 25nEAS NG (K.% noe 
mukadde ng’ate n’ono baze mukadde? Ose Y ro} are 


Mazima kino kintu kya kyewuunyo nnyo. so. se 
74.Ababaka nebagamba nti: Abaffe, S225 abi 


is ‘i é a 7 yyw ey ‘ 
weewuunya ekiragiro kya Allah? Okusaasira » weet) TAT sOele £85493 abl 
kwa Allah n’emikisa gye giri ku mmwe ab’omu Bee! Al ees 2 ” 
nju eno. Mazima Ye y’ Atenderezebwa, (rhea mies 45} 
y’ Agulumizibwa. 22 aSy on tg ne Ok EE 
75. Kale okutya bwe kwayamuka kuIbrahimu re dy! oar) or = a cr 
n’atuukwako n’amawulire ag’essanyu, aes 4 6, a opal ase ; 
yatwegayirira ku lw’abantu ba Liti. ie 2. 2 
453 
% nae ‘ G6 r.08 B%en C7. An 1a 4 

76. Mazima Ibrahimu yali wa kisa nnyo @uyagie S19 Atte) pio ol 
nga alumirwa nnyo banne, nga adda nnyo noch, eh ne Behera 
eri Allah. 53525 [71 bub D6 OU ye loa pe be 
., =1:. : g Op A pans nae ont wy Pw 

77. Netugamba nti: Owange Ibrahimu, bino |e 433) pws: { 5 (ES dye l5G 
bireke. Mazima ekiragiro kya Mukama wo In ear % 
kimaze okutuuka. Era ddala_ bajja ©2)> 2 re 
kutuukwako ekibonerezo ekitazzibwayo. Se gs we eee Oe (ene 
78. Awo ababaka baffe bwe baatuuka eri ¥ iow Ls yy i3 23% 9 

' os 


Lati, yabeeralikirira n’awotookerera ku 4 1 4(2%\#o% 2 5 (5 Bete 
lwaabwe. N’agamba nti: Luno lunaku Juka- a Jb , \e3 . a ee 


kali! Osdgt sh 


<el> 


Essuula 11 HUD 


Juzu12 





79, Era abantu be baamujjirira nga beeyuna 
gy’ali nga baswakidde, so n’olubereberye 
baakolanga ebibi. Yagamba nti: Abange, 
bawala bange baabo gwe musingo; bo 
batukuvu nnyo gye muli. N’olwekyo mutye 
Allah era temunswaaza eri bagenyi bange. 
Abaffe, mu mmwe temuliimu muntumu- 
lamu?* 

80. Nebagamba nti: Mazima omanyi bulungi 
nti ffe tetulina kye tuvunaana bawala bo, 
era ddala omanyi bulungi kye twagala. 

81. N’agamba nti: Ha! Singa mbadde mba- 
linako amaanyi, mwalindabye! Naye kambaleke 
neesigame ku mpagi ennyweevu, Allah. 

82. Ababaka nebagamba nti: Owange Liti, 
tofaayo. Mazima ffe tuli babaka ba Mukama 
wo, abo tebajja kukutuukako. Kale genda 
n’aboomu maka go mu kiseera eky’ekiro, 
naye tewaba n’omu mu mmwe atunula 
mabega, oltgg yako mukazi wo; kuba ddala 
ye ekinaamutuukako ky’ ek: oekinaatuuka ne 
ku bali . Mu butuufu, ekiseera kyabwe 
ekiragaanye kya kumakya. Abaffe, amakya 
tegali kumpi ?* 


83. Awo ekiragiro kyaffe bwe kyatuuka, 
twafuula ekibuga waggulu wa kyo newadda 
wansi wa kyo, era netukitonnyesaako amayinja 
g’olusennyente oluberekaganye, 


84. Olulambiddwako okuviira ddala eri 
Mukama wo. Ate ekibonerezo ekyo tekiri wala 
n’aboononefu b’omulembe guno. 


. Ruku8 
85. N’eri ab’e Madiyani twatumayo 


muganda waabwe Shu‘aibu. N’agamba nti: 
Abange, musinze Allah. Temulinaayo 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Era 
temukendeezanga ku kipimo ne minzaani. 





11:79. Abantu ba Nabbi Liti (a.s) beesanga 
yagamba nti: ‘..... bawala bange baabo 


A 2° 

Oss gILO5e5d 4 445365145 
g “a 

neve eanoeae 


ge 
> 
a nv 


Ga le 


Ac A “. 


b (fan 


She a5 


@hs53 


255 

$4253 

eee 
Ou PEAS 51515, 
Bah g 5 


Sol 


< 


\ 

> 
X 
—_—s‘ 


NX 


wa 
Z 


036 


‘ ma \ 


J) S91 313 


ples 65 Gigs bs 
SHG RUT ‘ 


oe 


E653 SST kee 


Sia 345 aE 


Aon 
ow S 


: 


Bibs S551. eb 2 Abs sh 
On rt 


Gye Gs Cyt 7h GS 
55 Go le Oss GLE 


aw \5 
y aw 


Wd) 
2 ae 


ne Ow 


porn 


\ 


who 


SB .Megah a5 IGE Sus 
Eg O55 SQ abies 
Soli 3 TEL | 5 ehs5 55 
KAGE SMS, KG) 


mu kaseera akazibu awo Liti (a.s) bwe 


n% ee | 


Be 


Con % 


batukuvu gye muli’. Abantu bano olw’okuba 


nti baali boonoonefu, byabakalira ku mimwa kuba baakitegeera nti Nabbi Liti (a.s) 
yali agezaako kubagamba nti omuze gwabwe ddala gwaali gukontana n’empisa 


y’obutonde. Bo kwe kwekazakaza ne baddamu 


mu ngeri eno kirabike nga Nabbi Luti 


(a.s) eyali abawa bawala be awonye ekitiibwa ky’abagenyi be. 
11:82. Okusinziira ku Aya eno, kirabika nti emboozi wakati wa Liti (a.s) n’ababaka 


yali mu kifo nga abalabe be tebasobola kutuuka gye bali. Kirabika nti oluvannyuma 


lw’okulemwa okumutuukako omulundi ogwasooka, baali bateekateeka okudda nga 
beetegese okuwaguza. Olwo ababaka kwe kulabula Liti(a.s) n’abantu be bafulume 
ekiro nga tebunnakya , naye mukazi we n’asigalira. 


VR 
&, 
Vv 


Juzu12 HUD Essuula 11 





Nze mbalaba nga muli bulungi era nze bts é AwWONE 

mbatiisa ekibonerezo  ky’olunaku Poo" 4 de 

Iw’ okuzikirira. en hy 6 Bn Sve 
86. Era bannange, mutuusenga ekipimo ne Ol) | 3 J GX) 1g35\ o5ty 9 
. . er on “4 4 Am, An ooh 

minzaani mu bwenkanya era temukendeere- a 2 sc i M142 co Ss basil 


zanga bantu bintu byabwe, era temukolanga Bae : : 
bya mbyoone mu nsin’okuba abatabuzitabuzi. Qos 84 2) VIGIGias Y 


87. Ebyo Allah bye yaleka nammwe 2325S Oo) aSJ SAB abl Gam) 

by’ebisinga obulungi gye muli, bwe muba ,.,.7 .&%eieeforee en. ES 

nga ddala muli bakkiriza. Era nze Oba, AY Cie sFoAbe 5 

siri mukuumi ku mmwe. wine wie I be boot Re 

88. Nebagamba nti: Owange Shu‘aibu, Oj26 Els | abate, |§ G 
\ 


abaffe essaala yo y’ekulagira nti tulekeyo 2,7 § Be \ Bere ey Zh 0% 
ebyo bakitaffe bye baasinzanga era nti 2 Se eine Alii ae vl 


% n Q 
tuleme na kukola mu bya bugagga bwaffe E35 » ABS G Bigs Z OSs3 


nga bwe twagala? Wamma ggwe ddala RneBlyer 7h, 2 KF 
wefudde alumirirwa fe ennyo ate omulabufu! , | Ons yo \ Abe) eee : 
89. N’agamba nti: Abange, mulabye mutya? Q& CAS Of es | Age Jj 
Singa mba n'obukakafu obw’ olwaatu obuva 63 2 neele eG ae oe we 
eri Mukama wange era ng’ampadde doe Gy?) 2 HY © “os 
n’ebigabibwa ebirungi ebiva gy’ali, era dh n¢% 7 oT 3h GS ieee 
temukkirize? Era nze saagala kutebulanya 2%) n°4 4) 9, 5 uid une 
gye muli kw’ebyo ate bye mbaziyiza, wabula PMS) ple 1256 C5 
kyeng’enderera kwe kutereeza ebyo bye 44 4, Teapee@e. 2 a(S aie 
abe " nsoeodie era nze ku range sivina oo 4 VL ree - peels 
busobozi okuggyako ku Iwa Allah. Ye gwe O35! ahs Cs aus 
nneesiga, era gy’ali gye neeyuna. 

04 RBIS nl fe nel? 
90. Era bannange, okuwalaggana nange wW\ Gis 3 Po y Ay, 3 
kuleme kubaleetera kutuukibwakoebifaanana .24.% 7, “iE Rhu Won 8 
n’ebyo ebyatuuka ku bantu ba Nuhu oba BYAY ] 3 sed oz 
abantu ba Hudu oba abantu ba Swalehe. SBC ‘% a 


So abantu ba Luti tebali wala nammwe. 


wN 
o 
»¥ 
N 
© b- 
DL 
?> 
Cn 
> 
—\ 
w 
3 
Ne 
b\ 
2? 
‘N 
AS 


A ak ae) nt 
Ore as 
“9 nk Zen 2 o ape tA n 
91. Era musabe okusonyiyibwa eri wad) 115395 353535 aati |§ 
Mukama wammwe; nate era mubonerere $r9GGN Fee 
gy’ali. Mazima Mukama wange Wa kisa O>5>3 25) Bol 
nnyo, Wa mukwano nnyo. Be epee emai: oh 8 alahie 
92. Ne bagamba nti: Owange Shu ‘aibu, bingi Bs eS 28S G ha, \ 

, i 4 % % as @ “49 8 awe 
mu by’oyogera tetubitegeera, era ddala ffe « 4 Vin % ye oul 5 \ 3 “ “ 
tukulaba nga mu ffe oli munafu. Naye 74) Seo" eee, 
singa si kika kyo, mazima twalikussizza Us 57155 G.25 eld) y 
mayinja. Era ggwe wekka totusobola. yes < 

Lo gw J 4, % 94 ~ nad Oy ae. 
93, N’agamba nti: Abange! Ekika kyange sau\ Ws oils jc| 4 dept d 6 
ky’ekyamaanyi ennyo gye muli okusinga +4 So \ iG 45 352%5 6 32554515 


Allah gwe musudde emabega wammwe *% 


<a> 


Essuula 11 HUD 


Juzu12 





amagalabanja? Mazima bye mukola, Mukama 
wange abyetooloodde. 


94. Era bannange, mukole kyonna nga bwe 
musobola, nange nkole. Mangu nnyo mujja 
kumanya ani anaatuukibwako ekibonerezo 
ekimuswaaza, n’oyo alimba. Era mulindirire, 
nange ndi wamu nammwe nninda. 


95. Era awo ekiragiro kyaffe bwe kyatuuka, 

twawonya Shu‘aibu n’abo abakkiriza awamu 
naye olw’okusaasira okuva gye tuli; era 
ekibonerezo nekikwata abo abaayonoona, 
enkeera nebaba nga beevuunise mu maka 
gaabwe, 


96. Ne baba nga abataagabaddenamu. 
Mwetegereze, Abamadiyani baazikirira nga 
aba Thamida bwe baazikirira. 

Ruku 9 

97. Era ddala twatuma Musa n’obubonero 

bwaffe n’obukakafu obw’olwaatu, 


98. Eri Farawo n’abakungu be; naye 
nebagoberera kiragiro kya Farawo, songa 
ekiragiro kya Farawo tekyali kituufu. 


99. Alikulembera abantu be ku lunaku 
lw’okuzuukira kale abatwale eri ekyesero 
ky’omuliro. Nga kibi nnyo ekyesero ekyo 
ekirituukibwako! 


100. Era baagoberezebwa ekikolimo ku nsi 
kuno ne ku lunaku lw’ okuzuukira. Nga kirabo 
kibi nnyo ekiritonebwa ! 


101. Ebyo nno by’ebimu ku byafa ku bibuga 
ebyazikirizibwa bye tukunnyonnyodde. Mu 
byo mulimu ebikyakangabadde n’ebyo 
ebyasaanyizibwawo. 

102. Naye tetwabalyazaamaanya, wabula 
beryazaamaanyanga bokka; era bakatonda 
baabwe abo be baalaajaniranga mu _ kifo 
kya Allah tebaabagasa n’akatono awo nga 
ekiragiro kya Mukama wo kituuse; era 
tebaabongera kirala okuggyako okuzikirira. 


103. Era bwe lutyo olukwaata lwa Mukama 
wo bwe luba bw’aba akutte mu bibuga nga 
byonoonese. Mazima olukwaata Iwe luluma 
nnyo ate lukakali nnyo. 


g So ni ant o 
Obie O assay 
g 2 A awl & 
Ka JE Nphee| ppt 9 
a4re 


55.5 


4 


> 
VU 


\wX UN 


Ta 


XN 
XN 


ax 


t. 


> 


N 


cs} 
\ on 


Ss 
XN 
>RO> 


XN 


Von 


N 


X 


> 
oN ES 


» @ 
XS 
c¥ 


> 


> 


b 


N 
\ 


NN 

X gl €\ 
NN 
3 


r 
G\ 


>t 


XN 


»& 
N 


¢ 
Lt 
af 


Es 
vi vr 
: VN 
A SEE 


@ 
ve 
‘% \p2 
Nero 


t 


> 
—_— 


f 
Sa NSN SS? 


oe 
Sng ~~ IA ‘ 74 

pA Keb GS 53d G3 

Opess As Baa age eats 

aw ” ote & Daan 

$57 716 SS ocet Gs abl yds Os 

mane A a a4 So 4i\ue 

x 555515 63.E55 

(41 lore 0% Lg 


SAS 
& 


Sabie 


<eh> 


Juzu12 


HUD 


Essuula 11 





104. Ddala mw’ekyo mulimu okulabula eri 
oyo atya ekibonerezo ky’enkomerero. Olwo 
we lunaku olulikung’ aanyirizibwako abantu, 
era olwo Iwe lunaku olulirabibwa. 


105. Era tetululwiisa bulwiisa wabula lwa 
kiseera kya lwo ekyabalirirwa. 


106. Olunaku olwo bwe lulituuka, tewali 
muntu) yenna  alyoogera  wabula 
olw’ okukkiriza kwe (Allah). Kale mu bo 
mulibaamu ab’ekikwa ne bannamukisa. 


107. Kale abo ab’ekikwa be b’okuba mu 
muliro, balibaamu n’okusinda n’ okusikondoka, 


108. Omwo mwe balibeera ekiseera eggulu 
n’ensi kye birimala, okuggyako nga 
Mukama wo bw’aliba ayagadde. Mazima 
mukama wo akola nga bw’aba ayagadde. 


109. Naye abo bannamukisa, be balibeera 
mu Janna; omwo mwe balibeera ekiseera 
eggulu n’ensi kye birimala, okuggyako 
nga Mukama wo bw’aliba ayagadde, anti 
Janna ky’ ekirabo ekitasalikako. 


110. Kale tobeeramu kutankana kw’ebyo 
bano bye basinza.Tebasinza wabula basinza 
nga _ bakitaabwe bwe _baasinzanga 
olubereberye. Era mazima_ tulibasasula 
omutemwa gwabwe mu bujjuvu awatali 
kukendeezaako. 

Ruku 10 

111. Era mazima twawa Misa Ekitabo naye 
nekissibwamu_ ebitatabagana. Era singa 
tekyali kigambo ekyakulembera okuva eri 
Mukama wo, mazima singa kyasalibwawo 
dda wakati waabwe. Era ddala bano bali mu 
kubuusabuusa ku kyo okutawaanya. 


112.Era tewali kuwannaanya, bonna 
tebannaba kusasulwa, ddala Mukama wo 
alibasasula mu bujjuvu ebikolwa byabwe. © 
Mazima Ye bye bakola abitegeera bulungi. 

113. Kale ba mwesimbu nga bw’ olagiddwa, 
era n’abo ababonerera awamu naawe; naye 
temubuukanga nsalo. Mazima Ye bye mukola 
abiraba. 

114. Era temwekubiranga eri abo abakyaamu, 
si kulwa nga nammwe mutuukibwako 


Saas OFS OS S455 


SAE ities 45 : Ssh sityds 
& can 


Ov? pire 
Ash BS S32 CS) 55) 5 
¢ 


By} OF Stan 55 oes Lae Sse ant 
wad eal aad ste cool 
Ox 
sites wh $2's 
FLAS g sed gett why, ai. 22% 


dies ab os Sp AES; 
G 


Se 


o 


O25 Ee 
A Ron ‘A 
Opal S E35 ca va 
13205 Sb ti 5) ie 

gly ih o8 G5 5H 


> 
alm 


Essuula 11 HUD 


Juzu12 





omuliro. Era temulifunayo bakuumi balala 
ebbali wa Allah, nate era temuliyambibwa. 

115. Era jjumbiranga essaala ku njuyi 
z emisana zombi, ne mu kiro nga buli kumpi 
okukya. Mazima ebirungi biggyawo ebibi. 
Kuno kwe kubuulirira eri abajjukira. 


116. Era gumiikirizanga; mazima Allah 
tafiiriza mpeera ya bakozi ba birungi. 


117. Naye Iwaki tewaaliwo balina magezi 
mu mirembe egyabakulembera nga baziyiza 
okukola ebyambyoone mu nsi, okuggyako 
abatono ennyo mw’abo be twawonya mu 
bo? Naye abo abakyaamu, bo baagoberera J 
ebyo eby’ensi bye baatebenkezebwamu, 
nebafuuka aboonoonefu. 


118. Era Mukama wo teyaalizikirizza bibuga 
mu bukuusa nga ababirimu bakozi ba 
birungi. 

119.Era singa Mukama wo yayagala 
kukaka, mazima yaalifudde abantu bonna 
ekibiina kimu; naye tebajja kulekayo 
kwawukanayawukanamu, 

120.Okuggyako abo Mukama _ wo 
baalisaasira, n’olwekyo kye yava abatonda. 
Era ekigambo kya Mukama wo ddala kya “6 
kutuukirira ekigamba nti: Mazima nzija 
kujjuza Jahannamu okuva mu Majinni 
nabantu abajeemu bonna. 

121.Era byonna bye tukutegeeza ku byaafa 
ku Babaka, bye tunywezesesa omutima gwo. 
Era otuukiddwako amazima mu Kur’ani 
eno n’okubuulirira n’ okujjukiza eri abakkiriza. 


122. Era gamba abo abatakkiriza nti: Kale 
mukole kyonnakye musobola, naffe tukole, 


123. Era mulindirire, naffe tulindirira. 


124. Era ebyekusifu byonna ebiri mu ggulu 
ne mu nsi bya Allah era gy’ali ensonga 
zonna gye zirizzibwa. Kale Ye gw’ oba osinza 
era weesigenga Ye yekka, Era Mukama wo 
si mugayaalirivu kw’ebyo bye mukola. 


@syet litle 
554 3 $51 35h 5b 9 315 
Shah 24243) SdH o 
S51, Siie353 Sy Wesel 
$41 alol ¥ abi OG Saal § 


(oseer rey 

BS oeyshioeok ¥ii5 
& Gah wb O58 gar shi 
-PeasSi OSs L285, 255) 
553155 SE ga B Sa sSiz05i5 
@¢ Shs Al 

pds Diag 28 A855 (EGS 


@OSjAL22 GAs 


S21 ot \ Sass as 35 318 335 
ee Zo a Cr shh ¢ 
Sagat 5.3 She15 
3E% oe zie Sno & 
p4e1s EM SELF oa3C YI 
Be GW ansigg 5 
Ooisisi v plEisabasios 


ge 
2% 


Jie los Else ile iS 185 
7 oe dae é LEG 


sis § 


4, : 4 
5 es 4 4, 
nt a Ff ne £ a Ae wy oh 
ee | Soi J Si IS 5 
de A \{% A vale (ace eg 
OG Hos Gy. 2035 lez 
ZS it AD ome se 
Ow 9) bts 159013 
00%" % Aw us 
5 IN 3 po Cbs ghy5 
és na a A 
$4626 Ae $V S83 oily 
® o at 4 
AoE, 395 63..02 des 
Se in (Ee 


<g> 


207 


Juzu12 


WES Bas tig 


Essuula 12 


YUSUF 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ons ped igh | puchy 
ennyo, Ow’ ekisa ekingi. 
2. ALif Lam Ra.*Zino ze Aya z’Ekitabo Gyiss i SSS 125 ails aD | 
ekitangaaza. : . 7 
: gi cate rn 2% 8 1% $2 6133 aNPIU 

3. Mazima Ffe Kur’ani esomebwa olunye A&\&) a4 Cris a2 | Loy 


twagissa nga eri mu Luwarabu olwanju- 
lukufu, mulyooke mutegeere. 


4. Ffe tukunnyonnyola okunnyonnyola 
okusingira ddala obulungi nga tuyita mu 
kukubikkulira Kur’ani eno, newaakubadde 
nga olubereberye lwa yo wali mw’abo 
abatamanyi bino. 


5. Jjukira nga Yusufu bwe yagamba kitaawe 
nti: Ssebo kitange, mazima nnalabye mu 
kirooto emmunyeenye kkumi n’emu n’enjuba 
n’omwezi, nabirabye nga binvuunamira. 


6. N’agamba nti: Mwana wange, tolootolola 
baganda bo ekirooto kyo, si kulwa nga 
bakwekobera olwekoba. Mazima Sitaani 
mulabe wa nkukunala eri omuntu. 


7. Era bwe kityo, Mukama wo agenda 
kukulonda era akuyigirize amakulu g’ebigambo, 
era atuukirize ebyengera bye ku ggwe, ne ku 
b’omu maka ga Ya’ qubu, nga bwe yabituukiriza 
olubereberye ku bajjajja bo —Ibrahimu ne 
Isihaka. Mazima Mukama wo ye Mumanyi wa 
byonna, Omugezi ennyo. 

Ruku 2 

8. Mazima ebyaali ku Yisufu ne baganda be 

byaalimu eby’ okulabirako eri abeebuuza. 


9. Awo baganda be bwe baagamba nti: 
Mazima Yisufu ne muganda we, be batusinga 
obuganzi eri kitaffe, so nga ffe kibiina 
eky’amaanyi. Mazima kitaffe ali mu kuwubwa 
kwa Iwaatu. 


10. Kale mutte Yasufu oba mumusuule mu 
nsi ey’ewala olwo omwoyo gwa kitammwe 
gubeere ku mmwe mwekka, n’oluvannyuma 


12:2. Nze Allah alaba byonna. 





OS yas 

765 16ST Gis Bas 683 

5 FO\jBi hb OS) Crsst ley 
Serna 


oe 


ae sg uae sha JB 


Gy uF BS iss Sygsy 
Obi 254 yl ay cht 


oe BIS 555 SebeShe EUS %5 
BuesSens tiers ut 


ar ee 
vy 4s Ts 2 vy 5 
35 GEST GE ayes yi GF 
3 é 2 ; ty. 
ht Soha) Aabes 552 | 
Grp 25% ye 21GCE 
Osies Sis ELE) 
G2 er a 6 Pree 212 Aw 
Sal o55e]s at Golo SU 
O&A pe (344 
ae ” 
~ s ja 3g Cn Pig ik 
GOL SST 85875 G2 0 ip 51 
24%. GL, 47(% 14,7 
Git Sy acet C033 Ei 
Bois Jhb tal 
FRZ |S n49 DAF Sy aon, 
es ld 1s §a5bi9i ut $314 ay 
A 6 £4 ¢ a a we" 
Bord OBIS SS F504) 445 


<a> 


Essuula 12 YUSUF Juzu12 


lw’ekyo muliba bantu balungi. Otiebe \g » 
4 — 


4 

3 : 2 Dee lZ grt Ese I 8a Agile TK 

11. Omwogezi omu mu bo n’agamba nti: SGA) 19 he ye Glas) 2G 
a 





Temutta Yusufu, naye bwe muba nga 4a pouches  ¢ eae 
munaakola ekintu kyonna, mumusuule wansi 2 AhatL oe ae e 
mu luzzi oluwanvu, abatambuze abamu bajja has IFO 1 BEE 
kumulonda. 3 ® eee 5 ae ae 
12. Nebagamba nti: Ssebo kitaffe, lwaaki 4s ¥% JELLY BU BE Ig 6 
totwesiga ku Yusufu so nga ddala naffe on (406 718 
tumwagaliza birungi? Ov pre G65u \s 
sg n AAS neh % Kore § ne 
13. Enkya musindike wamu naffe yeesa- Balk a5 jo \n62 G52 41, }| 
nyuseeko era azannyeko, era ddala tujja Pek cage Z ’ 
kumulabirira nnyo. OS B. B \3 
nPe i ane ne AS noe at 4 

14. N’agamba nti: Ddala kinneeraliikiriza +4\»4 © 1 AS jee Bhd 
nnyo nga mugenze naye era ntya nti si kulwa 34 5 ZS S| 24 é ¢ ot he x7 3 
nga omusege gumulya nga mumulaga- - COP k ao 
jjalidde. Ov pbs acs 

Aw a 3S 
15. Nebagamba nti: Ddala singa omusege bas 3 5 >I 4 {27 bas \% & 
gunaamulya ng’ ate ffe tuli kibiina kya maanyi, 20d \SS TG, ap 
mazima olwo ffe tunaaba tufiiriddwa. OB 5)\31 Uyatas 

a ~, 
16. Awo bwe baagenda naye, nebeekoba BRAZAS ONAN 5a i S3 GG 
bamuteeke wansi mu luzzi oluwanvu, kale 2B ecot a ee 


2 w7 2) nen s .7 4 xt 
netumubikkulira nti: Mazima Jumu olibate- ag OCR nel ene 
s 


. s 
geeza ensonga yaabwe eno naye nga AIS en POT nn 
tebakyakutegeera. Oorpaanz aos ho me yl 
b Ant at 
17. Era bajja eri kitaabwe akawungeezi nga MS sel 4 ch || 52185 
beekaabya. 


whe “ Zo, A 

18. Nebagamba nti: Ssebo kitaffe, mazima cS 3 Gye Haas BiG Is 5 
twagenze netuwakana mu mbiro netuleka + . 
Yisufu awali ebintu byaffe, kale omusege 
negumulya. Naye tojja kutukkiriza ne bwe OWS ys E5555 : 
tunaaba nga twogera mazima. tS ‘ 

19. Nebaleeta n’ekkanzu ye ng’eriko Ubses3T dunatod 
omusaayi ogw’obulimba. Kitaabwe ,,,47%) 6 Bone 34 ne 
n’agamba nti: Nedda! Emyoyo gyammwe Sia het pS 28s] bo) ASRS 
gibalungiyirizza ensonga eno. Naye —<, 5 
okugumiikiriza okulungi kwe kwetaagibwa. & 


{~ 

c 

So 

fe 

vg 
ee 
fn fas 

AM ee 

aka 


aN 


Era Allah yekka y’asabibwa obuyambi 22 2 
kw’ ebyo bye mwoogera. Oo a 

. ée AF 2 oe A nth GZ ne Oe 
20. Kale entwaala y’abatambuze bwe yajja o> 2\3 \gLe 5G 85 2565 
nebatuma omukimi w’amazzi waabwe,bw'atyOo ¢ #32 ¢ 4 146, 4% bute Nate 
n’assa endobo ye mu luzzi. N’agamba nti: Nga +26 | 6 po, Jb Ldyd Bs 
mawulire ga ssanyu, omuvubuka wuuno! Era j Gn ye pu oe Zoe Sahore 
baamukweeka nga eky’obusuubuzi. Era Allah “4 ete add} 9 » SSywls 


‘o 


Or 
G\ 

ae \ 

, bh 


yamanya bulungi kye baakola. 


o ‘ 4 : 4 

21. Era baamutunda omuwendo mpa we- rh 35382 PSS meds wat 835.85 
guzira—Dirham za munyoto, era tebaamuli- bes Gio * 2g, Ke 
namu bwetaavu bwa kumufunamu nsimbi. Or ps1 Gs aBip ks & 


A 
= 


Juzu 12 YUSUF Essuula 12 
Ruku 3 eas 
22. Era oli ow’e Misiri eyamugula yagamba ee oe a0 Ras s js) i: 5 3 
mukyala we nti: Okubeera kwe naffe +f rs (ase y 
kusseemu ekitiibwa, ob’olyawo alitugasa Y yea 3 ey FS cape oe 
oba tulimutwala ng’ omwana. Bwe tutyo bwe 2h) © 9 | $33 5% ara sG 


twatebenkeza Yusufu mu nsi, tulyooke ; Jes, 4 gas 
tumuyigirize amakulu g’ebigambo. Era Allah 7 4 585 5) bh aus ya), ie 
ye Muwanguzi ku nsonga ye, naye abantu ~ nian 
abasinga obungi tebamanyi. Eu6 a Sod iG) Bayt or 


rl 


J ls A S05 x si 


‘ea 


GE 


a” 


© 
Ee. 
a 
OA 


23. Awo bwe yatuuka mu buvubuka bwe, Saaee LoS ‘ <4 s Ae “0% ; 
twamuwa obulamuzi n’obumanyi. Erabwe —, on, ast, wat ciih ee (er 
tutyo bwe tusasula abakozi b’ebirungi. : MG J A phos 

r Oo 

24. Era omukyala w’omu nju mwe yali, One ‘Gay oO 42 CS) 4333 133 
yagezaako okumwegwaanyiza nga ye 2p anew, Ut ae, 8h 
(Yusufu) tayagadde. N’ aggalawo enzigi, 4» = 5a) DY BLS 9 ayes 
n’agamba nti: Kale jangu. Yusufu n’agamba - 2 a7 aie oh, ob fe 4K 217 
nti: Neewogoma eri Allah, ddala Ye ye ° a ) a5} gil JB. = 

c 4 ¢ % Car 


Mukama wange eyannungiyiza obutuulo @o 4% ini 2 


bwange. Mazima aboonoonyi tebaganyulwa. ooo 

ions aoe aoe RB ee 
25. Era omukyala yamalirira ku ye okumwe- U1 G55 5 he ot 5 
gwaanyiza ne Yusufu n’amalirira ku ye % 4, 2113 2 wre (4 asi 
okumwekuuma. Singa Yasufu yali tannalaba “7 you ns “312 G15 
bubonero bwa Mukama we obw’olwaatu, gy 65 st Lan ay 375 25) ads 


teyaalimaliridde atyo. Bwe kityo twakola ok § ‘ 
tutyo, tulyooke tumwewaze ebibi n’ebyekivve. ee Gc 
Mazima yali mu baweereza baffe abalondemu. Bo as 

; bs hte SIS 5S a5 
26. Era bombi baafubutuka okulaga eri 4 dais 2s 4 


oluggi, omukyala n’ayuza ekkanzu ye SEC asset g 
emabega, naye nebasangirizaomwamiweku ~ \ # e e 
luggi. Omukyala n’agamba nti: Kibonerezo 4 Lo ye 2A 4 51 fen, abe & 
ki ekisaanira oyo ayagaliza mukyala wo ekibi 2 ai eee a, 
okuggyako nti asibwe oba aweebwe Qrdt| Sliesl Oe! 
ekibonerezo ekirumya ennyo? Par ee perme ee eee 
27. Yusufu n’ agamba nti: Omukyala y’abadde me 3 Ge DE 291) (ge J G 
anneegwanyizza nga nze saagala. Naye ¢5.%6%an 2\0F ne G (4% 
omujulizi omu mu b’omu maka g’omukyala “+? ow oO) | eg 72S 
ae als on hes % A & oe 
kwe kuwa obujulizi nti: Obanga ekkanzu ye Gye a 5 ESRG5 US ce 35 


eyulise mu maaso, kale omukyala ayogedde 
mazima, ye y’ali mu balimba. 


Q 


| 
28. Naye obanga ekkanzu ye eyulise ma- 3 oe eee LOC es v4 : U3 
bega, kale omukyala alimbye, ye ali mu # Wie ee Pee 
boogera amazima. OOs3 2)! 033529 24 


29. Kale bba bwe yalaba nga ekkanzu ye 43} AG pS O38 oa 15 1G 
eyulise mabega, yagamba nti: Mazima luno = Pr Ne ee : 
lukwe lwammwe abakazi. Mazima enkwe (©) SBE w ST Bl ods ou ws 


zammwe nsuffu. 


Essuula 12 YUSUF Juzu12 





30. Ggwe Yasufu bino tobifaako. Naye ggwe § =< wee DE Lys! cae es 
omukyala saba okusonyiyibwa olw’ekibi 7 OF iS dk RE ge Ae ER 
kyo. Mazima ddala ggwe obadde mu O74 2 Veal 7 G ypanel 
basobya. Qc ie a3) a 
Ruku 4 So bieyic gin ui wee! A eictcee 
31. Era abakazib’omu kibugabaagambanti:  \S<\ do3 aig tpo3 JG5 
Muka ‘Aziizi agezaako okwegwaanyiza BAe NE a eB new! 
omuddu we nga ye takkirizza! Ddala 7 aipafid (spa GS > 9) yj)! 


amumazeemu nnyo olw’ obwagazi. Mazima ffe 1 < rx Gq 55 ( (eZ Gi 440% 
a 7 Le . ~ 


tumulaba nga ali mu kuwubwa kwa Iwaatu. 


a” «4 fn a “a4 
32. Awo omukyala bwe yawulira okujeeja Gala5) Qe yy See 
kwabwe n’abatumira n’abategekera ekijjulo, .~gi¢72¢ Caen Pad 
n’awa buli omu mu bo ekiso, olwo n’agamba “! 3 ya 
Yusufu nti: Fuluma gye bali. Kale bwe eG Zn Sota 

fa 5 

baamulaba ne bamukungiriza nnyo nebeesala 7 dee Te ee 
n’engalo zaabwe*, ne bagamba nti: Allah S45 34 E3315 (215 - O-gué Zo. 
atenderezebwe. Mazima ono si muntu (4 4 ote 90 ae 
wabula malayika ow’ ekitiibwa! G ay IS O45 9 4 


& g ae acbhot nS 28 La oan 
33. Omukyala kwe kugamba nti: Yoyonno 9 *S4% ye G35 yd dd ca) 
gwe mwannenyezangako. Ddala nze 4 724d, G 0% Ae 68515 3 
namwegwaanyiza nga tayagadde, kyokka harman: eS nai 
ne yeekuuma. Naye bw’ataakole kye 5 S47 ap 554 | \s Sasz oJ ae 
mmulagira, mazima ajja kusibibwa era ddala , Sa ke ee 
ajja kuba mw’ abo abanyoomoofu. Oo4 pra)| O24 eA) 
34. Yusuf n’agamba nti: Mukama wange, (%, £4 B54, ee 
nsiima nnyo ekkomera okusinga ebyo bye 45 fe 47 (4 
bampitira. Naye bw’otompuguleko nkwe (Ae 4 pad Lon ad) L Gy ge me 
zaabwe, ntya nti nyinza okuwugukiragyebali 5°, (ye oO, 9 at BPA ne 
nemba mw’ abo abatategeera. Ot oy \3 ode) aS 


35. Kale Mukama we n’amwanukula dic 3) wa» 435 
n’amuwugulako enkwe zaabwe. Anti Ye ye @s5 1032325144 63 pean 


Muwulizi wa byonna, Omumanyi wa byonna. L ee 

1A io) Ny A a “a7 

36. Oluvannyuma, kyeraga gye bali nga qu )\ 1513 & rAT 354) \ 55 foes 
bamaze okulaba obubonero bw’obutuukirivu pe sk are ee a 
bwe nti okusigaza elinnya, bateekwa kumu- Og > ete 


ggalira okumala akaseera. 





° 


12:32. Ebigambo ‘Qatta’ana aidiyahunna’ ($445 3553) nga Hazrat Imam Raaghib(r.a) 
bw’annyonnyola, biyinza okukozesebwa mu lugero oba obutereevu. Obutereevu 
kitegeeza okusala engalo n’ekintu kyonna ekyoogi. Naye ekyo wano Kur’ani Entukuvu 
si ky’eluubirira, Abannyonnyozi abamu baagezaako okukiggyamu amakulu amafunda nga 
bagamba nti kitegeeza okwesalako akatono. Naye okusinziira ku nnono y’ekigambo 
kino,ago amakulu nago si matuufu. Amakulu ag’olugero ge gokka agayinza okutangaaza 
obulungi ku kyafaayo ekyo nti bakkiriza okulemwa kwabwe okumweddiza, era ensonga 


ne zibava mu ngalo. 


Juzu12 YUSUF Essuula 12 


Ruku 5 7 a 

37. Era abavubuka babiri baayingira wamu (es pecs Ors | Bae aS 3 
naye mu kkomera. Omu ku bo kwe kugamba | 

nti: Neerabye mu kirooto nga nsogola 3 ss 

omwenge. N’omulala n’agamba nti: 4, ae Te Ne A ght IS 
Neerabye mu kirooto nga netisse emigaati oA! ve 4 Ge) y Jb 
ku mutwe gwange, naye nga ennyonyi zirya Ci FS At ll sf \§ - Co iJ 
ku gyo. Kale tutegeeze amakulu ga byo, 2 ee, Aen 
mazima tukulaba nga oli mu bakozi b’ebirungi. Ooa ss BEL 53 pb 


2 

233553 (44 rele Ft 1(% 

38. Yusufu n’ agamba nti: Temuutuukibweko SGL cst Lv G 
mmere gye mugabulwa wabula nnaaba 5 " ik dist (¢ é,4 A igs Y | 
mbategeezezza amakulu ga byo nga n’emmere eee ee 
tennabatuukako. Ekyo lwa nsonga y’ebyo BS 5 wale Ge Bs sss is 
Mukama wange bye yanjigiriza. Mazima nze 2.3% gt 
naleka enzikiriza y’ abantu abatakkiriza Allah © oy 4.3 J, 3 aL, =! 


era bo n’enkomerero tebagikkiriza. PATE a - “7 * 
OO iS ids Vi L pbsabl 


“ 
39. Nengoberera enzikiriza ya ba kitange 3 Bbpld oS & zis \4 (eg pba \5 
Ibrahimu ne Isihaka ne Ya’qibu.Tekitusaanira ,4 je 2 (s none 7 4, Sis 
kwenkanya Allah ne kyonna. Ogwo gwe ©! CS Oo Spies ee 


gumu mu mikisa gya Allah egiri ku ffe ne ku 4y\* es 3 
bantu bonna, naye abantu abasinga obungi LS ws ty digceé oe) ey 


tebeebaza. eri és 5 lB Je 423 Cale gh 
Ooyrgy or 
40. Abange basibe bannange, bakatonda Opes G Kigab igen 


es 
¥ 


ab’enjawulo be basinga oba Allah Omu, b 9 \Gat bi G04 
Ormukasi? © Qa alg Viste) AS 
we se SE man A 799 pet, Co 
41. Ebyo bye musinza ebbali we si birala Zen YY aj5> Oe o5h G 
wabula mannya bunnya ge mweetuumira, NE az AAT 3718" Inte 
mmwe ne bakitammwe. Allah tagassizangako ©? J po 3 oe ae 
bujulizi bwonna. Anti okulamula kwonna kwa , gi, \3 Zi whe gyal om 2) 
Allah yekka. Yalagira nti: Temusinzanga : a ee, a 


kyonna okuggyako Ye yekka. Eyo y’eddiini 2\j3, 
ennesimbu, naye abantu abasinga obungi 4 
tebamanyi. uw 


ae 
CA 


wk 
an) 
ote 


& 


42. Abange basibe bannange, onukummwe (A043 


3 
“A 
b 
\ 
No 
br 
— we 
GA 
=——*\ 
\ ep> 
NE e 
\ 
\ 
fv 


a : 7 7 a - 
ajja kufukira Mukama we omwenge “\# , 5% ,2is ice ant (te 
gw’okunywa. Naye omulala ajja kuttirwa ku Gabass yA | o7\ Bee 
musaalaba, kale ennyonyi zirye ku mutwe gwe. (aes bd we \) oO peey oes 
Ensonga gye mubadde mwebuuzaako ~* \ Bh05 son 


aw fn J an 
esaliddwawo. Oo ASRS dt, F 9 5153 ST 
12:41; Ekigambo ‘Qayyim’ ( aS ) okusinziira ku nkozesa ya se mu Kur’ani Entukuvu 
kitegeeza: ow’amaanyi, obutuufu, obwesimbu n’obuyinza. Ekigambo ky’ekimu era 
kitegeeza obusobozi bw’okutereeza n’okugolola ensobi. N’olwekyo, enjigiriza 
ennesimbu etakyuukakyuuka era etekubiira, mu Kur’ani Entukuvu y’eyogerwako nga 
‘Al-Deen al Qayyim’ (aghé &23ti). Soma ne 98:6. 


<a> 





Essuula 12 YUSUF Juzu12 


724 2 (4% 24% 4% AGS 
43. Era yagamba oyo gwe yalowooza ku 0 7G a5) 65 va Jes 
bombi nti anaawona, nti: Onjogerangakoeri 91 ve 
Mukama wo. Naye Sitaani yamwerabiza @-bttJ law) ie 
okumwogerako eri Mukama we, bw’atyo 7 + Aw 1%. 1% 07" 
ped! § Got5 4 


Spe 
Yasufu n’ abeera mu kkomera okumalaemyaka 7“@4 Y ve? 2 24 
nga giigyo. ase % 
Ruku 6 \me oa 2 tat 41n7 * 
44. Naye lumu kabakan’agamba nti: Mazima > oe Sri Bt GU ob 
ndaba mu kirooto ente musanvu engevvu 257% *(4 Gn2 % a4Z%6 
ng’enkovvu musanvu zizirya, n’ebirimba ; a It es Are tts U gis 
musanvu ebibisi n’ebirala nga bikalu! Abange (2315, ectu3777% 22 wots 
tat BU og 5375 es 
abakungu, muntegeeze amakulu g’ekirooto =, 7) * J Un aree pat nace 
kyange, obanga musobola okunnyonnyola pw vo} &Y) SB Oyeoi We 
ebirooto. @0334 x4 5% 
) ~ a 7 
e a . a ag - n%, g 4 J ae 
ve eae ee Nga pace seca Qe G Sn WAI & G57 33 6 
tabufu, era ffe okunnyonnyola ebirooto Fin ud Ate Re 
ng’ebyo tetukumanyi. Ovsetysl \Hes 


46. Olwo oli eyawonawo ku babiri kwe kujju- X24 


X 
?> 
\ 
XN 
\ 
wv 
ae 
XN 
_ 
«> 
‘I 
ef \ 
aN 
AIG 
= Can N 
Cr 
aN 
—.e Wr \ 


kira olwo nga wayiseewo n’ekiseera, es ae 
n’agamba nti: Nze nzija kubabuulira amakulu ; Ov ‘ns G ad} 2 4 AAS Gj he 
ga byo. Kale muntume mu kkomera. 2 Sie 
5 ‘ n i 37 AW w \ ” oi, Sn 
47. Owange Yusufu ow’amazima, tunnyo- mi G oe dead 1143] Uae, e 
nnyole amakulu g’ente omusanvu engevvu) 4 (+ ne me Bizia (6 ite 
nga ziriibwa enkovvu musanvu, n’ebirimba — ek ne gala gas Boe 
musanvu ebibisi n’ebirala nga bikalu, youu 731% pate stp wns 
ndyooke nzire eri abantu balyooke bamanye. 7%, 7 as Fi 4 Op 


\ 
& 
os 
S 
¥ 
—N\ 


: = : OVS 2B 6 ene anpete 4 
48. N’agamba nti : Mujja kusiga okumala 71413 GAiw ALi Ys) ag 
emyaka musanvu egiddiring’ana nga , 
mufaabiina nnyo. Kale ebyo bye mulikungula, 77 + 


mubirekanga mu birimba bya byo, okuggyako @ pel (Ge i 13 
ebitonotono bye mulyaako. 6 is a 2 
% Suit Gn o 
49. N’oluvannyuma lwa gyo, emyaka > Als rio ie 
emikakali musanvu girituuka egirirya ebyo ‘. 5 54 vet é “ 
bye mwagitegekera okusooka, okuggyako s saad 0S 14 
ebitonotono kw’ebyo bye muliterekako. @S ahs Ss 


e® a oe A wae 

50. N’ oluvannyuma omwaka gulijjaoluva- ay 3G GUS > Fo GY a 
nnyuma lw’egyo, mu gwo abantu balitonnye- Fon, 2 (4 
sezebwa enkuba nnyingi era mu gwo Ooiea3 333 o 1b Gs & 
balifuna ebibala ve bajja okusogolamu 
omubisi n eer amu omuzigo. 

Ruku 7 478 S Ale y 
51. Kabaka n’agamba nti: Mumunde- Gis zy iad Ss Ju 2) 
etere.Kale omubaka bwe yamutuukako, Yisufu neZl) gele 
yagamba nti: Ddayo eri Mukama wo E45 dy Ae! JG J3 2 2 
omubuuze nti abakyala abeesala engalo 83 is rad | 55a S J | oe Alen 


<> 


ul 


Ee 


Juzu13 


YUSUF 


Essuula 12 





zaabwe baali batya? Mazima Mukama wange yeues >> tS 


enkwe zaabwe azimanyi bulungi. 


52. Kabaka n’agamba abakyala nti: Mwaali 
mutya bwe mwagezaako okwegwanyiza 
Yasufu nga takkirizza? Nebagamba nti: Allah 
atenderezebwe olw’okumutonda! Naye 
tetumumanyangako kibi kyonna. Muka 
‘Aziizi n’agamba nti: Kati amazima geeyolese. 
Ddala nze nagezaako okumwegwanyiza nga 
takkirizza, era ddala ali mw’abo aboogera 
amazima. 


53. Yusufu n’agamba nti: Ekyo njagadde 
kibabuuzibwe, ye (‘Aziizi) alyooke amanye nti 
saamukumpanyanga mu cleat era balyooke 
bakitegeere nti mazima Allah talung’amya 
nkwe za bakumpanya. 

Juzu 13 

54. Era nze seetukuza kuba ddala omwoyo 
ye ssabalagizi w’ebibi, okuggyako eri oyo 
Mukama wange gw "aba asaasidde. Mazima 
Mukama wange ye Musonylyi ennyo, 
Omusaasizi ennyo. 


55. Era kabaka yagamba nti: Mumundeetere 
mmuntongoze ku ane Kale bwe yamala 
oes naye, a eee a nti: Mazima okuva 
olwa leero, o itiibwa eyesigibwa ennyo 


gye tuli. 


56. Yusufu n’ agamba nti: Nteeka ku mawanika 
g’ensi. Ddala nze ndi mukuumi alina okumanya. 


57. Era bwe tutyo twatebenkeza Yusufu mu nsi. 
N’atuula mu yo wonna nga bw’ aya ae Tutuusa 
okusaasira kwaffe kw’oyo gwe tuba twagadde, 
era tetufiiriza mpeera ya bakozi ba birungi. 


58. Naye ddala empeera y’oku nkomerero 
y’esinga obulungi eri abo abakkiriza ng’ ate 
batya Allah. 

Ruku 8 

59. Era baganda ba Yusufu bajja nebayingira 
gy’ali, ye n’abategeera naye nga bo tebamu- 
tegedde. 


60. Naye bwe yamala okubategekera 
ebibategekerwa byabwe, n’agamba nti: 
Mundeetera muganda wammwe ku ludda lwa 
kitammwe. Abaffe, temulaba nga bwe ntu- 
ukiriza ekipimo ate nga ndi omu mu basinga 


<B> 


(35 G1 E43 257 
oy 

& A a 
Bey S555 bi Zh GC IG 
CsreGoh SE gi5 oh n% 
fy (531 IG.,72 oO otk 


37 ee awe es Gt php 5) 


el a5) 5 aud GE 295515 
@CA3 aI 

AY aa Aicley 2ut 
OCB Ke a7 Sabi 4 
GEN Bn Com 05 551 15 
Sor Giasel Loysey 


8 . ani a eit ry 

3) 7025 1 giBE Sega 8 

@ sie bass 

oe 2 & % \a4 

. * J Gy Aly 4 
PBI Gan 54) a =A) 

n 2 gee Zane (40 Rode 

ees +5 died, - a, | we 

e 24, NRE Lo none 

CO ae 4 


3 8 


tats §, 35815185 


Essuula 12 


YUSUF 





okusembeza abagenyi? 


61. Naye bwe mutalimundeetera, tewaliba 
kipimo ku Iwammwe okuva gyendi wadde 
temulinsemberera. 


62. Baddamu nti: Ddala tujja kugezaako 
okusendasenda kitaawe ku ye, era ddala tujja 
kukikola. 


63. N’agamba abaweereza be nti: Muteeke 
ensimbi zaabwe mu nsawo zaabwe, balyooke 
bazimanyireko ekisa kyange nga bazzeeyo 
eri ab’ewaabwe, ob’olyawo nebakomawo. 


64. Awo bwe baddayo eri kitaabwe 
baagamba nti: Ssebo kitaffe, tugaaniddwa 
okupimirwa emmere nate, naye tumamuganda 6 
waffe wamu naffe tufune okupimirwa era 
ddala tujja kumukuuma. 


65. N’agamba nti: Abaffe, mbeesige ku ye 
okuggyako nti era kinaaba nga bwe 
nnabeesiga ku muganda we olubereberye? 
Naye Allah ye Mukuumi Omulungi era Ye 
y’asinga abasaasizi bonna. 

66. Era bwe baasumulula ebintu byabwe, 
baasanga nga ensimbi zaabwe zibaddi- 
zibbwa. Nebagamba nti: Ssebo kitaffe, ye ate 
twetaagayo ki? Ensimbi zaffe ziizino 
zituddizibbwa. Kale tujja kuleetera ab’ ewaffe 
emmere era tukuume ne muganda waffe, nate 
tujja kwongerayo ekigero kya ng’amira 
nnamba. Ekyo kipimo kyangu nnyo okufuna. 


67. Kitaabwe n’agamba nti: Sija kumutuma 
wamu nammwe ekutuusa lwe munampa 
obweyamo mu linnya lya Allah nti ddala 
mulimundeetera, okuggyako nga mwetooloddwa 
obuzibu. Awo bwe baamala okumuwa 
obweyamo bwaabwe, n’agamba nti: Allah 
ye Muyima kw’ ebyo bye twoogera. 


68. N’agamba nti: Baana bange, temuyi- 
ngiriranga mu mulyango ogumu, naye 
muyingiriranga mu milyango gya njawulo. 
Naye nze sirina kyonna kye nnyinza 
kubagasaamu ku Allah. Anti okusalawo 
kwonna kwa Allah yekka. Ye gwe nneesiga, 
era abeesiga beesigenga Ye yekka. 


Yor 4 wa re neta nai? 

$55 SG 44 B55 Os 
A a A 

Ov HV evs 

4 f 4 Dg 

Gyo si Ake Sic 1G 

2 ad 


Mic (Syihasi ty HIGS 


Sy G5 38 pi ss sy) 3 
pales syiat sh 1G ES 


aw 


CUT sett ugacse 415 
Cites LSE Sih ays 
ener bere 
“Guihiabe. "SB avaustbe 
@odya AS51545 
n 3%, AE 13585 ge a oe 
GG CUE IG. s45) 8 
sh $C) & $3 CRE (hy ye 
melee Rae 55a 


@ 
MS 

i: 
we 
Cr 
‘Ee 
iv 
wr 
Ee 
cx 
Gu 


i 23 eo 4a, La aed 
eG or assy Bu 585 
atu tek 20% A 4 a,® % 
bg Seite gt lore la 315 pols 

nt a o peer ans Iw 
obo be oll G5 BEB EILS 

ath it nee & geet 
gilts .ades Piles abs MA Ay 


OS 7S 52451 Yo 


<a> 


Juzu13 


Juzu13 


YUSUF 





69. Era bwe baayingira nga kitaabwe bwe 
yabalagira, tekyasobola kubagasa 
n’akatono ku Allah, wabula kyatuukiriza 
nsonga eyali mu mwoyo gwa Ya’qubu. 
Era ddala Ya’qubu yalina okumanya 
kungi olw’ebyo bye twamuyigiriza, naye 
abantu abasinga obungi tebamanyi. 


Ruku 9 
70. Awo bwe baayingira eri Yusufu, n’atuuza 
muganda we w’ali, n’agamba nti: Ddala nze 
muganda wo, kale tonakuwala olw’ebyo bye 


babadde bakola. 


71. Era bwe yamala okubategekera ebi- 
bategekerwa byabwe, yassa_ ekikopo 
ekinyweerwamu amazzi mu nsawo ya muga- 
nda we, oluvannyuma omukoowoozi 
yakoowoola nti: Abange mmwe ab’entwaala, 
ddala muli babbi! 

72. Nebaddamu ng’eno bwe boolekedde 
gye bali nti: Kiki kye mubuliddwako? 


73. Nebagamba nti: Tubuliddwako ekikopo 
kya kabaka ekipima, era yenna anaakireeta 
ajja kufuna ekipimo ky’emmere eky’ etikkwa 
eng’ amira, era ekyo nze nkyeyimiridde. 

74, Nebagamba nti: Mu linnya lya Allah, 
mumanyi bulungi nti ffe tetwajjirira 
kutabulatabula mu nsi era tetuli babbi. 


75. Nebagamba nti: Kale ekibonerezo kya 
kyo kinaaba ki bwe munaaba nga muli 
balimba? 


76. Nebagamba nti: Ekibonerezo kya kyo 
kinaaba kw’oyo anaasangibwa nakyo mu 
nsawo ye, era ye yennyini y’anaaba engassi 
ya kyo. Ffe bwe tutyo bwe tusasula 
aboonoonyi. 

77. Kale eyayaza yatandikira ku nsawo 
zaabwe nga tannatuuka ku nsawo ya muganda 
we, n’oluvannyuma n’akijja mu nsawo ya 
muganda we. Bwe tutyo nno bwe twaakola 
entegeka ku lwa Yusufu. Kuba teyandisigazza 
muganda we mu mateeka ga kabaka agaaliwo 
okuggyako Allah nga y’asazewo. Tugulumiza 
ekitiibwa ky’oyo gwe tuba twagadde. Era 
wagegulu wa buli alina okumanya eriyo Oyo 
Asinga bonna okumanya. 


78. Nebagamba nti: Obanga abbye, ne 
muganda we edda yabbako. Naye Yusufu 
yakimira mu mwoyo gwe n’atakibooleka, 


Essuula_ 12 
In NI GATD nA n ph “0 
Lee \a5 (RE do | G83) 3 
. A oe ua wien. 4 
Si Gt be abi G3 ne Bal OF G 
Ese Ve nb ae ane 
43)3s Shas et 4415 
See el sat nme (ot Foe 
AST 60 Saale Le) phe 3 
709" 07 
D gokay x1 ON 
4 “A _ 08 ‘on 2 Ve i 
aw) 5) ww 99 pas Ls 5 
4 na % Zi n8reent, AW aree 
AEBS Sai GG) SHEL 
oan Afi ate 0 
Oo sestishG, 


OSHA legs 51) G 


on “4 ib 2 Ae" \ 
os we pea A le ry 


o 7 


OAS CES GA IG soy 


f TS < . 
sie ot $54 G3 15G 
an th 
OvA435 
2 5F \% 


S16 
44 


2 a?” at 4 a g 

743 A Biaasie 84 
A w {Aa 

OddedB 5535 EY 555154 


e 


2 7 4 # oy 4 
BSarsile Ah sytesh its 


215% nut Teen 4/7 44 
ENS gh) lo5 oe GSp sea | 
g(47% 2% 2 


4 4 
MAL OFE By OSE 


~ Whante het a : 
$d 533 5.3185 OF gots asp 
G02 4% 
Orie sis 
6% Se Soon SE San PK 
os adm] SSH Gy OL 
CZ at Rg a3 “04% A, he 


<a> 


Essuula 12 


n’agamba nti: Mmwe muli mu mbeera embi 
ennyo, naye Allah y’asinga okumanya “(y 
obulungi ebyo bye mwogera. 


79. Nebagamba nti: Ssebo ow’ ekitiibwa, 
mazima oyo alina kitaawe mukadde nnyo, kale 
twaala omu ku ffe mu kifo kye. Mazima tukulaba 
ng’ oli mu b’ekisa. 


80. Nagamba nti: Allah atukingirize ffe U 
okutwaala omulala okuggyako oyo gwe 
tusanze n’ekyaffe. Ddala bwe tukikola, olwo 
naffe tuba mu batali benkanya. 

Ruku 10 

81. Awo bwe baggweebwamu essuubi ku ye, 
badda ebbali okwegeyamu. Omukulu waabwe 
n’agamba nti: Abaffe, temumanyi nga ddala = 
kitammwe yamala okutwala obweyamo gye muli 
mu linnya lya Allah, ate nga n’olubereberye 
mwalemwa okutuukiriza ekisuubizo kyammwe 
ku bya Yisufu? Kale nze sijja kuva mu nsi eno 
okutuusa kitange lw’ alinzikiriza, oba Allah 
okunsalirawo, anti Ye y’ asinga abalamuzi bonna. 


82. Mmwe muddeyo eri kitammwe kale mu- 
mugambe nti: Ssebo kitaffe, mazima mutabani 
wo yabbye, naye ffe tetuwadde bujulizi 
okuggyako ebyo bye tutegedde okuvaku balala 
era tetwandisobodde kulabirira bya mu 
nkukutu. 

83. Era buuzaako ne mu kibuga kye tu- 
baddemu, n’abentwaala gye tujjiddemu. Era 
ddala twogera mazima. 


84. Kitaabwe n’ agamba nti: Nedda,emyoyo » 
gyammwe gibalimbye negibalungiyiriza 
ensonga eno. Naye a es okulungi 
kwe kwetagibwa. Ob’ olyawo abaana bange 
Allah n’abandeetera bonna. Mazima Ye 
y Amanyi byonna, Omugezi ennyo. 


85. Olwo yabaviira n’agamba nti: Kya ku- 
saalirwa nnyo olwa Yusufu! N’amaaso ge 
negajjamu ebiyengeyenge olw'ennaku, naye 
neyegumya. 


86. Nebagamba nti: Amazima ga Allah, to- 
genda kulekayo kujjukira Yusufu okutuusa 
lw’ olirwaala oba lw’ olifa. 


YUSUF 


ne 87 


aad | 6G 345% ss 
phate sl biab 5-6 68 
Eo OL} pigs 1:36 


A748 2A an 
ra KS G3 


Ge 
o% 
ae 


MaKe Get 
oe 3 5) 
5335 ois asi isesd6 
GoxuSibsly Bite 5 IRE IES 
Nias 5 PSL k As Sg (225 (211855 
SIGE NAL FIG 

3 G52 ake oe, ¢ 


M2153 
2 
G Uadn 


» 
ashes Gaus 


sehen tests ssi yess 
OO 33 ss 513.03 CLS TRS) 


(2 aw ie 

sI5.5) SA (a6 Eds 2 Ig 36 
a Gn #% 
yf 2b fis Shes 


“4 . 
ALA 1$6 45). Bom bby ea 
@US4 


rr) 
Va LAT Aig a Pty 
GE Aals JUS re jb} 
A ‘ “ 

BAN Se aese otis At3 
ood 

OAS GE 
Zonsge Se Peta & 1a 41% 
ema ST 6 as Sigs 8 

s 4 


Juzu13 


oO 


Juzu13 YUSUF Essuula 12 





87. N’agamba nti: Ddala nze newanjagira Paty \ 3 nk ot a4 (2 18 
buyinike bwange na nnaku yange eri Allah ” ae BAS ssa is ie 
era nze mmanyi okuva eri Allah mmwe bye @w peasy 4 gb Oe be 15 
mutamanyi. 7 

88. Abange baana bange, mugende mu- o% 


buulirize ku Yusufu ne muganda we, naye 4%. 9 Sag 
temuggweebwamu ssuubi ku kusaasira kwa IOAN Guth YS ans 1 54 ot 


Allah. Mazima teri aggweebwamu ssuubiku ¥ \ atl Fn, 2 ay “ _ 65) gh | 
kusaasira kwa Allah okuggyako abantu a nao os ner 4 
abatakkiriza. BSS ah) 


no % 7% as” 
| ete \ A 


89. Awo baganda ba Yusufu bwe baayingira Zs a 96 ste \ aa as 
gy ali, nebagamba nti: Ssebo ow’ekitiibwa, wn 7 thy vee < 
tutuukiddwaako obuzibu n’abewaffe era ite 9 wed ml 323 H 
tuzze n’ensimbi mpa wezizira naye tuwe mn (25 = A%% as ‘ er 4 
ekipimo ekijjuvu ate otusaddaakire. Mazima S38) wy yg vee 
Allah asasula abatoola saddaaka. ShR7 Ais %, \ se tate 3 7% ‘ 

ow &% 
Ooch) 
A a 

90. N’agamba nti: Abange, ye mumanyikye 5&2, Say BUGS 36 sue js a 
mwaakola Yisufu ne muganda we nga muli 
mu butamanya? AOR 657% >) ars 


4@4 ld B 
91. Nebagamba nti: Abaffe, ddala ggwe 37 JS. SE ESY 251 ¢ $ S 
Yusufu? N’addamu nti: Nze Yusufu, n'ono ye Ge a72ah 2 5.3 
muganda wange. Ddala Allah yatusaasira. * 25184538 BBS 4s 
Ddala oyo atya eran’ agumiikiriza, ddala Allah J eh, 3G ne wo RG Lae 


tafiiriza mpeera ya bakozi ba bulungi. Oe : ~ ee 


as f 


92. Nebagamba nti: Amazima ga Allah, Ddala $C te ah ‘ 331 65 5 gb ce 3 ee 
Allah yakusukkulumya ku ffe era ddala twaali on. oR 
basobya. Woes Cro} 


6% a ae ow * 
93. Yisufu n’agamba nti: Olwa leero, tewali +822 5425 a3n Rees os myo J 
kunenya kwonna ku mmwe.Allah abaso- ,4 + s ge nod S3X3 24 
nyiwe. Anti Ye ye Musaasizi asinga abasaasizi | 4 a | 
bonna. Vy 9 2nte a , Boat 
94. Kale mugende n’ekkanzu yange eno OS sb Vato Seroty Sam S 
mugisse mu maaso ga kitange, ajjakutegeera. nynd eo #o 7 fe nyt 
Fra mundesiete ab raniniae soni < BPI 9 7 Vn L H 


aan 2n% y n% 
Ruku 11 Oks : . 2 & 
95. Awo ab’entwaala bwe baasitula okuva bas Cy \ Savio 4 A Ne Les EIS 
e Misiri, kitaabwe n’agamba be yali nabo ~~ n3ut dyed Aongen 
nti: Mazima mpulira olusu lwa Yasufu OysGA ol VP ho gzeey 
newaakubadde nga mmwe muntwaala 
ng’ awusse. 


‘N 
XN 
€N 


‘ een le 
96. Nebagamba nti: Amazima ga Allah, ddala ©)» 5 ya) \ EM wy Eb gh ys 
oli mu kuwubisibwa kwo okw’ edda. 7 


Essuula 12 


YUSUF 


Juzu13 





97. Awo omuwi w’amawulire ag’essanyu 
bwe yatuuka, ekkanzu n’agissa mu maaso 
ge, kale n’ategeera. N’agamba nti: Abaffe, 
ssaabagambye nti mazima nze mmanyi okuva 
eri Allah mmwe bye mutamanyi? 


98. Nebagamba nti: Ssebo kitaffe, tusabire 
okusonyiyibwa olw'ebibi byaffe; mazima 
ddala twaali basobya. 


99. N’agamba nti: Ddala nzija kubasabira 
okusonyiyibwa eri Mukama wange. Mazima 
Ye ye Musonyiyi ennyo, Ow’ ekisa ekingi. 


100. Awo bwe baayingira eri Yusufu, 
yasembeza bazadde be w’ali, n’agamba nti: 
Muyingire Misiri nga muli mirembe, Allah 
ng’ayagadde. 


101. Era yagulumiza bazadde be eri 
nnamulondo, bonna nebagwa nebavuunama 
eri Allah ku lulwe. N’agamba nti: Ssebo kitange, 
gano ge makulu g’ekirooto kyange eky’edda. 
Mazima Mukama wange akituukirizza. Era 
y’eyansaasira bwe yanzija mu kkomera ate 
nammwe n’abaleeta okuva mu ddungu 
oluvannyuma lwa Sitaani okutabulatabula 
wakati wange ne baganda bange. Mazima 
Mukama wange wa kisa nnyo ku gw’aba 
ayagadde. Ddala Ye ye Mumanyi wa byonna, 
Omugezi ennyo. 


102. Mukama wange, mazima wampa 
obufuzi era n'onjigiriza amakulu g’ebigambo. 
Ayi Omutonzi w’eggulu n’ensi, Ggwe 
Mukuumi wange mu nsi ne ku nkomerero. 
Nfiisa nga ndi muwulize gy’oli era onnyunge 
ku batuukirivu. 


103. Ebyo by’ebimu ku byafaayo ebyoomu-  § 
nda bye tukubikkulidde. Era ggwe tewali nabo 
awo nga bakkaanya ku nsonga yaabwe nga 
bwe basala n’enkwe. 


104. Era abantu abasinga obungi si ba 
kukkiriza ne bw’ onooba ng’ oyagala nnyo. 


105. So nno tobasaba mpeera yonna ku lwa 
yo. Wabula yo Kur’dni kwe kubuulirira eri 
abantu bonna. 


Be 
\ 
"‘\ 


vv 


agi Je BE dir8 iB » 
Bias deoB 5 


Neo 


33 


at 


OG 52455 JG ais | are 


etsy Bsueges ee 


ZU) judas IGE SI J63 $4 3357 
Obi, gh 2k 


Te spss Seats 
golf GU 1G SB 521582 
3) Giese 35548 Gs Gs} 
So BESAIEB oasis B5ilke 


I G4 95h 03 5 Gtyest 
Sos exon Hs oi 
esl se Ths G3 Gus O 55 6 

Oss sa 
gislescilth oo ges 15) 5525 
sbi 7 id bY “dus oe 
Sas ees eB) 
Bis 355.858 BL 


” 
4 


Olah Baalts 


S Seta silos Sys 
ana a a 
sake digees! SA ESTs 


CR 


OOUKI A 

Soa a% % Oo a 

E255 93 why RIES 
A f 

Otn sy 

Basen 4 a 0 IR aoe 

vy O}syol begtlé ARES CS 


<g> 


Juzu13 


YUSUF 


Essuula 12 





Ruku 12 
106. Ye eby’okulabirako bimeka mu ggulu 
ne mu nsi bye bayitako naye nga @%, 
tebabifaako? 


107. Era abasinga obungi mu bo tebakkiriza 
Allah wabula ng’ ate eno bwe bamwenkanya 


n’ebirala. 


108. Abaffe, bali mirembe tebaatuukibweko 
kabenje ka kibonerezo kya Allah oba essaawa 
ey’akabi okubatuukako ekibwatukira nga 
tebategedde? 


109. Gamba nti: Eno y’enkola yange: Oe tght Ay peal ¢ 


Nkoowoolera eri Allah nga nsinziira ku kuma- 
nya okukakafu, nze n’abo abangoberera. Era 
Omutuukirivu ye Allah era nze siri mw’ abo 
abenkenya Allah n’ebirala. 


110. Era tetutumanga lubereberye lwo (3 


Mubaka yenna wabula basajja nga 
betubikkulira okuva mu bantu b’omu bibuga. 
Abaffe, tebatambulako mu nsi nebalaba 
enkomerero y’abo abaasooka nga bwe yali? 
Era ddala amaka g'enkomerero ge gasinga 
obulungi eri abo abeekuuma. Abaffe, 
temukozesa magezi? 


111. Baajeema okutuusa n’ Ababaka Iwe 
baggwebwamu essuubi ku batakkiriza ne- 
balowooza nti balimbisiddwa, olwo Ababaka 
nebajjirwa obuyambi bwaffe, kale oyo gwe 
twasiima n’awonyezebwa. Era ekibonerezo 
kyaffe tekijjika ku bantu aboonoonyi. 


112. Mazima ebyafaayo byabwe birimu 
eky’ okuyiga eri abo abalina amagezi.Bino si 
bigambo bijingirire, naye kwe kukakasa ebyo 
ebyabikulembera, era kwe kunnyonnyola 
kwa buli kimu, era bwe bulung’amu 
n’okusaasira eri abantu abakkiriza. 


aw naw 


ant f 114 4a 
oe tates sien 


a ees ae Gees 4ne 33427 


OS po, 

, ghl ae SAF oe (55 
lak ee 

MS ye 

oe} o41% A ce a es 44 
4 ase passe OF lpg li 


S2lS 


ea Si gb wie 


osisuis £7 San 5ieks 

aD af woe) *e 

TI oe spo Js 

¢ eek 2 AA uth A 
Ocala SofAnaS roe 51 Sy 
o ~~ \ 

@% Faiz Ss BT 5 oh! 

a a ~ 
a SA Sey cys ootlests 


ph a 


Whe v sabes O4 eeu 
aa: A536 6 S4S5 BES BG 
S555 SI5. A) $e 1351 
acta Lanasee 

Peanine sy) SAR pasha wits Sue 
Oo CAS Pee 23.533 


— 


a3 gt Gat 333 55.218 
“n a py? 

Movi ;ro | 

Su Ban ‘ Cen e Bn Bf 
wy Bs Ado Bots 
A Z “9 

byes Eins oF Gro hd 

4 at we enen Zn nn O\4 

payee erst sre, V5 

Zpnct 9% no%e 42 4%, 8 

AZA3§ Gh 5 pet $5 Streit 

Se ne 5h net 

MY $4254 2598) 


Essuula 13 Juzu 13 





AL-RA‘D 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ©) 4G ae a% vets] 
ennyo, Ow’ ckisa ekingi. abe FI! po S551 ats dy 


a4 wet Stat, it 

2. ALif Lam Mim Ra*. Zino ze Ayaz’Ekitabo GMI 3443S) Gg) U5 us S30 | 
Ekituukirivu. Era ebyo ebyakubikkulirwa 4 ¢\¢et, Zyuo% 0 2104, 109 
okuva eri Mukama wo ge mazima, naye os 2 Su! es os ely Jy 
* . oo. 4 a ty a NA 

abantu abasinga obungi tebakkiriza. Opi Yo (Sy e217 


oe tt th ote 4) 32,7 
3. Allah y’Oyo eyawanika eggulu awatali “74 > lrg ab 
mpagi ze mulaba, n’oluvannyuma n’a- -%e¢ »,¢% <8 \% 
tebenkera ku Nnamulondo, n’assa enjuba >*“ 9S SEL sit led 


; ; a4 7%, on ng 4S eS 2 oo ot 
n’omwezi ku kuweereza, nga buli kimu Qay a3 Gs} s Gust 
« “ge oe 


kitambula ku bwa kyo okutuusa ekiseera 7 aK Ce pew t pee a8 oe 
ekigere. Y’atereeza ensonga zonna sw,¥\ etd 52 Y’ Vy 2b Ugtreies 
Y’attottola obubonero, mulyooke mukakase 2 nF antintut VE, 4 z aay 
okusisinkana ne Mukama wammwe. Ov y4sy 5) sll, 


a G 7p 


ne 4et @ a%o, & o Me 
4, Era y’ Oyo eyayaliira ensi n’ateeka mu yo G3 a 5 PSY 3 il 505 
ensozi n’emigga, ne mu bibala ebya buli 1 4% 2 ne Otero 
ngeri, yakola mu byo emigogo gy’ ebibiri Bo) Je pid pe | 4 pela) 
(ekisajja n’ekikazi). Y’abuutikira ekiro ku Seiler 5) ASS oA 455 (453 Sad 
misana. Mazima mw’ ebyo mulimu obubonero ex ; Vee, age ee poe 
eri abantu abafumiitiriza. AL se EUs 0 oy + 3h 


7% 2 aZen 
5. Ne mu nsi mulimu ebitundu ebiriraanaga- ie 5 5 5 bs) gant phi WIVW35 
nye, n’ensuku z’emizabibu, n’ennimiro 4g 4. $64 504% Ke hea 
z’ebibala eby’empeke, n’emitende, egy’oku 90! sing Nees 97) SY \ oe 
kikolo ekimu n’egitali gya ku kikolo kimu, ¢ .. 4 6 ah et 98 4 
songa gyonna ginywekerezebwa n’amazzi ge , a? 3 ; ples m oe 'y ane 
gamu, naye tugikirang’anya ku ginnaagyo , Vi. Oe de (ass Cuan 
mu bibala. Mazima mw’ebyo mulimu ~% 9.0%. .¢ Weed eae 
obubonero eri abantu abategeera. Ov pitas 2S. aus io) 
GI" 5 % 7 o% a 

6. Era obanga weewuunya, kale ekyewuun- us| SUF 34) L553 es oe \3 
yizibwa ekisinga kwe kwoogera kwabwenti: +, >» ; te ast 1% oid 
Abaffe, bwe tulifuuka enfuufu, nate tuliba Gls) $3325 HS (a Uys 05s 
mu ntonda empya? Abo nno be batakkiriza 4, %3 4 4 we” age ..% 
Mukama waabwe era abo be baliba n’enjegere hs! 37 Pte Is 23! 


mu bulago bwaabwe, era abo be bantu Late Se on (Sass Pi ben 

b’omuliro, bo mu gwo mwe balibeera. eo \ehy) 913 ender wee’) \ 
® ‘ en we 

OSHS 24, 


7. Era banguwa okukusaba obaleetere ekibi {»% 34% ZiZ0y 0g ae 2 
mu kifo byelicunee so nga ebibone- dis By SLi lgatiy 4 





13:2. Nze Allah amanyi byonna ,Alaba byonna. 


<at> 


Juzu 13 AL-RAD Essuula 13 





awe Of 42 1% 7 oe 4 
erezo eby’okulabirako byaamala okuyita pg his Of 1 35 5 AhSS! 
olubereberye lwabwe. EraddalaMukamawo ./.9, 27 #¢5 2,4 9 120% 
ye Nannyini kusonyiwa eri abantu ku 3)820 53J 26) ol 34 ohe)i 

yonoono byabwe, era ddala Mukama wo aioe Ze ae vy é 3 

mukakali mu kubonereza. dO) d7Abe ee We lady, 
% n 27% 

Ov Gash g 83 

MAA NINOS npn, &% A koe 

8. Era abo abeerema bagamba nti: Lwaaki ile J yl vy 55% On 1583 

tassizibwa kabonero okuva eri Mukama we? #2, 36.55 2 2% wh nw & 
Mazima ggwe oli Mulabuzi. Era buli bantu a-<) dA GUI KS) rdyosds 


balina Omulung’amya. 


\ © ‘ 
QV 
6Y 
> 
\ 
<(>0- 


—-\ 


Ruku 2 Lap bp 2 no 
3 | 


9, Allah y’amanyi buli kikazikye kisitulamu 3 GS1 dS deA5 
a% 


‘eo 
seN 
fy 


G 

nnabaana, n’ekyo nnabaana kyawandula 443s 2 ote we se ne" 2nd 
oba ky’akuza. Era buli kimu gy’ali kirina 2 SSra\555 G52 Si oaad? 

1 7am tan 
ekigero. ©}! Migs Siig 

ad ee @ az 

10. Ye Mumanyi w’ ebitalabika n’ ebirabika. Ye 4S 35 Gas) 3 ee | Ads 
Mukulu ennyo, Omugulumivu. oo" 
Od bie 
qeane . 2 4 4nd Bot n& rela Oe 

11. Kyenkana gy’ali oyo mu mmwe akisa @ 3 ays-8)) | o, +I 
ekigambo n’oyo akyoogera akaati, eran’oyo 4 SL Se ped ange ee 

eyekukuma mu kiro n’ oyo atambula emisana. 3 gt 4 thee 9 wo 3 ty 


f 
aN 
oO 
(eo 
w 

fv 


©2 
ne ho ExGz2 
12. Omubaka alina olukalala lwa ba ma- © 3 45 oe : eee 


layika mu maaso ge n’emabega we A % 
abamukuuma olw’okulagira kwa Allah. Sj sgh yids § iS shbas a 
Mazima Allah takyuusa mbeera ya bantu S ia GS-5 gah 

Z 1 


okutuusa bo Iwe bakyuusa ebiri mu myoyo 
gyabwe. Era bw’ayagaliza eggwanga eaiky ato 315\ Essai 
65% 2% 
% 


ze 
‘i 
\o 
nN 

‘N 


—_— 


el 


ekibonerezo, kale tewabaawo akiziyiza, wadde D4cye 
tebafunayo muyambi ebbali we. os a5 5 OF m4) G3- 


13. Ye y Oyo abalaga okumyansa kw’ eggulu 3 6 aa aS) $55 3 35154 44 


okuleeta ensisi n’essuubi ly’enkuba era ~ » a.ee 4. eu = 

y asitula ebire ebizitowa ennyo. Md Ee 2B) ae 
2 

14. Ne laddu etendereza Ye n’amatendo ge, EK1 2515 \9 wath, 48 BS rege 233 


bwe batyo ne ba malayika, olw’okumutya. ¢ “J¢ 5 a 
Era y’ asindika laddu n’azikubisa oyo gw’aba (3S 55 l ga)! dew 33 37 asins oe 
ayagadde, naye era bo bawakana ku bifa ku panda 42 %e ne gf 
Allah, so nga Ye ye musukkirivu mu is Glee rae &4G, Zdom aes 


kubonereza. Od Gi ~ a $a 3 Srghl re) 
Oo anZa& & cs 

15. Okusaba okutuufu kuweerezebwa eri 2 5567 oH err \9 »GAI8 13 = SS 
Ye yekka. Naye abo be basaba ebbali we rik We aa a3 
tebabaanukula mu kyonna, wabula bafa- wipey aE O aan, W 4 4455 


<a> 


Essuula 13 AL-RAD Juzu13 


—_— 

anana ng’oyo agolola ebibatu bye byombi RA + BS Sy Sy 4 stb by GBS; 

okwolekera eri amazzi mbu gajje gatuuke ku eis (ee ce se 

mumwa gwe,so nga tegayinza kugutuukako. lbs 45» a gale 4 3% $6 

Era okusaba kw’ abatakkiriza si kirala wabula 

kufa ttogge. Opie ee La 
I 


ff af a w 
16. Era bonna abali mu ggulu ne mu nsi 5 oa) 3 uw Sab al, 3 
bagondera Allah mu kwagala ne mu butaya- 4 34). @ |% A % 
gala, n’ebisiikirize byaabwe nabyo bwe bityo, BO ee ey ge 
enkya n’eggulo. @g% 15 $333L z) 
oe. 


Ddamu nti: Allah. Gamba nti: Abaffe, 2 


17. Gamba nti: Ani Nannyini ggulu n’ensi? J3 2} ‘3 > is 185 AG 
nD a 
munatwaala abakuumi abalala ebbali we abo 42> 
co 


‘ 
abatalina na busobozi kwegasa bennyini 12 34 4 SA ny ee Sf 2155 87 
wadde okweggyako obuzibu? Gamba nti: . oe 87 2 ) a 2 ese 
Abaffe, omuzibu w’amaaso n’oyo alaba asl G glin, cha AS sIjod 9 
benkanankana? Ye ekizikiza n’obutangaavu » ,s4, “2 2 oy atip 


te> 
N 
 X 
> 
WDA 


byenkanankana? Nandiki bateerawo Allah © 3 yd a SS A\k 
abenkana naye nabo nga bayinza okutonda ,4%7¢ “4 e Roe 0 rFak 
ebifaanagana n’ebitonde bye, kale ebitonde gal oi¥ dy |jaa 2 4) aga | 
bya bombi nebibafaanaganira ddala? Gamba , 4 ru ne ae St as 4% ai 


NON 


N 


nti: Allah ye mutonzi wa buli kimu era Ye ali 4 sh 2.8 oh oh 
Omu yekka, ye Mukasi. 4 earl Sb 3 5s FS GE 441 45 
@3 GH 
a 4 — se dd 
18. Y’atonnyesa amazzi okuva mu bire,olwo GJSLAS 412 slots Ge dH 
ebiwonvu nebikulukusa amazzi kukigerokya 2.4, 4e¢ae 7%. | “4 
byo, kale mukoka neyeetikka ebyoovu Seas) Desa Gye, 4433! 
"VT ’ a eA “4 4 S ~ 
ebibimbye. Era ne mw’ebyo bye basaanuusa o 43 2 CS $4 w 5 5 5 
ku muliro olw’okunoonya eby’amatiribona ~ 7 ee . ow eee hs 
oba ebikozesebwa, mubaamu ebyoovu g Gs si ada xi |) Bs als 
ebibifaanana. Bw’atyo nno Allah bw’agera- gon 947 5 “ae i wee 06 of 
geranya amazima n’obulimba. Kale byo Galahi om pas = WI shes  ) 
ebyoovu biggwaawo ng’ebisasiro, naye » 4 1% Fas O1te Tie 
ebyo ebigasa abantu bisigala mu nsi. Bw’ atyo ae a 2} Gb 82 a! 4 
neo Aas bw’ agerageranya eby’okula- EK3S 5 i 5G 5 4184 
1TAakOo. Zii¢4 074° 


\ 7 “ 
19. Obulungi bw’abo abaayanukula Keng iG vee 1523 4 
Mukama waabwe. Naye abo abataamwanu- , 57 ¢¢ nda nae he 53 , 8 
kula, ne bwe baalibadde n’ebiri mu nsi AH SiH 45! coe os A139 
byonna nebigattibwako n’ebirala ebibyenka- ¢ 4 #¢ 4 ‘. aK v1 a6 
na, mazima baalibiwaddeyo okw’enunula — 7 3 ties 2h gG 
nabyo. Abo be baliba n’okubala okubi, 25 : a i Eis)si» a (0539 
n’obutuulo bwaabwe muliro. Naye nga Goo ub bho, 
kiwummulo kibi nnyo! Ghn5s rin dn bbs 5 legs oly ne 7 
: sGghiG] 


Gyr °® 


Juzu 13 AL-RAD Essuula 13 





Ruku 3 AIT Be A 
20. Abaffe, oyo amanyi nti ddala ebyo ws as 535 S5| pba 55 £554 9231 
ebyassibwa gy’oli okuva ert Mukama wo ge 


v% wen. not Byn ut 
mazima, afaanana n’oyo omuzibu w’ amaaso? G5, - ee \ 5 b O23 oa) | aly ) 


Mazima ddala abalina amagezi be bafumiitiriza: "be OSV iit 485 é 549 
21. Abo abatuukiriza endagaano ya Allah Y%- a | p34 o 55 54 oO fi 
era abatamenya ndagaano; } 56 Essig , Spinks 
22. Era be bo abayunga ebyo Allah bye Sy ab igcie oyles or. 35 
Waabwe era nga baiya Wokubalwa OSSU2{9544 5G 5287515 58 
okubi; Oy nos 155K 
23. Era be bo abagumiikiriza olw’ okunoonya ph 545 ALES ryeers 6135 3 


okusiima kwa Mukama waabwe era ne- , »ih¢- 
bajjumbira essaala nebatoola ne mw’ebyo bye 6 2 2 . 
twabawa mu kyaama ne mu Iwaatu era ne- 322.2), 6325333 S03NLE8 1% 

baggyawo ekibi nga bakola ekirungi. Abo be ~ sick pr aome? 3 ly 
balifuna empeera ennungi ey’amaka Si) oar 4 \% 
g’enkomerero — ©)! 


24. Ey’ ensuku ez’ olubeerera mwe baliyingira KAWb A 914s 545 03 ME —— 
era n’abo abaakola ebirungi mu bakitaabwe ¢ ae 


wa 2 4\ af 
ne be baafumbiriganwa nabo n’ezzadde 3 bepBaJs 5 age (5315. 9 mh | ore 
lyaabwe. Era ba malayika baliyingira gye bali Ve 52% a2 74 Oph Ran a 2 aKa 4 iT 
mu buli mulyango, ~ a 
OF 


4 
25. Nga babagamba nti: Emirembe gibeereku 2433 £3502 2 G, BE oi 
mmwe olw’ okugumiikiriza kwammwe; naye . eas 
empeera y’ amaka g’enkomerero sinnungi ggero! ©)! 51 Gas 
aval, aa Baden 

26. Naye abo abaamenya endagaano ya 2.08 gh | mE 5 pond, 3 si 
Allah oluvannyuma Iw’ okugikakasa ne- BY A CAT An 9H 

bakutula n’ebyo bye yalagira ku byo nti ab ijn \4e Sabi 45 Ets 


a” 
biyungibwe era nebatabulatabula mu nsi, abo y p3W'} 3 & 3 0 { 
be baliko ekikolimo era be balifuna amaka 2) 3 3 doh "usdos 


2 
amabi. $i oes 525%) Pe Assi 
©)! Si 
5 . . : . ¢ Sw Ae Me ou 
27. Allah y’ayanjululiza ebigabibwa oyo § 5 BS Coe 03) 1 
gw’aba ayagadde era y’abikendeeza. Naye G3 z 


basanyukira nnyo obulamu bw’ensi, so nga , 
: spe > mse . 8 4, o 
obulamu bw’ ensi si kintu ku bw’enkomerero VLE s sY¥1d eee \ ie 4 ANAS 4 


wabula go masanyu ga kiseera buseera. “ Yee 
Ruku 4 OF Gs & 
iaogd é . 4 9H 4 nee an & 8 Sue 
28. Era abo abatakkiriza bagamba nti: Lwaki (yo \¥ QJ \5 ke Oe. 53 | J 5229 
tassizibwako kabonero okuva eri Mukama 94” ¢g 5 2 Gnu hod ate 
we? Gamba nti: Allah asalira okubula oyo 4b! ©) G5 >44) 02 24! dic 


<a> 


Essuula 13 AL-RAD Juzu13 





a rr, v% Gia 4 . 
gw’aba ayagadde ate n’alung’amya gy’ali o& ded) OS 43, 37183 O S32, 
oyo akyuukira gy’ ali: née ‘f 


te 
29. Be bo abakkiriza era nga emitima gyabwe pee 3 bh 4b 
gitebenkera na kujjukira Allah. Muwulirize: g,.%¢ & , 4e ob is 
Emitima gitebenkera na kujjukira Allah. Opnas gis 53 mY +d | pS 
> 


@ 
ts 
Tat 


s 4 
30.Abo abakkiriza era nebakola ebikolwa weds \ pot 3 ioe “53 


| 
ebirungi balifuna ebisanyusa n'obuddo , 92,9712 
obulungi ennyo. Oy’ om S45 
8 44GB Zhong is 
31. Bwe kityo twakutuma eri abantu ng’a- Ose 24353 de \ S155) = iS 
3 TA 1h 


bantu abaabakulembera baggwaawo, e489 ie 1748 24 g¢ 
olyooke obasomere ebyo bye twakubikkulira, gs ne | y aa 


naye bo beegaana Allah Omusaasizi ennyo. s.4 3%) ies v3 < 7 S25 4\ 5 ‘é no 
Gamba nti: Ye ye Mukama wange. Teri “4, J ies Sas. 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Ye gwe Awe 75a VW) at) 3 55> 
nneesiga, n’obuddo bwange buli gy’ali. Oy Gs att |3 24% “3 


Eck 
go VR 


ai 3 


a7 FF ® w R444 
32, Bra ddala Kur ani ne bwe yaalibadde nga. 5 SG) ay S54 Gigs E1555 
ensozi zitambuzibwa nayo oba ng’ensi 3,55 HP ne Bren nerd 
eee nayo oba Pa nga wSZabing 1S SEIS) ay SBS 
oogezesebwa nayo, era tebaaligikkirizza. 2A1e 0 34 (On 2 9 hh he hw 
Ddala ensonga zonna ziri eri Allah. Abaffe, era od BAS Bes 529i gis SY 


one nee ee Gee ae 
kisuubizo. , apf)! > ost s : 5 


4 4 

as 4h) ofsgbi x05 
& fn 

G3 Bpeli& 

Ruku 5 s eae a2 4 2 4ey 7 
33. Era ddala n’olubereberye Ababaka GUS OF Jos U did | p's 
baasekererwa, naye nawa akaagaanya abo g 9, ny%@ 42, %, 2 0% aS 
abatakkiriza; oluvannyuma nendyooka ~ aS on welt GB 
mbakwatamu. Naye okubonereza kwange AIS eNOS on Pe A 
kwaali kutya? Oy Gis OE G1 os ao A 


Zr 


As iw ‘ = “40 
34. Abaffe, oyo alabirira buli mwoyo bye Gy f85 js SE SSIS 4B 25) 
gukola talibabonereza? Era bateekerawo 1% wep 4b 8 ope noo? 
Allah abenkanankana naye. Gamba nti: Kale J313145-5 a Vyas Sa 
ggwe mubatuume amannya. Naye Allah 4% n¢6 G4 6 4 ngwhante n Zane 
waliwo mmwe kye mumutegeezayo ky’ atama- sa G45 rs ae oo 
nyi mu nsi oba muli ku bigambo bugambo? eeyyeyes) O3 yb Gs, 310331 3 
Ddala abo abatakkiriza baalungiyizibwa 3 ae ae Be te as 
entegeka zaabwe, nebaziyizibwa eri ekkubo |§ Xo 3 bh SAS Ox 52 d 


<a> 


Juzu13 


AL-RAD 


Essuula 13 





ettuufu. Era oyo Allah gw’alekulira, tafuna 
mulung’amya mulala. 


35. Balifuna ekibonerezo mu bulamu bw’ oku 
nsi; naye ddala ekibonerezo ky’enkomerero 
ky’ekisinga obukakali, era tebaliba 
n’abataasa yenna ku Allah. 


36. Enfaanana y’e Janna eyasuubizibwa 
abatya Allah, ering ’anga olusuku olukuluku- 
tamu emigga wansi wa lwo. Ebibala bya lwo 
n ebisiikirize bya lwo nga bya lubeerera. Eyo 
nno y’empeera y’abeekuumi. Naye 
ekibonerezo ky’abeerema guliba muliro. 


37. Era abo be twaawa Ekitabo basanyukira 
nnyo ebyo ebyassibwa gy’oli. Naye mu 
bibiina ebimu, mulimu abagaana ebimu ku 
byo. Gamba nti: Ddala nze nalagirwa 
kusinzanga Allah yekka, era nti simwenka- 
nyanga ne kyonna. Gy’ ali gye nkoowoolera 
era gy’ali y’eri obuddo bwange. 


38. Era bwe kityo Kur’dni twagissa nga kwe 
kulamula okutegeerekeka. Naye bw’onoo- 
goberera okwagala kwabwe oluvannyuma 
ng’omaze okutuukibwako okumanya, olwo 
toobe na mukuumi yenna wadde omutaasa 
ku Allah. 


Ruku 6 
39. Era mazima twatuma Ababaka olubere- 
berye Iwo era netubawa abakyala 
n’ezzadde. Naye tekibangawo eri Omubaka 
okuleeta akabonero konna, ea nga 
Allah y’alagidde. Buli ntuuko ebaako 
ekiragiro kya Allah. 


40. Allah asangulawo ekyo ky’ aba ayagadde, 
n’anyweza ekyo ky’aba ayagadde era gy’ ali 
y’eri ensibuko y’ amateeka. 


41. Era ne bwe tukulaga ebimu kw’ ebyo bye 
tubalabulako oba ne bwe tukuflisa, tewaba 
kikyuuka.Ddala ekiri ku ggwe kutuusa 
bubaka, ate okubalirira kuli ku Ffe. 


42. Abaffe, tebalaba nga bwe tujja tufunza 
ensi nga tugiva ku njegoyego za yo? Ate 
Allah bw’alamula, tewali n’omu akyuusa 


% 5h $24 ‘3 2 
G3 ahi L23 523- daa oF 
Oz 65 

a Z, pe oh on 5 “ . 
Sb ASS SLE gi 


“4 4°. Ya 4 44 
BOGS. GS) BVI Si 
o ‘ 


OGvo2 ab 4 
Get 4asyv\ 4585 be 35 


% a we a94 ate, 
O31 SS aS Anes Fig) 


kB 


{200° 


Essuula 13 AL-RAD Juzu13 


kulamula kwe. Era Ye mwangu nnyo mu 
kubala. 


43.Era ddala n’abaabakulembera beekoba, 

naye okwekoba kwonna okutalemwa kuli eri 
Allah yekka. Y’amanyi buli mwoyo kye 
gukola. Era mangu nnyo abeerema bajja 
kumanya ani w’okufuna empeera y’amaka 
g’enkomerero. 


44. Era abatakkiriza bagamba nti: Toli 
Mubaka. Gamba nti: Allah amala okuba 
omujulizi wakati wange nammwe, n’oyo alina 
obumanyi bw’ Ekitabo. 


@ylisiat, 30555 baad 


44 A nw A Se z at 
als baht 4 bs G35 25 555 
ea Bias 3a) 


it dé 


ES, 


A a4 ge (Par 
“eit 
Septet Sspstongh ste 
Zz A 
SOAS AL Sahay ably SOS ; 


Opi solisls ibe O45 & 


Juzu 13 Essuula 14 





eae Rear is 


IBRAHIM 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi a % ,oaGy, ‘ 
ennyo, Ow’ ekisa ekingi. Osteo oa yd| gus > % 


2. ALif Lam Ra* Kino ky’ Ekitabo kye twassa 7 yas uy ahi E56 ao 
gy oli olyooke ojje abantu mu kizikiza, badde ad a & 2 (% 
eri obutangaavu—ku lw’okulagira kwa 435+ | Us LI Oe Cu 


Mukama waabwe—eri ekkubo lya Luwa- .*. 44 - Vertigo 28 
ngula, Atenderezebwa ennyo, yy I bie J) Aoi? Q> be 
a @# 
Orso)! 


oe -- (8(25 11% 3645 35 4 
3. Allah Oyo Nannyini biri mu ggulu n’ebiri B Sep pwlg ad 53 1 guts | 
mu nsi. Naye abeerema zibasanze Zen an wert Fae er a agit 
olw’ekibonerezo ekikakali: = leurs Of 3S Jus a? VF) »! 


4. Be bo abasinga okwagala obulamu ¢34 4) $3A)) O2h5525 ¢ 3H 
bw’ensi ku bw’enkomerero era abeekiikane ~™ : e Pe es are ae s 
mu kkubo lya Allah nga balyagaliza Qin0 OF Odsue2 $853 | be 
obukyaamu. Abo nno be bali mu kubula ,.° 4, 5 4g Lt Qn e os 
okw’ ewala. od EL) | Ay Saw, 9 bl 
a otis 
Opes g 


4 nota 2% nities 
5. Era tetutumanga Mubaka yenna, wabula ¢ Gd, XY J  ) os Cis si Bs 
tumuwa obubaka mu lulimi lw’ abeggwangalye 1.4 4 te en PT ee od A 
alyooke abannyonnyole kaati. Olwo Allah a 7 ad 4 
akakasa okubula kw’oyo gw’ aba asalidde era 4.4.54) 4205 02 BS Os 89 3285 
n’alung’amya oyo gw’ aba asiimye. Era Ye ye “ i 
Luwangula, Omugezi ennyo. 


a at Nie ln 29 nn BS 
6. Era ddala twatuma Misa n’obubonero 7#}>\ Cok wpe Cn] > 
bwaffe nti: Jja abantu bo mu kizikiza baddeeri 7  ,% 
obutangaavu era bajjukize ebiseera bya , 254 A 2 
Allah. Mazima mw’ ekyo mulimu okulabulaeri 2) 03 %)\ 4 as| pL BASSES 
oyo agumiikiriza ennyo, omwebaza ennyo. ots GPO) + gh pany AAD 


n% Va . 

: Pie uee av Muse we yaeabe (S35) dug 5h um ge JG 3h9 
abantu be nti: Mujjukire ekisakya Allahekiri ne. 104%, Bute & hon, 
ku mmwe awo awe vabawouya abantu ba JNd8 3351 5) sole gh \ day 
Farawo abaababonyaabonyanga embo- 443 anny 04 nIn S74 A neans 
nyaabonya embi, nga batta batabani by | | 55m * 
bammwe nebalekawo bakazi bammwe. Era +, 9 »Z av # xk 7 
mw’ ekyo mwalimu ekigezo kisuffu okuvaeri © $+ 2, F - 


Mukama wammwe. 2% Aeris nat ant ‘ 
BRS3 8G SOS BFE 





14:2. Nze Allah alaba byonna. 


Essuula 14 IBRAHIM Juzu13 


Ruku 2 2nC@h% 064% af he oo 
8. Era mujjukire nga Mukama wammwe $3583 oF pSo) US 
bwe yalangirira nti: Bwe muneebazanga, ,.¢ 7, 4 
mazima nnaabongeranga emikisa. Naye : 
bwe muteebazenga, olwo ekibonerezo Os s. 27 
kyange kinaabanga kikakalli. 





9. Era Musa yagamba nti: Mmwe ne bwe o* $405 

mwerema, n’abali mu nsi bonna, Allah §, 47 3 24 (@, 4 on 

talumwa. Mazima Allah Yeemala, y’ Ate- Ged ab! ol y eye > WIG 
3 


nderezebwa. Os a2 
a. & ys Z 
10. Abaffe, temutuukwangako ebyaafa 3 be C > E45 acaly ety 
kw’abo abaabakulembera—abantu ba Nohu , = ne Behe 95S (24 sont 
ne ‘Adi, ne Thamiida, n’abo ab’oluvannyu- OF G2 4196 230 9331474 
malwabwe? Kati tewali abamanyiokuggyako 4. 34-77 5% nII7 Aan, ne a 
Allah yekka. Baatuukwako Ababaka baabwe pode a sabi YAgolany oe S 8 
n’obubonero obw’olwaatu, naye bassa ee 3353 Pe ri Ly degli 5 
mikono gyabwe ku mimwa gyabwe,* ne- “44 4 3 rk awa te 
bagamba nti: Ffe tugaanyi ebyo bye Zz by I 3 ag |5 | = 
mwatumibwa na byo era ddala tuli mu (4u %)% 034 1%) 7 neh on 
kubuusabuusa okutawaanya kw’ebyo bye - gui gy 49 +3 4 : w | = 
mutuyitira. Ow, G5 5235-4 
a ; 
% g % 08 4 npn IP op rn Hie 
11. Ababaka baabwe nebagamba nti: Abaffe, pb =i gu | Bh dea) 
Allah Omutonzi w’eggulu n’ensi gwe BSE LS s 080i 3 Sp 5 ee N 
mubuusabuusamu ng’abakoowoola alyooke — 5~ 4. 5 re Bon farthe 
abasonyiwe ebibi byammwe era abawe £95552.328; 5 50225) pa44) 
akaagaanya okumala ekiseera ekigere? Ne- Se ee Ge bind Soa 
bagamba nti: Mmwe temuli kirala wabula muli >) 31 ¢ iy ee | e. 
bantu nga ffe, kye mwagala kwe kutuziyiza {44% 23 27 4329 4%, (tjhe o3- 
kw’ebyo bakitaffe bye baasinzanga. Kale ie oS - See Cg es 
mutuleetere obukakafu obw’ olwaatu. ¢ go Gols) 4423 ole (eZ 
n g von 9 


wo 

; Sn pn BR DP mn de OAK 

12. Ababaka baabwe nebagamba nti: Kituufu ws oF wv} po hen pet : ee G 
ffe tetuli kirala wabula tuli bantu nga mmwe, (7% 29 2% \% ‘eo, Ogee: ae 
naye Allah y’abundugeula emikisa kw’ oyo uF ee deems tas 
gw’ aba ayagadde mu baweereza be. Eratekiri OQ) UO i Sans Ks gas 3 5 bya 


14:10 Ebigambo bya Kur’ dni Entukuvu ‘Faradduu - aidiyahum fii afwahihim’( 42381 G44 4713855 ) 
ebitegeeza nti ‘..naye bassa mikono gyabwe ku mimwa gyabwe’ biwa ekifaananyi ky’omuntu. agaana. 
Olw’okuba nti aboogerwako wano batakkiriza, n’olwekyo ebigambo bino biyinza okutegeeza agamu ku 
makulu abiri: Amakulu agasooka gali nti abatakkiriza bassa emikono gyabwe ku mimwa gyabwe nga 
kino kitegeeza nti bagaana okukubaganya ebirowoozo n’Ababaka ba Allah awamu n’abagoberezi 
baabwe oluvannyuma lw’Ababaka okubafufuggaza mu kukubaganya ebirowoozo olw’obukakafu 
nantameggwa bwe babaleetera ate nga bo (abatakkiriza) tebakyalina bukakafu. 





Amakulu agokubiri gali nti ‘(abatakkiriza) bassa emikono gyabwe ku mimwa gy’Ababaka’. Kino nakyo 
kijja oluvannyuma lw’okumeggebwa mu nsiike y’okukubaganya ebirowoozo ku musingi gw’obujulizi 
n’obukakafu obutasiguukululwa. Amakulu gano galaga nti abatakkiriza bwe balaba nti bawanguddwa 
mu nsiike y’okulaga amazima n’obukakafu, baba tebakyalinakya kukola okuggyako okukozesa eryanyi 
nga bagaana ababaka okubuulira ekigambo kya Allah mu ddembe. 


<g> 


Juzu13 


IBRAHIM 


Essuula 14 





ku ffe okubaleetera obukakafu, okuggyako 
nga Allah y’akkiriza. Era abakkiriza 
beesigenga Allah yekka. 


13. Y’ate kiki ekinatuyinula obutesiga Allah 33 
ng’ate yamala okutulaga amakubo gaffe 7 
amatuufu? Era ddala tujja kugumiikiriza 
kw’ebyo bye mutubonyaabonyaamu. Era 
abeesiga, beesigenga Allah yekka. 


Ruku 3 
14. Era abo abatakkiriza baagamba Abatume 
baabwe nti: Mazima tujja kubagoba mu nsi 
yaffe oba si kyo, muteekwa okukomawo mu 
nzikiriza yaffe. Olwo Mukama waabwe 
n’ababikkulira nti: Mazima tugenda kuzikiriza 
aboononefu. 


15. Era ddala mmwe be tujja okubeeza mu 
nsi oluvannyuma Iwaabwe. Ekyo ky’oyo 
atya embuga yange n’atya n’okulabula 
kwange. 


16. Era Ababaka baasaba obuwanguzi, 
okukkakkana nga buli nnalukalala, omulabe 
w’amazima afufuggazibbwa. 


17. Mu maaso ge eriyo omuliro, era 
alinywesebwa ku mazzi ageesera. 


18. Aliganywa nkambi nkambi era talisobola 
kugamira ku bwangu. N’okufa kulimujjira 
okuva buli wamu, so ate talifa. Era n’ebbali 
w’ekyo eribaayo ekibonerezo ekirala 
ekikakali. 

19. Enfaana y’abo abatakkiriza Mukama 
waabwe, ebikolwa byabwe biring’anga evvu 
empewo ly’efuumudde mu_lunaku 
olw’embuyaga. Tebaliba na buyinza 
n’akatono kw’ ebyo bye baafuna. Okwo nno 
kwe kuzikirira okw’ewala. 


20. Abaffe, tolaba nga Allah bwe yatonda 
eggulu n’ensi mu butuufu? Bw’aba 
ng’ayagadde, mmwe abaggyawo n/’aleeta 
ebitonde ebiggya, 


21, Ate ekyo eri Allah si kizibu n’akatono. 


Saab oh Jie parting gal, cat 
Obie Li gsi ai Je 
$3 ahi Je Es It Gus 

(e dé S5pa8) ae nee ; pee G3 4 

" @ssigs 


Aghhh) bRS o4351 SE 3 
5 Syste gsoasks S35 
COV 4) SiG .G ie 


ram 5 oe PIS ZSS i955 
463 GG 3630) aus 
Oris3 

Optsé 65 14 o GsisAckss 
Ae bs B05 3 2805 05155 08 
a One 
BAS 5 oR tus 5 (G5 5525553 
GS yk do we epe 
EYE LSE 5155 bad ag hey 
B4ihs $8 Sd35) dh: 
ay DL5SE) 2656 pul 
OBB Yun gel Grip 
SA GUS seh Je Hts GC, 


<a> 


Essuula 14 


22. Era bonna balikiika eri Allah. Kale 


OTL Lng 
(jie! GS Rte A gts | 5 


abateesobolanga baligamba abo abeekuzan- 
ga nti: Mazima ffe twali bagoberezi bammwe. 
Naye abaffe, munaatugasa mu ngeri yonna 
kukibonerezo kya Allah? Baliddamu nti: Singa 
Allah yatulung’amya, ddala nammwe 
twalibalung’amizza. Kati ky’ekimu gye tuli 
bwe twaziirana oba bwe tugumiikiriza, 4 
tetukyalinawo buddukiro bwonna. 


Ruku 4 
23. Era awo nga ensonga ewedde okusala, 
Sitaani aligamba nti: Ddala Allah yabasuubiza 
okusuubiza nga kwa mazima, nange ne- 
mbasuubiza naye nembayiwa. Kyokka nze 
saalina buyinza bwonna ku mmwe wabula 
bwe nnabakoowoola, nemunnyanukula! Bwe 
kityo nno temunnenya, naye mwenenye 
mwekka. Nze siyinza kubadduukirira, ate 


nammwe temuyinza kunziruukirira. Nze 2 


nagaanirawo olubereberye okunnenkanya 
kwammwe ne Allah. Mazima aboononyi be 
baliba n’ekibonerezo ky’ okuluma obugigi. 


24. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, baliyingizibwa mu nsuku 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo, omwo 
mwe balibeera olw’ekiragiro kya Mukama 
waabwe. N’okulamusaganya kwabwe mu zo 
kuliba: Salaamu. 


25. Abaffe, tolaba nga Allah bwe yaleeta 
eky’okulabirako eky’ekigambo ekirungi? 
Kiring’ anga omuti omulungi nga omulandira 
gwa gwo munyweevu nnyo, n’amatabi ga 
gwo nga gatuuka mu gegulu. 


26. Nga gubaza ebibala bya gwo buli kiseera 
olw’okulagira kwa Mukama wa gwo. Era 
Allah awa eby’okulabirako eri abantu, 
balyooke bafumiitirize. 


27. Ate enfaanana y’ekigambo ekibi, 
ering’anga omuti omubi ogukuuliddwa mu 
ttaka ogutalina bunyweevu bwonna. 


28. Allah anyweeza abakkiriza n’ekigambo 
ekinyweevu mu bulamu bw’oku nsi ne ku 


IBRAHIM 


* 


Ge 35 EF Ey akon Spy 
phe 31 1G 
Nee $ipbogG os gb 

saith ies Tei 355) 


ee 5G 
w Bais ery Sasa 


pe 


wiht babes ; 


pe 
ate 


pe 


ae 
ee 


<el> 


Juzu13 





Juzu13 IBRAHIM Essuula 14 
1a a 4 cw a 
nkomerero, era Allah asalira aboonoonyi Asie SE es eree es 
okubula. Era Allah akola ky’ aba ayagadde. \ a a a ‘ 
- oe is) Dats SSGhe Li 21 J 233 é 
OHBIE G 


Ruku 5 
29. Abaffe, tolaba abo abaakyuusa 
ekyengera kya Allah okuba obuteebaza 


nebayingiza bannaabwe mu _ maka 
g okuzikirira — 
30. Mu Jahannamu? Omwo mwe 


balyokerwa. Ye ekyo nga kifo kibi nnyo mwe 
balibeera! 

31. Era bateerawo Allah abavuganya naye 
mbu balyooke babuze abantu ku kkubo lye. 
Gamba nti: Mweyagaleko akaseera, mazima 
obuddo bwammwe buli eri muliro. 


32. Gamba abaweereza bange abo abakkiriza 
nti bajjumbirenga essaala era batoolenga ne 
mw’ebyo bye twabawa mu kyaama ne mu 
lwaatu nga olunaku olutaliimu kugulaana 
wadde omukwano terunnatuuka. 


33. Allah y’Oyo eyakola eggulu n’ensi era 
n’assa amazzi okuva mu bire, kale 
n’agamezesesa ebibala nga by’ebyokulya 
byammwe; era n’abagondeza ebyombo 
biryooke biddukire ku nnyanja olw’ okulagira 
kwe, n’emigga nagyo yagibagondeza. 


34. Era yassa enjuba n’omwezi ku ku- 
baweereza nga bikola ntakera era n’assa ekiro 
n’emisana ku kubaweereza. 


35. Era yabawa buli kimu kye mwaali mujja 
okumwetaagako. Era singa mwagala okubala 
ebyengera bya Allah , temuyinza kubibala ne 
mubimalayo, Mazima omuntu mukumpanya 
nnyo, muteebaza mukulu. 

Ruku 6 : 

36. Era mujjukire nga Ibrahimu bwe 
yagamba nti: Mukama wange, ekibuga kino 
kifuule eky’emirembe era onneewaze nze 
n’abaana bange tuleme kusinza masanamu. 


37. Mukama wange, mazima go gabuzizza 


bangi mu bantu. Kale oyo anangoberera, 
ddala oyo ye wange. N’oyo ananjeemera, 


Ae 4% a, @ 4 Zante 
BA S5 55 ~~ O23! JL a 
y b 


, % Sake 
@y'SI INS S42 58 ATS GEG 
an A 44% A % 
SF Gate 5 GS ey aE 
4 u ae am 
BE yledd GisSi gh ess 


: 8 ZS Kian % 2 nk A ot 
2 a 2236) Sx Ae pices 
4.4 

©, Gd 


Bol are® a Ah 
pote 12) OASIS Gals 


Z ndiatee nestyee' % 
Gey AG2355 Go SEAL 9 Sy) 


YG ar AIBA 24%, 7% 
VAUGE SI U5 osayes 
0 

Sante 11S 67k wh gt 7 
PITS 5h FE 5) abi 
44 re < ane 

an AAG HE 2 SHS 

~Z o's. 


roASSIS $3385 Bice Bkse kas 
z % 4 4% 4 S 

5 Go515 DHS ANI 5s S 

Fe aw wo SD w 2 i 

OVS AiG Jo 55,055 

a a ba As a a 

SB) Bearsy gh Scazissas 

% Jae a 6 

Otis yeesrclewp | 

S13 


ON eve w Zope 1a 
Vu SAB) 24d 1 
Ine nS Sow in 


. nendan wl? 
Mas OAT AS EA) 


@s Le | 

% 4 na nae 9 wot 

‘pWiSa HSttrslgole 

w 406 0 a 

av? nave € oi% asd ww Aw 
Ao, Be OG Bes 


Essuula 14 IBRAHIM 





kale ddala Ggwe Musonyiyi ennyo, Ow’ ekisa 
ekingi. 
38. Mukama waffe, ddala ntuuzizza abamu 


ku b’ezadde lyange mu kiwonvu ekita- 
sigibwamu awali Enju yo Entukuvu. Mukama 


watfe, ekyo nkikoze balyooke bajjumbirenga 5 


essaala. Kale ddira emyoyo gy'abantu gy’o- 
lekere gye bali era obagabule ku bibala 
balyooke beebaze. 


39. Mukama waffe, ddalaGgwe omanyibye + 
tukisa ne bye twooleka. Era tewali kyonna 
kyekisa Allah mu nsi wadde mu ggulu. 


40. Amatendo gonna ga Allah oyo eyampa 
mu bukadde bwange Ismaili ne Isihaka. 
Mazima Mukama wange ye Muwulizi 
w okusaba. 


41. Mukama wange, nfuula omujjumbizi 
w’ essaala n’aboomu zzadde lyange. Mukama 
waffe, kkiriza okusaba kwange. 


42. Mukama waffe, onsonyiwanga n’aba- 
zadde bange n’abakkiriza ku lunaku okubala 
lwe kuliyimirirawo. 


Ruku 7 
43. Era tolowoozanga nti Allah muga- 
yaalirivu kw’ebyo aboonoonyi bye bakola. 
Mazima abalekawo okutuusa ku lunaku 
amaaso Iwe galitunuliramu enkaliririza, 


44. Nga bagenda kiyumba anaagwa, nga 


A 
bamagalazza n’emitwe gyaabwe, nentunula , 5 7 
92, 4 a a 
yaabwe teribaddira nate, n’emitima gyabwe @ 4S Aa3 wine é 3 Ae3} pated | 
a 


nga biwowongole. 


45. Era labula abantu ku lunaku lwe 
balituukibwako ekibonerezo, olwo aboo- 
nonyi baligamba nti: Mukama waffe, 
tulwiseewoko okumala akaseera akampimpi, 
tujja kwanukula okukoowola kwo era tujja 
kugoberera Abatume. Baligambibwa nti 
Abaffe, temwerayirira olubereberye nti ddala 
temugenda kugwa? 


46. Songa mwabeeranga mu maka agaali 
ag’ abo abeekotoggera bennyini, n’engeri gye 
twabayisaamu n’ennyonnyoka bulungi gye 
muli, ate netubaleetera n’ ebyokulabirako. 


2 nuSo? 9°65 Bee 
354 Adds Os SASH Gy O45 
Boot, Zines ot ne oe 8% 
pyres | G5 tos 2G >We 
2, woe etae ne 
S343 WALL Bgl! po a8t) 2) 


4 


BASINS Bg Sed Gre 3 
eoskissitts 456s 
od OIG AS G shag G5 055 
3 Te oe gh nes ah; 29 
ae ee 

sb 5 as 


we 


ee 


© 
ve 

& 

: 
wh 
EA: 
VN 
c& 

> 
+ 
we NX 

eEAV ver 


> 


WA 
{c 1G 
Xv A 
\ XN 
=? pn 
‘Dr NV 
> WN 
ie 
wy 
? 
uy 
“\ 
>> 
Ne‘ CUS : 
N 
> 
& i 
Xv 
N 


sits SiG Cis pal Ooh ds 

backighskens Fndo5 si pes 
Byiestiense oF 
W586 635 pa B ea 
yy CIS ASK cS 0 ci 
@SESi £55035 


it 


Juzu13 IBRAHIM Essuula 14 


47, Era ddala beekoba okwekoba kwabwe, abi Mis 3 BREE 33K 333 
naye nno ekibonerezo Ky okwekobakwabwe 7,» Spine ce «eo Rae 
kiri eri Allah. Era okwekobakwabwenebwe s}U) 524S< @ (SE wls Bid KS 
kwalibadde nga ensozi zivaawo ku lwa kwo, Kp Bo 
era tebaaliwangudde. @I4 plate 


48. Kale tolowooza nti Allah talituukiriza Spe5 Rise Zi | 2455 43 
kusuubiza kwe eri Ababaka be. Mazima Allah b M8 2 
ye Luwangula, Nnyini kukangavvula, elas Ig 


49. Olunaku ensi |w’erikyuusibwamu ensi 3 wy | AS i na b 
endala, bwe lityo n’eggulu; era balikiika eri “4 bad 
Allah Omu, Omukasi. pole! phy |) 





50. Era oliraba aboonoonyi ku lunaku olwo eet $e . Crag yp 63 3 


3 
nga basibiddwa mu njegere. * ée6 n wal 3 
_-- 2 nw Sg is 
51. Ebyambalo byaabwe biribabyakkolaasi, (&AS $ whe OF BLES 
n’omuliro gulibuutikira obweenyi bwaabwe. ns u a\ty pRe HIP 
@)D Wl ag 5-9 
52. Olunaku olwo ddala lulibaawo, Allah 4.5.7 Z, % é@ ‘gas jéat \G jan 
alyooke asasule buli muntu okusinziira : thee Le < 
kw’ ebyo bye yakola. Mazima Allah mwangu @yhoSias pe ablol 
nnyo mu kubala. : ra 
ape fn « ‘ 
53.Kuno kwe kubuulirira okumatiza ku 544 \35 25 uw» SS Sirmbes 
lw’ okugasa abantu era balyooke balabulwe < ¢ 4 ¢ | | 22 (¢ Se 92 4 ne 
nakwo era balyooke bamanye nti ddala Ye ye 21) ; ui c ; ‘ <8 . re y 
musinzibwa Omu yekka, era n’abalina 2\ TET ee os) 
amagezi balyooke bafumiitirize. Ops Mls a & 


Essuula 15 


Juzu 14 





£_€ 2 | \4 > 
\ ORG -aetligs 


(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ ekisa ekingi. 

2. ALif Lam Ra* Zino ze Aya z’Ekitabo 
Ekituukirivu era ye Kur’ani etangaaza. 


Juzu 14 


3, Emirundi mingi abo abatakkiriza beegomba 
nti kale singa baali Basiraamu. 


4. Ggwe baleke balye era beeyagale, 
babuzibwebuzibwe okusuubira okutaliimu 
nsa, haye mangu nnyo bajja kumanya. 


5. Era tetuzikirizangako kibuga kyonna 
wabula kibaako ekiragiro ekimanyiddwa. 


6. Tewali bantu bayinza kuyita ku ntuuko 
yaabwe, wadde tebayinza kwerwiisa mabega. 


7. Era bagamba nti: Owange ggwe 
eyassibwako Okubuulirira (Kur’ani), mazima 
ddala oli mulalu. 


8. Kale lwaaki totuleetera ba malayika, 
obanga oli mw’ abo aboogera amazima? 


9. Tetussa ba malayika okuggyako olw’e- 
nsonga, era olwo tebaweebwa na kaagaanya. 


10. Mazima Ffe twassa Okubuulira kuno era 
ddala Ffe bakuumi ba kwo. 


11. Era ddala twatuma Ababaka olube- 


12. Naye tewaali Mubaka yabatuukako 
wabula baamujereganga bujerezi. 


13. Era okujerega bwe kutyo bwe tukwefuza 
emitima gy’ aboonoonyi. 





15:2. Nze Allah alaba byonna. 


Ose H ytah gb ledy 
yI335 jel : Es iEtg oss 
Ovi 


bul 45 | pheerstdicak oe 
eo ne Knot Fon 
come eed 


a ~ 
4, Ten, ® 2 bisa 
aie JS GR S 1G5 


ea 
6 G5 GA ee ale 


ow 


Gi Bis 

3 5a 3 ae 35 Bad by 
osha 
BOSS Os Clash 5 
OSL55! 


t 


\£s) 


Juzu 14 


AL-HIJR 


Essuula 15 





14. Kur’ani tebagikkiriza newaakubadde nga 
eky’okulabirako ky’ abaabasooka kyamala 
okubaawo. 


15. Era ne bwe twalibagguliddewo oluggi ku 
geulu ne baba nga balinnyira mu lwo, 


16. Era ddala baaligambye nti: Amaaso gaffe 
ge gawubisibbwa; nedda, tuli bantu abalo- 
geddwa. 

Ruku 2 

17. Era ddala twateeka ku ggulu enkulungo 

Z’emmunyeenye era netuliwunda olw’ abalabi. 


18. Era netulikuuma ku buli Sitaani ago- 
baganyizibwa. 


19, Wabula buli awuliriza mu bubba, kale 
alondoolwa kibonoomu amyamyansa. 


20. N’ensi twagyaliira netussa mu yo ensozi 
enywevu era netumeza mu yo buli kimu nga 
kya kigero. 


21. Era netubateera mu yo ebibeezaawo 
obulamu netugabula n’oyo mmwe gwe 
mutagabirira. 


22. Era tewali kintu kyonna wabula gye tuli 
y’eri eggwanika lya kyo, era tetukissa wabula 
mu kigero ekimanyifu. 


23. Era tutuma empewo eziwakisa ebisimbe, 
olwo netussa amazzi okuva mu bire; kale ne- 
tubanywesa ku go era si mmwe bateresi ba 


go. 


24. Era ddala Ffe tuwa obulamu era Ffe tufiisa 
era Ffe b’ okusigalawo. 


25. Era ddala tumanyi abakulembedde mu 
mmwe era tumanyi n’abo abasigadde 
emabega. 


26. Era ddala Mukama wo y’alibakung’a- 
anya. Mazima Ye ye Mugezi ennyo, Omumanyi 
wa byonna. 

Ruku 3 

27. Era mazima twatonda omuntu mu 
budongo obudoodooma, mu ttaka eriddu- 
gavu eribumbiddwa. 


plein KY 
@sL5y 

BEN GS Gy age Gass ys 
O51 EP 423s 0S 

2 Sy 53185 

Goss £53 645 ds 

oe Saas 


a 
ws FS 


65 Casi 


” 


sslasGiioalsse 32s 
has FIZ 0 ona 


Grae G ae peas ch 555 
dS, pS} 


a 
wr 


ae * 


085) Saks 
35S255S 0s. Sect OS 015 
@spiad B59 ass G 
CoE AISI x spilt 513 
Peayiteia raters ty Cpabon] 
@oi3} 4,3 

CAT FERS TAI SSUES 
 @SH yg 

Ses Gly eases ile sa 5 


Soipseaditaestt 
se a 7 2135 a 
sy 13 4, O15 

@AMELS 

63 flaiedshGi yi Gals 5555 

Oyen lex 


% 


AS), 


<Q55> 


*Y pe 


Essuula 15 AL-HIJR Juzu 14 
a {oa 
ar ces ow 45215 @ : Blah 5 5 
Os aS % | 
29. Era jjukira nga Mukama wo bwe ie a 5 C2) zi Jabs ais 35 MNES 
vasa ba malayika nti: Mazima ng’enda Gs! i oS 5 >) 


utonda omuntu mu budongo obudoo- las gs jlalz oa Se 
dooma, mu ttaka eriddugavu ertbumbiddwa. 7% 





e 


28. N’amajinni twagatonda lubereberyemu 
muliro gw’ empewo ezookya. 


~ 
aD 
* 5 3 246 06 6 2 


30. Kale bwe nnaamala okumutereeza ne- G2 At} Gines 9 424 See i 6G 
mmufuuwamu Ekigambo kyange, olwo 


mugwe wansi mumugondere. OGL ee OT 32.85 Gest 
” ” 

wo wo 4 4 a a rd 

31. Kale ba malayika bonna wamu baamu- Oo gaat | pg lS 3 Foi <3) 3 
gondera, spe " 
e S woe Zine on {an ; 

32. Okuggyako Ibilisi; ye yagaana okuba 2% OF&5 OI ai betdtl YJ 
mw’ abo abawulize. Qo2 wy 


: 3 moa 
33. Allah n’agamba nti: Owange Ibilisi, O33 ST 2G phn NS 


obadde ki obutaba mw’ abo abawulize? \ 


34.N’agamba nti: Siri wa kugondera muntu osssild 31) 345 ceGn 5 BT D a 3 
gwe watonda mu budongo obudoodooma, yn adler ne fo ow 
obuva mu ttaka eriddugavu eribumbiddwa. @y bes oy 


LY Gn Zee (or no tie te 
35.Allah n’ agamba nti: Kale vaamu, mazima Ades} 256s 4, x J 
oli wa kugobaganyizibwa. é P 
36.Era ddala olibaako ekikolimo kyange @Qw3 1297 J\S2AUi GZ Shs 
okutuusiza ddala ku lunaku lw’ okulamu- 
lirwako. 3 


: ne Vaan ett yw WS 
37. N’agamba nti: Mukama wange, mpa O& Pats 434) ys 34555 
akaagaanya okutuusa ku lunaku lwe " 
balizuukizibwa. he soo eRe dys id Dt gag 
38. Allah n’agamba nti: Kale ddala oli OGr pRiss! G1 2B JU 
mw’abo abaweereddwa akaagaanya, uae aon. 3 
39. Okutuusa ku lunaku Iw’ ekiseera ekyatege- Oz peal ssylesed) 
kebwa. tet a 
40. N’agamba nti: Mukama wange, nga sBSy 35 35 Bese) 
bw'onsalidde okuba omubuze, mazima nzija Ae wt Te ERIE eee 4 
kubalungiyiza ebibi mu nsi, era ddala Oe: a TeAA Pn 23 VEG 


ng’enda kubawabya bonna, 
41.Okuggyako abaweereza bo mw’abo OAs Aging Bs Ges 
abalondemu. s 54 
42. Allah n’agamba nti: Lino ly’ekkubo @ALsL2 F VE bijolsm JU 
eggolokofu gyendi. 8 
43. Mazima abaweereza bange tojja kuba na Eble sysle ES he Y pls eo) 
buyinza ku bo, okuggyako oyo alikugoberera QB pesice’ Z\¢ 4 os 


mu babuze. 2 
<25g> 


Juzu 14 AL-HIJR Essuula 15 





ds of 
44. Era ddala Jahannamu ky’ekifo ekya- @Gissal oe Me pase v 3 
basuubizibwa abo bonna. if 


. : is ee aw % wn wo" 
45. Eriko emiryango musanvu, nga buli wh be} bo lHl ASLG 
Fé o PC nw en a ¥ 
mulyango gulina omutemwa mu bo omugereke. Roa east 2 2a 
A + a 
Ste phi, & 


Ruku 4 gl bee eet tees 
46. Mazima abeekuumi be balibeera mu @y SAE SAC CARLA OC! 
nsuku n’ensulo. s og as 20s 
47. Baligambibwa nti: Muziyingire mu Osan pliy Gis $i 
mirembe nga muli mu ddembe. . sc 
48. Era tulibaggyamu effutwa eriri mu mitima Je ors bb) 5 Sud a & C2355 
gyabwe babeere ba luganda, baliba ku von, hed ga oleh 
nnamulondo ezoolekaganye. Oortsite 4—~ JEGIZs) 

Ss 


49. Mu zo, tebalituukibwako bukoowu Gissikjéaigs s7ksry 


wadde tebaliziggyibwaamu. on yt 
Ovsg irra, 
y “ Ban we tan (, fue 
50. Tegeeza abaweereza bange nti ddala @)ahe}! zgaasiG) 8 2Geias 


Nze Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo; 
Zi? 4034 


51. Era nti ddala ekibonerezo kyange OAV Si5ahi 
ky’ ekibonerezo ekirumya ennyo. 


52. Era bategeeze n’ebyaafa ku bagenyi ba Oaib bubine oy6 Ans 3 
Tbrahimu. 


53. Awo bwe baayingira gy’ali nebagamba ,7\% (4) 24 (43 a 277 124.2% 
nti: Mirembe, n’agamba nti: Mazima ffe JG.Gis plas giie Iola 's 


GS 
tubatidde. @bjy 
AS 


\ 


54. Nebagamba nti: Totya, mazima tukuwa 
amawulire ag’essanyu ag’omwana ow’o- 
bulenzi aliba omumanyi ennyo. 


x 


Sno? 
Pea 


Ys a 
aly 
55. N’agamba nti:Abaffe, mumpa amawulire 47. 94\ 74% Zany Te cage LT IG 
ag’essanyu nga n’obukadde bumaze okuntuu- ~"“ ¥” OF ageaals 
kako?Ateolwomawulireki ag’essanyu ge mumpa? OSs }-s24 n 
o 4% * Ld 2 
56. Nebagamba nti: Tukuwadde amawulire C3 SS Yo GSIL Els 3 bs 
ag’essanyu mu butongole, kale tobeera wee ere 
mw’abo abaweddemu essuubi. QOvrss 
57. Tepane nti: Ani abe cout 5 ery a 2s oe i 254% 3d . 
essuubi ku kusaasira kwa Mukama we ~”' 4° ” we” 
okuggyako ababuze? @G} Las! 


58. Ibrahimu n’agamba nti: Abange mmwe @Y nas 43 eet b2 G5 IE 
ababaka, ensonga yammwe yennyini gye 
mujjiridde y’ eruwa? 


le 
43 
6 


1% 
. 


ry 


- ' Ze 4 BO 
a Nebagamba nti: Tutumiddwa eri abantu 4 pan fe L os 5 (NS L 33 G 
aboonoonyi, Yvan es 
: OOd~e pha 


<a> 


Essuula 15 


AL-HUJR 





60. Nga oggyeeko abagoberezi ba Luti, 
mazima bo tujja kubawonya bonna, 


61. Oluesyake mukazi we; tukakasa nti ddala 
ye waakuba mw’ abo abanasigala emabega. 


Ruku 5 
62. Awo Ababaka bwe baatuuka eri ab’ewa 
Luti, 
63. Liti n’agamba nti: Mazima muli bantu 
abatamanyiddwa. 


64.Nebagamba nti: Ddala tukuleetedde 
obubaka bw’ekibonerezo ekyo kye babadde 
babuusabuusa. 


65. Era tuzze gy’ oli n’ obukakafu, era ddala 
tuli ba mazima. 


66. Kale genda n’abewuwo mu kitundu 
ekisembayo mu kiro era ggw’oba okoobera 
emabega waabwe; naye tewaba yenna mu 
mmwe atunula mabega, era mugende gye 
mulagiddwa. 


67. Era twamutegeeza ensonga eyo amanye 
nti ddala omulandira gwa bano gwa 
kukutulwa nga bukya. 


68. Era abantu b’omu kibuga bajja nga 
bajaganya. 


69. Luti n’agamba nti: Mazima bano Oy Si Wb care WeoJb 


bagenyi bange, kale temumpeebuula; 
70. Era mutye Allah era temunswaaza. 


71. Nebagamba nti: Owange, tetwakuziyiza 
okukyazanga abantu abagwiira? 


72. N’agamba nti: Bawala bange nabo 
baabano webali. Mwegendereze bwe muba 
nga mulina ekibi kye mwagala okukola. 


73. Ggwe Liti, amazima g’obulamu bwo! 
Ddala abo bali mu ttamiiro lyaabwe bavuya. 


74. Olwo ekibonerezo nekibavumbagira awo 
nga enjuba evaayo. 

75. Kale ekibuga netukifuula, waggulu wa 
kyo newadda wansi wa kyo, era ne- 
tubatonnyeseza enkuba ey’amayinja 
ag’ olusennyente. 


76. Mazima mw’ ebyo mulimu obubonero eri 
abalabufu. 


on orta ao % i 1 

O@GiasstassSs5 yp ay} 

id rd a, 4 . 6 

Sol Gy 0555 45 Th21 yl) 

v Pont 2 a) ae 
os has, aI 

a ” ag 4 av gq a 4 

O55 S35 $55 205156 


ne ate Zeek 4 we 
esipSGr So S53 | 


a Bie pati Fi oy ne ait 
APIS LH Os pbb, Sal pal 
aKa 


@O35242 E5122 
~ 


O30 45 ee a | 
ae an . at (An Th 
Ol Re! EUs ary ies 

nos ae 


own aA’ a o 
OGda as 584 V5 ja\> 
a I a Nn a 
atos25i Gat zis 5 


a 
4 8 24S 


-” 


rnZse eg & 3, & 
Oy SAF F5 abst pK 513 
aot ~~ A 


. 4 4 oo aan A ow 
OGa ot yé AGS ITI 


~. “% 


beg Rea eae ta NT ae 
Ota ET OVAL od 


f a ¢ 4 an 8 % % aot 
Augie (ad as | SI oS 
Co nFrweane 

¥ a 8 Oo sory 

ee 4 ae oe 

OGAS pts CALS 245525 
a a a Z 
Csesis Gh pe Gale ag 253 


oh eho lt CUNT ZI yt ne G 
Ovisw o> Z>.3W} 


<e8> 


Juzu 14 AL-HIJR Essuula 15 





hed in % 
77.Era ekibuga ekyo kiri ku luguudo Osh dns Gs 


olukyaliwo. ‘ 4 - _ 
78. Mazima mw’ ekyo mulimu obubonero eri Obs Roly a3) oh rol 
abakkiriza. ae J 
79. Era ddala abantu b’omu kibira nabobaali BSN) Ged) SF o) 3 
bakozi ba bibi. v 4 


a % a A a 
80. Kale twababonereza. Era ebibuga acl (45) 3 rvs sees G 3 
byombi biziikiddwa ku luguudo olwetadde. ~ “7 2 


Ruku 6 . 4 gl Ke 4&2 oe = % 

81. Era ddala n’abantu b’e Hijiri nabo ya! Sas! OST 33) 5 
baalimbisa Abatume. Von ian gh 
COALS $25 

82. Era twabawa obubonero bwaffe, naye Ga es ips Ex3i B49 5 3 
nga babukuba mabega. 7 Oe g's 
Ooi pes 


83. Era baawookoolanga amayumba mu eg JGai os CtiadZ 133 Vs 

nsozi nga bali ntende. Pe te Pens od 

Ovi 

a A a w Ne “<< 

84. Kale ekibonerezo nekibavumbagira nga Oke 2 sate a= ee) aes 4 sick 6 
bukya. 


band So n2iZ(BprF 8 1 ate 

85. Naye ebyo bye baakola tebyabagasa. © sey Z | ye rE REILS 

; 22 2 Bn 11% ETE 5 

. Era nes geulu na nsi ae 5 FN 8 Sp pon 9 
wakati wa byombi wabula wa mazima. Era 44/4, 4, es%e%, .% (09%, 

dala Eesaawa evaligcen vib a ejja a2 (Z3i O15 SILI ered G 

t ; i. 1 oi f <) ~ NS Oe aw 

ntuuka. Kale ggwe leka endeka ennungi. = gs i i‘ G hes 


87. Mazima Mukama wo ye Ssaabatonzi, @si45)| ei 5} (5a % ; 3% \ 
Omumanyi wa byonna. ; ee 
88. Era mazima twakuwa Aya omusanvu § (3\k<)\ $2 Ese 21h 051 9355 
ezidding’anwa entakera, ne Kur’ani oe a 


A ts A 4 ater 
ensukkirivu. (Oyee-¥9) 1O\ eal 
mt ot 1 1h ne 2 ote 
89. Era tolambululanga maaso go eri ebyo a4 Ganz J} SNE S eX y 
bye tweyagalizaamu ebibiinaebimu muboera » 7 Ben PeGiFan Poe 12.1331 
tonakuwala ku lwabwe; naye budaabuda 5 agile D525 VS nde Le!) 
iri a aot 2 s a. : 
abakkiriza. Qiig ye: ly als Es ak S| 
z A 4 as ® oe Wy 
90. Era gamba nti: Mazima nze ndi Mulabuzi Qos! % S1 370 3 Ass 
ow’ olwaatu. td hn 


91. Tujja kubabonereza okufaananako nga ord RELI 3 ster 
bwe twassa ekibonerezo ku beekutula- 

kutulamu. etn 1 ge 2 % 

92. Abo abafuula Kur’ani okuba ensense- @G4.as0 | $i) || Hae O23) 
bufu.* 

15;88-92, Aya 88-92 tuziwadde amakulu ag’ebiseera eby’omu maaso (future tense) 
olw’okuba zirimu okulabula kwa maanyi eri Abasiraamu. Kino tekyewuunyisa kubanga 
mu Kur’ani Entukukuvu okulanga ebisuubizo ebyo ebiba biteekwa okutuukirira mu 





Essuula 15 AL-HIJR Juzu 14 





93. Kale mu mazima ga Mukama wo, ddala @odg sd nat BT Ag ea ah 2573 3 
bonna tulibabuuza, 

94. Kw’ ebyo bye baakolanga. @& pi5gig5 % ¥ Gs x 

95. Kale langirira kaati ebyo by’ olagirwa era By we y| 13 $253 an pi Ko G 
weesambe abo abenkanya Allah n’ebirala. Qiis 6 3h 

y a 
foes Ffe tujja okukumalira ku ba- Odie; ane 3hi ne g 6 \ 
‘ 1 \ 
97. Abo abassaawo omusinzibwa omulala ryenil4 4 Brgh iaz 2G slass ots J 


awamu ne Allah. Kale mangu nnyo bajja 


kumanya. @6 325855 


4 


98. Era ddala tumanyi bulungi nga ddala {7 Zj3. - ahs 0 284 97 nk ae 
omutima gwo gukeng’entererwa olw’ebyo Gass iV AS A 
bye boogera. @o gear we 


99. Naye ggwe tendereza n’amatendo ga Gy Se 5 3 25 4) rom, ries 
Mukama wo era obeere mw’abo 


abavuunama. @o2s doll 


100.Era sinza Mukama wo okutuusa Sots Sigs bs es esy 
lw’ olituukibwako okufa. 


biseera ebyomu maaso kusinga kuba mu biseera eby’emabega(past tense). Ekintu 
ekibaddewo ne kiyitako n’ekiseera ate tekibaako kubuusibwabuusibwa era kiba 
tekikyasoboka kukyuusibwa. Katonda okukola ebisuubizo bino ng’ayogerera mu 
biseera eby’emabega, kabonero akalaga nti mu buli ngeri ebisuubizo ebyo bya 
kutuukirira. 


Juzu 14 Essuula 16 


a eacersalee = 


AL-NAHL 
(Yakka luberebereye lwa Hijra) 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ose} ly a2 gesigh!»2y 
ennyo, Ow’ ekisa ekingi. Oy 


2. Ekiragiro kya Allah kituuse, kale temu- + 3 pla sin5 i gb | Ai 3 


kiwujjirira. Obutuukirivu bubwe era wa 3 4 BO thn PD 
waggulu nnyo okusinga ebyo bye bamwe- O0 354 Seay emma aael 
nkanya nabyo. on IL 4 Tet 34 
3. Y’assa ba malayika n’okubikkulirwa ¥34! &% myY | J 


olw’ okulagira kwe kw’ abo b’ aba asiimye mu \ if a 
baweereza be nti mulabule abantu nti: Teri o a 
musinzibwa mulala okuggyako Nze. Kale Orrigenc 
mutye Nze nzekka. © 2 


Zn 
4. Y’eyatonda eggulu n’ensi mu mazima baad WY 


a 
n’amagezi amasuffu. Ali waggulu nnyo 0% Roe \ NG 
kw’ebyo bye bamwenkanya na byo. O35 Paes Ge oe 


2\,06.% 
Vas a5) 


. 29 41% «= 
5. Yatonda omuntu mu ttondo ly’amazzi iS 
agazaala, naye okwejjuukiriza nga ye $4 2G 1% 
muwakanyi ow’ olwaatu. Oviners 
, ‘ -s Ss 8 . BIS lense 
ire ee y So ee 53 > 43 , pS) 7 QELS 2 SSI5 
ebibugumya n’ebyomugaso ebirala bingi era IZA (oo 402 y 
OS HS bGL5 nz 


ku byo kwe mulya. = 
an 4 ae 

7. Era mubirinamu eby’okwewunda 4¢ oS o> JGS Gis 3 
n "essanyu. awo nga mubikomyawo eka akawu- “e Cor SIeneon 
ngeezi, n’awo nga mubitwaala ku ttale ku Oo s> ew > 
makya. 42,8 4 

8. Era byetikka ebizito byammwe okutuuka aad |§; re 35 Ot oy 35 (iA 83 35 
mu bifo bye mutaalituuseeko, okuggyakonga 4.4 9,7 e Let 4 SC 4 
mwekakaabirizza. Mazima Mukama wammwe 29?) 24) ©)» et on oy te 
Musaasizi nnyo, Wa kisa nnyo. Ost f >5 


9. Era y’eyatonda n’embalaasi, n’ennyu- 3G 5 S 1 rro>) Health 3 JES5 Ld aes bass 15 
mbu, n’endogoyi, mulyooke mubyebagale era Bp gy? ay 4c dane 
bibeere cepemunits. Era alitonlay ebirals Ow poss a jG GAR, Jodnny 
kati bye mutamanyi. en ' ‘ 

10, Era okwoleka ekkubo eggolokofukuliku @ig § Qiytd! 125 gil Je 5 
Allah, kuba mu go mulimu amakyaamu. Era ¢ 7 
singa Allah yayagala kukaka, ddala mwenna Obie css 
yaalibalung’ amizza. 


eS 
ty 
XN 
wr 
tN 
“2 
Nev 
me 
C 
\ 
<(P0~ 


Erie ah hBlS TS 2 187 a 8 
11.Ye y’eyabassiza amazzi okuva mu bire ploy lw PIYG J | gf 
gemufunako ag’okunywa era gegavaamu as 6 2% 9% B G6 wR IMG 
emiti kwe mulundira. BEE pe de dd Gl 


Essuula 16 AL-NAHL Juzu 14 





12. Agabamerezeseza ue te ta 3 o ~~ 
n’emizayituuni, n’emitende, n’emizabibu, ,% a (20% Ano 
n’ebibala ebya buli ngeri. Mazima mu kyo *)*4 = Siok V5 Mass 

iitiri np hee eK Gold Ziyhat 
mulimu obubonero eri abantu abafumiitiriza. O63 < x gal s rN -c5 


~ 
qa 


& bp gh a, Bo) 

. : Bi (6%, 64; 4% Ue 

13. Era y’eyateeka ekiro n’emisana ku (jeadd| 99) 15 be BRS pes 
kubaweereza, n’enjuba n’omwezi n’e- g “L § |B sy 59% iz 424hig 
mmunyeenye ebyassibwa ku kuweereza * 72°} > 4% A» poe? 


mmwe olw’ okulagira kwe. Mazima mw’ ebyo 
mulimu obubonero eri abantu abakozesa 
amagezi , 
14. Era n’ebyo bye yabatondera mu nsi 645 

eby’erangi ez’enjawulo biweereza Og 44 2 
byammwe. Mazima mw’ebyo mulimu 
okulabula eri abantu ababuulirirwa. : e 

3% 48 QV hee te fe 

15. Era Ye y’eyabagondeza ennyanja oot SAI AS 5S l55 
mulyooke mulye mu yo ennyama ensu era 7% 28 yn? 290% 3% go 

muggye muy oeby’amajoloberabyemwambala. “ 7 —) ag anaes oe Lye La 
Era olaba ebyombo ku yo nga bisala amazzi, Sh U4) sys 2 pont 


mulyooke munoonye ku mikisa gye era ,s%L7 5 \ 44 nino SnSy 7% as 
mulyooke mwebaze. DEIR) 5 alas os gett) > oth 


Gx 
> 
No 
5 
shen 
wo 
> 
“\ 
We 
\ 
pt 
VT- 
ve 
sC > 
XN 
EN 
_— 


> 


: : 2 a 4 ont AY 
16. Era y’eyassa mu nsi ensozi enyweevu $5 Saad IG 495 Ww W355 
ziryooke zibabeezeewo* era y’eyassaamu Vpng ene, 2EGF 5 0% Bie 
n’emigga n’amakubo mulyooke mukwate MOS 5RG sales 45 3451 
ekkubo ettuufu. 


f 44a aG 
17. Era yassaamu n’obubonero obulala. Ods.Ra 3d psu 
N’olwemmunyeenye bo bazuula amakubo 
gaabwe. 





16:16. Bangi balowooza nti ‘an tamiida bikum’ (345,507) bitegeeza ‘eryooke 
ebayuuguumye’. Kino si kituufu kubanga olwo kyalibadde kitegeeza nti mu byengera 
Allah by’ajjukiza abantu mwe muli n’ensozi ezireetera ensi okuyuuguuma olwa musisi 
ate nga kino kireetera obulamu n’ebintu okutokomoka. Bangi tebakirowoozako nti 
ekigambo ‘tamiida’ ( 3425) kisibuka mu kigambo ‘maada’( »G_ )ekitegeeza ‘okuwa 
ebibeesaawo obulamu bw’omuntu, okugeza nga emmere, amazzi, n’ebirala. Mu butuufu, 
n’ekigambo ‘maaidah’ ( %33G ) ekikozesebwa mu Kur’ani era nga kitegeeza ‘ekijjulo’ 
nakyo kisibuka mu nnono y’emu eya ‘maada’. 


Okusinziira ku makulu ‘ag’okubeesaawo’ ge tuggye mu kigambo kino, Aya etutegeezanti 
Allah yatutondera ensozi nazo zituyambe mu kufuna ebintu ebitali bimu bye twetaaga 
okubeerawo, okugeza nga: emmere, amazzi, n’ebirala bingi nnyo. Kimanyiddwa bulungi 
nti enkuba eva mu mazzi agafuumuuka mu ngeri y’omukka negagenda mu bwengula, 
omukka ate ne gukung’aanyizibwa, neguwola, olwo ate ne gudda ku nsi mu ngeri 
y’enkuba, Ensozi zizannya ekifo kya maanyi nnyo mu kuwoza empewo eno eryooke 
edde mu ngeri y’enkuba etonnya n’emezesa ebibala, emiti n’omuddo kwe tufuna emmere 
era n’ebisolo nabyo bwe bityo. Enzivunnula eno ekwatagana bulungi n’ensonga 
eyogerwako mu Aya eno n’endala ezigifaanana. 


<eeg> 


Juzu 14 AL-NAHL Essuula 16 


18. Abaffe, oyo atonda afaanana n’oyo ata- 437 Vs Biss Vv poe Aas oo3i 





tonda? Abaffe, temufumiitiriza? Pee 
Oo 5535 

19, Era bwe mugezaako okubala ebyengera &I slo pass ees ae Me >) 3 

bya Allah, temuyinza kubibala kubimalayo. . Bath 

Mazima Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ ekisa @OAL> ab | 

ekingi. 23 2 4 Aa yus 
20. Era Allah y’amanyi ebyo bye mukisa ne ©& puss 5 : egteeat é 

bye mwooleka. 


pPn tw Aha 


21. Era abo be bawanjagira ebbali wa Allah Shi ydso4 speach 
tebatonda kintu kyonna,wabula nabo Bens PEE AH ph 


7 nee A ee Ae . 
batondebwa butondebwa. OS Pid, Db 3 2 at 4 
fA 2. a” 465 af? 
22. Bafu, si balamu; era tebategeera na ddi 4 & sak5 Gs 7 \ AS a \551 
lwe balizuukizibwa. é é ae : 3 4 “7 5 
A 


Ruku 3 ae 
23. Omusinzibwa wammwe asinzibwa ali J o23 4G Ib > bob 4) 364) 4 \ 
Omu yekka. Kale abo abatakkiriza nkomerero, 4 55 cn gh , 4338 Be a iWe 3 tp 
emyoyo gyaabwe migwiira eri amazima era yt 40 iho, }, 
bo beekuza nnyo. 20> Wah an Z 
pene out WSS Sut 


24.Tewali kuwannaanya, ddala Allah amanyi {% 3 Oss 6 2527 At & Lp 
bulungi ebyo bye bakisa n’ebyo bye booleka. — 7, ay ak ane tise 
Mazima Ye tayagala beekuza. Mvry is ae WES | : 


4 
Of ny “A 44 iw & 
25.Era bwe bagambibwa nti: Mulowooza ki » pen al ‘3 3 ca KS, {sl 


Bagamba nl: Ezongero vabedda, OOMSY Hes lenis 
26. N’ekivaamu balyetikka obuzito bwabwe Beau) ls ae sat, sl 5A5i551 (x a , 
Ku Burto bw'abo be baabura mu butamanya, JayA43 Subd 23 5, 1551b95 
ee Nga bibi nnyo ebyo bye OGLE TH gle & 


Ruku 4 L404 : Sand 
27. Ddala n’abo abaabasooka baasala 2h SE ppl os erie ~ 
enkwe, naye Allah n’ajjira ekizimbe kyabwe » ,.{74 “2% 275 oa f SA (o 1p 
okuva mu misingi, kale akasolya ne- Agile ja5 eee OCH 
kabagwako nga kava waggulu waabwe; era » 4 $7 3 
nebatuukibwako n’ekibonerezo okuva gye 


bataamanya. @o5} OMDB: sJeugh SO so 3231 

42 Sp ee inl a4 

28. Nate ne ku lunaku lw’ okuzuukira ali- 342 3 pth Sh siahig $2 ~~ 
aa, 


abenkana nange be mwasinziirangako 

okuwakanya Ababaka? Abo abaaweebwa \ 4, 
okumanya baligamba nti: Olwa leero - ag o 
obuswaavu n’ obubi biri ku batakkiriza. je SEIS 25H \ Gas) © odes | 


baswaaza era aligamba nti: Baluwa abo =», Z 75.4 2 ~< A, ane 
Amy j Ss \ 
2 


Essuula 16 


AL-NAHL 


Juzu 14 





29. Abo ba malayika be baafiisa nga be- 
ryazaamanyizza. Olwo balissaawo okwe- 
ryanya bagambe nti: Tetwakola kibi kyonna. 
Nedda, mazima Allah amanyi bulungi bye 
mwakolanga. 


30. Kale muyingire mu miryango gya Jaha- 
nnamu mubeere omwo. Naye ddala amaka 
g’abeekuza mabi nnyo! 


31. Naye abeekuumi bwe bagambibwa nti: 
Mulowooza ki kw’ebyo Mukama wammwe 
bye yassa? Baddamu nti: Birungi nnyo. Abo 
abakola ebirungi ku nsi kuno, be balifuna 
ebirungi. Naye amaka g’enkomerero ge 
gasinga obulungi. Era amaka g’ abeekuumi si 
malungi ggero! 


32. Balifuna ensuku ez’olubeerera ze 
baliyingiramu, nga zikulukutamu emigga 
wansi wa zo. Balifuniramu buli kye balyaagala. 
Bw’ atyo nno Allah bw’ asasula abeekuumi, 


33. Abo ba malayika be bafiisa nga ba- 
longoofu, ba malayika bagamba nti: 
Emirembe gibeere ku mmwe! Muyingire mu 
Janna olw’ebyo bye mwakolanga. 


34. Abaffe, balindayo ki nate okuggyako 
okujjirwa ba malayika okubabonereza oba 
ekiragiro kya Mukama wo okujja? Bwe batyo 
n’abaabasooka bwe baakolanga. Era Allah 
teyabalyazaamaanya naye beeryazaamaanya 
bokka. 


35. Kale baatuukibwako akabi olw’ebyo bye 
baakola, era nebeetooloolwa ebyo bye 
baakudaaliranga. 

Ruku 5 

36. Era abo abenkanya Allah n’ebirala 
bagamba nti: Singa Allah yayagala tuleme 
kusinza birala, tetwaalisinzizza kintu kyonna 
ebbali we—ffe wadde bakitaffe—wadde 
tetwandizizizza kintu kyonna ebbali we. Bwe 
batyo n’abaabasooka bwe baakola. Naye 
abaffe, Ababaka bavunaanyizibwayo ekirala 
okuggyako okutuusa obubaka akaati? 


Gob aeshehing 338552551 
Jest Geesis ny Chg yest 
Gy fade ahi by Jeo 4kt de 
Ob psssiEy 

ODA SED opps i 
S457 1% G 385) 633 dss 


Sip ty . O12 ight. 2285 


f or a 4 A 
Perea apeiryes CSigLas7 
IA 


aa 3.88 s5¥i 51 
Ooigis 


het 2 CRASS be ave 


553 Gb AY lasss 
os 

Sigh LS sin phils Ac ois 
es esate, 


Pa ie 2 G Sapte ie 
was oi YW) O38 da 
ga 4 


(4 J aly 784 eA 
E55, Els 5 451 Ob 51 aS 


“2 bs 400 

% o- Sas & A351 J35 
ne ‘ i a 
wea tiers] aoe en yy | 242 % 


<eoh> 


<0" 


Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 





37. Era ddala buli bantu twabatumamu 
Omubaka okubategeeza nti: Musinze Allah 
yekka era mwewale omujeemu Sitaani. Kale 
mu bo mulimu Allah be yalung’amya ne mu 
bo mulimu abaakakatako obubuze. Kale 
mutambuleko mu nsi mulabe enkomerero 
y abaalimbisa Ababaka nga bwe yali! 


38.Obanga oyaayaanira kulung’ama 
kwabwe, kale ddala Allah talung’amya abo 
ababuza abantu. Era abo tebalina na 
bayambi. 


39. Era balayira Allah mu kulayira kwabwe 
okw’ okwekaza nti: Allah tagenda kuzuukiza 
oyo afudde. Si bwekiri, ekyo kisuubizo 
kikakafu ku Ye; naye abantu abasinga obungi 
tebamanyi. 


40. Alibazuukiza alyooke abannyonnyole 
ebyo bye batakkiriziganyangamu, n’abo 
abatakkiriza balyooke bamanye nti ddala baali 
balimba. 


41. Mazima ekigambo kyaffe ku kintu kyonna 
bwe tuba nga tukyagadde, kale tukigamba 
bugambi nti: Ba! olwo nekiba. 


Ruku 6 
42. Era abo abasenguka ku Iwa Allah 
oluvannyuma Iw’ okukijjanyizibwa, mazima 
tugenda kubawa amaka amalungi ku nsi; naye 
ddala empeera y’enkomerero y’esinga 
obukulu, singa babadde bamanyi — 


43. Tuwe n’ abo abagumiikiriza era abeesiga 
Mukama waabwe. 


44. Era tetutumanga Mutume yenna 


olubereberye lwo wabula basajja be 
twabikkuliranga, kale mubuuze ba nannyini 
Kijjukiza, mmwe bwe muba nga temumanyi. 


45. Twatuma Ababaka_ n’obubonero 
obwetadde n’ ebiwandiiko. Era twassa gy’ oli 
Okubuulirira olyooke onnyonnyole aeait 
ebyo ebyassibwa gye bali era balyooke 
bafumiitirize. 


we 


£ A 
3ge5 ai SE 03 E825 5.555 


7 
Revere ayes 


- 


w & a A 
33 Cie 5 
7, “ 
Oot pgs 

Q | 207 
J dgpGsi 348 abl S237 5 
683 Lea ir lare 
‘ (Gs Me 
Y old FM GS atic 


boyelss 
sesh ras A ope 
5 (é psi (HAF Gap alae) 


Oo OAs hS 
a% Yan “4% at 44% % 
yi as ee 251 


G 56538 
rat bs obi 3 586 2,15 


Git dg 2485s si ipa 
ue 50% a5 sa 5.8805 

Gop le 
bass Je 3 Bae oi) 





Essuula 16 AL-NAHL Juzu 14 
nf we % Ae % "4 m 
46. Abaffe, abo abasala enkwe embi Vv! pi \ 35% OAs Oe l3] 
balowoozantibali mirembe, Allah taabamizise 3 2¢n)o 0% 4.4% 24, a FSS 
ensi oba ekibonerezo okubatuukako okuva Atel | we ; $y ab! oe 
awantu we batamanyi? OSH RSIN E85 Ge 35 
; ‘ a peas 
47. Oba nti taabakwate nga bali mu 34 ¢% 3 aA ae yal 9| 

kutawuka kwabwe? Kale tebayinza kulemesa o r hes Busta 
ntegeka ya Allah. Qt prey 
a hd ‘ 42 ont 
48. Oba nti taababonereze n’okuzikirira pet so G3% SS ERASE SI 
okw’empolampola? Mazima Mukama wammwe ; 2 ene Kika 
mukwatampola, wa kisa nnyo. OrrDy99 ey 
bs nt Simca leva ; ate on gy “4 (4 Sage a a4 
a eae mu CEASE Dye ou 5 os ab OL 1552 2 91 
imu Allah kye yatonda bikyuukira ku ddyo nf 2 bgt ag 
ne ku kkono mu bwetoowaze eri Allah, so 3 re | Oo 2 \ Seay, 
, . : 9 z ; LS — 3 

ng’ate bo baswaazibwa buswaazibwa’ OX ; at i$o8 5 py 432 Js \ 
50. Era byonna ebirina obulamu ebiri mu 3 & Sep Bo ie Geeks aly 3 
ggulu n’ebiri mu nsi bigondera Allah, ne ba 4, p42@ 01 Sakon he 
malayika bwe batyo, ate bo tebeekuza. Vos ates d44\5 O22 


51. Batya nnyo Mukama waabwe ali wa- 
ggulu waabwe era bakola ebyo byokka 
ebibalagirwa. 

Ruku 7 

52. Era Allah yagamba nti: Temutwalanga 
abasinzibwa ababiri. Mazima oyo asinzibwa 
omutuufu ali Omu yekka. Kale mutye Nze 
nzekka. 


53. Era byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi 
bibye, n’okusalawo ekkubo ettuufu kukwe 
ddi na ddi. Abaffe, era atali Allah gwe 
munaatya? 


54. Era ebyengera byonna bye mulina, kale 
biva eri Allah. Nate era bwe mutuukibwako 
obuzibu, kale gy’ ali gye muwanjagira. 


55.N’oluvannyuma bw’ abaggyako obuzibu, 
amangu ago ng’abamu mu mmwe benkanya 
Mukama waabwe n’ebirala, 


56. N’ekivaamu beegaana ebyo bye 
twabawa. Kale ggwe mwesanyuseemu 
akaseera, naye mangu nnyo mujja kumanya. 


57. Era bateekawo emitemwa olw’ebyo bye 
batamanyi okuva mw’ebyo bye twabawa. 
Mu mazima ga Allah, ddala mulibuuzibwa 
kw’ebyo bye mwajingajinganga. 


, ie ty pee oe 
S pSAT SESH OS AGT OG By 
jams ‘* A 
QO32 8G 
04h, sal G2 f24,4 aige 
rites) GAIN BT 2 S59 
2,2 a ‘ & 
GEL 2 ‘nani a) 42 Sy 
“a4 
Qy is} 
a . an < ° ” 
asses be pk A5 
286 
: | 


° 4 aZ% Aw 
Gopecaprniye tin vert tock 
22 4 4a ae pw ak 4 
(S) Bo pb S95 $285 08 BGS 
Reon gene ith 4 Cte 
OGL ob b Ha AEs 
z, wie ot BAN eae he 
Id} ab yeas | aaa Ta) a 
Ysa Don we A Su Aa % 
OS pts £443, a BS 
Ih te Sb nella note 
iN GSE LSS 5 AAT) L553) 


“i Anes 
@S 15 353 
“4 4 “ a4 ° 

Esti Gls ily 5 pleas 5 
te ae h Vn 
ae té 42% 255 gis 5.8 Se 53 
@<z n pm ag 

WY 3m 


<Rg> 


ale 


=y\ 


Juzu 14 


AL-NAHL 





58. Era bateerawo Allah abaana abawala. 
Obutuukirivu bubwe! So nga bo balina abo 
be baagala. 


59. Era omu mu bo bw’ aweebwa amawulire 
g’omwana ow’obuwala nti gw’azadde, 
amaaso ge gafuuka agafumye, ng’eno afa 
ekiniga. 

60. Yekweeka n’abantu olw’amawulire 
2g ategeezeddwa g’atwala okuba amabi 
ng’akubaganyamu nti amusigaze agumire 
obuswaavu oba amuziike mu ttaka? 
Muwulirize, kibi nnyo ekyo kye basalawo. 


61. Abo abatakkiriza nkomerero be ba- 
weebwako eky’okulabirako ekisinga obubi, 
so ng’ate Allah aweebwako kya kulabirako 
ekisinga okuba ekya waggulu; anti Ye ye 
Luwangula, Omugezi ennyo. 

Ruku 8 

62. Era singa Allah abonereza abantu buli 
mulundi olw’obukyaamu bwabwe, ensi 
teyaaligireseeko kiramu kyonna, naye 
abalekawo  okutuusa’ ku_ kiseera 
ekyagerekebwa. Kale entuuko yaabwe 
bw’etuuka, tebayinza kwerwiisa mabega 
kaseera n’akamu, wadde tebasukkawo. 


63. Era bateerawo Allah ebyo bye 
batayagala, n’ennimi zaabwe zoogera 
obulimba nti bo be balifuna ebisinga 
obulungi. Tewali kuwannaanya, ddala 
balifuna muliro, era ddala bo be 
balisuulirirwa. 


64. Amazima ga Allah, twatuma Ababaka 
eri abantu ab’ olubereberye lwo, naye Sitaani 
n’abalungiyiza ebikolwa byabwe. Kale ye ne 
leero ye mukwano gwabwe, era balifuna 
ekibonerezo ekirumya. 


65. Era tetwassa Kitabo ku ggwe wabula 
olyooke obannyonnyole ebyo bye 
batakkirizaganyaamu, era nga bwe bulung’amu 
n’ okusaasira eri abantu abakkiriza. 


66. Era Allah y’assa amazzi okuva mu bire 
n’agalamusisa ensi oluvannyuma Iw’ okufa 
kwa yo. Mazima mw’ ekyo mulimu akabonero 
eri abantu abawulira. 


Essuula 16 
Sieh eK ah Ssliss3 
syeisteaas 
58 RISY SSAAT SBS bh 3 
eg SiSgo8 4485 


A ee 9% 
3h oe 25) Ge WIZ 
n% 3 \e o% noe 223 
J) yhb EEX 35 2) > dung putin 
GE Si 3 ohig 

& S a 


@8 Ke5 = 


J a 


we . oe Ae SD awn, 
BVL ou ¥ O33 
, Ae Sa un , no) A% 
she) Jel ay rb paid | bie 

ne 

OALSSS 5 eresires 

Z, pu 2, a% 
SH iabits 3 


et eantan n2 ohh 
s rice ew} > | wes 52. 
oe Ses Figs. 4 ae 
J$acG OSE Y Adel 
won ue 
Oo 4 keg 
a 


4515 5 2a STR 
@S yb 5h8 

SB 95 1s} eer 
5 345 221 ghrbn aio he 
@L Si52325 5255 348s 


<I i$, g we s3s37 9 


Sauces S yiketig plas 
os 
Chm 


a& Aw z nd 
OSpieiisy des 
aon 4, 
pes ed ats \5 
4S 
Zub Sy ash a 3 \ 
& 


” 6552523 gyda iv 


<eh> 


A 


& 


ye 


° 


Essuula 16 AL-NAHL 


Ruku 9 


Tubanywesa amata amatuufu agali mu mbuto 
za byo nga gava wakati w’ obusa n’omusaayi, 
agawoomera abanywi. 


68. Ne mu bibala by’emitende n’emizabibu 
mmwe bye mukolamu ebitamiiza n’ ebiriibwa 
ebirungi. Mazima mw’ebyo mulimu akabo- 
nero akannamaddala eri abantu abakozesa 
amagezi. 


69. Era Mukama wo yabikkulira enjuki nti: 
Kola enju mu nsozi ne mu miti ne kw’ebyo 
bye batindiira, 


70. N piavannyume We ku bibala ebya buli 
ngeri, era yita mu makubo ga Mukama wo 
n’obuwulize. Oluvannyuma mu mbuto za zo 
muvaamu eky’okunywa eky’erangi ez’ enja- 
wulo ekirimu okuwonya eri abantu. Mazima 
mw’ebyo mulimu akabonero eri abantu 
abafumiitiriza. 


71. Era Allah y’eyabatonda n’oluvannyuma 
y’abafiisa. Ne mu mmwe mulimu oyo akaddiwa 
n’azzibwayo mu bulamu obw’ okukekejjana, 
n’ekivaamu aba takyategeera kintu kyonna 
oluvannyuma lw’okumanya kwe yalina. 
Mazima Allah ye Mumanyi wa byonna, 
Omuyinza wa byonna. 


Ruku 10 

72. Era Allah y’eyasukkulumya abamu mu 
mmwe ku balala mu bigabibwa. Naye abo 
abasukkulumizibwa tebaddiza ku bibaweebwa 
byabwe eri abo abali wansi w’emikono gyabwe 
egya ddyo, nabo balyooke basobole 
okwenkanankana nabo mu byo. Abaffe, 
ebyengera bya Allah bye beegaana mu 
bugenderevu? 


73. Era Allah yabakolera abakyala nga bava 
mu mmwe era n’abakolera abaana n’ abazzu- 
kulu nga bava mu bakyala bammwe era 
n’abagabula ku birongoofu ebya buli ngeri. 
Abaffe, ebitaliimu nsa bye bakkiriza ate 
ebyengera bya Allah bo nebabigaana? 


oF 

a 4 Sion 
w EES 5 Gesu ejed 4 5 
1% oo 8 gers ant 80 
S15) ) 5145S ote SRS 
4 2uZ iia Lage? 
OS Has 238) 22GB 5) 
eer 041, 4, Aiko Lnee 
SHS yi fai Debi r 33 
o % BiSn . 
Gu3 AMI Gs St \oe 
Ds nh ne 
Ov yar 
a ioe ay a me “4 
(eth Sani g b+ OF 2 


‘\ 


2 
43543 n eras ei dis 
eG 03 65 iif Ajeis ish 
ays 3 5" Z Eis 3S .4.80 
“oe AS 

a wyruosl yg ZB 085 S : 
§ ts pS 355 SS SUA 2b § 
ha ZrZan 


& 4 AAG a ® ae 4 d 
Biss ak yaslos a Nae au 
7 3 Mew, yan 
5 CAS ARIS OF 3 585 

4 Ju ete % Gots 
> rrgbli oF D395 See 
4 ae ZAnt ES 241 4% 
gb Sd 3 OSes De Bi 


erecees 


Aw 3 


<Rg> 


a 
¢(r° 


Juzu 14 AL-NAHL Essuula 16 





\ 


74. Era basinza ebbali wa Allah ebyo Blas ¥ Cgbiy 33.03 554555 
ebitabalinaako buyinza ku kubawa kyonna rae a Bhai G3 1 9% 
okuva mu ggulu wadde mu nsi ate nga ves \3 Sp god os bd) a 
tebirina na kye bisobola kukola. 3 re LS < no 5 és °% 
75. Kale temuteerawo Allah ebigeragera- Zdy ai Oy i les* / igh '3 pas 53 
nyizibwa naye.Mazima Allah y’amanyi Zs net 
byonna, naye mmwe temumanyi. OS 56455 Jad i 5a 
76. Allah aleeta gye muli eky’ okulabirako ¥ Wis Ws se Shs abi S i 
ky’omuddu afugibwa, atalina buyinza ku &% \%, 9 hee ae 
kyonna;n’amugeza kw’oyo gwe twaawa B5y ga )) dW 94 ig Jo phe 
ebigabibwa ebirungi ebiva gye tuli era (4 4¢%\% 4%, %3 3045 \tr4 
ng’asaasaanya ku byo nga bwe kisaana mu es 5! os a 


if 668.03 jh 
He oad a 2 pe on 
£5 J&< 41 05.55 


kyaama ne mu lIwaatu. Abaffe, bombi 
benkanankana? Amatendo gonna ga Allah. 
Naye abasinga obungi mu bo tebamanyi. 


77. Era Allah aleeta eky’ okulabirako ku 
bantu babiri: nga omu ku bo kasiru talina 


uO & 
t 
© 


‘o 

NV vy ‘o 
by 

—N 
Be 
tp-> 


° ‘ Va 84 43 ee DAW 9 o ah 
busobozi ku kintu kyonna era nga 3S %> 346 Jo) 2b WY 2S 51 
azitoowerera nnyo Mukama we; nganebuli 94 | 44.48 wos (%07 9 ne 
gy’amutuma, taleetayo kalungi n’akamu. >J**2 2 Y Adee 92, Ga. and 5 
Abaffe, oyo yenkana n’oyo akubiriza | \net), 935% 320573 6&9 1G 
obwenkanya ate ng’ali na ku kkubo isa pa ot) OES ae 
ggolokofu? © pti bb \ Se SE & 

Ruku 11 o a XA +1 4 gn ee? 
78. Era ebitalabika ebiri mu ggulu ne munsi $+09)'¥ \ 9 goad | ae ly) 
bya Allah. Era ensonga y’Essaawaeyalaga- 2 ot ni Z Bw 21GB do 0% [e 
nyizibwa teri wala wabula ering’anga 9! yor! oles) ge Lis 52 


\*s 


okutemya kw’eriiso oba yo esinga nawo als ents 435 oe 125313 
okuba okumpi. Mazima Allah ye w’Obuyinza “* 7 . oe 
ku buli kimu. On» 
Zz 2 3 fy o gy Aa 4 
79. Era Allah y’eyabaggya mu mbuto za sho 4S | 3 5ho Os 584537 al 5 


bannyammwe nga temulinakye mumanyi,era_, 
yabakolera amatu n’amaaso n’emitima, aS) 

4 ¢ 
mulyooke mwebaze. yBoe3 | 9 


"G 


80. Abaffe, tebatunulako eri ennyonyi eziri 5 yes 2 hy \ SN i352. 0) f 
mu bbanga ly’eggulu? Tewali aziwanirira a 


7 
wabula Allah. Mazima mw’ekyo mulimu » 2h Ny } S44 Gs, asa) 
obubonero eri abantu abakkiriza. OS phe h As ay (2 3¢3 &) \ 
81. Era Allah yabateekera mu mayumba b& of 5 egor fa 4: Reel \s< one - 
gammwe obuwummuliro, eran’abakoleramu 4, oh : 
maliba g’ebisolo obuyu obubanguyira mu Gye as) Vi 334. O58 : 3 KS dag 
A 


kiseera ky’olugendo lwammwe ne mukiseera , un ae (00 bs Z eo 
ky’ekiwummulo kyammwe; mu byoyabyazo 4 #. E25 P $2, 45 FR deus 


<eef> 


Essuula 16 AL-NAHL Juzu 14 


ne my mbocbo za 20, ne mu bwoya bwa.zo (&,GSis bist O25 28326, 
= . 21% Hele Se 
bwa okumala ekiseera. Ovsed ye (hs Ae GT ls) aan 3 


ea 





goseas Bo A4 aA Ce ns Kee ghia 
82. Era Allah yabakolera ebisiikirizemw’ebyo $ \W8 SEs eS) SAS 215 
bye yatonda era n’abakolera obwewogomo %ee 41214 1 % ow 84 oe 
mu nsozi era n’abakolera ebyambalo O55 50 JGahi53 26 oo 
ebibawonya ebbugumu, n’ebyambalo \4, (424 a8 EAS ISK 
ebibawonya mu ntalo zammwe. Bw’atyonno , “7 = >)! oe Oy a 5 
bw’ atuukiriza ebyengera bye ku mmwe, Bi» EUS, aes pets 
mulyooke mujeemulukuke. eee. ee ee 
@djebis pe )5) pots 65583 
A 4 % 

83. Kale bwe baneekyuusa, fotya; mazima isl 252 GG | yy a cl 
obuvunaanyizibwa bwo kutuusa bubaka mu : s os “ 


a a 
Iwaatu. Oo \ 


84. Bamanyi bulungi ebyengera bya Allah, (3332.33 4%} Zhe 7k ne 
naye ate nebabyegaana; era abasinga obungi wB rn Oo 7 3? prt, 


A} 


iva 4 
mu bo tebasiima. 6S 3a (Bm E15 & 
Ruku 12 Beg Seer es in PO eeaee 
85. Erajjukira olunaku lwetulisitulaomujulizi 25\ mets 451 Je oe BAS 5 9 
okuva mu buli bantu, n’oluvannyuma abo , 3 4a nfZ 99. 4) 9 S55 
abeerema tebalikkirizibwa kuwoza, so ®® Y3'3j)2& Os 3H 0352) 
tebalikkirizibwa kusembera. OG poss 
a 2 a oe ie 4 1 
86. Era aboonoonyi bwe baliraba eki- 43 1355) |go ls Oh 5 (S13 
bonerezo, tekiribakendeerezebwako wadde oreKtond Kon ate Abd, 
tebaliweebwa kaagaanya. OS 5 ay ae Voegis aay 
a gclh4 no 2% “50% <4 213 
87. Era abo abenkanya Allah n’ebirala bwe 2+) | dale zl 1) 15} 
baliraba bakatonda baabwe, baligamba nti: 4,4 AENZ 0% HET (442 AG 
Mukama waffe, bano be bakatonda baffe 2356 slej ov go> Ge 5 Is 
abo be twasabanga mu kifo kyo. Olwo ba- \43 z ls A Oo 156 5) Ue 
katonda balibakangukira nti: Mazima muli Ronde 14,306, 4,8% 1 
balimba. OS YSN sSs I spies z 
; 4444 sf ne ow 4 arco! 
88. Era ku lunaku olwo balissaawo obu- 9 SAK L oe ob OL Igasis 
jeemulukufu eri Allah, n’ebyo bye Za PiGEnste Ga 
baajinganga biribaabulira. @S pyar] rs SE S452 Juno 
sos Sock a #7 an OAT G ATS 
89. Abo abatakkiriza era nebaziyiza abantu Qay~ OF 15 09 15 pS Ord os 
okugenda mu kkubo lya Allah, tulibongera Zot 4% Tn 4 Lae ow 
ekibonerezo ku kibonerezo olw’ okubanga led ly J ed a oS 
f =Dine a 
baatabulatabulanga. @b 55 wind |e 7 
4. ow “7 42 a 4 a% 4a 4 
90. Era jjukira olunaku |we tulisitula mu buli eee: oa al a a toed SAS A523 
44 


bo bennyini, era naawe tulikuleeta obe . 
omujulizi ku bano. Era twassa gy’oli Ekitabo 4) .42 (4% 
ekittottola buli kimu, nga bwe bulung’amu s - 


> : . 4 4 % %24% @0n. wie? 
n’okusaasira era nga ge mawulire 3 534 5h Ja) 2555 


7 
bantu ow’okubawaako obujulizing’avamu 4, we 45. 29% aw mn on 
Eli Chand Bed | 
% 
. 





Juzu 14 AL-NAHL Essuula 16 
ag’essanyu eri Abasiraamu. Qos Ss $33 5285 & 
91, Mavima Allah algita eee rrekisa, SYST Rad 42 A 21} 
cbyembyoone atebiasaana w obujecin; Se Oe. 2 3 "o Gy 


ababuulirira mulyooke mufumiitirize. 


92. Era mutuukirizenga endagaano ya Allah 
bwe mubanga mulagaanye era temume- 
nyanga birayiro oluvannyuma lw’ okubikakasa 
ng’ ate Allah gwe mufudde omuyima ku mmwe. 
Mazima Allah amanyi bye mukola. 


93. Era temuba ng’omukazi eyakutulakutula 
ewuuzi ye ebitundutundu oluvannyuma 
lw’okugiranga n’eguma, nga mufuula 
ebirayiro byammwe eky’okubuzaabuza 
wakati wammwe nga mutya nti wajja kubaawo 
ekibiina ekisinga amaanyi ku kirala. Mazima 
ddala Allah ebyo abagezesa bugezesa nabyo. 
Era ddala ku lunaku lw’ okuzuukira alibannyo- 
nnyola ebyo bye mutakkirizaganyangamu. 


94. Era singa Allah yayagala kukaka, ddala 
yaalibafudde ekibiina kimu, naye abuza oyo 
gw’aba asalidde era n’alung’amya oyo 
gw’aba asiimye. Era ddala mulibuuzibwa 
kw’ ebyo bye mwakolanga. 


95. Era temufuulanga birayiro byammwe 
okuba eky’ okubuzaabuza wakati wammwe, si 
kulwa nga ekigere kiseerera oluvannyuma 
lw’ okunyweera kwa kyo; nemulega ku kibi 
olw’ okwekiika kwammwe mu kkubo lya Allah, 
olwo nemufuna ekibonerezo ekisukkirivu. 


96. Era endagaano ya Allah temugiwa- 
anyisangamu omuwendo omutono. Ddala 
ekiri eri Allah ky’ ekisinga obulungi gye muli, 
singa mubadde mumanyi. 


97. Ebyo bye mulina byonna bya kuggwa- 
awo, naye ebiri eri Allah by’ ebyokusigalawo 
olubeerera. Era ddala abo abagumiikiriza 
tulibasasula empeera yaabwe okusinziira ku 
bisingira ddala obulungi mw’ebyo bye 
baakolanga. 


pSbaxi » gas ie, 113, AE) 


pete rn tot 


OSH Si5 35555 


Ate A 


55555 E15) cb nas, 155573 
BFF tsj SGT 1 bhis J 
sy Sage asta hcg 5 33 
oeueis Galera 

me GORE & ssi gSligy $33 
SSeS $5,G (ES 935.0% 54 
she okt: Keoki Sz0 
a4 2s ais Ah, (25) » gsi oe 
ssp Bites sya Shag te 
ees 


a, ea 233 ie 


4 a% Ae 
MS poss . bs 4 
Zz 

pki $25 tats > ‘4 
SFsesys Pad 

A ew At Ae Sisal 
rel iat OE je) 
awnie 

@ sabe 

4 nee oF ee 
IS Bs5 ii 35015 AES Is 
&) sx $22 c2 ch, gist Rig 63 
” oasaiskeh 


a gas Peg 


GG gbisigGsshizsdric ls 
pbsS) Bis cash 8%; ae 


eon 455153 Ble nd L 


<a> 


Essuula 16 


AL-NAHL 





98. Oyo akola obulungi nga musajja oba nga 
mukazi era nga mukkiriza, kale ddala tulimuwa 
obulamu obulungi; era ddala tulibasasula 
empeera yaabwe okusinziira ku bisingira 
ddala obulungi mw’ebyo bye baakolanga. 


99. Era bw’obanga ogenda okusoma 
Kur’ani, kale wewogomenga eri Allah 
akukingirize Sitaani agobaganyizibwa. 


100. Mazima ddala Sitaani talina buyinza 
kw’ abo abakkiriza era abeesiga Mukama 
waabwe. 


101. Mazima ddala obuyinza bwe buli kw’ abo 
bokka abakwanagana naye era n’abo 
abamwenkanya ne Allah. 

Ruku 14 

102. Era bwe tuleeta akabonero mu kifo 
ky’akabonero—ng’ate Allah y’asinga 
okumanya obulungi ebyo by’ aba assizza— 
bagamba nti: Ggwe oli mujinzijinzi. Naye 
abasinga obungi mu bo tebamanyi. 

103. Gamba nti: Mwoyo Mutukuvu y’e- 
yagissa okuva eri Mukama wo n’amazima 
alyooke anyweeze abo abakkiriza, nga bwe 
bulung’amu era nga ge mawulire ag’ essanyu 
eri Abasiraamu. 


104. Era ddala tumanyi nti bo bagamba nti 
mazima muntu buntu y’amuyigiriza. Naye 
olulimi lw’oyo gwe babambira lugwiira, ate 
nga luno /wo lulimi Luwarabu olunnyo- 
nnyofu. 


105. Mazima abo abatakkiriza bubonero bwa 
Allah, Allah talibalung’amya, era balifuna 
ekibonerezo ekirumya. 


106. Mazima ddala abagunja obulimba be 
bo abatakkiriza bubonero bwa Allah, era abo 
be balimba. 


107. Oyo eyeegaana Allah oluvannyuma 
lw’ okukkiriza kwe y’alibonerezebwa— 
okuggyako oyo akakibwa okukaka 
okusukkiridde naye nga omutima gwe 
mumativu mu bukkiriza. Naye oyo | 
ayanjuluza ekifuba kye eri obujeemu, kale abo 
be baliko obusungu obuva eri Allah era be 


.® 
av 
he 

eB 
Ee : 


a 


y Ex S>S5i erly | 
Bb G5 egbigshs 


OF WBE ass Se ba shlysitos 
wy Ss Wy Seehre2i ic 611555 eal 
(532 ho AES, ps otogis 
pass r alse he LSE ay ss 


Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 





balifuna ekibonerezo ekisukkirivu. 


108. Ekyo Iwa kubanga basinga kwagala 
bulamu bwa nsi okusinga obw’ oluvannyuma, 
era ddala Allah talung’amya bantu beeremye. 


109. Abo be bo Allah be yassaako envumbo 
ku mitima gyaabwe ne ku matu gaabwe ne ku 
maaso gaabwe, era abo be balagajjavu. 


110. Tewali kubuusabuusa, ddala abo ku 
nkomerero be b’okufaafaaganirwa. 


111. Nate ddala Mukama wo eri abo 
abasenguka nga bamaze okubonyabonye- 
zebwa, nate nebanyiikira era nebagumiikiriza, 
mazima Mukama wo oluvannyuma Iw’ ebyo 
Musaasizi nnyo, Wa kisa nnyo. 

Ruku 15 

112. Era jjukira olunaku buli muntu lw’ alijja 
okwewozaako yekka, era buli muntu 
alisasulwa mu bujjuvu olw’ebyo bye yakola, 
era tebaliryazaamaanyizibwa. 


113.Era Allah aleeta eky’ okulabirako 
ky’ ekibuga ekyaali emirembe nga kitebenke- 
vu, nga kituukwako okugabulwa kwa kyo mu 
bungi okuva buli wamu; naye bwe kiteebaza 
byengera bya Allah, olwo Allah yakiroza ku 
kubuutikirwa enjala n’ensisi olw’ebyo bye 
baakolanga. 


114. Era ddala bajjirwa Omubaka ava mu bo 
naye nebamulimbisa, olwo ekibonerezo ne- 
kibakwaata nga boonoonese. 


115.Kale mulye kw’ ebyo Allah by’ abagabula 
ebyakkirizibwa, ebirongoofu era mwebaze 
ebyengera bya Allah, bwe muba nga Ye gwe 
musinza. 


116. Mazima ddala yabaziyiza okulya 
kalannamye, n’omusaayi, n’ennyama 
y’embizzi, n’ekyo ekiraamiriziddwako atali 
Allah. Naye oyo awalirizibwa nga si mujeemu 
era nga tasusse kigero, amanye nti mazima 


@sLBE LZ 

BAB)! gh RES BES | £45 au Buys 
Sabi Sts s855Ni gz Gis 
O82 Ba 53H opti 

oe 25 | xb Sass ag) 
pbb AIT S BggdS 5 da Hs 
@o a higs y)si 

BL gsa5 e437 ASRY 
OB3 jadi 


Sei35SGoiphe Oe 

ep Bal SS ee 

Okie S9,20% aes % 
5) poet eyo! 


wt Salt vais ae 334 
cS ear nee o : 
Oot ges 


a 


“ 

whe ale Sasaki 5 
ae. 
” 


CG 
Za 


es 


wes gh eit a gi pal, 
Gy 1335 5 cial 
OS 52223 nF SZ nw 
bath SES 3 
ibs) AALS § S323 
OSja15 

AaB Six 2 2555 Bi hes i 
ni oy gb B23 3 358515 
@033255 5 Gy 


3a ca oe 


s443 oe 
nr o 


bibn3cs 


4. eae 


~*~ 


s(- 


Essuula 16 


AL-NAHL 


Juzu 14 





Allah Musonyiyi nnyo, Musaasizi nnyo. 


117. Era temwogeranga kw’ebyo ennimi 
zammwe bye zoogera eby’ obulimba nti: Kino 
kyakkirizibwa ate kino kyaziyizibwa, nga 
mukonjera Allah eby’obulimba . Mazima abo 
abakonjera Allah obulimba tebaganyulwa. 


118.Bafuna okuganyulwa okutonotono, naye 
oluvannyuma balifuna ekibonerezo ekirumya. 


119. Ne kw’abo Abayudaaya, olubereberye 
twabaziyiza ebyo bye tukutegeezezzaako, 
naye tetwabalyazaamaanya, wabula 
beeryazaamaanya bokka. 


120. Nate mazima Mukama wo — eri abo 
abakola ebibi olw’obutamanya n’oluva- 
nnyuma lIwa byo nebabonerera ate 
nebatereerera ddala — mazima Mukama wo 
oluvannyuma lwa byo Musonyiyi nnyo, 
Musaasizi nnyo. 

Ruku 16 

121. Mazima Ibrahimu yaling’anga eggwa- 
nga eddamba*, nga muwulize eri Allah, nga 
mwesimbu gy’ali, era teyabeerako mw’ abo 
abenkanya Allah n’ebirala, 


122. Nga musiimi wa byengera bye. Allah 
yamulonda n’amulung’amya eri ekkubo 
eggolokofu. 


123. Era twamuwa ebirungi ku nsi, ne ku 
nkomerero ddala aliba mu batuukirivu. 


124. Nate tukubikkulidde nti goberera eddiini 
ya Ibrahimu eyali omwesimbu era teyali 
mw’ abo abenkanya ebirala ne Allah. 


125. Mazima ekiragiro kya Sabbiiti kya- © 
teekebwa kw’ abo bokka abaayawukana ku ye 
(Ibrahimu n’eddiini ye). Era ddala Mukama 
wo aliramula wakati waabwe ku lunaku 





@sis 
ET gM Hugs (ay 5/545 


SG,2¢ 54  % 1% 
a) Fat ALIS 


333 


Sys he 5 dis Ko 238i 
oy) 6 23831 Pity ge ISA RE) 
DB ahi Je 33354 if Go5 

Ossie) 


Osis Nise aaleoas 52 Gz 
Gye 5s ks Sip h des 
G3, dS o.diiebans 
a2 art 738 Ge Gest Ads 
OS 41k 
aia Gishy S135 8) £5 
Oal33 G34 gi Ga, 75 
ba dlls 8 ainots aus ye 
bhs55 sgABIG p23 


4 @ A A < 
L455 241 6% sins sd 
wt @ 2 a 

Se 425 33 3. Wie ob 


Yow ~ 4 

O5dS, 6451 

bi3 \ wed ten Ws 
Vou SEL pass | 

Osiris BESS bite 

ify teh gaisis 

a o~ 387 r 

Oddoya) So) 854 Mie 

Bd ” oo, #4 x 

a | g es (Eee ae ee 

" yaw va,% % 

Ge GEG saga aini at, 

OAH A651 

o a 


a 


kere. 
. 9 dnd | els | 
sie Cosh aia 1533 aa 


16:121 Ibrahimu(a.s) yalina obusobozi bw’okuvaamu eggwanga eryamusuubizibwa. 


<a> 


Juzu 14 AL-NAHL Essuula 16 





lw’okuzuukira mw’ebyo bye baayawuka- 6 § ; 5. es 
nangamu.* @v 2 ae 
126. Koowoola abantu eri ekkubo lya Mu- 3 5 33% 4b as 35 as Jt ep $i 
kama wo na magezi,n’embuuliriraennungi.Era 4» n 3 ts E 
b’obuulira kubaganya nabo ebirowoozo mu oe 4 2452 seed ia 
ngeri esinga obulungi. Mazima Mukama wo A i cis A elSs 1) Lb God TE 
y’asinga okumanya oyo abuze ku kkubo lye a Ta <b 3 
era y’asinga okumanya abalung’amu. wt % ehied Ot Cer ge L% 
O: 24h 
127. Era bwe mubanga mubonereza olw’o- iS hes \ga3 3155 Bs Sl OL 3 
kwesasuza, kale mubonerezenga 33”, %n Ses a non 
kyenkanyi nga bwe mwabonerezebwa.Naye 5H AS ye & 45 5 94 2 BLESS 


bwe mugumiikiriza, ddala ekyo ky’ ekisingira a5 & Sas Gna 
ddala obulungi eri abagumiikiriza as Ov; - a> 
128. Era gumiikiriza, anti okugumiikirizakwo > Sul = eee 

tekubaawo wabula lwa buyambi bwa Allah. 44 ; 7 

Era tonakuwala ku lwaabwe wadde tobaamu ger 


kukeng’entererwa olw’ ebyo bye beekobamu. ry Oo ne ‘ee 
129, Mazima Allah ali wamun’abo abamutya G2 55191335 me 415) 
era ali wamu n’ abo abakola ebirungi. é¢ wo seas 
Our. ab % 
Y 


16:125. Wano ayogerwaako ye Nabbi Ibrahimu (a.s), obwesimbu bwe ku bwannamunigina bwa 
Allah n’enjawukana mu ba Isirairi ku bimufaako. Bangi mu ba Isirairi baayingirirwa obusamize. 
Kale mu kwagala okufuna ekyekwaso, kisoboka okuba nti baagezaako okubipaatiika ku 
Ibrahimu(a.s). Wano Sabath kirabika lwaali lunaku lwa kuwummula, kwetukuza awamu 
n’okwetangirira. 


Essuula 17 


Juzu 15 





BANI ISRA’IL 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 

ennyo, Ow’ eckisa ekingi. 
Juzu 15 

2.Omutukuvu y’Oyo eyatwaala Omuweereza 
we ekiro okuva eri Omuzigiti Omutukuvu 
okulaga eri Omuzigiti Ogw’ewala ogwo 
ebigwetoolodde bye twawa omukisa, tulyooke 
tumulage obumu ku bubonero bwaffe. Mazima 
Ye y’ Awulira byonna, y’ Alaba byonna. 


3. Era twawa Musa Ekitabo era netukifuula 
obulung’amu eri abaana ba Isirairi ne- 
tubagamba nti: Temutwalanga omulabirizi 
yenna okuggyako Nze. 


4, Abange mmwe ezzadde ly’ abo be twasaa- 
baza mu kyombo ne Nuthu, ddala ye yali 
muweereza eyeebaza. 


5. Era twannyonnyola eri abaana ba Isirairi 
mu Kitabo nti: Ddala mulitabulatabula mu nsi 
emirundi ebiri, era ddala mulijagalala 
okujagalala okusuffu. 


6. Kale awo ekisuubizo ekisooka ku byombi 
bwe kyaatuuka, twabasindikira abaweereza 
baffe abalwaanyi kasiggu, nebeevumbira 
ddala amaka gaabwe era kyaali kisuubizo 
ekyaali kiteekwa okutuukirizibwa. 


7. N’oluvannyuma mmwe twabaddiza 
amaanyi ku bo, era netubongera eby’ obuga- 
gga n’abaana era netubafuula abantu 
enkuyanja. 


8. Kale bwe mweyisa obulungi, mugasa 
myoyo gyammwe. Ate bwe mweyisa obubi, 
mukosa gyo. Naye ekiseera ky’ ekisuubizo 
ky’oluvannyuma bwe kirituuka, tulibateera 
abalabe balyooke babayise bubi era 
bayingire mu Muzigiti nga bwe baaguyingira 
omulundi ogwasooka, era bazikirize n’ebyo 
bye bawangudde oluzikiriza. 

9. Ob’olyawo kati Mukama wammwe 


anaabasaasira. Naye bwe muliddira 
okujagalata, naffe taliddira okubonereza. Era 


S 1a i a 
Ostet 1 yh Pl ab pty 


edie 


I 


ge - An % mo ) 
$5 anit eho GET Geb - 


pec Sy al 5a! phd! S, 


"7, 

a “ A “ aa & 
a3ttotys GSu oiilary| 
A oi pn é Ztlan 
Ose Adets a S5) Msi oe 
uth ules Fede AH EBS 

ho 


Ayan a4 22 oe 4, Say aeet 

BoaSsiss as Vidi rl load 
4 

Ohiss 

ow 

Oe 2% Sewer “4% & 

ME OWES +7 Basler G4 S54$ 


Z a4 ane - Pr Oi 
OV 52051525 5455, 535i ds 
ee ee i 0 Sw 4 


No t: 

@o WA 

> 

. WA 
Si fal " 

> - 

x wn 

: \Ga 
fs 
Ap X 
wn A 

> 4 

.) 

> 
HA ¥ 
v sed 
Nast 
ye 
—_{\ 

ape 

= & @ 


Br pan Koen nr ne 
ATSB) 57 555555 OT AGT we 


\ S 2 
Ofes Sigh sss Elea5 Ore 


<eig> 


s 
4 
a 
a 


\o* 


Juzu 15 


BANI ISRA’IL 


Essuula 17 





twafuula Jahannamu okuba ekkomera 
ly’abeeerema. 

10. Mazima Kur’ani eno y’erung’amya eri 
ekyo ekisinga okuba ekyesimbu era y’ewa 
amawulire ag’essanyu eri abakkiriza abo 
abakola ebikolwa ebirungi nti ddala balifuna 
empeera nnene. 


11. Era erabula nti ddala abo abatakkiriza 
nkomerero, twabategekera ekibonerezo 
ekirumya. 

Ruku 2 

12. Era omuntu asaba ekibi nga bwe 

yandisabye ekirungi; era omuntu mupapi. 


13. Era twakola ekiro n’emisana okuba 
obubonero obubiri. Kale tusangulawo 
akabonero k’ ekiro netuleetawo emisana, ne- 
tufuula akabonero k’emisana okuba 
ekitangaala, mulyooke munoonye emikisa 
egiva eri Mukama wammwe, era mulyooke 
mumanye omuwendo gw’emyaka, mufune 
n’amagezi g’okubala. Era buli kimu 
twakittottola oluttottola. 


14. Era buli muntu twamusiba mu bulago 
bwe obulambe bw’ ebikolwa bye. Era ku 
lunaku = lw’okuzuukira _ tulimuggyirayo 
ekitabo ky’ alisanga nga kibikkuddwa. 


15. Tulimugamba nti: Soma ekitabo kyo. 
Olwa leero omwoyo gwo gumala okuba 
omubalirizi ku ggwe. 


16. Oyo alung’ama, kale ddala alung’ama 
lwa kugasa mwoyo gwe; n’oyo awaba, ddala 
awaba lwa kufiiriza gwo. Era teri mwetissi 
alyetikka buzito bwa mulala. Era tetubonereza 
bantu okutuusa nga tumaze kutuma Mubaka. 


17. Era bwe tuba twagadde okuzikiriza 
ekibuga, tuleka bannaggagga ba kyo ne- 
beeyisa nga bwe balaba. Kale bwe 
bakijeemeramu, olwo ensala_ekikakatako, 
netulyooka tukizikiriza oluzikiriza. 


18. Ye emirembe emeka gye twazikiriza 
oluvannyuma lwa Nuhu! Era Mukama wo 
amala okuba Omumanyi, era amala okuba 
Omulabi w’ ebyonoono by’ abaweereza be. 


19. Oyo ayagala obulamu bw’ensi eno, tu- 
mwanguyiza mu yo bye tuba twagadde —eri 


Aw a, ao wl De we og 
CAU 242 Sia)! (ia SI} 


* a o 
iw g 4 s GS woe 
ese “an EP ow ih, Se a 
Biv, Stes ¥ 62351 15 
& o o 
Z ai" DAO nee 
OBB e 027 5287 
i ot ont Fa o 
§rles SIL Sls pis 
Z 
e@ s a “wo an 
Ovs2 dCi wid ss hsIL 
~ a ' Z oo % 
S2hwwe Amaia le - asi ltizs 7 
$533 YAR Gas aS iELS 5 
ze gs a DS mw 


— 

wie? nh Sos) a \ ne te ts, 26 
paged ob Sb wa y les) Nes 
aid \ n o 4p §pe 
2ualG Sas all 25 oz SSS 

4 
Oly air 
envi, < ad Le ys wot 
SGD) Elyat, A » dlire If} 
Oe ” 2 ai? 
xt) a San { a 4 ‘ - 
3 x4 - 1S etter, z. 4 Locsaka li 


2 & hie & a“ 
p5Y5 Gilet wos Jeo% 
or op % > a5 fuk oy” 

2 BG 5 sur 8155955 519 
Part 


Daw do 
oe 


tf 


Osi eas Ks 

Cyst hgsd Sysd of Gast (813 
gates 3x5 gh iphnd5 a3 sts 
Obi. L3GS 533 

Som pai be ohfthi 6oBCaia% 


t sg a4 Sues ad 

Zan a 7" 

4S v2 Ge be $3 E54 AS 
Olei 


cute 4e0%7 ” Doan Pang 
aS Css 21, Gi ato 
Zio *. 


nt, 
2k p o ae wat 
w f a Fier [oe a 
Dm Led ded 52085 G Gi 


-G0- 


Essuula 17 BANI ISRA’IL 


oyo gwe tuba twagadde — n’oluvannyuma 
tumuteerawo Jahannamu gw’alyokerwamu 
ng’ anenyezebwa, ng’ agobaganyizibwa. 


20. N’oyo ayagala enkomerero era n’agi- 
fuubaanira mu nfuubana ya yo entuufu era 
nga mukkiriza, kale abo okulafuubana 
kwabwe kwe kulisiimibwa Allah. 


21. Kyokka bonna tubayamba—bano na 

bali—nga tubagabira ku bigabibwa bya 
Mukama wo. Era ebigabibwa bya Mukama 
wo tebikugirwa. 


22. Kale laba engeri gye tusukkulumyamu 
abamu ku balala mu bulamu bw’ensi. Naye 
ddala ate yo enkomerero erisukkirira mu 
madaala era eriyitirira mu kusukkulumya. 


23. Kale tossangawo musinzibwa mulala 
awamu ne Allah, si kulwa nga otuula nga 


okomerezebwa, nga olekeddwa awo nnagalaale. 


Ruku 3 

24. Era Mukama wo yalagira nti: Temusi- 
nzanga omulala okuggyako Ye yekka, 
n’abazadde bombiriri bayisibwenga bulungi. 
Naye omu ku bo bw’ atuukanga mu bukadde 
nga w’oli oba bombiriri, kale tobeekaa- 
nyanga era tobakangukiranga; wabula 
oyogeranga nabo mu njogera ebaweesa 
ekitiibwa. 


25. Era bagonderenga era obabudebude- 
nga n’obusaasizi. Era gambanga nti: Mukama 
wange, basaasire nga bwe bandera mu buto. 


26. Mukama wammwe y’asinga okumanya 
ebyo ebiri mu myoyo gyammwe. Bwe muba 
abakozi b’ebirungi, ddala Ye ye Musonyiyi 
eri abo abadding’ ana gy’ ali. 


27. Era wa owuwo ekituukana naye, 
n’omunkuseere, n’omutambuze, naye todi- 
ibuudanga budiibuuzi. 


28. Mazima abadiibuuzi baganda ba Sitaani, 
ate Sitaani teyeebaliza ddala Mukama we. 


29. Era bw’ obalekanga nga tobawadde nga 
okyanoonya okusaasira kw’osuubira okuva 
eri Mukama wo, kale era oyogeranga nabo 
enjogera ey’ eggonjebwa. 


@ 

ve 
> 
© 
> 
A 


\ 


mn oK = ont wie we 

Gates Gl pts ise vislaes 
- “ M te g a 

Bs4es SEE Sgob 25% 945 

Or.2 nt 

OM pete 

ww Sa, “Hen SI7k 2B 5 

E135 pli 23543.) 325 US 

2 oan 4 
ON ,bAs 255 AZ S0G5 


be 
¥, 
7 
se 
"\ 
2 
A 
ev 
> 
of 
al 
‘ 
\ 
b > 
= 


v t 
2 


= ae ° s 
OG easiest) 


wt 


net 2%! 1a) 4 Soneae 
52335 53) Gh abi xz daa 
oS a 

@¥5i£5 165455 


nz Ay = 


%, 2 
Vy 135485 of BSF ad 
a 


Baty a Ae Biz on Anne 

SA NSW SO 25 i Shale 135555 
, 6,24 
Oh jas 

a nn a \ 

S15 Lone NN5 AEs By) be 
entivewe in & 
O53 3555555 5 Let 

4 1% eek elon Soph & 
syd til B 158 Vi WS2 23241 OL 
Ig 2 ‘ g Pe 
OS BTA33) bhp O85 


Ae ww 2 > go 214° 
Gass 5 clasts ; E54 G15 
-” 2 eA 


33 23 JES (a3h55 G35 


<eg> 


Juzu 15 


BANI ISRA’IL 


Essuula 17 





30. Era toddiranga omukono gwo n’ogu- 
zingira mu bulago bwo n’okodowala, wadde 
togwanjuluzanga okwanjuluza kwonna 
n’oyiwaayiwa, si kulwa nga otuula 
ng’onenyezebwa, ng’oweddemu ensa. 


31. Mazima Mukama wo y’ayanjululiza 
ebigabibwa oyo gw’aba ayagadde era 
y abikendeeza. Mazima Ye ategeera bulungi 
era alaba bulungi ebifa ku baweereza be. 


Ruku. 4 
32. Era temuttanga abaana bammwe 
olw’ okutya obwaavu. Bo Ffe tubagabirira era 
nammwe. Mazima okubatta kibi kinene nnyo. 


33. Era temusembereranga obwenzi; ddala 
bwo kya buwemu era kkubo bbi nnyo. 


34. Era temuttanga omuntu oyo Allah we 
yaziyiza okutta, wabula mu butongole. 

oyo alittibwa mu butali butuufu, kale adala 
twaawa omusika we obuyinza okusaba 
okwesasuza; naye mu kutta, tasukkan 2 
ekigero kye battamu owuwe. Mazima dd 
mu tteeka waakuyambibwa. 


35. Era temusembereranga ebintu bya 
mulekwa, wabula mu ngeri eyo esinga 
obulungi, okutuusa lw’ alituuka mu kuvubuka 
kwe, era mutuukirizenga endagaano. Mazina 
endagaano yaakubuuzibwa. 


36. Era bwe mubanga mupima, mutuukiri- 
zengaebipimo era mupimenga n’ebipimisibwa 
ebitereevu; ekyo ky’ekirungi ennyo era 
ky’ekisinga mu kumaliriza obulungi ensonga. 


37. Era togobereranga ekyo ky’otolina 
ky’okimanyiiko. Mazima amatu, n’amaaso, 
n’omutima — ebyo byonna bya kubuuzibwa 
ku kyo. 


38. Era totambulanga mu nsi nga 
weejaabaata,ddala ggwe toyinza kuyuza nsi 
wadde toyinza kutuuka ku buwanvu bwa 
nsozi. 


39. Ebyo byonna obubi bwa byo bukyayibwa 
nnyo mu maaso ga Mukama wo. 


40. Ebyo by’ ebimu ku by’amagezi Mukama 
wo by akubikkulidde. Kale tossangawo 


(3 5 5253 by ne} SZ oho £305 
Aad at 

—% -; Shu tiers 
(BS Sot G53! wig G45 ol 

Ga ¢ 4.7% 2 8 
hyd sole, OS 63) abs 5 
Mi$ ~ 
ek Zohn Loder J2he ce 
13) LOSES S2a5 951 (Glass y5 
Ae & Cis wer F heat vo ae 
BAIS By 5 151 3 sy os 
A Gn ~\F 
On ets 5 

~~ 

eS % S Vw ae 0 
5,32,6 0745) Syiispoys 
ge ha 
@Sn ck 


Sabi s55 "f | GIES) 1885 a5 35 
Giss x53 Sl 13 43. G54 
6S 3G 5) HAG Gals ans) 
Ospaisoy 

ssc IGsarys 


Sy SeBdi 19337 5 
EO 
Ot bec 
wil & 4655 
SIRBN15 seni 

OSsss8 


-a(>0+ 


Essuula 17 BANI ISRA’IL Juzu 15 





musinzibwa mulala awamu ne Allah, si kulwa 
nga osuulibwa mu Jahannamu nga onenyeze- 


bwa, nga ogobaganyizibwa. ©7354 35 (S54 s5LS5 C3 ALES 
- £5 o Boy at sy | i. 
41. Abaffe, Mukama wammwe mmwe be- ©2315 SAe0) L 1) Lb 


yalondera abaana ab’obulenzi, Ye n’atwala Los + or 3% 4am wetor 
ab’ obuwala okuva mu ba malayika? Mazima ©§ pial s CG Gy aGiss | 


ddala kye mwogera kigambo kisukkirivu mu bianwe4%% é 

bubi! : : a OCB 3 & 
Ruku 5 1.3% “ . CS neta 

42. Era ddala twannyonnyola eby’amagezi @\54U)\ hud we) Gshs 353 


mu ngeri ezitali zimu mu Kur’ani eno balyooke ® 
bafumiitirize, naye tekirina kye kibongerako 
okuggyako obukyayi. 3 2 
43. Gamba nti: Singa ddala waaliwo Sj)sesGSagiiaszoGy Js 
bakatonda abalala awamu naye, nga bwe A4n 2 Brot) ce hint BOF 
bagamba, era nabo baalinoonyezza ekkubo OMe BAI SSCS} 
ely’ okubatuusa ku Nannyini Nnamulondo. 

3 os 
44. Obutuukirivu bubwe era yagulumira |'§Lé Syyez las es 9 dict 
olugulumira olusuffu kw’ ebyo bye boogera. er a 


5A 1A a ee s+ (55 np oS 
(D545 WLR ma sp rls oslo se) 


fs 5 4D aS o o aw & 
45.Emigigi gy eggulu omusanvu gimugulu- SUFS VIS ALS pet! 2) pcs 
miza, n’ensi, n’ebigirimu. Era tewali kintu »,t5% .~% a <2 bs 
kyonna wabula kimutendereza n’amatendo 7+ VWF 8 O) 9 swoget 


ZS ‘ 
ge, naye mmwe temutegeera ntendereza ya 703% 32 a < 
byo. Mazima Ye y’Alumirwa ennyo Oseiss ofl 3 Y drones 


2,2 4h jw me 
abaweereza be, Omusonyiyi ennyo. ©)! 3p Gals B65! sbOR iis 
46. Era bw’oba ng’osoma Kur’ ani, tussa 233 Clas 3), hh) B53 (B13 
olutimbe olutalabika wakati wo n’abo ., .! Leeks et hes 
abatakkiriza nkomerero. sa eo) -¥ 34 3) On 9 
£,% |\o(~ 
Osa Clee 
oat ce oe a” au 7 on ae Vou “awe 
47. Era twassa ebibikka ku mitima gyaabwe @\ Gig! o¢4 5 Qe Clas 
baleme kugitegeera, ne mu matu gaabwe 7,2 then 0%) 7 2098S 
twassaamu obuggavu. Era bw’oyogera ku 1d) a Sai's! co ids = 
Mukama wo mu Kur’ani nga bw’ali Omu eesrer BIDS 5H BEES E5 SS 
yekka, bakyuukira mabega waabwe 0082, 0 Se 
olw’ obukyaayi. O15 jh p>) G S| 
48. Ffe tumanyi bulungi ebyo bye bawuliriza 3) ae Oproksy Bley OaF 
bwe baba ng’abakuwuliriza , ne bwe baba 2 ein 2S sz 5 4nd one 
mu kafubo awo nga aboonoonyi bagamba fais Dats 319s 20 pee 
i a Ge A ie 4 a 4, 
nti: Temugoberera mulala wabula mugoberera NA5Y 4 Breed LS pebbi J as, 


muntu eyalogebwa. 


oe 


: 4 41a A 6 Ie SD 
49. Kale laba engeri gye bakugeraagera- (glo j(Lsyl CU lope By jal 
nyaamu! Bwe kityo nno babulidde ddala, at tae Zanetti = 
tebakyayinza kulaba kkubo. @t:,s Opasbiwgr 5 


<i> 


Juzu 15 BANI ISRA’IL Essuula 17 





2\¢,4 tye ow: 

50. Era bagamba nti: Abaffe, bwe tulifuuka 6) 713633 SGe ESS) 7 (58 3 
amagumba era nga tusegenyuse, ddala era Ow (hee oo 2nd cot 
tulizuukizibwa nga tuli bitonde bipya? Olgas GLE S syed 

y “A a 

51. Gamba nti: Ka mubeere mayinja oba C53 Z 87 R155 5555 
Ky uum, : »Z ne 2 Ka Oa. Os Bru a” 

52. Oba ekitonde ekirala kyonna mw’ebyo 7 AS }930 @ yAmZ Gs x 3| 
ebirabika nga bikakanyavu nnyo mu g3%j 33,63 , so 45 Oe heed 


ndowooza yammwe, era mulizuukizibwa. Kale is 
bajja kuddamu nti: Ng’ani nno atuzzaawo? alg 3 posites, 
Gamba nti: Oyo eyabatonda omulundi W~) a2 7, 
ogwasooka. Olwo bajja kukunyenyeza mitwe (gue b5 +5 Ge 


“A 
i 
XN 
Cy 
Ww 
——* 
uF 
A 
N A 
is 
\ 


> 
2 
Ee 
XV A 
Newr 
\p> 
v 
YY 


‘% 
Xo 


gyaabwe era bagambe nti: Ye ekyo kya ddi? 2 FaeGnr 
Gamba nti: Kyandiba n’okumpi ennyo, 23° 

. ar AI Cntin Gone ane 
53. Ku lunaku |w’alibakoowoola, olwo §2@*,¢ See aS Po 
mulyanukula ng’eno bwe mumutendereza SO ¢B 9nB, 4 fee O 
n’amatendo ge, nga mulowooza nti muwanga- @ we ‘Y) ot) DG 559 & 


dde akaseera mpa wekazira. 


Ruku 6 2 a nat Fo — De 
54. Era gamba abaweereza bange booge- 5 erin | Aa Ig FA C2 Gol S35 
renga ebyo ebisinga obulungi. Mazima &y » pALeg SLE “4 i | ol 


Sitaani y’atabulatabula wakati waabwe. oe big Pa St Ka 
Mazima Sitaani mulabe wa lwaatu eri omuntu. et ees gs As Cob tds | 
nan 44% 4 aZ *.7,24 
55. Mukama wammwe y’asingaokubamanya 454553 ipo)» doe, BEN SESS 
obulungi mwenna. Bw’aliba ayagadde 4:\,507(Se no antes {2% 5, 7 
alibasaasira, oba bw’aliba nga asazeewo, CLLG 51 45+ Beni RRS Lig & 3! 


alibabonereza. Era ggwe tetwakutuma kuba @iis3 Bg slé 
mulabirizi ku bo. ue a Ek tk gaat tle 
56. EraMukama woy’asingaokumanyaobu- V2)'¥ 13 Ge 5omd! 3 Sey ables 
lungi abo abali mu ggulune munsi.Eraddala < , wo iee4 B gaue ett ante 
twasukkulumya ba Nabbi abamu ku balalaera 72+ Yo Oa vasy Clas , 
netuwa Daudi Zabuli. ©5335 5513 Ca5) 

an ae 2 not wn, & a é 
57. Gamba nti: Kale mulaajanire abo be mu- #2 5 wt Jice) O23! pes) Js 
twaala nti be ba katonda ebbali we; nayenno gs ,%7 w & Ee ene dt 
tebalina buyinza kubaggyako bizibu wadde S35 ate Pee ES oshs7 a 
okubiwugula. 3 gk 


58. Abo be balaajanira, nabo bennyini J 
banoonya kusembera eri Mukama waabwe _ 
Allah — ka babe abo abasinga okuba 4 3?24 
okumpi ne Allah — era basuubira busuubizi é - 
okusaasira kwe, era batya ekibonerezo : 3 
kye.Mazima ekibonerezo kya Mukama wo kya OIZ3 RATOW E53 SI5LE 
ntlisa. % _& 
59. Era tewali kibuga nakimu kirisigala- (Bpesge ons 7 
wo,wabula tugenda kukizikiriza nga olunaku i283 (4 
lw’ okuzuukira telunnatuuka, oba okukibonere- ™ rae Mga ee ark * 
zan’ckibonerezo ekikakali. Ekyo kyawandiiki- @)\jgo2 303 USS G33 25 
bwa mu Kitabo. - 





Essuula 17 BANI ISRA’IL Juzu 15 
60. Era tekyandituziyizza kuweereza bu- of Yj oe) Ly Sys oT ats G5 
bonero olw’okuba nti abaasooka 7 pew ele wees la ane 
baabulimbisa. Era twawa aba Thamtda > $e “4 9+ O>'3 hag 
eng’amira enkazi nga ke kabonero akeetadde, 3.6. 2 LE3 §- 2% SCS 
naye nebagiyisa bubi. Era tetuweereza igs oto ea a iS 
bubonero wabula |wa kulabula. Os i Vee, Ly oy bs G 
-— 4 %415,8,2 ane 4 
61. Era jjukira nga bwe twakugamba nti: » #2 S CAT E5 5%) Sci 515 
Mazima Mukama wo yeetoolodde abantu. 4a, ,# ai ner an% ig eyittes (5% 
Era tetwassaawo kulabikirwa kwe twakulaga, dane’ | 2 Xe 7 . . 2 
n’omuti ogwakolimirwa mu Kur’ani, wabula 9 45 §aLe| spc! 3 feral) 
lwa kugezesa eri abantu. Eratubalabula,naye , » 5 ,.-cpet nx stu tee 15g 
tekirina kye kibongerako okuggyako A tye? 144 ges 36 ad 
obujeemu obusukkirivu. OHS 6 z SLY 1& 
Ruku 7 \ Paar Bg : 
62. Era jjukira nga bwe twagamba ba malayika 2%’) 33251 Ste SAS 315 
nti: Mugondere Adamu, kale baamugondera, , , ,* 5G, cas 7 Ot 
okuggyako Ibilisi. Yagamba nti: Abaffe, “®“! > Jie» , 


ng’ondere oyo gwe watonda mu budongo? 


63. N’agamba nti: Gwe olabye otya? Ono 
gw owadde ekitiibwa okusinga ku nze? Singa 
onompa ekiseera okutuusa ku lunaku 
lw’ okuzuukira, mazima ng’enda kwefuga 
ezzadde lye, okuggyako ab’ omuswaaba. 


64. Allah n’agamba nti: Vaawo! Kale buli 
alikugoberera mu bo, mazima Jahannamu 
y’empeera yammwe, empeera enzijuvu. 


65. Era sendasenda abo b’onosobola mu 
bo n’eddoboozi lyo, era obakung’ aanyize 
amaje go ag’abeffalaasi n’abebigere era 
obeere bumu nabo mu by’obugagga 
n’abaana era obasuubize. Naye nno Sitaani 
tabasuubiza kirala okuggyako okubuzaa- 
buza. 


66. Naye mazima abaweereza bange 3 


abatuufu tojja kuba na buyinza ku bo. Era 
Mukama wo amala okuba omulabirizi ku bo. 


67.Mukama wammwe y’ Oyo abatambuliza 
ebyombo ku nnyanja, mulyooke munoonye 
ku mikisa gye. Mazima Ye ye Musaasizi ennyo 
gye muli. 


68. Era bwe mutuukibwako obuzibu nga muli 
mu nnyanja, abo be mulaajanira ebbali we 
bonna babaabulira, okuggyako Ye yekka. 
Naye bw’amala okubawonya n’abatuusa ku 
lukalu, olwo nga mwekyuusa. Naye omuntu 
muteebaza nnyo! 


a 
ace F034 tie wen “65 
; EAS C535) lie 2155551 
ae de aw ‘ m, ge, ae 
EGE aswel! oi 
a 2.5 oe 2 
ols viiays 
Si 24 Ze Sneek not, TS 
SY sot, DAs oss wB5i J 
On “% 
555 | 
aA 


Gate 23%e 4 
S25 SASSI A ES 
Bly pig beg ELE y 5 pAE ON 


x 


Patt at a 
2) fi 2 Ge 


ol @ wiyrecey) Gre | S225) 25h 
Obra is 


he ‘ 


. 4 “= - 

oe LS dc S $y 2CEs 355 
A By 8 ve ow OS o 
OS sSa5 (BG - LE WL 55255 
ge, a 8 4 a awe F 
OSWSGINGKS Rope HI 


<p> 


Juzu 15 


69. Abaffe, mulowooza nti muli mirembe 
nnyo taabasaanyizeewo eyo ebbali ku lukalu 
gye muli oba taabasindikire kibuyaga 
w’omusenyu ow’ akabi? Nate olwo temuyi- 
nza kufunayo mulabirizi ku lwammwe. 


70. Nandiki, mulowooza nti muli mirembe 
nnyo talibazza nate mu nnyanja omwo 
omulundi omulala, olwo n’abasindikira 
omuyaga ogw’akabi, kale n’abasaanyaawo 
olw’ obutakkiriza bwammwe? Nate olwo 
temulifunayo muyambi yenna ku Ffe. 


71. Era mazima twawa abaana ba Adamu 
ekitiibwa, era netubasitula ku lukalu ne ku 
nnyanja, era netubagabula mu birongoofu, 
era netubasukkulumya okusinga ku bingi 
mw’ ebyo bye twatonda olusukkulumya. 


Ruku 8 
72. Mwetegekere olunaku Iwe tulikowoola 
buli bantu n’omukulembeze waabwe. Kale oyo 
aliweebwa ekitabo kye mu ddyo we, kale abo 
be balisoma ekitabo kyaabwe n’essanyu era 
tebaliryazaamaanyizibwa wadde akasirikitu. 


73. Era oyo aliba muzibe wano ku nsi, kale 
ye ne ku nkomerero era aliba muzibe, era 
y’alisinga okuwaba ku kkubo. 


74. Era ddala kaabula kata bakusaanyeewo 
nga Das upon abonya mbu bakuggye 
kw’ebyo bye twakubikkulira, nga baagala 
otupaatiikeko ebirala ebitali byo, era olwo 
ddala lwe baalikututte ng’owomukwano 
ennyo. 


75. Era singa tetwakugumya ne Kur’ani eno, 
osanga walyekubiddeko gye bali akatonotono. 


76. Olwo nno ddala naawe twalikulozezza 
ku kibonerezo ekisuffu mu bulamu bw’oku 
nsi, n’ekibonerezo ekisuffu mu kufa, n’olu- 
vannyuma_ tewaalifunyeeyo muyambi 
yenna ku Ffe. 


77. Era ddala baali kumpi okukukijjanya 
mu nsi balyooke bagikugobemu; naye era 
nabo tebaaligibaddemu oluvannyuma Iwo, 
okuggyako akatono ennyo. 


78. Y’empisa gye twayisaamu n’abo be 
twatuma olubereberye lwo mu Babaka baffe, 
era tojja kusangawo nkyuukakyuuka yonna 
ku mpisa yaffe. 


BANI ISRA’IL 


‘ are * heat n he 
Diet 5G La tiol ariel 
JA oe 4 s ae wt , 
sO i358 ISG stile Ly 


ye 


a Cd 
OMe 
22% “ aR oa _® Oe ee a Ae 
Spm 854 » Siar Ol siie! 4} 
w w z Z e ft ~ Ao 
wil os hel akde Lys 
ay 24% wont (eo wf Set 
Wigs ¥ £50 5555F Gy pt 
One 2 Ae et 
OGL 5 a, {tle 
s ott Ane nant? 
QB Ass 5 251 As Ga is 
x a ‘Ale w Avi, awe? 
se)! 52 A4557 5 pA 3 Ht! 
a \ 
wate Sa ne le ele ase 
ils g23 pl Ue adios 5 
Ol. 
a ¢ te Fs MBnwet n 
raga lal, Gi Se 13255 455 
2, fe on Cole tnt, we 
Sts 515 atta t, aa 131 &S5 
Oar a Thome n I L 9 neoh 
©" <8 reser } £5 £255 52585 
we oly pe 3% | ante A wane 
B55 3545 Elsa OF O85 
aa ~ 24% 1 av 
~, & 2122 ee Yin 
Si ys E5 paid 35 a3 
cans - 23 Zz fe. ” 
Spe Egle Gye) Byles si 
4 3 S 


x 
X 


Zea ee tot Zane Zlhees & 
meine 3 Sor | saw sv 13 
Oh 5 Eats E174 IS sp Gai 
iat ” Noe gead BK OLS 
259) Ge Ebs}send lis6 ol 5 
tot 32 nm ine 8 
opi w hy3 Gk Se ay 
oo wie, 

OMS VSlats 

2 2 nen Za at 

FG He Es Cissi i362 ahs 


<a> 


Essuula 17 


<(20< 


Essuula 17 BANI ISRA’IL 





Ruku 9 
79, Kale ssa omwoyo ku ssaalanga enjuba 
etandise okukkirira okutuusa nga enzikiza 
*ekiro ekutte, ne ku kusoma Kur’ani nga 
ukya. Mazima okusoma Kur’ ani nga bukya 
kukkirizibwa nnyo eri Allah. 


80. Ne mu kiro gigolokokerenga ogisome,nga 
kwe kusinza okw’ennyongeza gy’oli, ob’olya- 
wo Mukama wo n’akugulumiza mu_kifo 
ekitenderezebwa ennyo. 


81. Era gamba nti: Mukama wange, nnyi- 
ngiza okuyingiza okulungi era onfulumye 
okufulumya okulungi era ompe obuyinza 
obuyamba okuva gy’oli. 


82. Era gamba nti: Amazima gazze era 
obulimba busaanyeewo. Mazima obulimba 
bwe buteekwa okusaanawo. 


83. Era tussa mu Kur’dni ekyo ekiwonya 
era nga kwe kusaasira eri abakkiriza; naye 
aboononyi tekibongera kirala okuggyako 
okufiirwa. 


84. Era awo bwe tuwa omuntu ebyengera, 
akyuuka neyeerattira; naye bw’ atuukibwako 
akabi, nga essuubi limuggwamu. 


85.Gamba nti: Buli omu akolera ku ngeri ye, 
naye Mukama wammwe y’asinga okumanya 
oyo asinga okuba omulung’amu mu kkubo. 

Ruku 10 

86. Era bakubuuza ebifa ku mwoyo. Gamba 
nti: Omwoyo gubaawo lIwa kiragiro kya 
Mukama wange; naye temwaweebwa 
kumanya bigufaako, okuggyako okutono 
ennyo. 


87. Era singa twayagala, ddala twaligg yeewo 
ebyo bye twakubikkulira, n’oluvannyuma 
lwa byo tewaalifunyeewo mulabirizi ku Ffe, 


88. Okuggyako nga ofunye okusaasira 
okuva ert Mukama wo. Mazima emikisa gye 
ku ggwe minene nnyo. 


89. Gamba nti: Abantu n’Amajinni ne bwe 
bekung’aanya awamu nti baleeteyo ekitabo 
ekifaanana ne Kur’ani eno, tebasobola 


Ossi 5 
we Por 68 Cone a - 
FEU B13G 4 RSS Se 3 

” Te 

tZlE3 ata Bie 2:5 ol a 
Arp aS 

OKs 

DZ wn San panes wat we SB fhe 
ee 
eee DREN Gio AFAA HS ps 
OSs bls 235 


a3 


Sy sdb Cs 3855555175 LS 
@G325 oF Gi 


WA 


4 Z 2 Aue 
pling 3a % wife Ge JUS 
Ae Sa - e } ‘ g = 
S4j5 VF Sdie ss ass) 5 


OB REV SLAB 


~ 


SAGE ASSIST agile, U5 
@G 547 


g 


a be 7 % ie mn @ 2 eA 
AZ555 -agio Ue dah wr J5 
a bate ~ A 
OMipS GAST5h wey 2121 


rh 


4 4 nw “4% DME 0 
Ge PSS bei Sl ye SU secs 


New 


6 un. ae SS we aw 
} obo G2 chs! G5 2! 
4 ie 

Ow 

— & seew ft wt “°c tT # 
Git Siain Cas of) 5 
wit 2 Zn typ ot [<n 97 
op GY QS W 5S Gls Che hl 


<a> 


s(20- 


Juzu 15 BANI ISRA’IL Essuula 17 





Paraed 2 “nel 7 
kuleetayo kitabo kigifaanana, ne bwe as oté Hi atin oF uw 
bayamb bokk bokka. 4 15 at 

ayambagana bokka na bokka Oj vest, 
90. Era ddala twannyonnyola mu_ngeri w 5-21 (Sa Surly C5S RES5 


ezitali zimu eri abantu eby’okulabirako ebya Zo ha we AD 8 
buli ngeri mu Kur’ani eno, naye abantu sl) Rat ve ji jee b= oe 


abasinga obungi baagaana ebigirimu, ©5354 YI 
okuggyako okugoberera obutakkiriza. . sg 55% 
IU Be ZiT bs on e(% 
91. Era baagamba nti: Tetujja kukukkiriza 3205 AS ou O25 oo 155s 
okutuusa lw’onotutiiriisiza ensulo okuva mu ale siruery | Seo (G7 
ttaka, 40,8 SEL et ee 


92. Oba obeere n’essamba y’emitende tes piss be oie EO 5555) 
n’emizabibu; kale ofukumule emigga wakati Loge caren! pot igh ow aoe 
wa zo olufukumula, - 

% ste 2227 GS rGSy 233 3) 

93. Oba otusuuleko eggulu mu bitundutu- one ) & bkiiS 


ndu nga bwe wagamba oba oleete Allah ne , Z pf oie L ai $57 lhe 


. 3 49 aby 
ba malayika tubalabe obuling’aana, aoe’ eo 
y 4 ” 
ous 
“> 
, ab ea 4 Pa ae ne 


. ° ae 5 
94. Oba obeere n’enju eya zaabu oba 3) We Ea F 3 5 
olinnye mu ggulu. Nayeera tetujja kukkiriza 5%. “ow » bow, 
kulinnya ne ekiiiss le onontieeiZe Bet Ws 6m! Gg 35 
ekitabo netukisoma. Gamba nti:Omutuukirivu yg), ante W242 bE 2 
re Grits JG As ag 


ye kane wange, pe nze siri kirala Saeed ne 
wabula ndi muntu buntu eyatumwa nga sete he ne eo (B08 
Omubaka a 8 BBS Se 5 SLA IS 15358 
%, 2% he $d 
OY 255851 & 
Ruku 11 1 AE he ey ele sais _* 
95. Era tewali kiziyiza bantu kukkiriza awo ZUG 51154053 IPC i Ais G5 
nga bajjiddwa obulung’amu, wabula 3 2 JUL eet, Tere 
okugambanga nti: Abaffe, omuntu obuntu 403 |e |! Goi VW lsaat lows 
’ > 9 r ” “4 
Allah gw’atumye ng’Omubaka’ Ov325 C35 


96. Gamba nti: Singa ku nsi kwalikoba &%:12 oh g 564 33 dG 
malayika abatambula nga bakkalivu, ddala ee eo ort Aiasigh pay g 
nabo twalibatumidde malayika okuva mu Ots4gSG)}U Gigkehs 5 5heg 
ggulu nga ye mubaka gye bali. @¥335 BiG an 


. sas: ZZ OP ane wZo 4, 4 1 
97. Gamba nti: Allah amala okuba omujulizi 14542475 (AAT ote at An J 
wakati wange nammwe. Ddala Ye y’ategeera on wh 7 Cer OSs * 
obulungi era y’alaba obulungi abaweereza OM -etbe o> BB a} 
be. 
noe Zapr oF % ght ae noe 
98. Era oyo Allah gw’alung’amya, y’aba “* 4 7 phe $45 Auslads on 
alung’amidde ddala. Naye abo b’aleka, kale a5ss Gar glilA 55% $555 4) ae 
ggwe toyinza kubazuulirayo bayambi balala «7 oa ae ojo~e 
ebbali we. Era tulibakung’aanya ku lunaku G* Bow! 257 ABER 5 
lw’ okuzuukira nga beevuunise ku bwenyi @2Z 5 (Zé 3 ; le ADA 4 a2 


x 


bwabwe nga bamuzibe, nga bakasiru, nga a es i 
bakiggala. N’obutuulo bwabwe muliro. Buli 345$3 £22 Glé.23 75 43 sls 
PA 3) Sm dab > Pid 


Essuula 17 BANI ISRA’IL Juzu 15 





lwe guliggwereranga, tulibongeranga omuliro Opies 4 
ogubumbuijja. 3 oe 
a z Zo a aq a 42 zi * 
99. Okwo kwe kusasulwa kwabwe olw’okuba 1384s 645 L AtIZS EUs 
baagaana_obubonero bwaffe nebagamba ¢ jp, «Ye 2 ieee al 
nti: Abaffe, bwe tulifuuka amagumba nga 9 14 Ge Gris -IPUG3l si by 
tusegenyuse, abaffe era tulizuukizibwa nga ,2+4 2 ,4,.5,0% (%, © 3 <5 
tuli_bitonde bipya? : hed GY FG) 
OSes 
s G a Lae kw wn ee 
100. Abaffe, tebalaba nti ddala Allah Oyo 465 os | Au) ol lope 31 
eyalones eggulu n’ensi alina obuyinza 4, +, 6 we 4.08 7 wig 
okutondayo al alinge bo? Era yabategekera &|1 6 he GOI W1 5 SH gol 
entuuko etabuusibwabuusibwamu. Naye 2,4, 4 «,o a et g4 te 
aboonoonyi baagaana buli_ kimu, Wal ae Sat 9 doti, G4A5 
okuggyako obutakkiriza. e ‘ 44 Pa 
a V1 Speh bi GE rau cusy 
Os 
PE CLATALEEATMUCTCENCOC 
101.Gamba nti: Singa mmwe mulina obuyi ao>) OAN54 Vas sel yds 
ku mawanika g’okusaasira kwa Mukama sG3 sack we tb, Gy 
wange, olwo nno ddala mwalikwatiridde +Y | pein S Ish ¢ ) ‘ 


olw’okutya okuggweesa, kubanga omuntu AB 3 > (oh ath oho 
mukodo nnyo. @)5 1585 & 
ae 


Ruku 12 ry! ‘ 4 at, 
102. Era mazima twawa Musa obubonero ser! Rated, sr gee LS | sa § 
mwenda obwenkukunala. Kale buuza abaana 2 is ‘7 haces 
ba Isirairi awo bwe yajja gye bali, Farawo Re ds : z 
n’amugamba nti: Owange Musa, nze nkakasa BBY 23) 052}5 44 Slab pes 


nti oli muloge. 2.2 \ 
oye ap OR 
2 9 . . ~ eon ag ~~ create ” 

103. Miisa n’agamba nti: Mazima otegedde *¥’} , 5b SBIG Esse x3 5G 
bulungi nti tewali yassa bubonero buno Bh a aa Ras gt Weed ew 
wabula Mukama w’eggulu n’ensi nga bwe 1? 77S} 2 DNS pow I 
bukakafu gye muli, era ggwe Farawo nze i534 EZOS 5344 z tiv 
nkubala nti ozikiridde. B Poe je a re 

“os ant won uv .8 aw ‘ 

104. Kale Fardwo n’amalirira okubagoba U5! Ge pd Aten v! 315s 
mu nsi; naye netumusaanyawo ne be yali ig, oC Bn weg Vw W% 
nabo_ bonna. Waza aos 02565555 

40 07 yr awh (ete 

105. N’oluvannyuma lwe twagamba abaana Ug g!O) Chow Soe OF Gis 5 
ba Isirairi nti: Mutuule mu nsi eyabalagaa- 20 tpg peo Se 4, OM 
nyizibwa. Kale ekiseera ky’ekisuubizo 5j='¥ |e 9% BB SVN ASI 
eky’oluvannyuma bwe kirituuka, mwenna (4 5 (EE 
tulibaleeta nemuba wamu nate. Outs ze 

e i . ~ rn en, Vag nd we 

106. Era Kur’dni twagissa mu mazima era (25+) $5 SSL345 gs L3 
yakka lwa mazima gokka. Era ggwe ag 3 oe C403 B oie we FP 
tetwakutuma wabula lwa kuba muwi OOI5-3 55 5 te WILLE 5) 2 


w’amawulire ag’essanyu era Omulabuzi. 


S % - e ge Aw 
oo a eee ee vals ge S152) 4.3553 41535 
ebitundu olyooke ogisomere abantu nga Oi ehig ig Lita % \e 
ogoberera ebiwummulo era twagissa mu @) 2 IP IG 
bitundutundu. 


<a> 


Juzu 15 


108. Gamba nti: Mugikkirize oba mugiga- 

ane, mazima abo abaaweebwa okumanya 
olubereberye Iwa yo bw’ebasomerwa, bo 
bagwa wansi ku bwenyi bwabwe nebavuu- 
nama, 


109. Nga bwe bagamba nti: Omutuukirivu 
Allah ye Mukama waffe. Mazima ekisuubizo 
kya Mukama waffe kiteekwa okutuukirira. 


110. Era bagwa wansi ku bwenyi bwa- 
bwe nga bwe bakaaba, nekibongera 
obwetoowaze. 


111. Gamba nti: Mukoowoole ‘Allah’ oba 

mukoowoole ‘Rahman’, buli ttendo lye 
mumukoowoola nalyo aliwulira. Y?alina 
amannya agasingira ddala obulungi. Era 
toleeckaaniranga mu ssaala yo wadde 
togimuumuunyanga, wabula okwatanga 
ekkubo eliri wakati w’ebyo byombi. 


112. Era gamba nti: Amatendo gonna ga Ras 


Allah Oyo ateefunira mwana era atalina 
yenkana naye mu bwakabaka era atalina 
muyambi olw’obuteesobola. Era tendereza- 
nga obukulu bwe olutendereza. 


BANI ISRA’IL 


Essuula 17 


SESS! [9251 gf ably § yee) 
o hagh aS) 25 253 GG 
4 E33 5 Ayia, 54555 
Oss GUS S44 aL5 
hake aT upto Las 135 
ee peed tes as $1455 
fee: acsest 
OSE & 


ane 


Essuula 18 


Juzu 15 


\AES il 5s 





AL-KAHF 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Amatendo gonna ga Allah Oyo 
eyassa Ekitabo ku Muweereza we, 
n’atakissaamu* (naye n’atamussaamu) 
bukyaamu bwonna . 

3. Nga ky’ekirabirizi, kiryooke kirabule 
abantu ku kibonerezo ekikakali ekiva gy’ ali 
era kiwe amawulire ag’essanyu eri 
abakkiriza abo abakola ebikolwa ebirungi 
nti ddala balifuna empeera amakula, 


4. Omwo mwe balibeera olubeerera; 


5. Erakirabule n’abo abagamba nti Allah 
yeefunira omwana. 


6. Tebalina kye bakimanyiiko wadde 
bakitaabwe. Nga kigambo kinene nnyo 
ekiva mu bumwa bwabwe! Teboogera 
kirala wabula bulimba. 


7. Kale ob’olyawo newessa ennaku 
olw’okubalumirwa_ singa_ tebakkirize 
kigambo kino. 


8 Mazima ebiri mu nsi byonna twabifuula 

majolobera ga yo, tulyooke tubagezese 
tumanyise ani mu bo asinga okukola 
obulungi. 


9. Era ddala Ffe tujja okufuula ebyo 
ebigiriko ettaka ejjereere. 


10. Abaffe, olowooza nti abantu b’omu 
mpuku n’ebiwandiiko byaali mu bubonero 
bwaffe obw’ekyewuunyo ennyo ? 


11. Awo abavubuka bwe baabudama eri 
empuku nebagamba nti: Mukama waffe, tuwe 
okusaasira okuva gy’oli era tuwe 





A “ Vat & a 
Osta Hl yes) igh lady 


ag tge ~S % : a 
gtd bE JET Gi aly Asli 


owe o 
mj w A a 
"OG ge dl Dees 3T5 chee! 
Aa 4, o a i , 3% O ut 
2557 S553 pb LE1G5 ph) Cs 
2 ne we a % ww 
Splasy Sij5i Sizshali shu 3 
vig ” A 
OGas Fei ssSi tba 


wan dl 
ae 


3a) casi BT Ets 
‘ 2% wg 

OG Cg! ds 6 2h! 

GS aah Sy aptall wii 


Aw 22 a ee ‘ rar) Zwei (| % 
GBS 2355 E35 oes 3 


18:2. Pronoun ‘hu’ ( ) mu kigambo ‘lahw’ ( 435 ) egwa ku njuyi zombi i.e. ku Mubaka Muhammad 
(s.a.w.) ne ku Kitabo ( Kur’ani). Olw’okuba nti wano kizibu mu Luganda okukozesa pronoun emu 
okugatta Omubaka n’Ekitabo — so nga ate ekyo kyennyini ky’ekigendererwa ky’ekigambo ‘lahu’ 
mu Luwarabu — mu kuvvuunula tuwaliriziddwa okuteekawo ebigambo byombi (Omubaka 
n’Ekitabo) butereevu olw’okutuukiriza ekigendererwa kya Aya eno. 


Juzu 15 
obulung’amu mu nsonga yaffe. 


ae Kale twakonera amatu gaabwe nga bali 
mpuku ne batamanya bifa bweru okumala 


eval ‘a emibalirire. 


13. N’oluvannyuma twabagolokosa tulyooke QGa¢ 
tumanyise kibiina ki ku byombi ekyaali kisinga 
okubalirira ekiseera kye bamaze. 

Ruku 2 

14. Ffe tukunnyonnyola ekyafaayo kya- 
bwe mu butuufu. Abo be bavubuka 
abakkiririza mu Mukama waabwe era ne- 
tubongera obulung’amu. 


15. Era twanyweeza emitima gyabwe, awo 
bwe baayimuka nebagamba nti: Mukama 
waffe ye Mukama w’eggulu n’ensi. 
Tetulikoowoola musinzibwa mulala yenna 
ebbali we; bwe tulikikola, mazima tuliba 
twogedde obulimba obusingira ddala. 


16. Bannaffe bano be baatwala abasinzibwa 
abalala ebbali we. Naye Iwaki tebabaleetako 
bukakafu bwa Iwaatu? Kale ani asinga 
obwonoonefu kw’oyo apaatiika ku Allah 
obulimba? 


17. Kale nga bwe mumaze okubeebe- 
ngulako n’ebyo bye basinza ebitali Allah, 
kale mubudame eri empuku; Mukama 
wammwvwe ajja kubanjululiza okusaasira kwe 
era abategekere obwangu mu _ nsonga 
yammwe. 


18. Era ng’olaba enjuba bw’eyita ewala 
nempuku yaabwe ku ludda olwa ddyo 
awo ng’evaayo, era nga bw’eba egwa, 
ebayita ku ludda olwa kkono, naye nga 
mu yo. bali wagazi. Kano ke kamu ku 
bubonero bwa Allah. Oyo Allah 
gw’alung’amya, ye mulung’amu owa ddala; 
n’oyo. gw’alekulira, ggwe toyinza 
kumuzuulirayo muyambi, omulung’amya. 
Ruku 3 

19. Era ng’obaloowooza nti bagolokose, 
so nga beebase; era tulibakyuusiza ku ludda 
olwa ddyo ne ku ludda olwa kkono, 
n’embwa yaabwe ng’egolodde emikono 
gyayo ku mulyango. Singa wabatunulako, 


AL-KAHF 


2 “ 
2 S 
ays : 2i\oWe Bn 
asi 3 Agile! Ge Cpe 
y a, 
One 
Ar bss 3 a3 


wtied Gi sly s4ikss 
Sih iS ae 


wer a P40 2 eo Lat oe 
bee e Sha 
\ > 8 2 
a FP e@Ae2KHa we a wry nen . 
bs 93944454 G45 YL 
Soe» 
C)G 
4 &. ‘ we S 
ngsi\e 2 a a“) “@ o o 
| >) Ate 5 Js 
ae) 1s £w(sase 3 
C25 VI5 a yet £363 1g 
aE ION mM ond on X,pne, 7 
wid Lad5> oe | 3S Od 
Cue @ Za 8 
@©GL: 5 Lats 
oe I as 228 45 2 ee om 
Ad9S Oe IQS! eV 5a 
Yon ” a, w ww @ \ 
t 2.4 aly7 Aan o a nd 
palin agele oi Ys. aqs 
42 ( oe 


3455, oT 


wee dae 
ee eos 


O33 w 


$F sib pees 
ee ere Sib pga” 
2 ete - ot 22 4 2 
SASS JGR ENS £45 55 
- i ‘ . Sa uw ae 
od (ees SS sA3 
wEoa Ba “a a® 
63 MLET G2 57954251545 32d 495 
2 yg -. 

és ppbl3a Tags 

g J, x oa wane 
545555 ab Sib adenass 
& 1&8 3 whet ai pels 


s35l5 bw sdtle s4 4G 


” a 4 -” & A o* 
Si slag ge ech Jrapesl 


<a> 


Essuula 18 


: OnE5C i | Sek 


Essuula 18 


waalibakubye amabega n’odduka era ddala 
waalijjudde ensisi ku lwabwe. 


20. Era bwe kityo twabagolokosa balyooke 
beebuuzaganye bokka na bokka. Omwogezi 
omu mu bo yagamba nti: Mumaze bbanga 
ki? Nebagamba nti: Tumaze lunaku oba 
kitundu kya lunaku. Abalala nebagamba 
nti: Mukama wammwe y’asinga okumanya 
ekiseera kye mumaze. Kale mutume omu ku 
mmwe n’essente zammwe zino mu kibuga, 
kale alabe mmere y’ani mu kyo esinga okuba 
ennungi, kale abaleetere ku yo eky’okulya. 
Naye abeere mwegendereza era aleme 
kubamanyisa eri omuntu yenna. 


21. Kuba ddala bwe banaabawangula, bajja 
kubakuba amayinja oba bajja kubazzaayo mu 
nzikiriza yaabwe era olwo temuliddayo 
kuganyulwa ddi na ddi. 


22. Era bwe kityo oluvannyuma twabama- 

nyisa eri abantu balyooke bamanye nti 
ddala ekisuubizo kya Allah kya mazima era 
nti ddala Essaawa eyalagaanyizibwa 
teriimu kubuusabuusa. Jjukira awo abantu 
bwe baakaayana bokka na bokka ku nsonga 
yaabwe, kale nebagamba nti: Mubazimbeko 
ekizimbe.* Mukama waabwe _ y’asinga 
okubamanya. Abo abaawangula ku nsonga 
yaabwe baagamba nti: Ddala_ tujja 
kubazimbako essinzizo. 


23. Bajja A ee nti: Baali basatu, 
owokuna ku bo y’embwa yaabwe. Era 
abalala bagambe nti: Bataano, ow’omu- 
kaaga ku bo y’embwa yaabwe, mu kute- 
ebereza okw ekimpumpu. Era abalala 
bagambe nti: Baali musanvu, ow’ omunaana 
ku bo y’embwa yaabwe. Gamba nti: Mukama 
va y’asinga okumanya omuwendo 
gwabwe. Tewali abamanyi, okuggyako 
abatono ennyo. Kale ggwe towakana ku 
bibafaako wabula mu mpakana eyeetadde 
era tobuulirizanga bibafaako eri omuntu 


yenna mu bo. 
Ruku 4 


24. Era toyogeranga ku kintu kyonna nti: 
Mazima ekyo nzija kukikola enkya, 


25. Wabula ojulizanga nti: ‘Nga Allah 





AL-KAHF 


* a 4G . A . 
OGssaserTsisissads 
J Jie -% 
ablaze BE rakes GU 555 
4 = a4 ne ag a Sw % 4 7 % 
IG. ih 2& agis GIG 
s ce - 

ipG L255 < £5 37 1233, 4% ‘ 
Posi i< nee 7 rd a7at 2% 
- A ‘ “5 | Py 
B23 52)1 Si sim X55, 


No Xs 


5& we 
aguwew 
a wwe ow 

5 ira a Waeto 

nz sk (2 (x 31 we 

Ze Lense 4 
wpa ¥3 


wo 


wie a ae Ke a eon a % 
S553 55 pS 2TE 133.55 245 | 
TD ten Tem aN whan ak nar 
Sabie oI 5 pytle 3555525451 
gy 

©1357 5) 

4 


—< 


4,27, 46 ae ue 
SI AS55233 sab is 


18:22. Kino kyaali kitegeeza kuzimba kijjukizo ku mpuku yaabwe. 


<a> 


POT je jO 


Juzu 15 


_— 


Juzu 15 AL-KAHF Essuula 18 





ayagadde’. Era ojjukiranga Mukama wo nga 35 yo ao OT pak ss 27 
weerabidde ekintu kyonna era ogambanga "“ ~ "=" "7 2, Tae 
nti: Ob’olyawo Mukama wange OB FT Sa Se apy 


n’annung’amya eri ekisinga okuba okumpi 
ku kino mu bulung’amu. 


26. Era baamala mu mpuku yaabwe emyaka Shtw 35, Els gay Si 3 
ebikumi bisatu, ate nebongerako mwenda. ek 23,158 ‘3 3 is 
a’ 


ope «eh ad 
27. Gamba nti: Allah yekka y’amanyi 26 45 elgtJ Gy ALeT abs 

obulungi ekiseera kye baamala. Ebyaama ihe a5 a5 ails 25¥ 5p! Vey 
by’omu ggulu ne munsi bibye. Nga alaba , ee ae seat Lege 
era nga awulira! Tebalinaayo wa mukwano & yen 55 a3 Sass osass G 
mulala ebbali we era tewali gw’aganya kuba q Se ee ins 
bumu naye mu buyinza bwe. : Oi) ae o 
28. Era soma ebyo ebikubikkulirwa mu WS ot Ey) Sik das 


a 


Kitabo kya Mukama wo. Tewali ayinza te se LS} Itz J 21°35 
17 4 a ve 7 


SN 


7 = 


kukyuusa bigambo bye era tojja kuzuulayo Z aS 
buddukiro bulala ebbali we. OMSL 4558 O28 Rah 


a ” Ae, 
29. Naye beera bumu n’abo abasaba 53237 G2i5l as Eliss HUSl5 
Mukama waabwe ku makya n’eggulo nga <, 


banoonya okusiima kwe era tobabuusanga eee Se ees pe 
1 S* ean = 
maaso go ng’onoonya amajolobera 7AQcé Eline 42709 4425 
2 ag 


> ’ < A ene. a6 - o 124 8 a & 
g’obulamu bw’ensi; era togonderanga oyo L395 263 51% 15045 334 ce 
omwoyo gwe gwe twalagajjaza okutujjukira L723 (4 Mele afeit.e 
n’agoberera kwagala kwe, n’ensonga ye al 9 3 Ce ails Glazig _ 


n’esukka _ ekigero. £33 spat $545! < + 
. . . eg ee ne a 4 oe @ = 
30. Era gamba nti: Amazima gavudde eri 7LS 03 ur BG > OF Gas! D9 
Mukama wammwe. Kale oyo ayagala, 7 Sage ye 2 ow Bn Dye 
oe Main, UL» taxed FB Oo 3 Oe 


akkirize; n’ oyo ayagala, kale agaane. Mazima way tears eo 
twategekera aboononyi omuliro,ekidaalakya Ag bLKTGU Stoel Gike 
gwo kiribeetooloola. Era bwe banaawanja- 
ganga, banadduukirirwanga n’amazzi agali 


= a apt? — 
ng’ekikomo ekisaanuuse agalyokya obwe- + 344d! wgbZ G4slS ploy 
nyi. Ekyonga kya kunywa kibi nnyo, era Sema 4 te oe Ree 
omuliro nga kiwummulo kibi nnyo! OUR 2 71s 5 oA ly 
z 4 2 
31. Mazima abo abakkiriza era nebakola Gad fits gle 5153 3) D235510) 
ebikolwa ebirungi, mazima Ffe tetufiiriza z . Perry fe Pere 45 
mpeera y’oyo akola ebikolwa ebirungi. ©) MSE Gal >! Ad a 
a aw aw by a rv a \ 4 
Abo nno be ee ee ez’ olu- ws Spe yrs Sie pes é 5d 9\ 
eerera nga emigga gikulukuta wansi wa- - 7, . oF eypoi 0 2 ant 
abwe. Baliwundirwamu n’ebikomo ebya 0% Gas - 2, Ot S| Dap iaes 


eza liiri ow’oluwewere ne liiri omuzito, nga 
bagalaamiridde mu zo (ensuku) ku ntebe 


ez’emitto empunde. Eyo si mpeera ggero 


i S 7 ” = “2 A o ” 
zaabu, era balyambala engoye za kiragala ied B52017 5 aS O25 5 C37 
2 ; 
Ae ole 14 Kole as =) = 
era si kiwummulo makula! ach 1 SAGIG'Y jG ass 


Essuula 18 AL-KAHF Juzu 15 


fas A oo “« £ 
ee @ E8532 ats 3 BIGy! & 
ole av aw oe me a 7 A 4 
33. Era baleetere eky’okulabirako eky’abantu AA gals JE5 su yo 5 
ababiri: Omu ku bo twamuwa essamba bbiri ¢ ste mole Cem aX) 
ez’emizabibu era netuzebunguluzaemitende 9 PHO! OF Gate Obd> 2 


era netuteeka wakati wa zo ebirime Gains ize 3 | Az CA. x 2 
eby’empeke. i wae irs 9%, e& aS 
a 5) 


- aw Sash 


As At ofet? A <' we 44 
34, Buli emu ku ssamba zombiriringaebaza ALJ J 3G si es) gata) Ly 
ebibala bya yo mu bungi era nga O45 5 (55255, EsBaig 
se 
res 





tezikendeeza ku byo n’akatono. Era nga 
tufukumula omugga wakati wa zombi. 


. . ; o wo o o a0 ~%, Any 4 g 
35. Era nga alina ebibala mu bungi. Kale 5 pye Ll JES 2 $23 iS bh 5 
n’agamba munne ng’amuduulira nti: Nze 4 see 2c eis sho 7107 Fo (os 
nkusinza eby’obugagga era nze w’amaanyi =! 3 VG Abe WAT i 55 RE 
ennyo olw’abantu bennina. ©1345 
‘ P Ber 6 “~ . ~-¢27t, 44 
36. Olwo n’ayingira mu ssamba ye nga rcdpass $40 sh 5 Seas JE35 
yeeryazaamaanyizza yekka. N’agamba nti: Lig ets bw Bath tte 1% 
Sirowooza nti bino birizikirira ddi na ddi, Ola Bem nhs 1 ob | J 
ea neV% B18 Bo(y b7 (2% 
37. Era sirowooza nti ekiseera ekyasuubizi- GAS 59» 4256 $503 £57 4 5 
bwa kirituuka. Era ne bwe ndizzibwayo eri fo; ene Ze MT hs | eee 
Mukama wange, mazima ndisangayo obuddo Ae One) YY Yh Tak 2) 
obusinga ne ku buno obulungi. @GiE& 
- 44 T * 1% 
38. Munne n’amugamba ng’ ayogeraganya EBT 53 es 343544, 1% iS 
naye nti: Abaffe, weegaana Oyo eyakutonda , 2% ve un C1STK nest 
mu ttaka n’oluvannyuma mu mani, 6? ~ yy! 3 oe Slals oe 4 
ar a n’ akwenkanyankanya n’oba AI Sbig 43 a5h5 
omuntu? it 
~s ad » Ls MEY! 
39. Naye nze nzikiriza nti ye Allah ye Q5y 2 hi 4 305 2b! 3 GS 
Mukama wange era senkanyankanya 7 oo% 
Mukama wange ne yenna. @Ral 
. a ~~ 2 tebe tte ft a 
40. Naye Iwaki bwe wayingidde mu ssamba 713% 245 GEcS EASES SLY HS 
yo tewagambye nti: Ekyo Allah ky’aba ¢g. 44 J2,, 4) 4 ge2 5 gt 
ayagadde ky’ekibaawo. Tewali maanyi IB yyyol rglsly’ ) a, Yoabt 
walala okuggyako eri Allah. Newaakubadde @\ 7 335 ane 


nga ondaba nti nze nnina eby’obugagga 
bitono nnyo ku ggwe n’abaana, 

41. Naye ob’olyawo Mukama wangen’ampa 2% = 
ekirungi ekisinga essamba yo, essamba eyiyo +» Ce22 Griz ha ped) te 


n’agisindikira ekibonerezo okuva mu ggulu, “7 * xt o— 
kale n’efuuka ettaka ejjereere esseerevu 8 Ae SK 8k (eh 
J , CW 5 rterp ard slau 


42. Oba amazzi ga yon’ agafuula agakalidde, “3 z2bEa5 2,15 (3 3B (436 Fessia 51 
n’otosobola kugazuula nate. © yae 


<p> 


Juzu 15 


43. Kale ebibala bye byazikirizibwa, olwo 
n’aba nga ayanjala ngalo ze olw’ebyo bye 
yasaasaanya ku yo era nga yonna yeeyaze 
wansi w’ebitindiiro bya yo. N’agamba nti: 
Woowe! Singa kale senkanya Mukama wange 
ne yenna. 


44. Naye teyalina kibiina kyamuyamba ku 
Allah,wadde teyasobola kwerwanako. 


45. Awonno obudduukirize obutuufu buva 
eri Allah, Ow’amazima. Ye mulungi ennyo 
mu kugaba empeera era y’asinga mu 


kwoleka_ ebisembayo. 


Ruku 6 

46. Era baleetere eky’okulabirako ky’o- 
bulamu bw’ensi: Bufaanana ng’amazzi ge 
tussa okuva mu bire, kale negeetabika 
n’ebimera by’oku nsi, n’oluvannyuma ne- 
bikala nebifuuka ebikutusekutuse empewo 
by’efuumuula. Era Allah ye w’Obuyinza ku 
buli kimu. 

47. Eby’ obugagga n’abaana_ majolobera ga 
bulamu bwa nsi. Naye ebikolwa ebirungi 
ebisigalawo by’ebisinga obulungi mu kusasulwa 
okw’obuliwo eri m wo era by’ebisinga 
obulungi mu kusuubira okw’oluvannyuma. 


48. Era olunaku lwe tuliggyawo ensozi, 
kale oliraba ensi bwe zirumbagana zinnaazo 
era tulibakung’aanya wamu, era tetulirekayo 
n’omu. 


49. Era balireetebwa mu maaso ga Mukama 

wo mu nnyirin bagambibwe nti: Ddala 
muzze gye tuli nga bwe twabatonda 
omulundi ogwasooka, anti mwalowoozanga 
nti tetulibateerawo kiseera kya kutuukiriza 
kisuubizo. 


50. Era ekitabo ky’ebikolwa byabwe 
kiriteekebwawo,olwo oliraba aboonoonyi 
bwe bakankana olw’ebyo ebikirimu nga 
bagamba nti: Zitusanze! Ye kino kitabo kya 
ngeri ki ekitalekayo kitono wadde ekinene, 
wabula nakyo kikibala?.Era byonna bye 
baakola palibisanpaw: Era Mukama wo 
talyazaamanya muntu yenna. 


Ruku 7 
51. Era jjukira nga bwe twagamba ba 
malayika nti: Mugondere Adamu, kale 
baamugondera, okuggyako Ibilisi. Yali omu 
mu Majinni; kale yajeemera ekiragiro kya 
Mukama we. Abaffe, ate mmwe ye 


4 
No 


NN 

w 

‘ 

> q > 

Ny 
wl 


Kom 


@ 

Vv 

A 

—‘ 
(eet 

\ x 


a> 
Ee 
svg 

-e 
— wr 


wth | wet 145 4 oF 
CoS OTT fees cape ager 
47201 (See 
ay bles lb lot! Se 
Dn dhe "% 


S Gabe wer ca lS 


Syst 


pels 
asS337 122 


Xt 


Sow 10k epee nrviio 4 
rES SSF AAS 5d 
HS Sie SS apes Lhesi 

OVATASS 
s 


BIS 655 5 IG gh 5c 


c= & 
woh WPL A 


Dv 
7 
wl 


aA 


a & Ay et hp ft 

porte [45 2155 Jelpe 
v2 or “yy wie 47 4 Vara oe 
Od sles} j 3852 Jl SRLS a 
ge aaaZee® wo ne 
Qe 288) Nea 


hig a ep wR eaN me yet . 
Chtb is She RI La anes 
= wo Ae % 
\La JG Cais) oats ou Ge 
% ZL, a” “2B an, ~ F IF 4 4 
J Ege Bias 32 Ya 
bli Elgloé ls 135555 
* 


ae 


Sued 


ome 


” 


19 dam 997 


= 2 
~ 2 23 Gone cw 
CZtue eo £ Tae we! a2 ela 
ate)3 9 SdedeIS | b Ad) pe 


<o> 


Essuula 18 


240° 


Essuula 18 


AL-KAHF 





n’ezzadde lye be mutwala nga ab’emikwano 
ebbali wange so nga be balabe bammwe? 
Okuwaanyisa kw’aboonoonyi nga _ kubi 
nnyo! 

52. Nze sibafuulangako bajulizi ku 
kutondebwa kw’eggulu n’ensi wadde ku 
kutondebwa kwabwe bennyini, era 
sibangako atwaala abawabya abantu nti 
be bayambi. 


53. Era jjukira olunaku lw’aligamba nti: 
Mukoowoole abo be mwabalanga nti 
benkana nange. Kale balibakoowoola naye 
tebalibaanukula era tuliteeka wakati waabwe 
olukomera. 


54, Era aboonoonyi oluliraba omuliro, 


balitegeera nti ddala bagenda kugugwamu: 
naye edna aoe ku gwo. 


55. Era ddala tunnyonnyodde eri abantu 
mu Kur’ani eno eby okulabirako ebya buli 
ngeri, naye omuntu y’asinga ebintu 
byonna okuwakana. 


56. Era tewali kiziyiza bantu kukkiriza 
n’okusaba okusonyiyibwa eri Mukama 
waabwe nga batuukiddwako obulung’amu, 
wabula baba balinda kutuukibwako empisa 
eyayisibwamu abantu abaabasooka oba 
batuukibweko ekibonerezo obuling’aana. 


57. Era tetutuma Babaka wabula lwa 
kuba bawi ba mawulire ag’essanyu era 
abalabuzi. Naye abo  abatakkiriza 
bavuganyisa obulimba mbu balyooke 
babusanguzisewo amazima. Era obubonero 
bwange n’ebyo bye balabulwako babitwala 
nga eky’ okubalaata. 

58. Naye ani asinga obwononefu kw’oyo 
ajjukizibwa Aya za Mukama we nayen’azi- 
kuba amabega, neyeerabira ebyo emikono 
gye bye gyakulembeza? Mazima twassa 
ebisaanikira ku mitima gyabwe baleme 
kugitegeera, ne mu matu gaabwe mulimu 
obuggavu. Era bw’ obayita eri obulung’amu, 
tebafaayo; kale abo si baakulung’ama ddi 
na ddi. 

59. Era Mukama wo ye Musonyiyi ennyo, 
Nannyini kusaasira. Singa yali wa 
kubabonererezaawo olw’ebyo bye bakola 


buli mulundi, yaalibanguyirizza ekibonerezo. 
Naye balina ekiseera ekyasuubizibwa kye 


ws pw pS nD oagar an si at 
pokey 69 Be) Ad Ts dee lil 

2 4 
QYG SielbU 
Pare 16% ate pepe hes 

VEINS pol Be Aad 
<4 a AA tae ow 
5aes GES Gd dg! GS YS 
@15 4 on el . gh 

oe 

4 ve af 
6335) Gs 1580 Sys 2H5 
2 

3045 ee a o> a 


Bw ~2, 
oe hes fia 


aa ae 2533) 
th BAM Gas OY 5s jhe le 
@IK 


a ve a4 a% % “4 is 
3) Wgeecta 6) Ty pe G5 
az? S 


S455 5 Spb 
Pt? 


RAE 7 Sri ASslS 5 
- on hed webs o 
33 hse ais agai “iy 
QL 2 2 ssliadaals 


Sri bad okay da 33 G3 


on 
.% 3 


o awn 
shehsccbuts hats 
Hi 2Gaisgi eS iwce G. 
52 sad 


. % ¢ 
Adds So lbReg 5 de 


1 


<eof> 





Juzu 15 AL-KAHF Essuula 18 
a 
batayinza kuzuulako buddukiro bulala C5 55 


ebbali we. 


60. Era ebibuga ebyo twabizikiriza nga 
boonoonese. Era twassangawo_ ekiseera 
ekigereke eky’ okuzikirizibwa kwabwe. 

Ruku 9 

61. Era jjukira nga Musa bwe yagamba 
omuvubuka we nti: Sijja kulekayo 
kutambula okutuusa lwe nnaatuuka 
ennyanja ebbiri we zisisinkanira, waakiri 
nnaatambula emyaka n’emyaka. 

62. Kale bombi bwe baatuuka ennyanja 
zombi we zisisinkanira, nebeerabira 
eky’ennyanja kyabwe, olwo nekikwata 
ekkubo lya kyo mu nnyanja ku bwangu. 


63. Kale bwe beeyongerayo, Musa 
n’agamba omuvubuka we nti: Tuwe 
eky’enkya kyaffe. Mazima tufunye nnyo 
obukoowu mu lugendo Iwaffe luno. 


64. N’agamba nti: Olabye! Awo bwe 
twawummudde ku lwaazi, kale eky’ennyanja 
nenkyerabira, naye tewali yalaneeiabizzn 
okukyogerako gy’oli wabula Sitaani era 
kyakutte ekkubo lya kyo mu nnyanja mu 
ngeri ey’ekyewuunyo. 


65. Musa n’agamba nti: Ekyo kye 
twabadde tunoonya. Kale bombi nebaddayo 
nga bagoba obuwufu bwabwe. 


66. Kale nebasanga omuweereza omu mu 
bawereeza baffe gwe twawa okusaasira 
okuva gye tuli era netumuyigiriza n’amagezi 
okuva gye tuli. 


67. Musa n’amugamba nti: Abaffe, 
nkugoberere olw’ okunjigiriza ku bulung’amu 
bwe wayigirizibwa? 

68. N’agamba nti: Mazima ggwe tosobola 
kugumiikiriza ng’oli nange. 

69. Ye oyinza otya okugumiikiriza 
kw’ ebyo by’ oteetooloola kumanya kwa byo? 

70. N’agamba nti: Allah bw’anaaba 
ayagadde, ojja kusanga nga ndi mugumiikiriza 
era sijja kukujeemera mu kiragiro kyonna. 


71. N’agamba nti: Bw’ onooba ongoberedde, 
kale tombuuza ebifa ku kintu kyonna 
okutuusa lwe ndisookereza nze kennyini 


we 4a" NSt wo n 

Sip2LE ET Aad Dl sai GUS 5 
OKepereseers Siz G1ss 
BS eT Jak oy S53 
OGRE resid gitadiacss 


tt 


ci 
\ 


o at (aan 

(S42 us Gein ass is (5 3 
¢ a o woe 

@) 2p ya) > - | 3 atts “0 5B sls 


We (ez (SZ (Sete (ATE 
sGrit2 Gri aun JG SE EE 
eg a5 ' Gi ~ A a a5 aBT 


Seat en % ” : 1% 

GE 15550 Fad GS & ays JG 
J 2 wee &| 

Ge,bi 


~ ow nN @ tne C7 SiS 
ss B57 Ub wy Ud 
- 
wo 


We a ae a A 749 ¥ Ti% 
V3 Ce Ai zlb OL digts JE 
” a ” 

OM BU Get! 

% a - 4 oa 
oe (eae 2 om Nae ° ra 
FF OF GEIS US H Bi ghd! 
4 

2A9% 2174 Fisa 
©5548 So me (LAS 


<Q05> 


Essuula 18 AL-KAHF Juzu 16 





okukyogerako gy’ oli. 
Ruku 10 we one Soe oe Le ee ait 
72. Kale bombi baagenda, okutuusa lwe soak 35s ls. Am + Se GE 
baasaabala mu kyombo, oli n’akiwummula. ,(3 737 Sk 5) G55. £7 35 s G55 
Musa n’agamba nti: Okiwummudde olyooke * Gass 8 


osaanyeewo abakirimu? Mazima okoze ekintu yer an ch cha Cio LG) 

kibi nnyo. Lene 
73. N’agamba nti: Abaffe, saagambye nti Ga ageiss ol 25) 557 BS 
ddala ggwe toyinza kugumiikiriza nga oli @%Ls 
nange? yen 


“ @ Ss, 


74. N’agamba nti: Tonvunaana olw’ebyo '¥ § Cady ee years Y 3G 
bye nneerabidde era tonkaluubiriza olw’akaso- or 


An A avn as & Z 
nga kange. OE I re (pins 
75. Olwo bombi baagenda, okutuusa lwe Ss eles ialeGaiis \5 RE SLING 
baasanga omulenzi, oli n’amutta. Musa Ze note 
n’agamba nti: Osse omuntu atalina 33) veh hey Sess E35) 
musango awatali na muntu gw’asse? NF. poses Es3 Boa 


Mazima okoze ekintu kibi nnyo. 


Juzu 16 - ng Ae 2 
76. Oli n’agamba nti: Saakugambye nti ALLLOSSS oJuiz sie 


mazima ggwe toosobole kugumiikiriza nga oli Opis - ns - 
nange? 

“ “- 994 a gi 
71. Musa N’agamba nti: Bwe nnaakubuuza (S753 5 a gs Ets ol JU 


ekintu kyonna oluvannyuma lwa kino, 4 ¢ “Lae ae ge 2 we 
toddayo “okuyita nange kuba onooba Bod Ot 225 55 rina WU 
onfunyeeko ensonga ezimala. 


“ ” 

78. Olwo bombi baagenda, okutuusa lwe A358 1& 

baatuuka ku bantu b’omu kibuga nebasaba Ark td sTssls e101 (Ze hes 
emmere eri abatuuze baamu, naye nebagaana Y 
okubagenyiwaza. Nebasangamu ekisenge nga %.%1% OTs z (3 (Sa ane 
kyagala kugwa, olwo oli n’akitereeza. Musa = 


n’agamba nti: Singa oyagadde, walikitutteko PUES 2,555) 223 : Eee) 5 saz GE 
empeera. ore ; 


79. Oli n’agamba nti: Eno y “enjawukana Ze ai Lo" EL sla C485 GN3413 : M495 
wakati wange naawe. Kati ng’enda _ 77 | oe e 5 te, 
kukutegeeza amakulu g’ebyo by’ otaasobodde @1jL2 geld ps5 5 5G gag 
kugumiikirizaako: ie Se se 
80. Kyo ekyombo kyabadde kya bankuseere Slory GAtLa) E5185 Eee wa] 


abakolera ku nnyanja; naye nayagadde ,»J9%++ wo. é Rae . 
okukiteekako akamogo kubanga emabega ~”* 533 3 Grzel S1E55 Gad 1B 


waabwe yabaddeyo kabaka nga atwala buli ae Bake in 42 ace Sl) 
kyombo na maanyi. © ; er Joi 2 
gia“ o 


oe at By (2 3 
81. Ate omulenzi, bakadde be bombiriri Y4 wi} Ser! OlS3 Ala 


at 


baabadde bakkiriza, kale twatidde nti ajja 63 sie SU Csb egies 3 6 "se 


kubatawaanya n’obujeemu_n’obutakkiriza. 


82. Kale twayagadde Mukama waabwe 44% (515 (24 Ss(63 jt ae ss 
abakyusizeemu omwana amusinga obulongo- 


<g> 


ae 


We 


Juzu 16 AL-KAHF Essuula 18 





os 


ofu era ali okumpi ennyo n’okusaasira. @Ls5 5553 2) 


8 ene “it - Dit A 1Gae 
83. Ate ekisenge, kyabadde kya balenzi babiri 4 aa oee phd) g 5% 5 dV apst a 
bamulekwa abali mu kibuga nga wansi wa 335 * {iF gene OSs 4% 3 2543) 
kyo eriyo eby’obugagga bwaabwe ate nga “ bite 
kitaabwe yali mutuukirivu. Kale Mukama wo 121593! Ee Gylaasii = 
yayagadde batuuke ku kuvubuka kwabwe ;, 4,2 24 ; (23 
era baggyeyo eby’obugagga bwaabwe, nga ans 3 Ass WES} 
kwe kusaasira okuva eri Mukama wo; era (33 eee » Ze goss leks 44 t 
saakikoze ku lwange. Ago nno ge makulu " 3 os 


g’ebyo by’otaasobodde kugumiikirizaako. 35% Sasi EUs. yloe £45155 


Bis atlénbss 


_QO* 


Ruku 11 
84. Era bakubuuza ebifa ku Dhul-Qarnain. ds s ys 353) S> be SS ye 5 3 
Gamba nti: Mazima nzija kubasomera te 
ebimufaako. Ore? aig Aéazle Wt 


85. Mazima twamutebenkeza mu nsi era SS oe 4255 sang sd E% 5) 


netumuwa ekkubo elimutuusa ku buli kimu. Oe< aes # 
86. Bw’atyo yagoberera ekkubo. @Kic ass 5 


87. Okutuusa lwe yatuuka_ enjuba (Rsx3 ups c £35 a Kyees ds 
gy egwa, n’agisanga ng’egwa mu nsulo wl, sestas none oe 
y’amazzi agaddugala, n’asanga okumpi Gite m3 gies gee 2 as 
nayo abantu. Netugamba nti: Owange ggwe epsaiiets ages 8G33 
Dhul-Qarnain, oyinza okubabonereza ‘ 5 
oba okubayisa mu ngeri y’ekisa. Obst gt 


a 
88. N’agamba nti: Naye oyo akola ekibi, 34 43355 5G om sf me ee 
kale ddala tujja kumubonereza_n’oluvannyu- eae Bea ge cae bp 
ma alizzibwa eri Mukama we n’amubonereza Ola: 4132 ik ee) d ays st 
ekibonerezo eky’entiisa. 


- a! f ar” 
89. Naye oyo alikkiriza era n’akola ebikolwa ee (a Set 5 o4| &- 2 GI 3 
ebirungi, kale y’alifuna empeera ennungi Btoe a2 aiee 
era tulimutegeeza ekigambo ekyangu ku 6 SI pir aadlys ') 


kiragiro kyaffe. O13 4 
90. N’oluvannyuma yagoberera ekkubo OES a as 
eddala. 


91. Okutuusa lwe yatuuka enjuba gy’eva a 43 5 eb Abb mG (Bh hE 
n’agisanga ng’eviirayo awali abantu be . a nee ae a2 
tutaakolerawo kigibasiikiriza. oF pat JAS aS 435 JE pid 

bitin jan 555 


92. Bwe kityo bwe kyali. Era ddala a 335 G, Ghs7333+aup7 
twetooloola okumanya byonna ebyali w’ali. an2 
I Shae 


<a> 


Essuula 18 


AL-KAHF 


Juzu 16 





93. N’oluvannyuma yakwata ekkubo 
eddala. 


94, Okutuusa Ilwe yatuuka wakati w’ensozi 
ebbiri, n’asanga ebbali wa zo abantu abaali 
kumpi nga tebategeera kigambo kyonna. 


95. Nebagamba nti: Owange Dhul-Qarnain, 
mazima Gog ne Magog batabulatabula mu 
nsi. Abaffe, tukuwe omusolo ku kakalu nti 
onookola olukomera wakati waffe nabo? 


96. N’agamba nti: Obuyinza obowampeebwa 
Mukama wange kw’ekyo bwe _ busingira 
ddala; kale munnyambe n’amaanyi nkole 
ekyawula wakati wammwe nabo. 

97. Mundeetere ebitundu by’ekyuuma. Kale 
baabisomba okutuusa lwe yajjuza ebbanga 
elyali wakati w’entikko z’ensozi zombi, 
n’agamba nti: Kale mufukute. pas 
omuliro okutuusa olukomera \we yalufuula 
olwengeredde, n’agamba nti: Mundeetere 
ekikomo ekisaanuuse nkiyiweko. 


98. Bwe_ kityo, Gog ne Magog 
tebaasobola kuluyitako wadde tebaasobola 
kulubotola. 


99. N’agamba nti: Kuno kwe kusaasira 
okuva eri Mukama wange. Naye ekisuubizo 
kya Mukama wange bwe kirituuka, alirufuula 
olukutufukutufu. Era ekisuubizo kya 
Mukama wange ddala kya kutuukirira. 


100. Era olunaku olwo tulireka abamu mu 
bo nebeefuukira abalala, naye eng’ombe 
bw’ erifuuyibwa, olwo bonna_tulibakung’aa- 
nyiza wamu. 


101. Era ku lunaku olwo, tulyoleka 
Jahannamu olwoleka eri abatakkiriza— 


102. Abo amaaso gaabwe agaali mu lutimbe 
nga tebafa ku kulabula kwange era 
abataasobola kuwulira. 

Ruku 12 

103. Abaffe, abo abatakkiriza balowooza 
nti bajja kutwala abaweereza bange okuba 
abakuumi baabwe mu kifo kyange? Mazima 
twategekera abatakkiriza Jahannamu nga 
kwe kusembezebwa kwabwe. 


o 


a at S 49% 2 ” 
O2535 Yes! OAT AIS 15) RS 
a 
Spaees GIES Vv less Cysts 
g eo 
Ors 
ares “Ame AS 
esl cele itis 
“ 3 , Ae a . aD a 
BS Sas5 N45 WET Gb S5ays2 
a“ Trigg O nA 
annie 3 CS ag 203 OT ‘ gas 
é. 
Oles" 


SS yiS Bi 


o,f 2) 4% 
rd OS2S55 lie J 


> 
‘Z ‘ 
B28 F 502% Ses 5 


A 
ee ene aS Ene |4 Ge 


4 4.428 Law 
3 


Bre 


a 


oss 


a 
” 
ee eane saw (4 oy 


G4 pial) 2A Ae b 9 
y aa 

(lie jE 

bw s A a £(% a, @ 
OF lhe AR ESF 623) 


~ ~, 4 o 
ISRBES OT 15327 S23) ey RST 


<eag> 


M 


G0 





Juzu 16 AL-KAHF Essuula 18 
104. Gamba nti: Abaffe, tubategeeze AY (se 2755 cit 366233 13 J 
abasingira ddala okufaafaaganirwa ebikolwa oie ee 3 Ae a 
byabwe? te 


105. Be bo abaamalira okulafuubana kwabwe 
mu bulamu bw’oku nsi naye nga bo 
balowooza nti ddala bakola bikolwa birungi. 


106. Abo nno be bo abaagaana obubonero 
bwa Mukama wabwe n’okusisinkana naye, 
kale ebikolwa byabwe byafaafaagana; era 
abo tetulibayimiririzaawo kipimo kyonna ku 
lunaku iw oeuzitukite 


107. Bwe kityo empeera yaabwe Jaha- 
nnamu olw’okubanga beerema era 
baatwalanga obubonero bwange 
n’ Abatume bange nga _ eky’ okubalaata. 


108. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, be balifuna Janna ya 
Firidausi nga ge maka. 


109. Omwo mwe balibeera; tebalyagala na- 
kukyuusa kugivaamu 


110. Gamba nti: Singa ennyanja eba nga 
ye bwiino w’okuwandiika ebigambo bya 
Mukama wange, mazimaennyanja yaaliwe- 
ddemu naye nga ebigambo bya Mukama 
wange tebinnaggwayo, ne bwe twalireesee- 
yo ennyanja endala egyenkana okugyo- 
ngerako. 


111. Gamba nti: Mazima nange ndi muntu 
nga mmwe; wabula nga nze mbikkulirwa 
nti ddala Omusinzibwa wammwe asinzibwa 
ali Omu yekka. Kale oyo asuubira 
okusisinkana ne Mukama we, akole 
ebikolwa ebirungi ate mu kusinza Mukama 
we, aleme kumwenkanyankanya na mulala 
yenna. 


ae wt aA Aw 7. 
Csi gti sates db Ss 


- 4 AD a te a % 
MELS of ws B45 SYR 3 


rr Ve pe 0, & oT 
Bei eth 58S oat a, 


awe 3 oa ne 
ps5 15 silesi Bhd as lis 3 
4-6 “ 2 ’ 
Sipe S Ge, sigs pstiyc & 
° 
92 Penwith iae 


O95) 3 Hs 15 RB 


wba! iglge 5 pho 5231 By 
OF uni ssh isa ash 
OV GS AIG NE 
pi Sh 61, jadi os SS 
OL sites bash G5 


Tat Tie nr Poeu GZ Lee (se 9g 
LST Gh Fe BS lea 85 GT es) 


7 > 7 
Pe oo OW uta (yo & ne 
Betas Gy Sis 


Essuula 19 Juzu 16 


a & w ~_ =< 5 
S WEA Hise 
MARYAM 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 





,at L “ 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ose yesH | gle 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Kaf Ha Ya ‘Ain Swad* OueaeS 


3. Bino by’ebyafa ku kusaasira kwa OG Sas 6S ELT assis 

Mukama wo kwe yalaga omuweereza we ° . 

Zakariyya. Bitore bk uo (4s 
4. Awo bwe yakoowoola Mukama we OGsS4 15455436 >) 

okukoowoola okw’ekyaama. ash mE 1B ies oe 
> yeeebs nti: Mukama pranige: mazima 9 Gee ABS | Sms AL Jb 

amagumba gange gayenjebuse n’omutwe + 4 44 - tel 
wanes Sr macaiaca olw en. naye ot as si wis i | 
ukama wange, sibangako wa kikwa mu Sef wetsies 

kukuwanjagira. © dahiris egles, 

Aa Sz A “\iouei, 2 oy x 
6. Era nze nnina okutya eri abeng’anda ¥2!d3 oO Bl Sh 


,_— 
wh VA 


zange oluvannyuma Iwange, ate nga ne , ,\ , 2% ele oifeat on 
mukyala wange mugumba; kale mpa omusika ©? ow —ond-t ig \3i ~ 


okuva gy’oli ag 4.2L 
gy i 7: = J 
1ei ile ? ? 4 s a 4 awe ' n 4 ~ Zane 4 % 
7. Ansikire era asikire n’ab’omu nju ya $i pas Jide yg So ye 
Ya’qubu. Era, Mukama wange, mufuule ot oS SLES) 
asiimwa mu maaso go. ae) “sd alas 
" - Vinh 9 a | \2 Zieh etlniie %, 
8. Allah sci at ni: age Zakariyya, VS mey aaa cy omy i 4 Sy he 
mazima tukuwa amawulire ag’essanyu (en Se Leet Ay 
ag’omwana ow’obulenzi erinnya lye ye OKs Oto Jans 2) 


Yahya; tetukolanga wa linnya elyo mulala 
emabega we. eG Nek st Bees 
9, N’addamu nti: Mukama wange, nnaafuna = (E53 seuostu 


ntya omwana ng’ate mukyala wange yseliiec L335 i33G 3731 
mugumba ate nga nange ntuuse mu bukadde 7° 7 
obusukkiridde? Os 
10. N’agamba nti: Bwe kityo bwe kiri, 845% “JERE 5 dGrd >45G 
Naye Mukama wo agamba nti: Ekyo gyendi 7 Zt Bente Aen, SoMa nee 
kyangu nnyo, era ddala nze nnakutonda Oks E15 255 Ns a Claas 355 
olubereberye songa ggwe tewali kintu. ‘ - an es 
11. N’agamba nti: Mukama wange, 2143) Jl.471 G) Jes! 23 JE 


nteeraawo akabonero. Allah n’agamba nti: Zoo 07 2 Kh ity ee 
Akabonero ko, tojja kKwogera na _ bantu OG Jk SL PII Beas y'I 


okumala ebiro bisatu ebijjuvu. Buss . se 
12. Kale yafuluma eri abantu be okuva G3 by \Fteg! Gt due 3 SE ZFRS 


“A 
A 





19:2. Allah ye Mukulu, ye Mulung’amya, ye Muwi w’emirembe, ye W’obuyinza, ye W’amazima. 


<300> 


Juzu 16 MARYAM Essuula 19 


mu kisenge n’abagereza mu bubonero OZ $8 Bigdrs oles] 
nti: Mutendereze Allah enkya n’eggulo. = 





: A! Se Loe. 2 Say 

13. Owange ggwe Yahya, kwata Ekitabo G85! 5+ Sst, Coad KS ee, 
n’amaanyi. Era twamuwa amagezi ng’akyali Wi% secst 
na muto. Oss ELAS 
4.4 ws “ 


g of wi Fre 
14. Era twamuwa omutima omusaasizi Mesto 508 eos 55 eel lixs 
okuva gye tuli n’obutukuvu era yali 
mutuukirivu. ib ong ne 
g\% ie a1% , Awe wo 
15. Era nga ayisa bulungi bakkadde be, Ckwanwe FU5 SZ sda od! aap) 
era teyali nnalukalala, omujeemu. 


I 


16. Era emirembe gyali ku ye olunaku lwe 54 3432 $2 3 IS5 55 adds 155 
yazaalibwa ne ku lunaku Iwe yafa ne ku Sex 4 53455 % 
lunaku Iw’ alizuukizibwa mu bulamu nate. z ee 

Ruku 2 o \ 4 Ba 1. 
ne Ee SIN FP ow a 07 '3 

17. Era yogera ebifa ku Maryamu nga Ss aZi1b) 22g 38 BHIG 313 3 
bwe biri mu Kitabo kino nga bwe (Bs °h GGA oe 
yeeyawula ku b’ewaabwe n’agenda mu On e 
kifo ku ludda lw’ebugwanjuba. ’ teat 

wv. gle A an 8 a. ° She 

18. N’assaawo olutimbe okubeesiikiriza, kale ™ Gas : $29? ie = om 
netumutumira malayika waffe eyamufaananira GJ jesereces 35 Gay gu 
ng’omusajja owa ddala. ott 2 255 

% ote | eset 

‘ ‘ aS | Zar nh AS 

19. Maryamu n’agamba nti: Nsaba OLelig Aa, (gpm : U3 ET HesG 
i i j eZ a a A 

obukuumi bwa Allah Omusaasizi ennyo ku @Gas aid 


ggwe, obanga otya Allah. 


2% ve A oe Se 
20. Malayika n’agamba nti: Mazima nze WS) 355 J 5 1 
ndi mubaka wa Mukama wo, nzize ndyooke Z et <2! 


eo 
. , > Aire 
nkuwe amawulire ag’essanyu ag’omwana + 3 Sis el 


ow’ obulenzi omutukuvu. Le Rong Naha 

is at avn “ een ay 8 e * ‘ 
21. Maryamu n’agamba nti: Nnaafuna ntya gs Log bd sale cdo $325 
omwana nga tewali musajja ankoonyeko @ we kit (8G hae 
ate nga sirl1 mwonoonefu? OG 57 B15 }45 


ww oA & 4 % eB : % < 
22. Malayika n’agamba nti: Bwe kityo bwe rope FE fe 28558 TIE 


Sy} 


kiri. Naye Mukama wo agamba nti: Ekyo Zn2 or 24S Tend 2 
gyendi kyangu nnyo; ao tunaakikola Snlig Asay 5 UU a5! Laat) 9 
tulyooke tumufuule akabonero eri abantu (é 2 3k 14 ay 3 
era abe okusaasira okuva gye tuli, era @4 gee 


ensonga eyo esaliddwawo. : Soo yeaa 
23. Olwo kwe kuba olubuto Iwe ( ‘Isa) era Glas St, iB ania 


ne yeeyawula nalwo n’agenda mu kifo @e& * 
eky’ewala. a 


“72% . ee E35 goles 
a eae Or eeaes ne Se * ats Bs JI? Waa ab 
yamulaza eri eckikolo ky’omutende. a2 2) eS neat 4 Te 
N’agamba nti: O! Nga zinsanze! Singa kale EGS 55a MS ag GET GUI 
nafa nga kino tekinnabaawo, naalibadde @eé 3S (en % 


n’okwerabirwa neerabirwa dda! 


Essuula 19 MARYAM Juzu 16 





ae ow A . 
25. Kale bwe yazaala, malayika n’amuko- 33 4325 Ww! Z2nF oe Ge C5 
owoola okuva wansinsi we, nti: Teweeralii- Ze ane eit? Tee 
kirira. Mazima Mukama wo akuteereddewo 2 at 3155 Aad 
akaala wansinsi wo. 

26. Era nyeenya ekikolo ky’ omutende hagcd i 
ng’ozza gy’oli, gujja kukusuulira entende * 


i : 3 Sz 27? Ao 
ezibuulukuse, ennungi. @&s Gb otis 
wo 4 P”¢ 

27. Kale lya era nywa era oweweeze i G ~ Giz C55 3 Be! 3 = 
amaaso. Naye bw’olaba omuntu. yenna, «” 0 22 JF a eg ye 
kale gamba nti: Neeyamye eri Allah ¢3) (jad vl3o1 pil oe O29 
ones 7 7 o tw 

' aG ae ° 


Omusaasizi ennyo okusitba nga soogedde: “7,3 os 
N’olwekyo, olwa leero sijja kwogera na AS | 
muntu yenna. 7 


7 32 z x a 21% 
28. Oluvannyuma omwana yamutwala eri \gJ\S + odo 55 Cae ee ew 
ab’ewaabwe ng’amusitudde. Baagamba nti: @é 46,4 5 6 25 Penwl 
Owange Maryamu, okoze ekintu ekitali kya 2 et SR A Oe por, 
bulijjo. pss 
‘ 7 : rn 714% 2) IF agi 4 
29. Owange mwannyina Haruna, kitaawo ¢$0153\ = a SOS she esl 
teyali muntu mubi, wadde nnyoko teyali Mig eo 182 1 2G ot 
mwonoonefu! OE sl S56 G 


. 
Xe 
k 
A 
‘o 
ts 
‘2. 
GA 
w 
EL 
(: > 
LAA 
Gc 


30. Olwo Maryamu n’amusongako. Ne- ¢ i 


bagamba nti: Tunaayogera tutya n’omwana Ze ny gos 
ali mu kibaya? OBS HH G56 

a we Sh ds 2. wig 
31.'Isa n’agamba nti : Nze ndi muweereza 5 23S Cs bs abl 32 Gh) JG 


A 


wa Allah, yampa Ekitabo era nanfuula Nabbi. ot Znet 


sy ae 


. 


4 a o% we Om (Zaly s{er % 

32. Era yanfuula ow’omukisa wonna 54 (ee is oy! Wate les 2 
wemba, era yankuutira ku ssaala ne zaka » w(e we St) cela as Lat 
ekiseera kye ndimala nga nkyali mulamu. Eup By} 9 solic) 4 ee s 
Gs 

40 whan - o 4. % 

33. Era yanfuula ayisa obulungi mmange, ss (GABA A 55 SS co F 2 9 
era teyanfuula nnalukalala, ow’ ekikwa. 5 esi 


34. Era emirembe gyali ku nze olunaku lwe 5 44 
nazaalibwa, era giriba ku nze ku lunaku lwe 
ndifa ne ku lunaku Iwe ndizuukizibwa mu 
bulamu nate. Bute og . Sik 
35. Oyonno ye ‘Isa Mutabani wa Maryamu. 341 G8)! S38 2 233 oA side Ys 
Era bino by’e bigambo eby’amazima bo @é 
bye batankanamu. 


tn 2 Ee 6 HOW 
36. Tekisaana eri Allah okwefunira omwana. » 4 13° 902+a% Ol ale 


Obutukuvu bwonna bubwe. Bw’asalawo . 67 jens (315 1457 V2 iE 
~ oo 43 Jp was '5) 
ensonga, kale ddala agamba ng’ambe nti: ot 58s Las 4 + . 


Ba! n’eba. Obs 





Juzu 16 MARYAM Essuula 19 
i ‘ a \ og 
37. ‘Isa yagamba nti: Mazima Allah ye Apes 5 ant 3 SJAbIO)3 


Mukama wange era ye Mukama wammwe, 
kale Ye yekka gwe muba musinza; lino 
ly’ekkubo eggolokofu. 

38. Naye ab’ebibiina beyawulamu wakati 
waabwe; kale ziribasanga abo abatakkiriza 
olw’olukiiko lw’olunaku olw’ekitiibwa. 


39. Nga baliba bawulira nnyo era nga 
baliba balaba nnyo ku lunaku Iwe balijja 
gye tuli! Naye aboonoonyi olwa leero bali 
mu kubula kwa lwaatu. 

40. Era balabule ku lunaku Iw’ okwejjusa 
awo nga ensonga esaliddwawo. Naye kati 
bali mu kulatta, n’olwekyo tebakkiriza. 


41. Mazima Ffe tulisikira ensi n’abo 
abagiriko era gye tuli gye balizzibwa. 


Ruku 3 S 
42. Era tegeeza ebifa ku Ibrahimu nga bwe 
biri mu Kitabo kino. Mazima yali wa 
mazima nnyo era yali Nabbi. 


43. Awo bwe yagamba kitaawe nti: Ssebo 
kitange, lwaki osinza ebyo ebitawulira era 
ebitalaba era ebitayinza kukugasa mu 
kyonna? 


44, Ssebo kitange, mazima nze natuukwa- 

ko okumanya ebyo ggwe ebitakutuuka- 
ngako; kale ngoberera, nzija kukulaga 
ekkubo ettuufu. 


45. Ssebo kitange, tosinzanga Sitaani. 
Mazima Sitaani mujeemu nnyo eri Allah, 
Omusaasizi ennyo. 


46. Ssebo kitange, mazima nze ntya gewe 
okutuukibwako ekibonerezo ekiva eri Allah 
Omusaasizi ennyo, kale n’obeera mukwano 
gwa Sitaani. 

47, N’agamba nti: Owange Ibrahimu, ddala 
okyaye bakatonda bange? Singa tolekera 
awo kuboogerako bubi, mazima nzija 
kukuboola, era nsegulira okumala ekiseera. 


48. Ibrahimu n’agamba nti: Emirembe 
gibeere ku ggwe. Nzija kukusabira 
okusonyiyibwa eri Mukama wange. Mazima 
Ye gyendi wa kisa nnyo. 


Nate. ae K Zant 4fe 34 
Ai - ROG Gre SNST BES 
© ghBE si gee Gali OI 
‘ ak « Aven ag 
Be caguityyesyeilye sy re 
s 2 itt ahenotita ay f 
Ogd ys dS ch2ggiS 5415) 


neon Pas 


V/\ 7 as went a7 
DOS Ges EAS 255 £5515 


~.% 5 wor Se ayn? 
OS p54 Tab ake 3 55 


7 


EUs GY Shek, 


~ ’ 

ga Lalit aw 
7 bie vile ree 
aya es & 


aa 


o 


wee pei Zele 410126 3513 
15 CU psc lor sale 
” 


Co 4 O,% 
Oar 966451 


we 


BY ay 


t 
ofgo~* 


Essuula 19 MARYAM 





49. Era nzija kubeeyawulako n’ebyo bye 
musinza ebbali wa Allah era nzija kusaba 
Mukama wange ob’olyawo nessiba wa 
kikwa mu kusaba eri Mukama wange. 


50. Awo bwe yabeeyawulako n’ebyo bye 
baali basinza ebbali wa Allah, twamuwa 
Isihaka ne Ya’qubu era bombi netubafuula 
ba Nabbi. 


51. Era netubawa ku kusaasira kwaffe, era 
netubawa n’ettutumu elya waggulu. 


Ruku 4 
52. Era tegeeza ebifa ku Musa nga bwe 
biri mu Kitabo kino. Mazima yali mulondemu 
era yali Mubaka, Nabbi. 


53. Era twamukoowoola okusinziira ku ludda 
olwa ddyo olw’olusozi, Tur netumusembeza 
mu kafubo. 


54. Era olw’okusaasira kwaffe, twamuwa 
muganda we Haruna okuba Nabbi. 


55. Era tegeeza ebifa ku Ismaili nga bwe 
biri mu Kitabo kino. Ddala yali wa mazima 
mu kukuuma ebisuubizo era yali Mubaka, 
Nabbi 

56. Era yakubirizanga nnyo abantu be ku 
ssaala ne zaka, era yasiimwanga nnyo eri 


Makama we. 


57. Era tegeeza ebifa ku Idirisi nga bwe 
biri mu Kitabo kino. Ddala yali wa mazima 
nnyo era yali Nabbi. 


58. Era twamugulumiza mu kifo ekya 
wageulu. 


59. Abo nno be bo Allah be yawa 
ebyengera bye mu ba Nabbi abava mu zza- 
dde lya Adamu, ne mw’ abo be twasitula mu 
kyombo awamu ne Nuhu ne mu zadde lya 

Ibrahimu, ne Isirairi ne mw’abo be 
twalung’amya era netubalonda mu balala. 
Bo nga bwe basomerwa Aya z’Omusaasizi 
ennyo, bagwa wansi nebavuunama ng’eno 
bwe bakaaba. 


60. Naye baagobererwa oluvannyuma 
lwabwe omulembe ogwagayaalirira essaala, 
nebagoberera kwagala kwabwe. Kale mangu 


Ay : 
4 Pr Op SRBwOAI ALE Me 
ably3$o2552 SES e) es 5 
Ne Se he ~~ de Me Inte 
Zed OWI VT sue 5A) 150513 
tat che 
OEE S TES) 
AD an, HAI ON enh 244 
38 62 533407 Gta EEG 
none ve ow b 


OBE Give sky 
544 a) 5 58415 
Ob SY isha 
at's 5b IG 044455 65 
OspA GET Bysshe TAS 5 


© 
f 
Eve 

yt 

\ 


.- 
at 
wweh 


shed 
A 
eX 
A 
A 
‘ 


Yo 


asey wee a, 
\ 
ww 


7 > a 
(1 


CAS 
& 


X . 
‘Lia C-1 


> 
© _s 
\ 


oN 
t 
x 
— 
t 
Vv 
S 
a 
t 


oa x aot 24% 
rabey vole Bares OF wala 


oe ,o% Poe wee 
8 Qa S 9! lgmil 5 Sglvcll 


<3 


Juzu 16 


MARYAM 


Essuula 19 





nnyo bajja kusisinkana okuzikirira, 


61. Okuggyako oyo anaabonerera_n’akkiriza 
era n’akola ebikolwa ebirungi. Kale abo be 
baliyingira mu Janna era tebaliryazaamaa- 
nyizibwa kantu konna. 


62. Balibeera mu nsuku ez’olubeerera 
ezo Allah Omusaasizi ennyo zeyasuubiza 
abaweereza be nga tebazirabyeko. Mazima 
okusuubiza kwe kuteekwa buteekwa 
okutuukirira. 


63. Tebaliwuliriramu bya swakaba, 
okuggyako ebiramuso by’emirembe era 
balifuniramu okugabulwa kwabwe enkya 
neggulo. 


64. Eyo nno y’e Janna gye tusikiza abamu 
ku baweereza baffe abaali abeekuumi. 


65. Era ba malayika bagamba nti: Tetukka 
wansi wabula lwa kiragiro kya Mukama 
wo. Ebyoebiri mu maaso gaffe n’ebyo ebiri 
sua ee watfe n’ebyo ebiri wakati wa byo 
bibye. Era Mukama wo si mwerabize. 


66. Ye Mukama w’eggulu n’ensi n’ebyo 
ebiri wakati wa byombi, kale mumusinze 
era munywerere ku kusinza Ye.Abaffe, 
mumanyityo omulala amwenkana? 


Ruku 5 
67. Era omuntu agamba nti: Abaffe, bwe 
ndiba nfudde,nate era ndizuukizibwa 
nennamuka? 


68. Abaffe, omuntu tajjukira nti Ffe 
twamutonda olubereberye ate nga _ teyali 
kintu? 


69. Kale, amazima ga Mukama wo, ddala o 
tugenda kubakung’aanya ne ba Sitaani 
bonna, woluvannyuma ddala _tulibaleeta 
nga bafukamidde okwetooloola Jahannamu. 


70. N’oluvannyuma ddala tulirobola mu 
buli kibinja abo mu bo abaasingira ddala 
okujeemera Allah Omusaasizi ennyo. 


71. Era ddala Ffe tusinga okumanya abo 
abagusaanira okugwokebwamu. 


ile % 2 2 we! aae 
LAs 2 $e | Zl3 oY) 
4 4G es “44 Rigs o 1 aa 
V3 ang) Opsesg 4,6 
EB ene FT ie 
Ss ’ 
go NAG gor neil aw we 
Cory] AES ey Ye SH 
ls - % c@ wat be 
Sse oF 45+ adh ke 


Cre de by} 3 call Sish Guy 
OT5 y= 


4 

eae oer ae 
Lad 4 
6) ams 


64s G5 Pcreneie 
3h + 4a33Ge Hho 3 sz 
Obes stats 

Seed bg Ghz oles ah Ssas5 
olte cit 

we Gales MSs Tsi 
OE ysis 
sae Bus ags sha) By EL5 33 
ee a ot asia 


2 $2510 45 
on & a ‘a . ¢ 


Obs y psi Sees 


awe 
ALT A523 
Obes 


aS ost LBL 


BR GS 


on 


Essuula 19 


MARYAM 


Juzu 16 





72. Era tewali yenna mu mmwe 
ataligutuukako. Eno eri Mukama wo nsala 
eya nnamaddala. 


73. Oluvannyuma tuliwonya abo abeekuuma, 
naye tulireka aboonoonyi mu gwo nga 
bafukamidde 


74. Era bwe basomerwa Aya zaffe 
ez’olwaatu, abatakkiriza bagamba abo 
abakkiriza nti: Abaffe, kibiina ki ku byombi 
ekiri mu kifo ekisinga obulungi era ekisinza 
ekitiibwa mu nkiiko? 

75. Naye emirembe emeka gye twazikiriza 
olubereberye Iwabwe, abaali babasinza 
eby’obugagga n’endabika! 

76. Gamba nti: Oyo ali mu bubuze, Allah 
Ow’ekisa ennyo amuwa akaaganya, 
okutuusa lwe baliraba ebyo bye 
balabulwako oba ekibonerezo oba Essaawa 
eyalagaanyizibwa, olwo mangu nnyo 
balitegeera ani ali mu kifo ekisinga obubi, 
era alina eggye erinafu ennyo. 


77.Era Allah abo abalung’ama b’ayongera 3 


obulung’amu. Era_ ebikolwa_ebirungi 
ebisigalawo by’ebisinga okusasulwa 
obulungi eri Mukama wo era by’ebisinza 
obuddo obulungi. 


78. Abaffe, omulabye oyo agaana okulabula 
kwaffe n’agamba nti: Bwe nzikiriza, ddala 
ndiweebwa_ eby’obugagga n’abaana? 


79. Abaffe, amaze kumanya bya _nkiso, 
nandiki yafuna endagaano eri Allah 
Omusaasizi ennyo? 


80. Si kyo! Mazima tujja kuwandiika ebyo 
by’ayogera era tumwongere ekibonerezo 
olwongera. 


81. Era tumusikize ebyo by’ ayogerako, naye 
gye tuli alijja bwa nnamunigina. 


82. Era batwala bakatonda abalala ebbali wa 
Allah mbu balyooke babeere ensibuko 
y amaanyi gaabwe. 


83. Si kyo! Bakatonda abo bagenda 


kwegaana okusinzibwa kwabwe era bafuuke 
abakuubagana nabo. 


Ruku. 6 
84. Abaffe, tolaba nti abatakkiriza bwe 


“wow Ss a ow od 
SUG 5 sk51 Sash Ae S 


we 


ont, rate wae 
GAs 5jaF Sa! 


4 


ie 4 KBia\Sesne ths ZI 
OG 5 Gas CLE HE phe as 


o ae nD gp DH Me NANT Ce 
bm o35 4 A613 ECT As 
- ga Sir, ot 
©6536 oer a| 
o a! G e Z. af, 
25 shag atu Gb oe et 
<, + % at 
G isis 5) AS Tbe gash 
oe 4 ” oan e 
saz Gs sste ys 
42 S156 fet tshota lacs 
Srp 
ie 
o oo Aa 5.3352 3 new” 
56538 eal os labios 
Zils oh Gone oii h 2 var} 
=] die Sambal Sarde! 
ww OAM 4 
Olspays 9 G55 
A 

So 6 16 | one ane 6 een 
5 x ie \ 
J 3 oly ue ob Wad & 2 
wis Swe, 
OI IG E3559 
aS 248 7 St MTEL 
pet doug MASI! = \ \ 
Y gaw 
(| gs 


2 we 4 aF a A Whe 
55553) 28) ab ligdd Oe 1358513 
’ %@ o 

{% a J 


a 2¢ & 
053555 passa, oyass.y 
% a 


Oleg cle Sy 


7 
~ 

4a ue ey (1357 (37 “af 

Os wwe 


<Q0g> 


A 


Juzu 16 MARYAM Essuula 19 





he ~? es Sewn ‘ 
twabateera Sitaani zibapikiriza bupikiriza? 6915 ADP ese] 
Ait 2 2255 25(5F sass jeer 
85. Kale ggwe tobabuguutanira. Ddala Ffe @)\d6 44) Sas les!» 2 
tubabalirira olubalirira. 


86. Jjukira olunaku Iwe tulikung’aanya ® 
abatuukirivu ng’abagenyi eri Allah 


Omusaasizi ennyo. oe bogs oe aR ote SR 

87. Era tuligobera aboonoonyi eri omuliro @)!3)3 a4> LOdey RAG had 3 
nga eggana bwe litwalibwa eri ekyesero. - = Z 3 < 

wn 44% rd % (42 a av 

ak Tooele na Pane ee woliee wes O45) oy Vaclais| os zy 
okuggyako oyo eyafuna ekisuubizo okuva Ziore sagy, 
eri Allah Omusaasizi ennyo. O! 6 y os a 

b @ 4, we (he 

89. Era bagamba nti: Allah Omusaasizi O\ekrees: 138) 1&5 

ennyo yeetwalira omwana. Joi 
m1 a’ nee ner 

90. Mazima mukoze ekintu kibi nnyo! @ NS lets p24 Ka 

elses ot fen 4 a4 

91. Kumpieggulu lyabike ku Iwa kyo, n’ensi (Faitt 3625 aa 5 eo posal) $185 
yeeyuzeemu, n’ensozi zerindiggule eri UZe Ae thao 4k? 
zibetenteke, | J Ge 9" vl 

92. Olw’okubanga bateebeza Allah, CST S pes UNGES OT 
Omusaasizi ennyo omwana. a : 

Sa 470% Se ay By neeto (ag 

93.So nga Allah Omusaasizi ennyo @! RAILS) pod pb ART 23 
tasaanira kufuna mwana. ey xs 

4 ae . « ante 11% » 7 wy, 

94. Anti tewali kiri mu ggulu ne mu nsi GI Woes Vy We So} 

wabula kya kujja eri Allah Omusaasizi ennyo Ligne 1 9% 
epee (LpOute jo! 

nga omuweereza. 3 @lM » 
a ar ioe, 3 nn Be 

95. Mazima Allah yabeetooloola era NRE BBSES pas | 55 
n’ababalirira olubalirira. sees . ae 

96. Era buli omu mu bo wa kujja gy’ali ku OMS$5 ao 5 SS GLS5 
lunaku lw’okuzuukira bwa nnamunigina. ail Pe. aia IA coh eS 

97. Mazima abo abakkiriza era nebakola Shall \glae 3 gic! Oeil o} 
ebikolwa ebirungi, ddala Allah Omusaasizi eee ee Zay lz noe 
ennyo aliteeka okwagalana mu mitima aoe @ 
gyabwe. one Zieloy ohn Sw (Es 

98. Kale mazima Kur’ani twagifuula #2 i Eu Ces, 255.25 Goh 
nnyangu mu lulimi lwo olyooke ogiweese Ons ig 33 + 53 £39 Sd a5 24 
amawulire amalungi eri abeekuumi era 
ogirabuze abantu abatotoogana. 

99. Ye emirembe emeka gye twazikiriza LS +y}5 Os bb GAIT 2e3 
olubereberye lwabwe! Abaffe, okyalinawo , APT eRe at ye TIN e 
yenna gw’owuliza ku bo wadde okuwulira : 3! = ae ies gee 
akanyego konna akava gye bali? OS 2%: 

; 


<> 


Essuula 20 Juzu 16 





a YER Side 
TAHA 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1, Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi QateWl tsi ab | pay 
ennyo, Ow’ ekisa ekingi. 


» ' 
2.Ta Ha.* jab 
3. Tetwassa ku ggwe Kur’ani nti Sipe5 Zits Gizs7 S 
okeng’entererwe, » Yew 


OSA 


we a oc 

4, Wabula nga kwe kubuulirira eri oyo atya utss ss S5ar5 ¥! 
Allah, Z 

2h woe Sur nr te 


5. Erakwe kubikkulirwa okuviira ddala eri Oyo pak SUAS YI GS oe PS 
eyatonda ensi n’eggulu ettumbiivu ennyo. b Nef 


“S| 


6. Ye Allah, Omusaasizi ennyo atebenkedde Ov ga \ Kya) = Gans 
obulungi ku Nnamulondo. 


7. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna GCrussviGGs sys g6 


\ 


bibye, n’ebiri wakati wa byombi, n’ ebiri wansi ‘% ore r re 
w’ettaka ettobu. Ovs! 24565 og 
Pa % 4 ornern 
8. Era bw’oyogera eddoboozi erya waggulu 1&7 45 es Byes) Ly 4450 13 
oba erya wansi, era awulira, kuba Ye ‘ 24 a 
y’amanyi ebyaama n’ebikukuliddwa. Osa!s 
i % 4 ou 
9. Allah ye yekka. Teri musinzibwa mulala peasy £5. 3aVLasy ao! 
okuggyako Ye. Ye nannyini matendo amakula. © ta? fy 
ee ee ne 
10. Ye abaffe, watuukwako ebyafia ku Musa? Ow TN _ E151 Ja3 z 


11. Awo bwe yalaba omuliro, kalen’agamba 4 at 
ab’ewuwe nti: Mubeere wano, ddala ee ae: 
nnengedde omuliro; ob’olyawo ne- Up+ £3 35 
mbaleetera ku gwo ekitawuliro oba nensanga © wit By “2 
obulung’ amu awali omuliro. 


12. Kale bwe yagutuukako, yakoowoolwa Oe jp G23 gc16G 
nti: Owange Misa, ee See 
13. Mazima Nze Mukamawo. Kale geyamu 41) 7 21185 als Gb 265 61 gl 
engato zo, ddala oli mu kiwonvu Tuwa b 8 et eh 
ekitukuvu. Over waess! 2\3 L 
14. Era Nze nkulonze obeere Omubaka; kale Ox sss pone iG Bis se \ G15 
wuliriza nnyo ebyo ebibikkulwa gy’oli. ar oe o 
< ei: {o o Qa gn (tee o » a" Ge < 
15. Mazima Nze Allah. Teri musinzibwa mulala 5 1 Q3466 G7 ¥ as Jani Ci gies 


okuggyako Nze, kale sinza Nze nzekka era 


<Q0g> 





20:2. Owange ggwe omuntu omutuukirivu. 


Juzu 16 TAHA Essuula 20 





ad ied 


jjumbiranga nnyo essaala olw’ okunzijukira. es post 8 gba)! 23! 


rd ” 


N 


as § iw “ 
16. Mazima Essaawa eyalagaanizibwa ejja; shal Grad (S01 44g! 42 Les & 


5 


mangu nnyo nzija kugyoleka, buli mwoyo Late 4% 4 
gulyooke gusasulwe nga bwe gwafuubaana. Ow Cy bis 
17. Kale oyo atagikkiriza era agoberera (3, 2,433 § o2 Gis st 335 
okwagala kwe, aleme kukuziyiza ku yo; si 2 er Sy ge ae 
kulwa ng’ ozikirira. OU vjJAd au gm als 
18. Owange Misa, ki ekyo ekiri mu ddyo Os pee] Aptet Euishs 
wo? 


tE\o 


19. N’addamu nti: Guno muggo gwange pats sls 627331766 (ase > 4 
gwe neesigaamirizako, era gwe nkunkumu- - : aA 
zisa ebikoola by’endiga zange, era Ou AS UG idsyeti dz G, 
ngulinamu n’emigaso emirala. 

20. N’agamba nti: Owange Misa, gusuule Ou wi Gad G 
wanst nt woop tit (w WfZ 
21. Kale n’agusuula wansi, okwejjuukiriza Oris eee Als : Gu G 
nga gwe musota ogudduka. 

22. N’agamba nti: Kale gukwate, era totya. @ists 3 22593 GL JE 
Tujja kuguzzaayo mu mbeera ya gwo in ogus 


24 

eyasoose. OU Ves ow 
a oe \ ” A $ 

23, Bra ssa omukono gwo mu nkwawa zo. # fas GlalS Ui SI pedis 


aN 


Gujja kuvaayo nga mweru mu ngeri etali ya 89S ot sn ea ne 
kabi— ako kabonero kalala, Osssi 23 lest bes Lies 
24. Tulyooke tukulage obumu ku bubonero @srsi 3. | oe ly yy, 
bwaffe obukulu. ee ey 
- = mart H A a n 
25. Gendaeri Farawo; mazima ddala asusse bab AGVe 5E 580) eam) & 
ekigero mu bujeemu. : 
Ruku 2 Yon, nw ale os w 2 AS 
26. Misa n’agamba nti: Mukama wange, OY )—- LT Fa wd 
nnyanjululiza omutima gwange, ‘ ee 
27. Era ompewulire omulimu gwange, MY yz a1 3s 


28, Era osumulule ekifundikwa ekiri ku = @QhC0LG88282 Laid 
lulimi Iwange, 


; w os awe 1 205 
29. Bategeere ebigambo byange, or | sone 
30. Era nteerawo omubeezi ava mu cg Al 915-235 Bde £15 
bange— A ST oh 
31. Haruna, muganda wange; ' vs! O34 
a, 2" ae Sf 
32. Onyweze amaanyi gange naye, $231 dey 3 re | 
Js ay Ke * Lt 9 
33. Era mugatte mu mulimu gwange, Oy p61 Sag ri 19 
Yas eZ. flew uw “s 
34, Tulyooke tukutendereze nnyo, ©ias= pee & 


Essuula 20 TAHA Juzu 16 





& 2G 
35. Era tukujjukire nnyo. CNS E5455 335 
36. Ddala Ggwe mulabirizi ku ffe. Olah, 265461 
37. Allah nagamba nti: Owange Masa, Ov 424 a E175 ew EL 353i d 5955 


ddala oweereddwa ky’osabye. Rides “55 
38. Era ddala Ffe twakukolera ekisa ne ku Out Sish2 A Evie (55535 
mulundi omulala, 

39. Bwe twabikkulira nnyoko ebyo OFC Eid Cassis 
ebyalina okubikkulwa, pes a 
40. Nti: Muteeke mu kibaya, n’oluvannyuma 4 ad $3 G > s Gath + le 


A 


>) 
yi 


kisuule mu mugga, omugga gukigobye ku fe i) ashe 5 ac5 
lubalama, omulabe wange era omulabe we ajja de a 4 an! AS “ and 
kumutwaala. Era nakussaako okwagalaokuva & LBs 6 3059 Jb bs 24 Ras 
gyendi; era ekyo nakikola olyooke olererwe 17 Je , 3) ¢ 5 oR w% “x 3 
mu maaso gange. JE ALazl ioe e432 Elils 


: SS oo 

- of Aa% 4 and ‘ 
41. Awo mwannyoko bwe yatambula, n’a- A&J3) SS yas SLES phe * 
gamba nti: Abaffe, mbalage anaamulera? Kale haot oy Sane gs 
twakuzzaayo eri nnyoko amaaso ge galyooke Sass J Slss5s Aatsos 
eee era ae eae watta (2 33 & su 33 ORS 5 Gis 35 ay 
omuntu, naye netukuwonya enn erane- Leg eek 
tukugezesa olugezesa. Era wamala emyaka aG345 rier see 
mu bantu b’e Madiyani; n’oluvannyuma, £1 $y Osi 13 O44 i 
ggwe Musa, watuuka ku kigero ekyetaagisa. ~~ Lapa é os 


BY ass 


BP 


nou ed 
Owes pS J8 Sas 
ae, wD 
42. Era nkwerondedde ku Iwange. Oct gtstis , 
43. Genda, ggwe ne muganda wo, n’obubo- (435 V5 ea $ gal 5 25728 5 I 
nero bwange, naye temugayaalirira okunte- “7 eee ee eae 
ndereza. OY] 24 


az | 
: : - : x . we Man wan e 
44, Mugende mwembi eri Farawo, mazima Or pb aslo 2 J) 
asusse obujeemu. S 


7 Ae & og 7.2.8 
45. Kale mwembi mumutegeeze ebigambo 14.55 5.255 x2) 'Y’ 35 ‘i¥ pis 
eby’eggonjebwa, ob’olyawo aneddamu oba 7 he 


anaatya. Opes 


46. Nebagamba nti: Mukama_waffe, B7bs of SCE (<3 
mazima tutya nti ajja kutuyisa bubi oba nti = CS ‘ 


ajja kwesukkulumya. @ abi Ors] sis 


42 mee 14-2 
47, Allah N’agamba nti: Temutya, mazima 3 manl ee 1G ZF Gj 
ndi wamu nammwe, mpulira era ndaba. 


3 ow Zn o(% “Ff, 7 - 
48. Kale mugende gy’ali mugambe nti: dy 515 z 558 yw) Gly aah Ls 
Ddala tuli babakaba Mukama wo, kale leka_ —, 4 Us op, 7, “Sy 
abaana ba Isirairi bagende naffe era +443 daw 5bdos eC 


<u> 


EE 


Juzu 16 


TAHA 


Essuula 20 





tobabonyabonya. Mazima_ tukuleetedde 
n’akabonero okuva eri Mukama wo, era 
emirembe’ giri kw’oyo agoberera 
obulung’ amu. 


49. Mazima tumaze okubikkulirwa_ nti: 
Ddala ekibonerezo kijja kuba kw’oyo 
anaalimbisa obubaka n’akubayo amabega. 


50. Fardwo vw agamba nti: Owange Misa, 
kazzi Mukama wammwe y’ani? 

51. N’agamba nti: Mukama waffe y’Oyo 
eyawa buli kimu entonda ya kyo n’oluvannyu- 
ma nakirung’amya ku nkola ya kyo. 


52. Fardwo n’agamba nti: Olwo embeera 
y’emirembe egyasooka eriba etya? 


53. N’agamba nti: Okumanya kw’ekyo kuli hua 
eri Mukama wange mu Kitabo. Mukama 
wange tabulankana wadde teyeerabira. 


54. Y’oyo eyabakolera ensi okuba 
ekyaliiro, n’abakubiramu yo amakubo era 
n’assa amazzi okuva mu bire, kale ne- 
tugamezesesa ebimera ebya buli ngeri nga 
biri mu migogo gy’ekisajja n’ekikazi. 


55. Mulye era mulunde ebisolo byammwe. &\j 
Mazima mw’ekyo mulimu obubonero eri 
abalina amagezi. 

Ruku 3 

56. Mu yo mwe twabatonda, era mu yo 
mwe tubazza, era mu yo mwe tulibajja 
omulundi omulala. 


57. Era mazima Faradwo twamulaga 
obubonero bwaffe bwonna; naye n’alimbisa 
era n’agaana. 

58. N’agamba nti: Owange Misa, 
otujjiridde otujje mu nsi yaffe n’eddogo 
lyo? 


59. Kale naffe tujja kukuleetera eddogo 
eririfaanana. Kale teeka wakati waffe naawe 
ekiseera eky’ensisinkano n’ekifo eky’enkamu- 
nkamu, ffe kye tutaamenye wadde ggwe. 


60. Musa n’agamba nti: Ekiseera kya- 
mmwe ekiragaanye kibeere ku lunaku 
lw’ ekijaguzo, n’abantu bakung’aanyizibwe 
mu kalasamayanzi. 


“N55 51342 Ze 
eb aodathalagte 
eS asin ¢E. 


\ ZB 7 23) 
aus adh bs S31 1555 


BAbiatietd 

i435 3S 3 Lad Gs Ci nee igh, 
Ov sires & 

SLs GS eas) akg TG 
Qui 


Coil oe Ee tts GE.7 IG 
Rc ae: 
eee hus js t aleaes lg 
@Qsyibee SNT508 

OT 3 2555! 257 Bode 3 JG 
oes pink 


<a> 


Essuula 20 


TAHA 





61. Olwo Farawo yaddayo neyeekoba ku 
ntegeka ze n’oluvannyuma n’ajja nga bwe 
baalagaana. 

62. Musa n’abagamba nti: Zibasanze! 
Temupaatiikanga ku Allah bya bulimba, si 


kulwa nga abasaanyizaawo ddala n’ekibonere- 
zo. Era ddala oyo akonjera amaze okuzikirira. 


63. Kale Faradwo n’abantu be baakubaga- 
nya ku nsonga zaabwe bokka na bokka 
era nebadda mu kafubo. 


64. Nebagamba nti: Mazima bano bombi 
balogo, kye baagala kubagoba mu nsi 
yammwe n’eddogo lyabwe era bazikirize 
n’obuwangwa bwammwe amakula. 


65. Kale mwekobe ku ntegeka zammwe, 
n’oluvannyuma mujje nga muli mu nnyiriri. 
Era ddala oyo anaawangula olwa leero ye 
w okuganyulwa. 

66. Bwe bajja, baagamba nti: Owange Musa, 
abaffe ggwe osooka okusuulawo oba ffe 
tuba tuba ababereberye okusuulawo? 


67, N’agamba nti: Nedda, mmwe musooke 
musuulewo. Okwejjuukiriza nga emiguwa 
gyabwe n’emiggo gyabwe gimulabikira nga 
egisattira olw’eddogo lyabwe. 


68. Olwo Musa n’awulira okutya mu 
mwoyo gwe. 


69. Netugamba nti: Totya, mazima ggwe 
w’okuwangula. 

70. Era suulawo ekyo ekiri mu ddyo wo; 
kijja kumira bye bakoze byonna. Mazima 
bye bakoze bukodyo bwa mulogo. Era 
omulogo wonna w’aba, taganyulwa. 


71. Kale bwe gwabimira, abalogo 
baawalirizibwa okugwa wansi nebavuunama. 
Nebagamba nti: Tukkirizza Mukama wa Hanina 
ne Musa. 


72. Fardwo n’agamba nti: Mumukkirizza 
nga sinnaba na kubakkiriza? Mazima ono 
ateekwa kuba nga ye mukulu wammwe 
eyabayigiriza obulogo. N’olwekyo ddala 
ng’enda kubasalako emikono gyammwe 
n’amagulu gammwe mu mpulinkanya, era 
ddala  ng’enda kubattira ku bikolo 


bes 


cn) 


On £2 Oo O% 


OSE 5S A555 03235 


‘eo 
NN 
% 


tw ” 2 “we 

3 ao 3 z 3p ba gdG 
“ L 

a5 3 Gi ela | 

QvyPiyioks3 

TS pQiey 25537 1525633 
% 

Ov eu 

- 44 ‘é oy Z 

Qad 2 genet yoda do} iG 

a nee nt nend 22.7% 

pyr pC pilot aes pao Ol 

Va A 3g a ‘ 

@ fis) ARE yb Es 525 

% a 3g o -” ait 

rlLe 5/2525 Sip2.e 

\ 4 eons O73 hw 
@ parks! y2252hi ALE 735 5 


ae} 


o 


s “7 .h4e a o 2 

dees OSE HITE 
Ores 

ZZ Fae PE aire we nts 
Owe 54 hts 4  KS5G 
OSV ESTE, 4255 ES 
site 2 ; 215 et 3G 315 
mbit JS s pos LET pac Gy 
OST Egs5atJ 
aC ‘° 


\ 


ao 


—N spe 


wo 
at A Rae ve 
pore 3 pittlos) 


Bis, e 
sQlse 


<i> 


Juzu 16 


Juzu 16 TAHA Essuula 20 





\ wt 
by’emitende; era ddala mujja kumanya ani a4 | 
ku fembi asinga obukambwe mu kubonereza Oe 
era abonereza olutentezi. ia sie ee ae ee 

2. Abalogo baagamba nti: Tetukyazzeeyo O4 6718 & ve 353 IgG 


> 


kukusukkulumya nate olw’obubonero ~ a2 
obw’olwaatu ~obututuuseeko, wadde 4 vail G 
okukusukkulumya kw’oyo eyatutonda. Kale ..1 , 2.4 
gewe salawo kyonna ky’osalawo. Anti ggwe 52- Gree J 
O. 


Wee 
op 


A 
A 
Fe 
“vA 
oth > 
‘Ca 
Nal ‘Ch 
Nats c 


nN 
\ 
g 
e 
& 
Cn 
fi 
aay, 


j 2 ad we 
amulira wano mu bulamu bwa ku nsi wokka. oes pair pees) 

74. Mazima ffe tukkirizza Mukama waffe § bz (Ss. — C35. Es: Gi 
alyooke atusonyiwe ebyoonoono byaffe 4 > , 7 e 4 se a eGAic 
n’ebyobulogo bye watukakaatiseeko. Era a) + ped! Ot as 3S ike it 
Allah y’asinga obulungi era ye w’olubeerera. ay7shs 3 

OM 3 


75. Mazima oyo aligenda eri Mukama we $5 Sls l4 yes 635 wf ye 4G 
nga mwonoonyi, kale oyo y’alifuna bnpWleje ns Zp Pel ow 
Jahannamu; talifiiramu wadde taliba mulamu. Oy J sles S507) + Aha Gaim 

7 wn [FZ e ee 
76. Naye oyo aligenda gy’ali nga mukkiriza efits See 13 bs ogy U9 
nga yakola ebikolwa ebirungi, kale abo be boYot 2 NOS 1D PT S154 AZ 
balifuna ebitiibwa ebya waggulu— Ode! e853 pa) Cl) ols 
77. Eby’ ensuku ez’ olubeerera ezikulukutamu 3.5 ¥'! LExa5 2 pei reais 
emigga wansi wazo, omwo mwebalibeera; , ¢ 4 

7 


g4e $4 lone on : 
Z1% . aso 
era eyo y’empeera y’oyo eyetukuza. or I5!5e > 5514s abs ‘ 
+ seg 
ORK & 
eo ” 


Ruku 4 re 
78. Era ddala twabikkulira Misa nti: Twala >! ve 
abaweereza bange ekiro, erabakubire ekkubo 4 (%. — 247 4 5 of 
ekkalu mu nnyanja. Totya kukwatibwa era e Lis pb Abe m2 
teweekanga. 3 


>Y 


uN 
vi w 
bs 
wW 
= 

% 

A 
we 
> 

A 


® ! 
ist 


4 : 
79. Kale Farawo yabawondera n’amagye 4-62 § 29-2, O55 )}3 04245 G 
ge, olwo nekibabbika mu nnyanja ekyo be eE% uch oes 
ekyababbikira ddala. OPS sl 02 


80. Era Farawo yabuza abantu be era OvsSO54253 O§2}3 ed 
teyabawabula. 3 ; 
81. Abange mmwe abaana ba Isirairi,ddala O¢ sas! OS Odell Chee. 
twabawonya omulabe wammwe, netulagaa- 4 --[- ac nolo 
na nammwe ebbali w’olusozi Tur ku ddyo, #77) oa es 
era netubassiza Manna ne Saliwa. OsHlE Ede Giisg25 Wi 
4 s Sane i 
82. Netubagamba nti: Mulye ku (33b5 5 CS Ceab oie 
birongoofu bye twabagabula, naye ~» 7 J, oe weg 2. 
temusukkanga ekigero ku byo, si kulwa eS 5 x Cras BE nid oth 


nga obusungu bwange bubakkira; era oyo Lent, 2% te 
sarees obusungu bwange, mazima aba Ov gb di Caas giles 
az €. 


<a> 


Essuula 20 TAHA Juzu 16 





83. Era ddala ndi Musonyiyi nnyo eri oyo Le ms ni 5G 2 23 SG eh) 3 
eyeenenya n’akkiriza era n’akola ebikolwa lee ietie ia 
ebirungi n’oluvannyuma n’anywerera ku Os sl} 


bulung’amu. Lp oetige pe eter 
84. Owange Musa, kiki ekyakwanguyirizza Ow 54.1433 65 Encl 
okujja n’olekayo abantu bo ? ecg Sabha ook 
85. Musa n’agamba nti: Bo bali mu buwufu ELD olne y 
bwange, naye Mukama wange neeyunye w Ae lw 
gy oli olyooke osiime. ; Oe a 
86. Allah n’agamba nti: Mazima SS 55 bo E15 SESS 536 Ls J G 
tugezesezza abantu bo ng’ovuddewo, era @% cA ate is 


Samiri abawabizza. Sx = ? 
6% ae | Weare’ 
87. Olwo Misa yaddayo eri abantu benga OF a9 J) Us? Arh 
musunguwavu era nga munakuwavu. ,2 5 4 277 ..%' 4(%2|% 
N’agamba nti: Abange, ddala Mukama ane fo 2 JG 3G, 
\ 


or 
x 
A 
\ 
ye 
t: 
we\ 
k 
to 
te 
VA 


wammwe teyabalagaanya okulagaanya 2@{Z SES 


okulungi? Abaffe, ekiseera ekyalagaanyizibwa ~ 57 70 4 9 ow noe gn 24 

ky’ekibawanvuyidde, nandiki mwagadde 3024s dai o! a a\ A 2 
i a7 ane a Z wo a, G 4 < 

busungu obuva eri Mukama wammwe ,4 we Fey) Gane 


kubakkako, kye muvudde mumenya bye 
mwandagaanya ? 

88. Nebagamba nti: Tetwamenye bye Ealt, E5554 SSUES i i 
twakulagaanya ku lwaffe; nayetwatikkibwa , $3) ene A BO Ent eh wl Sele 
obuzito bw’ amajolobera g’abantu, bwe kityo ASE yE 21913, (Gigs = 

ss ’ ’ ys ow wf ow Vigan 
netugakasuka ne Samiri bw’atyo n’akasuka ts yo Ki 2323 G3 tk 
agage. 

89. Kale Sdmiri_ n’abakolera ennyana nga alge 65 Rod ees 24) 2546 


@t 
Ae 
e 
{. 


kifaananyi bufaananyi ekirimu okung’ong’a. \ 1% we 
Ye ne banne nébagaihba nti: Ono ye oh 2 15 ASAI) a 1G 
musinzibwa wammwe era ye musinzibwa wa ro “4 
Musa, naye Musa _ yeerabira bwerabizi Oy 
okumubagamba. or 


4 a a Pat aw G Aw, . 
90. Abaffe, baali tebalaba nti ennyana yali § 3 YSsads ryt ¥ i Oya I 


tebaddamu kigambo kyonna era nti terina £84 6% nF 2 ne ZF & 
buyinza kubakosa wadde okubagasa? @:) VHB 24) Elo, & 
Ruku 5 2 a i “12 737 
91. So ddala Hartina yabagambirawo oluber- 3 wo Lye bad JS 3455 
eberye nti: Abange, mazima mugezesebbwa ,2¢4 4, ¢ Bays Zl 
posers Daa n’ennyana eno. Naye ddala BSAD OL 92 dny BRASS Cs) 25ae 
Allah Omusaasizi ennyo ye Mukama OS ay ees ee3s2 $32 \ £55 
wammwe; kale mungoberere era mugondere 7 22 9 BO 
ekiragiro kyange. 


“ is 4 a @ A 7 rt % 
92. Nebagamba nti: Tetujja kulekayo AS GAs tle rH ib 
kugisinza okutuusa Musalw’alikomawo gye ye EJ i a i 


tuli. 

aZinte 2, tte agit TS 
93. Musa n’ agamba nti: Owange Haruna, kiki pr} do) Ziais & ott JG 
ekyakulobera awo ng’obalabye bawabye, OLS 


<a> 


Juzu 16 TAHA Essuula 20 





, : A, A On tS wo oe Ge 
94, N’otangoberera? Abaffe, wajeemera Og 4 a paas |p ya WI 


ekiragiro kyange? a ris . Palas oe b 
95. N’agamba nti: Mwana wa nnyabo, @#\HVIAALISUV IG 
tokwata ebirevu byange wadde omutwe J, 2 Sa¢ Saf 

gwange.* Nze natya nti ojja kugamba nti: 
Oleese enjawukana mu baana ba Isirairi, eds 3 4545 pyee Payer 1; At 
n’otalinda na kigambo kyange. : 


96. Masa n’agamba nti: Owange Samiri, Oo; 
ddala wagenderera ki? 


97. N’agamba nti: Nze nalaba bo bye 4 !3}Mady J Gy SLZy JG 
bataalaba. Kale nakwata obumu ku buwufu Ji 23 44 9426 3 2 
bw’Omubaka _ olukwata, oluvannyuma ne- > 

mbusuula eri. Era omwoyo gwange bwe Pani) 
gutyo bwe gwampikiriza. Oye 


new hw 8 2B aie TE 
98. Musa n’agamba nti: Kale genda. Naye ©! § 2S! EU OG Gas J 
ddala ekibonerezo ky’olina mu bulamu bwo, . 4\4 97 217314 a(=, 44 nue 
ojja kwogeranga nti: “Tonkwatako’; era ddala O-'\ag 54 oa ae Sa a Sie 
olinayo n’ekisuubizo ky’ekibonerezo ELS ii QJ) 515 Sas 


\ 
kyotayinza kwesumattulako. Kale tunulako , ¢¢ -2 “ra ” 
‘ on : Be Ot Site tee lAT (Ele ae 
eri omusinzibwa wo gwe weesibyeko Anew) 55 sS55535, Gifts peers 
okusinza. Ddala tujja kumwokya_n’oluva- 4 Zoe tid 
ae \ 
nnyuma nga afuuse vva tumumanse mu a 
nnyanja olumansa. 


¢ 1 @ 6 8 Boy 
99, Tewali kubuusabuusa, Omusinzibwa +34 UL 4d) 9 Gi! bi AG Loy 
wammwe ye Allah Oyo ali Omu yekka. Teri 2 ne hee @ 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Allah, Olale, ge ps 


okumanya kwe kwabuna buli kimu. 


100. Bwe tutyo bwe tukunnyonnyola ebimu 3 G slSi Ge Ale Gat S 
ku byafaayo ebyo ebyayita. Era ddala w gs. ,\35%, 21), 
twakuwa Okubuulirira okuviira ddala gye tuli. 6536 Josey 


101. Oyo akukuba amabega, kale ddala 337 JerZ 6515 wis 


oyo y alyetikka omugugu omuzito ku Vai oak 

lunaku lw’ okuzuukira. 3 g a | 

a at o~ a? A s 

102. Baliba wansi wa gwo lubeerera. Naye Aogd)lS $5 34) FS 5 th Oo bs 
okwetikka kuliba kubi nnyo gye bali ku 1 s ‘ 

lunaku lw’ okuzuukira! @ Ms 


a Z AK nw e Bs 
103. Olunaku eng’ombe Iw’ elifuuyibwamu. She Sal 55) PAG AR 2G 
e # = 
o 


Era ku lunaku olwo tulikung’aanya aboono- g 5 *oe one 
onyi nga batunuza bbululu. (>) 34° m 

104. Balikubagana obwaama_bokka na J ges ©} S4545 © 525 (253 
bokka nti: Temuwangadde wabula nnaku io whe 
kkumi zokka. Ole 





20:95. Ebigambo ‘tokwata birevu byange wadde omutwe gwange’ tebitegeeza nti Musa (a.s) 
ddala ekyo kye yakola. Ebigambo ebyo biyinza okutegeeza nti ‘tonswaaza’. 


<ai> 


Essuula 20 


TAHA 


Juzu 16 





105. Ffe tumanyi bulungi bye balyogera awo 
nga eyabasinga okuba obulungi mu mbeera 
ayogera nti: Temwawangaala wabula olunaku 
Jumu Iwokka. 

Ruku. 6 

106. Era bakubuuza ebifa ku nsozi nga 
bwe ziribeera. Kale gamba nti: Mukama 
wange alizimulungula olumulungula, 


107. Azifuule museetwe oguseetedde, 


108. Nga tolaba ku zo kikko wadde akagulumu. 


109. Olunaku olwo baligoberera Omukoo- 
woozi atalina bukyaamu bwonna; era 


amaloboozi gonna galisiriikirira mu maaso 


g’Omusaasizi ennyo nga towulirayo kirala 
okuggyako enswagiro. 


110. Ku lunaku_ olwo, 
tekuligasa okuggyako oyo Allah Omusaasizi 
ennyo gw’alikkiriza era nga asiimye 
ekigambo ky’okwegayirira ku lulwe. 

111. Y’amanyi ebiri mu maaso gaabwe 
n’ebiri emabega waabwe, naye bo tebayinza 
kubyetooloola mu kumanya. 


112. Era amaaso gonna galyewombeeka 
mu maaso g’Omulamu, Eyeebeezaawo 
yekka, Abeezaawo buli kimu. Era ddala buli 
eyeetikka omugugu gw’ ebibi wa kufaafaaga- 
nirwa. 

113. Naye oyo akola ebikolwa ebirungi era 
nga mukkiriza, kale ye talitya nti 
aliryazaamanyizibwa wadde okufiirwa. 


114. Era bwe kityo twassa Kur’ani mu 
Luwarabu era netuttottola mu yo okulabula 
okwa buli ngeri, balyooke batye Allah oba 
ebaleetere okujjukira Allah. 


115. Kale Omugulumivu ye Allah, Kabaka 
Ow’amazima! Era tobuguutanira Kur’ ani nga 
okubikkulirwa kwa yo tekunnakomek- 
kerezebwa gy’oli, naye gambanga nti: 
Mukama wange, nnyongera okumanya. 


116. Era mazima twakola ne Adamu enda- 
gaano olubereberye naye neyeerabira, era 
tetwamusangamu kugenderera kujeema. 


Ruku 7 
117. Era jjukira nga bwe twagamba ba 


malayika nti: Mugondere Adamu, kale 


okuwolereza @3 


a 

OVI I Gsy3Bosh aI 

SinstEGs ays soizGales 
a 3 

@bL dup 5 So 

E55 pei AL bh sh e555 


@GLE £506 


a a 

Ot 50529 eal 03 Uo 09 
ZIG oo 1Z5nm 9 hese = = 5 
3 hE 5153 au }s) eu 3 
nZtet on <1 “ ae Beane 
Bahl as 2 oe eo 
a a a roe 
Os aas bh pes Oey 
A 2 oa a 4 < 
i335 J 5 2 Gall U3) ch pect) 
os 6%. oe 1,20 
BS) odd OTS oe GIL 
a ae » As ; rd 
OGle 333 o5 N35 S485 
in: 4% 4 1 [se (28 Si% 
Gr SS 2 25) J) gs 3S 
32455 2% 
oGjz a aed 


Juzu 16 TAHA Essuula 20 





7 rd 1A ~~ 
baagonda, okuggyako Ibilisi y’eyagaana. Od! +s a1) 
S Se, ¢1 ¢ ont ad 

118. Kale netugamba nti: Owange Adamu, 5.2U 5 ee Fes & a3 ee 


: Sas aes 
mazima ono mulabe gy oli n’eri mukyala -% zi < Gris a 53 z : . 
wo; mumwerinde si kulwa nga mwembi 254)! Os 7 yn 2 

abaggya mu lusuku nemubonaabona. oe 


od & a 
119. Ddala Juliwo ku lulwo oleme eeenae 5 a 
kulumirwamu njala era oleme kuba bukunya. 


a> 
& 
8 
tho 
wy . 
ere 
C 
E 
ww 


120. Era ddala ggwe oleme kulumirwamu 
mnyonta, wadde t’oyokebweko musana. 


121. Naye Sitaani yamusendasenda SSS Le sehagdss ata 


n’agamba nti: Owange Adamu, abaffe 1. ¢ wort ied oe 
brads 203) 


nkulage omuti gw’obulamu obw’ olubeerera @J42 elles pers | 
n’obwakabaka obutaggwawo? 2 si Bas 
- aw|(o a ye [oh ° 

122. Kale bombi kwe_ kugulyako; ele 5 3G43\pc G35 we 05 & Wels 


obunafu bwabwe nebubeeyoleka. ate 35 2 Six 
batandika okwetungirirako Spikools by’ aaa 1 RIS 3o8 Cyilt rods scliab 
lusuku. Bw’atyo Adamu mu _ butanwa 12% — ie Vee 
n’atatuukiriza kiragiro kya Mukama we, kale 6u gaa) Dol mass 
n’awaba.* <2 


ot 
123. N’oluvannyuma Mukama we @Qvr.S5ace 2s Bae les 
yamulonda n’amuddiramu n’amulung’amya. 


124. Allah N’agamba nti: Mwembi piss bres Gi, Gai JG 


muluveemu, muli balabe mwekka namwekka. .f u S6peie (317 See 2 ate 
Naye bwe mutuukwangako obulung’amu irs sagas oe 

obuva gyendi, kale oyo aligoberera ¢ 4 we {tj - % <5 : an <2 
obulung’amu bwange, taliwaba wadde taliba ’ Jzi pina eri oe 
wa kikwa. @Xe7y 


125. Naye oyo alikuba amabega eri Okub- 45 St re ys ye 55! of 
uulirira kwange, kale ddala y’aliba mubul- , Jy u8, o.o 60502012274 Ba 
amu obunyiga, era tulimuzuukiza ku lunaku Bal)! 257 5j;AS 5 Lio atts 


lw’ okuzuukira nga muzibe. Quasi 


id 


ae ’ atne Sn he w “(% 
126. Aligamba nti: Mukama wange, lwaki 2355 95 set CASa Ad — J G 
onzuukizza nga ndi muzibe, so nga nali ndaba? @! ono 





20:122. Bangi balowooza nti ebiri mu Aya eno byali bya ddala, songa Aya yennyini eraga nti 
ekwata ku mbeera ya mwoyo so si ya mubiri kubanga n’ekigambo ‘sauaatuhumaa’( G4sigc ) 
kiraga nti baamanyisibwa bunafu bwabwe. Kiba kuba nti wano obunafu obwogerwako bwali 
kuba bukunya, kyalisobose kitya okuba nti baali bantu bakulu naye nga okuva obuto bwabwe baali 
tebamanyi bwereere bwabwe, baabymanya luvannyuma lwa kyafaayo ekyo kubaawo? N’olwekyo, 
okuvvuunula ekigambo ‘sauat’( ‘3 $< ) nti kitegeeza ‘bwereere bwa mubiri’, kuba kukyamya 
makulu ga Kur’ani Entukuvu — kubanga n’ekigambo kyennyini mu nnono ya kyo kitegeeza 
‘buswaavu’ na ‘ndowooza mbi’. Omuntu amala kusobya n’alyooka aswaala oba_ n’alyooka 
azuula oba n’alyooka amanya obunafu bwe. Obuswaavu n’obunafu biba mu mutima na mu 
birowoozo, n’olwekyo okwetungirirako amakoola tekiyinza kubikweka. Ensobi yonna, Adamu(a.s) 
ne Hawa bwe baba balina ensobi yonna _ e baakola, ensobi eyo yali erina kuggyibwawo na kusaba 
kusonyiyibwa na kwewogoma eri Allah, so sina kwetungirirako makoola ga miti. Okwetungirirako 
amakoola ga Janna (olusuku) kitegeeza kusaba kusonyiyibwa na kwewogoma eri Allah, 
Okusinziira ku Kur’ani kino kyennyini Adamu(a.s) kye yakola, n’ayiga ebigambo by’okusaba 
okusonyiyibwa okuva eri Allah ( 2:38; 20:123). 





Essuula 20 TAHA Juzu 16 
“4% ance earl oe AS 
127. Allah aligamba nti: Kiri bwe kityo 7 (gi é Rpott, = 3636 
lwa kubanga watuukibwako okulabula itkenel E3% 
kwaffe n’okusuulirira; bwe kityo nno olwa Oo s oe 3 


leero naawe ojja kusuulirirwa. 


128. Era bwe tutyo bwe tusasula oyo 
eyeesukkulumya n’atakkiriza bubonero bwa 
Mukama we. Era ddala_ ekibonerezo 
ky’enkomerero ky’ekisinga obukakali era 


ky’ ekiwangaazi ennyo. 


129. Abaffe, tekibawabula okumanya_ nti 
emirembe mingi gye twazikiriza olubereberye 
lwabwe ng’ate bo kati mu maka gaabwe mwe 
batambulira? Mazima mw’ebyo mulimu 
okulabula eri abo abalina amagezi. 


Ruku 8 

130. Singa si kigambo ekyakulembera okuva 
eri Mukama wo n’ekiseera ekyagerekebwa, 
mazima ekibonerezo kyaaliteekeddwa 
buteekwa_ okujja. 

131. Kale gumiikiriza kw’ebyo bye boogera 
era otendereze n’amatendo ga Mukama wo 
nga enjuba tennavaayo n’awo_ nga 
tennagwa; era ne mu biseera ebimu 
eby’e iro tenderezanga Allah ne mu 
bitundu by’emisana, olwo ojja kufuna 
essanyu elya nnamaddala. 


132. Era tokalirizanga maaso go eri ebyo 

bye tweyagalizaamu abamu mu _ bo 
eby’amajolobera g’obulamu bw’ensi nga 
tugenderera okubagezesa na byo. Naye 
okugaba kwa Mukama wo kwe kusinga 
obulungi era kwe kuwangaazi. 


133. Era kubirizanga abantu bo ku ssaala 
era naawe onywerere ku yo. Ffe tetukusaba 2 
kutugabira, wabula Ffe tukugabira. Era 
enkomerero ennungi eri mu kutya Allah. 


134. Era bagamba nti: Lwaki tatuleeterayo 
kabonero okuva eri Mukama we’?Abaffe, 
tebaatuukwako bukakafu obw’olwaatu obwo 
obuli mu biwandiiko ebyasooka ? 


135. Era singa twabazikiriza n’ekibonerezo obs 


olubereberye lwa kyo, ddala baaligambye nti: 
Mukama waffe, lwaki tewatutumira Mubaka 
netugoberera ebiragiro byo nga tetunnafuuka 
banyoomoofu era abaswaavu? 


22% uw, lt ee oe i 
33 oS! Gad S-a5j eal 
‘w 

os 
ow in ee 24 On Se ne att? 
Oa A (sT4i nas 213) 


3 = 3 

e 4 zZ 2,5 wl 

@ uate a1 

wpe nR'tne gl a at? 

peas 7 ~ 38 ZG J 54 G 

ae? as n4k Tae flue 
SS 5 etl ppb U5 25 
wo% £,\% v (7 aon 

5 AGS Lo GU oe 5 Gysi 


Ssh i 
G dy aigisg gs BLS V5 


1 
az we iwe Sy nz tw oor 
Bal a BEAS prs [41531 
Ss 4 z we at at gee gs ae 
3 AS 4) Oy) do nad 
\ 
edi 


J. Gee jyhio 5g LiL ai 5al5 
Ss (hiF, 555285 563, Ses 


eujiy 


ep 3 3 o8 gal Casts 33 1316 5 
ESTE C aL sgt l5 2537 
Oss! 


2 


= aif ” tar 
OS oly agica lal b 1353 


ge Zz c V3 we 
ee HIPES SSIS 
4 aA a Ae 
5535 oT LS os Ely 4 as 
1a? 

CS res 


<ag> 


& 


Juzu 16 TAHA Essuula 20 





136. Gamba nti: Buli omu alinda, kale S,2UE65"15.2535 L35%4 BM 
nammwe mulinde; naye mangu nnyo mujja 22, ¢ Nn ee ee 
kumanya ani ali ku kkubo ettuufu n’oyoali Y* 9 gy) bl jue)! wonol oA ‘é 


ku bulung’amu. Quiss & 
\V 


Essuula 21 Juzu 17 


Se V\aeskaSiiés 





AL-ANBIYA’ 
(Yakka lubereberye lwa a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Q-ets pias y ody sl gis Loti 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
Juzu 17 ” ‘ 
2. Okubalirirwa kw’ abantu kusembedde gye 5 we ad iy = $3 yal 


bali, naye bo bali mu kulatta bakubyeyo * “a0 
mabega. O85-4 pasa tis o bb 


3. Tebatuukibwako kubuulirira kwonna Bd os es ony Sati ly co 
okuggya okuvaeri Mukama waabwe,wabula .,» 4 4,9 gax%s\ vs 
bakuwuliriza ng’eno bwe beezannyira. pa 59 3 S 3B 


jel 


n& Lew bar 
4. Emitima gyabwe migayaalirvu. Abo 15H 51 35 sists 
abakola ebibi bateeseza mu nkukutu nga Z| Vib ' cs 2 STE 
bagamba nti: Ono si mulala wabula muntu ¥S : 


I 


Wes) 


buntu nga mmwe. Abaffe, munaagenda eri Jind | ae vpbdds hs Ei 
obulogo nga mulaba? O33 no nh 7 oid 5855 5 

. a ‘ 
5. Nabbi n’agamba nti: Mukama wange § ples 3 3S) shay a2 35 3s 
y’amanyi ebyogerwa mu ggulu ne mu nsi 4) 


a n ae 
era y’ Awulira byonna, y’Amanyi buli kimu. Os plnees 52552 


6. Naye baagamba nti: Bino birooto dy Asst é Sab) 0 Sa 
bitabufutabufu, abalala nti: Si kyo, y’e- Geis ¢ 
yabijingajinga; n’abamu nti: Nedda, “7 is 
muyiiya wa bitontome. Kale atuleetereyo Oz at 1h HEeseas 
akabonero nga Ababaka abaasooka bwe ae aie 
baatumwa n’obubonero. 


BAA nee A Day = a | 
7. Tewali kibuga kyonna kye twazikiriza 45 | Sd $5 ee 45s 232 Ile 
olubereberye lwabwe nga kikkirizza. Abaffe, OE ne bP we 37 
bo be banakkiriza? 2 9d rt Ot? 


8. Era tetwatuma olubereberye lwo wabula ss IG ) ¥\ 23123 Ls 51 ls 
basajja be twabikkuliranga. Kale mubuuze 


abalina Ekijjukiza mmwe bwe muba_ nga oY aa J8i eS apd 


temumanyi ot se aki 
9. Era tetwabakola nga ba mibiri egitalya Spidels J oe re pbslasg as 


mmere era tebaalinga ba nkalakkalira. OSs je 135 a e 2 oe i 


Aree 527i £438 33.323 
10. Nate twabatuukiririza ekisuubizo; kale o- pie 3 


netubawonya wamu n’abo be twayagala, not (207 ; 13214 3 
netuzikiriza abasukkiridde obubi. 


Juzu 17 AL-ANBIYA’ Essuula 21 





Then, oe 
° 


4 4 ag 
11. Mazima tussizza gye muli Ekitabo 32ah 53 Sarita pC G io 


ekirimu okubuulirirwa kwammwe kwonna LaF anh AEE 
kwe mwetaaga. Abaffe, temukozesa magezi? Me piss 5! & 

Ruku 2 a“a(y wea ow Cr ee nee 

12. Ye ebibuga bimeka ebyali ebyonoonyi 256 sie Esa’ Z 

bye twazikiririza ddala n’oluvannyuma lwa |% 3 (2525 GLBST 3 acd (& 

byo netusibulawo abantu abalala? on we! 

Oot ys! 


13. Kale bwe baawulira okubonereza kwaffe, (G23 g& \$ , 
okwejjuukiriza nga batandise okubiddukamu. b 


MS af A Zz 
14. Twabagamba nti: Temudduka, wabula 5% ; al fo! \ re > 33 re 4 GS J 


muddeeyo eri ebyo bye mwejalabizangamu 2 aioe 
n’amaka gammwe, mulyooke mubuuzibwe @g {F535 peeled AGT wegyeny 
ekyabajeemya. See i 
1 oe wo 7 
15. Baagamba nti: Zitusanze! Mazima ddala  @GAetb & Ly = 332!} G 
tubadde boononyi. . > > 
16. Kale emiranga gyabwe egyo tegyakoma, (AS e469 563 205 &J1} (53 
okutuusa Iwe twabafuula nga abasaayiddwa, 2 


“A < A a fm w 
nebafuuka vvu. Obl brat piles 
17. Era tetwatonda ggulu n’ensi n’ebiri Bers s SN sree Es 
wakati wa byombi Iwa muzannyo. @z 8 
a - © ate, 4 < 12 < o 
18. Singa twayagala kufuna bya aries a 25 LS Y $a55455 ot 5 31 5 
ddala twalibiggye mw’ebyo bye tuli nabyo, on, S(B%s, 785%, 
singa nga ddala twaali ba kukola tutyo. OGats5 Ere) 5 U4 oe 
aw 


. e we? 4 . e 

19. Ddala tumegguza amazima ku bulimba db Gil Je GIk 9 pHs 
negabubetenta, kale okwejjuukiriza nga »24 ¢ £, 5% 62 \t|% 44- 
busaanyewo. Naye zibasanze olw’ebyo bye ai 26 GBl> o> 13 a 


2 a 
mwogera. @Oo® vines Be 5 5 | 


20. Era abali mu ggulu ne mu nsi babe. Era 3523015 pe poBiG 2 645 
abali w’ali tebeekuliza ku kumusinza wadde , 7 


tebakoowa. ¥ 
OG 35g AEOS F535 Ue 
21. Bagulumiza Allah ekiro n’emisana, era Oops ys aS Sha) \Opancs 
tebaddirira. * cep ice oe 3 : 
22. Abaffe, bafunyeeyo bakatonda mu nsi yes vei VI ors aw 3115 5x3 AS 
nga nabo bazuukiza? eas ees 
Ov 5544 


: ‘ £ 4 
23. Ddala singa mu byombi (mu ggulune 342352 \a 4 Vil e235 69 
mu nsi) awalial abasinvibiya abal : ebbali G eee s 7 = e 
wa Allah, ddala byombi byalifaafaaganye. Ss A) 3 gltl Garpus 
Kale obutuukirivu bwa Allah, Nannyini a Bie ag 
Nnamulondo, ali ewala ennyo n’ebyo bye @e 


boogera. 
<Bal> 


Essuula 21 AL-ANBIYA’ Juzu 17 


a Au 

24. Ye tabuuzibwa kw’ ebyo by’akola, naye @5 hén3 bbs aay (Se 5255 J 

bo ba kubuuzibwa. é > 
25. Abaffe, baafunayo abasinzibwa abalala [1% +43 } A355 os 3.23) T 
ebbali we? Gamba nti: Kale muleete obukakafu a etal a Se a te 
bwammwe. Kur’ani eno y’ensibuko 7 5S 537 peng Bb 30% 
*ekitiibwa eri abo abaliawamu nangeera’, shnee Zep hee 
eee eri ob eet ase pvanee: Duka yak} SF » etd O = 29 Us 
aye abasinga obungi mu bo tebamanyi _2 2 12.5% 40%, ono4nont 
mazima, bwe batyo bakubayo mabega. OUsje pac d5 GAS Opo1a7'Y 
26. Era tetutumanga lubereberye Iwo fj, Js 5 Oe ZN3 ¢ 2Giz37 a 
Mubaka yenna, wabula nga tumubikkulira i ' oe 2 
nti: Ddala teri musinzibwa mulala okuggyako GT ¥ \ as) 451 gt) Ge 
= 





Nze; kale Nze nzekka gwe muba musinza. n n\% 

nzekka g ® w33 JAG 
27. Era bagamba nti: Allah Omusaasizi s65at2 Fel paee yelkes gd (55 
ennyo yeetwalira omwana. Obutukuvu Vo pe%261> te 
bubwe!  Nedda, wabula abo baweereza oS 5 


buweereza abaaweebwa ebitiibwa. é 3 
a ee a m% - wd 
28. Tebamukulembera kwogera, era bo $}-<0 L ae 5 J Ly a jade 


“ 


bakolera ku biragiro bye. @& aj oon 


29. Y’amanyi ebiri mu maaso gaabwe n’ebiri 24312 G5 543 sort ara aces 
emabega waabwe, era tebawolereza yenna | p, 1 ¢, ae a 2.59% as ’ 
okuggyako Ye gw’aba asiimye, era bo = 3s yA Vo gate, 29 


11 2 . fe ” 4 “ aw 

bakankana olw’entiisa ye. Ob paps une BS be 
: wep pw g ~t n2s 2a, oe 

30. Era yenna mw’abo agamba nti: ‘Nze #449 be a) O) re Jain D9 
o 
aS 


ndi Katonda’ mu kifo kye, kale oyo ¢ 4% Zk 45h7 é 5 
tulimusasula Jahannamu. Bwe tutyo bwe oY P eaee ou 


a 
A a & oa’ 
tusasula abajoozi. ode H Us p3 


2 
~GO 


Ruku 3 ~~ Yorn” 1094 

31. Abaffe, abo abatakkiriza tebalaba nti 5p ot GI gay O355\F2 31 
ddala eggulu n’ensi_byali bikwataganye, @roue (os agttiSselaes 404) 
naye netubigambulula? Era twakola mu mazzi Giss 5s Lagskehs 5 IB 
buli kintu ekiramu. Abaffe, era tebakkirize? 37 ste Pre ihe Zh Spe 
2 a & » 


« 


° e am ” ae ‘ awl ° 
32. Era twakola ku nsi ensozi enyweevu @|! Ge! U2) Wg 2 


ereme kubayuuguumya; era netukola ku (4 (es (433 (LSS 5 ag Sto 
yo amakubo ageetadde, balyooke °°” “* : Pare 


P aon poets 
balung’ame. Ooseiyadi Vs 


33. Era netukola eggulu nga ke kasolya 376 sans Gas 5 21255 
akakuumibwa_ obutiribiri; naye bo Pe ee ee eee 
obubonero bwa lyo babukuba mabega. @Obpo si Goes 


’ 7 ; : S o“ a “7 me * % otf 
34. Era Ye y eyakola ekiro n emisana, 3( 4 aS 15 oa \ Giles lI roy) 
nenjuba, n’omwezi, nga byonna biri ku 


Xu 
> 

A 

\ 


Qe 
A 
> 
. 
X 
» 
yh t 


3 


Juzu 17 AL-ANBIYA’ Essuula 21 


ag 3 $B Jost ear 
nkulungo biseeyeeya. AS g SS 5 Fak) Spee 5 
QS 12 wnr% 
1 24% za % “i ” 
35. Era tetukolangayo muntu yenna sZLa)! EUS G4 . 3 Gisa Gs 
olubereberye lwo nga wa nkalakkalira. Abaffe, Dio 5 ot Su 
bw’ onoofa, ddala bo be b’enkalakkalira? @d31AS 1043 Esot87 


Rw 


A Po ba ne Bo» 
oo. ae Uys S&S 
g 





bass Bi 33 i Shl 5 33h 4s 
Ose BES! 


37. Era abatakkiriza bwe bakulaba ©) ‘ae Gass) BN\5 \> 


bakutwala ng ‘ekyokuzannyisa, nga os . 
bagamba nti: Ono nno y’oyo ayogera ku gi (5 ts Bbw S555 355 


bakatonda bammwe? So ng’ate bo be poh bb 3 7 SESS) 5s 
bagaana okujjukira Allah Omusaasizi ennyo. noedt nd oe 
8 iN z Ob3}4— SB pos)! 


38. Omuntu. yatondebwa nga mupapi. s LAE o-* atest Ge 


tubagezesa n’ebibi n’ebirungi nga kigezo. 


36. Buli mwoyo gwa kulega ku kufa; era 5 
Era gye tuli gye mulizzibwa. 3 


1% 
b3 
sw 
ww 

amend, 


Mangu nnyo nzija kubalaga obubonero rant pia 

bwange, kale temumbuguutanya. @y a siad 3 piladaple 

39. Era bagamba nti: Ye ckisuubizo kino site Oss Ais rs 20 spas 393 

kya ddi, obanga mwogera mazima? Oe hm ~~ 
eo Se 


40. Singa abatakkiriza bamanyi nga mu YG ots 

kiseera ekyo bwe bataliziyiza muliro kutuuka Z nPen eon 

ku maaso gaabwe wadde ku migongo YW ¥3 5 es | Put 4 oe age: 
gyabwe era nga tebaliyambibwa, tebaalikye- “a9 

buuzizza. ©v5 Lal aaYS 5D ) 1348 Oe 


a¢ Se 


41. Naye kiribatuukako kibwatukira, kale JS 2424535 a4 2AS a5 BRAS S55 syisl ds 
kibasamaalirize; ate nga _ tebalisobola é J 
kukiziyiza era tebaliweebwa na kaagaanya. Ooybizes aby 333 sfope ee cen 


42, Era ddala n’Ababaka olubereberye BUS 63 p25, G42 iB 3 
lwo baajeregebwanga. Naye abo mu bo 


a 4 - he “ nine 
abaabajereganga, ate bye baajereganga Gage, Brae S333 GES 
byennyini by’ebyabebungulula. @83? aS a fay 133 2(2 

Ruku 4 “5 os 
43. Gamba nti: Ani abalabirira ekiro BEY ean $ 33 


n’emisana ku Allah Omusaasizi ennyo? * 


ee 


Naye era bo okutendereza Mukama waabwe 73 OE ye pub 5 gash ot 
bakukuba mabega. "8 a ad pes 
eo 

44. K bu. bali b ib balal So ee 4 i 

azzi mbu balinayo abasinzibwa abalala + 555 a D 
ababakuuma ebbali ee Kale, ee mo og (5.065 Se 
bennyini tebasobola kweyamba_ bokka RE: © pAsbessy 
wadde tebalina mukwano gwonna @Sxs cots 
gubayamba ku Ffe. 


<a> 


Essuula 21 AL-ANBIYA’ Juzu 17 


‘ ee 9 g a 
45. Si bwe kiri, wabula abo Ffe twabeyaga- pes 3 3 4 Gaks jy 
zaamu ne bakitaabwe okutuusa obulamu 4.7 2 ro -. ae 
obw’eddembe lwe bwabawanvuyira. Abaffe, 15) 4 }asd! Agile JS F> 
tebalaba nti ensi tugenda tugifunza okuva ku Sp Bae 44, the See nee 
njegoyego za yo? Abaffe, bo era be bawa- 0 GAR35 L450IGEL1 0 554 
| 





nguzi? 


46. Gamba nti: Nze mbalabula nakubikku- 34354 4 § Gees A 3 Js 
lirwa okuva eri Allah, naye abazibu b’amatu Fi i BET pica el 
tebawulira kukoowoola bwe baba nga ay 3) ZL25! Biol! pode 


balabulwa. Oz 


47. Era ne bwe batuukibwako olufuuwa ‘3? 32 G2 4585 AUS O45 
oluva ku kibonerezo kya Mukama wo, ,# » (4, (e7,.51 24,4 

ee IS LS a aww 255 

é id) af: 


ddala era bajja kugamba kimu nti: Nga + re > 
zitusanze! Mazima twaali bakyaamu. @Grotb 
24% 2 


48. Era tuliteekawo minzaani ennenkamu Beet Laas 23152 Pants 9 
olw’olunaku Iw’okuzuukira, kale tewali 2 Zsie (Gc% 23727 be Ssacigl 
muntu aliryazaamanyizibwa kantu konna. Ne = Boys i 5a : » serene 
bwe kalibanga kazitowa ng’empeke y’akalo, $4. C31 J Segue pec lke 
eratulikaleeta. Era Ffe tumala okuba ababazi. s ot (2%. oF 

Oba py sa 


& tw 2.) ne 

49. Era ddala twawa Misa ne Harina oyegers) O53 cm Glass 
ekyawula amazima n’obulimba, w obuta- er S ities .6,7% .e 
ngaavu n’okubuulirira eri abeekuuma, Ooisks 5655225 
<i ” 4s he % 

50. Abo abatya Mukama waabwe munda 5 Ly 3455 S547 54 iJ | 


ddala, era bo Essaawa eyalagaanyizibwa Creme hve wie wa 
bagitya nnyo. OoSibs 35 Guisga 


nae one & 46% 1% 
51. Era Kur’ani eno kwe Kubuulirirakwe 3351 LAS LTS ISS 365 


twassa okujjudde emikisa; abaffe era nakwo Peng eli tes 

munaakugaana? ew 555k a Ga) 
Ruku 5 as a Cw 4, wn a1 14 az} a Zhe 

52. Era ddala twawa Ibrahimu obulung’amu ©? 5 DS Sh 4) uS! R5 

bwe dda nnyo era twali tumumanyi bulungi. Qos ah \ ra (% % 4 3 


53. Awo bwe yagamba kitaawe n’abantu be, § i jG unl, 33 3 on d G 3 
nti: Bibumbe kibino bye mwemaliddeko? at Peay CAS as (3%) 

@5zie ls 
ieee ee ee Bias 


3 wt 
55. N’agamba nti: Mazima mmwe ne peas 
bakitammwe muli mu kubula kwa lwaatu. 


re an ind Pans 


15 Sud | Bh Se 525 IG 
a 4% 1% ag 


<p> 


Juzu 17 AL-ANBIYA’ Essuula 21 


56. Nebagamba nti: Abaffe, ggwe otuleete- oye ST A GA) L Gse7 33 6 
ddeyo eky’amazima oba naawe oli mw’abo ate 





abazannya obuzannyi? Gyoreese) 
: a4 2 Z4t Sw ANF 

57. N’addamu nti: Ddala Mukama wammwe, 3 Se posed | ST Pz J J 

Mukama w’eggulu n’ensi, y’Oyo eyabito- | at “<4 % as 


nda; era nange kw’ekyo ndi omu ku bajulizi. JEG 


58. Era amazima ga Allah, ddala nzija Sez 
kwekobera amasanamu gammwe nga mumaze 


=m A A 6 4, ave in 
okukyuusa okuddayo. < 2 py Se $3 Ol Na 
% -*%* 2s ” o 
59. Kale amasanamu yagafuula bulere, s 43 SS 55154 2315535 
okuggyako ekkulu lya go, balyooke badde "2 “IL ’ pee As ace 
gye liri. Qo 5 at) pela) 


60. Nebagamba nti: Aniy akoze kinoku 44) Eg 3 bL ih N35 Sa\5 AG 
bakalonda baffe? Mazima ddalayo o ali ie ae oats on )5- 


mu boononefu. Odo tw \ iat 


61. Nebagamba nti: Twawulirako omu- 3G peel * Ai ees G 
vubuka omu ayitibwa Ibrahimu nga - Te gh pol a, a Cer 
aboogerako mu ngeri embi. @) aA pr? La 


% ae 7, noite ya Ale 

62. Nebagamba nti: Kale mumuleete mu ur Cu gabT = ot es 3 1356 
maaso g’abantu balyooke bakakase. wit anan Sa 
MO $3357 s4la) 


_ ‘ A ih ae ig 
63. Nebagamba nti: Abaffe Ibrahimu, ggwe Bs4hL (LA eds Ts 1 & 
wakoze ino ku bakatonda baffe? Gea) » Basle Ig 


~ 


S a a ‘ 
@aie ih 


64. N’addamu nti: Wewaawo walina |3um § tA i #6723 AeA 
okubaawo eyakikoze, kasita omukulu : #4 oe ens 
waabwe wuuno. Kale mubabuuze, obanga Oapisns eels: eg 
basobola boogere.* Oo HibsZ 55 onl 


Db “Sree aot ~ o 
65. Olwo kwe kukyuukiragana bokka na af 511 3 (53 Petey 5} SW5nd 55 
bokka, nebagamba nti: Mazima ddala muli 7 


mon oe 4 an 
bakyaamu. a fod 1255 


21:64. Abavvuunuzi abamu batya okuvvuunula Aya eno obutereevu olw’okwekengera nti 
ob’olyawo jjajja_ w’abakkirizza Ibrahimu(a.s) ayinza okufuulibwa omulimba.  Awatali 
kubuusabuusa, essanamu eddene si ly’elyabetenta amasanamu gali. N’olwekyo mbu okugamba 
nti: ‘omukulu waabwe wuuno’ kuba kufuula Ibrahimu(a.s) mulimba. Kitegeerekeke bulungi nti 
enjogera eyo Ibrahimu(a.s) gye yakozesa teyali ya bulimba, wabula yali agenderera kwoleka 
buyenjebufu. bwa masanamu n’obutalowooza bw’abo abagasinza. Enjogera bw’etyo etera 
okukozesebwa abantu abagezi olw’okwoleka ekyo ekyalibadde ekyangu okutegeera, naye nga 
abaliwo tebakitegeera. Era okusinziira ku Kur’ani Entukuvu, abaaliwo baategeera bulungi kye 
yabagamba nebakyuukiragana nga buli omu akiraba nti babadde mu bukyaamu, kuba ddala 
amasanamu singa gaalina obwa katonda, tegaalibetentuddwa, ne ssenkaggale eyasigalawo 
gwe baalibuuzizza n’abaanukula, so si kuteganya Ibrahimu(a.s) kumubuuza ebyo. Kino 
kyeraga kaati mu Aya eziddirira (65-68). Ate nga oggyeeko ekyo, Ibrahimu(a.s) yennyini mu Aya 
58 yali yeewerera dda amasanamu ago mu lujjudde. 





Essuula 21 AL-ANBIYA’ Juzu 17 





66. Oluvannyuma baakoteka emitwe 5,37 , agus) 
gyabwe nebagamba nti: Ddala naawe as 


wre tte V fa we aye 

omanyi bulungi nti bano teboogera. OS p2b47 7 go Geshe 

67.[brdhimu n’agamba nti: Abaffe, jGab lydoore os eassT IG 

musinza ebbali wa Allah ebyo ebitabagasa bh, 2 B22 uo M817,45,2 9840 
a . \ A ie . 

mu kyonna wadde okubakosa? CAS pray Ee - 


68.Kya buswaavu gye muli n’eri ebyo y s3 O45 S348 ic pads ui 
bye musinza ebbali wa Allah! Abaffe, want ete ob 
temukozesa magezi? Oo Hees Wis au 


‘ ae. a 2 Da 
69. Nebagamba nti: Bwe muba ngamulina 2235)) |$3.2515 sg5pe igi 
eky’okukola, mumwokye bwokya muyambe o 19 oe ~~ 3 a 


ba katonda bammwe. @oits pS Oo} 


70. Netugamba nti: Owange muliro, beera Ty ig Ne hitn e arc. a(6 (248 
bunnyogovu era ba wa mirembe eri Ibrahimu! oe Codi $15 54 5 G3 Gis 


ad 


71. Baamwagaliza ekibi, naye netubafuula Boies She a 133151 3 


oN 


abaasinga okufaafaaganirwa. high dy 
e OW ypsay 

. 4 on eo 9» \ < 
72. Era twamuwonya ye ne Liti netu- CA ve5')! Slay yee tary 
batuusa eri ensi gye twassaamu emikisa ~~ en ihre eH 
olw’abantu bonna. Oddo Gis a 


- nwne 


~ ” 
73. Era netumuwa Isihaka, n’omuzzukulu S38sZ 54 GA5) 6 Cus3 3 
Ya’qubu, era bonna twabafuula batuukirivu. 


o at wna 
74. Era netubafuula abakulembeze abalu- (3 _ Ly 5 mht 203! pgilaa 9 
7 


ng’amya olw’okulagira kwaffe era ne- Oe Mele hy ug ed peta 
tubabikkulira okukubiriza abantu okukola 3 up oe)! had Ag) | Rs 51 5 
ebirungi, n’okujjumbiranga essaala, ¢ 2 24), een ee By oly 
n okutoola zaka. Era baasinzanga Ffe fekka. 3759 = rai) 5 \ = of S 

(OF pe Le pe 


75. Ne Liti twamuwa obulamuzi n’obu- 2b585 Slee Sees ess) b 5 
Kikola eby'ekivve, Mazina baalibanta bebi, C222 25 gah assih oe 
nga bajeemu. Pi re ot S51 = sn 

Oe Awe 


ve 


\ 


76. Era netumuyingiza mu kusaasira kwa- G+ 43 4 G55 3 ace S| 3 
ffe; mazima yali mu batuukirivu. Oo «3 “4 

Ruku 6 fe ee er ths a, 
77. Era awo Nuhu edda bwe yalaajana, Es2255 145 deus G 3/4555 


kale twamwanukula netumuwonya n’abantu oe Cente helt 
be ekizibu eky’entiisa. up eo Gales ls atges a 
z a os 
O2ieu! 


<g> 


° 
(se 
ols 


Juzu 17 


AL-ANBIYA’ 





78. Era netumuyamba ku bantu abo 
abaalimbisa obubonero bwaffe. Mazima 
baali bantu) babi; kale bonna ne- 
tubasaanyaawo. 


79. Ne Datda ne Sulaimani awo bwe baali 
nga balamula ku by’ennimiro nga 
eliiriddwamu endiga z’abantu ekiro; era 
twaali bajulizi ku kulamula kwabwe. 


80. Kale netubimatiza Sulaimani, era buli 
omu ku bo twamuwa obulamuzi n’obu- 
manyi, era netugonza ensozi n’ennyonyi 
nga bitendereza wamu ne Datda. Era ekyo 
Ffe twakikola. 


81.Era netumuyigiriza okubakolera 
ekyambalo ky’ekyuuma, _ kiryooke 
kibakuume mu kulwaana kwammwe. 
Abaffe, muneebaza? 


82. Era ne Sulaimani twamugondeza 
empewo ey’amaanyi nga efuumuuka 
olw’okulagira kwe okulaga eri ensi gye 
twassaamu emikisa. Era Ffe tumanyi buli 
kimu. 

83. Era twamugondeza n’ abakugu ababbira- 
nga ebuziba ku lulwe, era nga bakola 
n’emirimu emirala ebbali w’ogwo; era Ffe 
twabakuumanga. 


84. Era ne Ayyibu awo bwe yalaajanira 
Mukama we nti: Ddala ntuukiddwako akabi; 
naye Ggwe Musaasizi asinga abasaasizi 
bonna. 

85. Kale twamwanukula netumuggyako 
akabi akaamuliko era netumuwa ab’omu 
maka ge n’ababenkana nga bali wamu 
nabo, nga kwe kusaasira okuva gye tuli 
era ngakwe kujjukiza eri abasinza Allah. 


86. Ne Ismaili ne Idirisa ne Dhul-kiful. 
Bonna baali mu bagumiikiriza. 


87. Eratwabayingiza mu kusaasira kwaffe. 
Ddala baali mu batuukirivu. 


ray 


re 


a o 
”. 


OG phi abel mipigwgss 
: a ais . ae Li Wicontamear tt 
Gsesp ai vefh Dy 
on ' -~ 42 2 
Odie 1 Ja, 05 
a a ’, 
5 OT S5S585 OF wi bit 525 
nIANG Se iy er PF ow ont one 
BASESS BUS S53 1s2 plans 


@oA 5 Pa) 


‘ eo" 122, wo nbte 

Gas Gi $5 ws 8 Ts 
é ' o ono 4, 
ow w > AR er View 8 

OOoe laa i) a !5 \ 


a ZF wr nie Fe Vays 

s SASS 5 ety> 9 4 13 
on Liew bp 

OF yal 63 JS 

ou noe See nwnn nN ate 
ja 345) Grassy 15 


<a> 


Essuula 21 


Essuula 21 AL-ANBIYA’ Juzu 17 





88. Ne Dhun-Nuun, awo bwe yagenda nga SB3 Cue Ge it te y gills 
musunguwavu. Kale yalowooza nti tetujja 3 \ G3 acls % 

kumuleetera buzibu. Naye yalaajana nga ali > sits ile 
mu kizikiza nti: Mazima teri musinzibwa & 


\ 
mulala okuggyako Ggwe, obutukuvububwo. #7, 94°) Ka ts oe 
Mazima mbadde mu basobya. MOAB E4255 ar Elo Rds 


89. Kale twamwanukula netumuwonya 5. BA1S So 4ctb5 59S) CiRe 


ennaku. Era bwe tutyo bwe tuwonya on, 29 pw \% 
abakkiriza. Oo. f6I es S55 
‘ jet nent eer wel Be {Veh rc ote 
90. Ne Zakariyya, awo bwe yawanjagira G35 Yip) 9) Fab 514 59 
Mukama we nti: Mukama wange, tondeka - te NIZE 2.47% 120% 
bw’omu, anti Ggwe osinga abasika. OC NORD) 9° 1 re ad 1912 > 
o Gane 4 A a\% 
91. Kale twamwanukula netumuwa Yahaya rz a JG sa55 SGI Gaze 
era netumuwonyeza ne mukyala we. Mazima , 38 nee - 
baavuganyanga nnyo mu kukola ebirungi 134 $Es43) Lo 2555 a Gaia 15 
era nga batusaba nga balina essuubi (474, » 6% * t3hi 54 ‘3 
n’okutya, era nga beetowaze gye tuli. GS; re Se: Go z += me 
on P 2 Zo jeeeFat ew 
OSigA EES Ua a 5} 
92. Era jjukira n’ omukazi eyeekuuma, kale CAS eae oH { 3 
netumufuuwamu ekigambo kyaffe, era ne- ize c : 
tumufuula ye ne mutabani we akaboncros? 5 Cn if oe G3 
eri abantu bonna. @bke tes isc A ay) 


93. Mazima ekibiina kyammwe kino kibiina (37 (39 Kale as ae \ Sy ot 
kimu, ate Nze nze Mukama wammwe; kale nm sor _ 5 
Nze gwe muba musinza. 3 
wo an \ i ae cu 


94. Naye abantu beekutulakutulamu wakati ees » Gis sass 
waabwe ku nsonga yaabwe; era bonna (E0 
gye tuli gye balidda. oe jaa) sy 

Ruku 7 ao AD a o “— 
95. Naye oyo alikola ebikolwa ebirungi 34 5 5 ASI os Jast ot 


era nga mukkiriza, kale okufuubaana me * 
etaniba era ddala_ tuli 5 ES x ep hd Fa oe 15 bh 


kukuwandiika. Oo 31425 
96. Era kya muzizo eri ekibuga kye Ags 37 kLaT ag 333 3 3 x5 
twarikiriza nti ddala bo si ba kudda, 3 us ae 

* ; a 4 < 4 -” 
97. Wadde nga Gog ne Magog basumu- aeae 3752 SA lolore 
luddwa, era balyeyuna nnyo eri buli FP ee tees BG ad 
watumbiivu. OS plyti yk de bse 

Bua a 


98. Era okutuukirira kw’ekisuubizo (& $3 3 ell Ace ee aay m 
eky’amazima kulisembera, okwejjuukirizanga ™ alee 3 ga ‘ 
amaaso g’abo abatakkiriza gatunula nkaliriza +19 ol Gaj $I 2 star aes g 

nga bagamba nti: Nga zitusanze! Mazima ,< 1 4 aLiz iss 
twaali tetufaayo ku kino, ddala_ twaali du Gre glass Gass 


Juzu 17 AL-ANBIYA’ Essuula 21 





man ‘ << 5 a 
boononyi. OvAoLb G25 


& A a wan he a ate a 
99. Mazima mmwe n’ebyo bye musinza do | yd Oe G53455 G 5305) 
ebbali wa Allah nku za muliro. Gye guli, 7.7 Bae water 5 oe 
gye muliraga. . 


100, Ddala singa bano baali ba katonda s(43333 a4 sY yb oi 


nga bwe mugamba, bo tebaaliguyingidde- Seay (ese Bee 
mu; naye bonna mu gwo mwe balibeera. Oos44 Gites 
101. Baliba mu gwo nga basinda, era bo Yy Gs pas eas (G25 ea 
mu gwo baliba nga tebawulira kirala. Oopees ° 


. : & i as 4 oe Ae % Zz 
102. Mazima abo abaamala okutuukibwako (k3 g43 L305 G3 er &} 
okusuubiza kw’empeera ennungi eva gye y - oe ov A 
tuli, abo be b’okugwewazibwa. OOshass GE Zyl andl 


103. Tebaliwulira na kubumbujja avanwe 3 ah ace Gx Ras Sis sy 


n’akatono, era bo balibeera mw’ebyo gt aa ee a 
emyoyo gyabwe bye gyagala. MO5SSLS 5 Shs | eg | 


o on wh 744 P42, ~ “ 

104. Ekikangabwa ekinene tekiribanakuwaza, 9 Weo¥1 + ey pees hay 
era ba malayika balibasisinkana nebabaga- ,&5.0,% 1 & &,iot 2 2 bred 
mba nti: Luno lwe lunaku lwammwe olwo BAS 55 doe 5A CALS | Dubnilins 


lwe mwasuubizibwanga. @O33-£ 3 pokes ‘ 53 
ow 


105. Jjukira nti lwe lunaku Iwe tulizingako heated | #55 sc 5G pens B ay 
eggulu okufaanana n’ okuzingako kw’ omuwa- "o ~ 3 dis eb a are 

ndiisi emiko gy’ebiwandiiko. Nga bwe ssata3 G43 Jt GN5g ice 
twatandika okutonda olubereberye, era bwe oe Vig 218, & tog ne 
tulikuddamu— ekyo kisuubizo kikakafu ku ©@a+s3 S15) .Gste ies 


Ffe, mazima tuli ba kukituukiriza. as 
ne ' net (Sate oe 
106. Era mazima twawandiika mu Zabuli = © HI B Gre ii 9 


oluvannyuma Iw’ okubuulirira, nti: Mazima 4 (©. (44.2 ,%1% ST et 
ensi abaweereza bange abatuukirivu be Gals 7 eee e = = 
baligisikira. @S sabia) { 
‘ é bon 24 gs iwe 4 °w 

107. Ddala mu kino mulimu obubaka Md p.6 5G lia BS! 

bukulu eri abantu abasinza Allah. Ovrrs ae oe im 
Aa a +44 ego Wit Ww wil & a” 

108. Era tetwakutuma wabula ng’oli OSdplayasss Wess j} 

kusaasira eri abantu bonna. ie . 
109. Gamba nti: Mazima mbikkulirwa nti: $)) ¢£43} 2351 ES) FH (33103 

Ddala Omusinzibwa wammwe asinzibwaali 7 is 


s 


al 
wA 


mA a é ate aT , z g % 
Omu yekka. Abaffe, munaajeemulukuka? @S ponS 5251343 zal 


' F pan 


110. Kale bwe beefuula, ggwe gamba nti: 4 ez Sa Pf B48" Wht Soe a8 
Mbalabudde mwenna Kyentany. era nze 27" Seba 3! NG3 1555 o 
3 
s 


simanyi oba kye mwasuubizibwa kiri kumpi (3 S$. g47 £7. £45537 GST o) 
oba wala. 7 “nd » 
MO $x 55 


<a> 


Essuula 21 AL-ANBIYA’ Juzu 17 


111. Mazima Ye y’amanyi eby’olwaatu mu 2th alsa 
byogerwa, era y’amanyi n’ebyo bye mukisa. nee is 


vests simanyi, ee nti ae ce: Z 4&5 z ze é (ST OL3 
nga kigezo gye muli era nga kusanyukamu ee apa: 
kwa kaseera kagere. Oude Bly ¢ {Es 
7 ” 4 
113. Omubaka era yagamba nti: Mukama (223 § » GIL pans es 
wange, lamula na mazima. Era Mukama waffe ts ? 2-2 (eg 4) 28 oni 
ye Musaasizi ennyo, Asabibwa obuyambi ve ou ‘ o 2 ots 
kw’ebyo bye mwogera. OO pirad & 
v 


Juzu 17 Essuula 22 
4 2, as Es 
ze VVismee Side = 
AL-HAJJ 
(Yakka luvannyuma twa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oats! ped al | sete 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ea 5 
2. Abange mmwe abantu, mutye Mukama ©) 724) $345! Ly leg 
wammwe. Mazima musisi w’Essaawa Grr fn 
eyalagaanyizibwa kintu kya ntiisa nnyo. Orn36 * 


sents V2 Aets Gtned 
3. Olunaku lwe mulimulaba, buli ayonsa pie Ss S mis G5 3 
alyerabira gw’ayonsa era buli aliba olubuto - 4&5 sage ne 
alisuula olubuto Iwe; era oliraba abantu 7 
nga batamidde so nga tebatamidde, naye ¢\ CZ lh 5s (fies bos 
nga kyo ekibonerezo kya Allah kikakali 1 Phra gs oe 
nnnyo, gb!) GIs EL 3 uj Key 2G§ 


g wo 
CO) aed nett 


7 oe 


e 
rh 

a 

\ 
te 

XN ¥ 
-t 


8 

A 

be 
Fe 
DA 
Ci 
CR 


—{ 
bry 
at > 
pee 


2 4 eine a 24 
4. Eramu bantu mulimu abo abawakana ku #¥! gd sag G* ld! S23 
bifa ku Allah nga tebalina bumanyi bwonna -% 


era nebagoberera buli Sitaani omujeemu. 2 i oe 
©s “ 
66 Pesos kHalsead 


mufuula ow’omukwano, kale ddala oyo 
gw alibuza era gw’aliragirira ekkubo eliraga 


5. Kyawandiikibwa ku ye nti: Oyo ali- 64 
> 
eri omuliro ogubumbujja. © i : 3 
6. Abange mmwe_abantu, pote O45 “3 Bey (c 
mulinamu okubuusabuusa kwonna ku a eee ee ne. 
kuzuukira, kale mujjukire nti Ffe twabatonda V4 \55 Gt aScils Lis Bad 
mu ttaka, n’oluvannyuma mu ttondo #4 J» i p ork, 
ly’amazzi agazaala, n’oluvannyuma mu O#s,5g8le ute gibi oe 5 
kitole ky’omusaayi, n’oluvannyuma mu 
kinyamanyama erudda nga _ kitondeddwa 
n’erudda nga tekinnatondebwa; ekyo ned. 2 bade nfs Towed 
tukikola_ tulyooke tubalage obuyinza ple W135 5 AS One} 
bwaffe. Era Ffe tutebenkeza mu nnabaana 4 B-% | yi 
ekyo kye tuba twagadde kituuke ku kiseera A? *“** o. 
ekyagerekebwa; n’oluvannyuma tubafulu- (»% 4. =) Sf Vib 2&2 = 2 
m ile naa nga muli bawere. ue be oe 2 Roe 
tubakuza mulyooke mutuuke mu kuvubuka ¢ (§2¢t,%,Z203 
kwammwe. Era mu mmwe mulimu atuusibwa- I 4 2" BEng 9 
ko okufa amangu, ate mu mmwe mulimu | 4 2 |, cleat 
akaddiwa n’azzibwa* mu bulamu obw’oku- 4° 27, S 
kekejjana, n’ekivaamu aleme kumanyakyonna $4225 ptuc 4 Le ri.) 


oluvannyuma lw’okumanya. Era olaba ensi | 2.0 «» 27 ae é gen Ee 
nga eweddemu obulamu. Naye bwe 5st ts Ls 8 50 lh WM) SIS 





22:6. Ekigambo ‘n’azzibwa’ wano kitegeeza nti nga omwana omuwere bw’atasobola 
kwerabirira, bw’atyo n’omukadde akekejjana bw’ abeera. 


Essuula 22 AL-HAJJ Juzu 17 





“ 

: a o we a ” 

tugitonnyesaako amazzi, cungulubuke 5255 7 SA eG5i (gs1é 

n’egimuka, n’emeza ebimera ebya buli ngeri nett 8s, ne he 

ebirungi. OfEes 72 he D8 eS | 
a 


a id % ow o 2% . 
7. Ekyo lwa kubanga ddala Allah ye (33 4575 Ga peak =Ad> 


A 


w’ Amazima, n’olwokubanga ddala y’alamusa 76, ¢ ,% "Joc Ben bot 
abafu, n’olwokubanga ddala_ y’alina O22 4™ Sse 23193 | 


obuyinza ku buli kimu. 


. A $§ ' mo | ae 
8. N’olwokuba nti ddala Essaawa 3y S35 SI a33\ 36 Gn S15 
eyalagaanyizibwa ejja kutuuka— __ tewali PEr Bae £ one ot BT 
kubuusabuusa mu kyo — n’olwokuba nti O48! 3 do" S547 abl ol 
ddala Allah alizuukiza abo abali mu ntaana. 
4 | - ~ % 
9. Era mu bantu mulimu oyo awakanaku gb! de i oe pl) G25 


bikwata ku Allah so nga talina bumanyi , $4465 .¢%¢ a 
bwonna wadde obulung’amu wadde tS ¥ S53 3 ats re, 
Ekitabo ekitangaaza, OQ) 4.4 


10. Nga yekubiira ku ludda Iwe lwokka, Jip Oe Unat) dtbe au 
mbu alyooke awabye abantu bave ku # §&+% . (244 i oc a 
kkubo lya Allah. Oyo alifuna obuswaavu 2 #33 Gi! QB ots aul 
mu_ nsi, ne ku lunaku Iw’okuzuukira & 2 2833 
tulimuloza ku kibonerezo ky’ okubengeya. one pall 


A 


11. Ekyo olikifuna, olw’ebyo emikono gyo ab | & 13 é) M3 293 s EUS 
a 


: “ 
gyombi bye gyakulembeza, era ddala Allah Ph os t 
si mukumpanya eri abawereza be. Oars 1 3, wy 
Ruku 2 Vs ~ \ Ip rBianw 3 oo 
12. Era mu bantu mulimu asinza Allah Uf 48) Mee, O% Ue 1 oe» 
naye nga ali ku ndeboolebo y’obukkiriza: S - L 43 Se ebsie B led pm 


Kale bw’ atuukibwako ekirungi, nga amatira az 
ku lwa kyo; naye bw’atuukibwako ekigezo, 215 
nga akyuukira eri ennonno ye. Kale afiirwa < 
ku nsi ne ku nkomerero. Okwo nnokwe °® y ; | 5; 
kufiirwa okwenkukunala. @és re Went 5m EUS 

13. Amangu ago nga awanjagira ebiri {24 sis J ( gus \ ois G4 lge ig 
ebbali wa Allah, ebitayinza kumukosaera , APU Oe Bik © uy en A 
ebitayinza kumugasa; okwo nno kwe kubula @)dtat!| Lal 5a EUS. S223) 
okw’ ewala. 3 a 

acs ? ; ae a 92 ba ZA eT now 

14. Nga alaajanira oyo akabi ke akali +3 O33! Be Gyo | 5O dnd 
okumpi okusinga okugasa kwe. Mazima Parner oh To lit ot # 
oyo salen rac ae. era wa mukwano Orga ae 20%) | acing 
mubi nnyo! os eo 

7 lace ae) oa? ow S 
15. Mazima Allah aliyingiza abo abakkiriza 9 '}<! O23) BS54 aul ol 


nebakola n’ebikolwa ebirungi mu nsuku mae ote ee are aoe 
7 > . . 5 7 o © w \ { 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo. Mazima 7* Frat Gab Guafall Isles 


Allah akola nga bw’ayagala. G ass “i & ase vere: 
O34 


<> 


>(20- 





Juzu 17 AL-HAJJ 

16. Oyo alowooza nti Allah tajja kuwa 235. ns é ToT pele hs 
Nabbi buyambi ku nsi ne ku nkomerero, ,, one wot 5 2 . 
kale alandulule omuguwa gutuuke ku ggulu, Seals Sv GS ar 2 
noluvannyuma akutule obuyambi, kale rfeie IS abe ax} 5% Gz ay tty 


alabe obanga ddala entegeka ye eneggyawo 
ebyo ebimunyiiza. 


17. Era bwe kityo Kur’dni twagissa nga 
bwe bubonero obw’olwaatu, era ddala Allah 
alung’amya oyo gw’aba asiimye. 


18. Mazima abo abakkiriza n’abo 
Abayudaaya, n’Abasabiyi, n’ Abakulisita- 
ayo, ne ba Majuusi, n’abo abenkanya 
Allah n’ebirala, ddala Allah aliramula wakati 
waabwe ku lunaku lw’ okuzuukira. Mazima 
Allah ye Mujulizi ku buli kimu. 


19. Abaffe, tolaba nti Allah, byonna ebiri 3 oe 


mu ggulu n’ebiri mu nsi bimugondera; 
n’enjuba, n’omwezi, n’emmunyeenye, 
n’ensozi, n’emiti, n’ebisolo, n’abasinga 
obungi mu bantu? Naye bangi baakakatako 
ekibonerezo. Era Allah gw’ afeebya, tafunayo 
amuwa kitiibwa. Mazima Allah akola nga 
bw’aba ayagadde. 


20. Bano bombi (akkiriza n’atakkiriza) be 
bakaayana ababiri abakaayana ku Mukama 
waabwe. Naye abo _ abatakkiriza 
baakomolerwa engoye ez’omuliro; era be 
balifukibwako olweje ku mitwe gyabwe, 


21. Olulisaanuusa ebyo ebiri mu mbuto 
zaabwe n’endibaliba zaabwe; 


22. Era ku lwabwe walibawo embuukuuli 
ez’ ebyuuma. 


23. Buli lwe balyagalanga okuguvaamu 
olw’obulumi, baliguzzibwangamu nate, era 
baligambibwanga nti: Muloze_ ku 
kibonerezo ky’ okubengeya! 

Ruku 3 

24. Mazima Allah aliyingiza abo abakkiriza 
era nebakola ebikolwa ebirungi mu nsuku 
ezikulutamu emigga wansi wa zo. Baliwundi- 


obese Sah ide 


wae 
g ‘ ¢ 23545 ag 
J ow 
5S i AY3S 
eo Ss 


a coe 
135 Gaphis igisl SG) 
Fy 5 sau 3 ds, CEI15 


Aightate 55 5 1p B54 BT G25 
BL EY Corse yepe cers 

Ohigt , Je 
2 5 6S SAn3 ab Si $5 3ST 
Sebi VEIT G83 Fee 


$AEII5 Ssh 25euissadi 
oars G8 BES Se "5413 3 
2 54 Li5aii aps Ss ie 
o Ay ere G3 abigad 
“@rlhrG dade } 

PPG ABEL geod yis 
LG sal eck ysie 32,56 


Aansti G5 oe Ct 045 ws 


Essuula 22 


Essuula 22 


AL-HAJJ 





rwamu n’ebikomo ebya zaabu ne luulu, 
n’engoye zaabwe mu Zo ziriba za liiri. 


25. Era balirung’amizibwa eri ebigambo 
ebirongoofu, era balung’amizibwe n’eri 
ekkubo ery’ Atenderezebwa, Allah. 


26. Mazima abo abatakkiriza nebeekiika mu 

kkubo lya Allah n’Omuzigiti Omutukuvu, 
ogwo gwe twassaawo ku Iw’abantu bonna 
kyenkanyi, abagubeeramu n’abava mu 
ddungu, era buli ayagala okugukoleramu , 
ebikyaamu olw’obujoozi, tulimuloza ku 
kibonerezo ekirumya. 


Ruku 4 ¢ 
27. Era jjukira nga bwe twayoleka Ibrahimu 
ekifo ky’Enju netumugamba nti: 


Tonnenkanyanga na kintu kyonna, era 
yonja Enju yange ku lw’abo abectooloola 
Ka’bah_ n’abayimirira) mu swala, 
n’abakutama nebavuunama. 


28. Era langirira Hijja eri abantu bonna. 


Bajja kukutuukako ku bigere ne ku buli A 


ng’amira ezikozze, nga bava mu buli kkubo 
ery’ ewala, 


29. Balyooke bakakase emigaso gyabwe 
gye bagifunamu era balaamirize erinnya 
lya Allah ku bisolo ebyo bye yabawa 
eby’amagulu ana nga babisala mu nnaku 
ezaategekebwa. Kale mulye ku byo era 
muliise n’abali mu buzibu n’abaavu. 


30. N’oluvannyuma beemaleko ekko 
lyabwe, era batuukirize obweyamo bwabwe, 
era beetooloole Ennyumba Ey’edda. 


31. Ekyo kiragiro kya Allah. Era oyo assa 
ekitiibwa mu bintu bya Allah ebitukuvu, 
kale ekyo ky’ekisinga obulungi gy’ali mu 
maaso ga Mukama we. Era mwakkirizibwa 
okulya _ ebisolo, okuggyako ebyo 
ebyalangirirwa gye muli nti tebiriibwa. Kale 
mwewale ekyenyinyalwa ky’okusinza 
ebifaananyi, era mwewalenga n’ebigambo 
by’ obulimba, 


os a5 Opts a5 8" bass 

» @ 

a a3 oe 3,07 
ye G 33 a4 


essihi os gi dues 
©4023 Ce) peel Lie insas 

GE Sie] Suse BHs55, 
Al sau eS N35 gl des 
Asch ierz< vr Gyatiza gi 


s&jb ¢ ai sphere lan ai 
Qasbli s a3 } 35 2k, 
olaz Bh rt Gigs $15 


5S oy SBS Sot eal 


a a 


et 


wu | 


wl 


om N oS w awn 
Shas EIS Sissliy B34 


@23Ai'2= £4415 

ase aay oe 
jaiox gid 
pdeiss ALT ps 156s ba 
(e JE urged see sie 
96S » oS Baty 43 3 


355 
wn aa 


Osa Ain 43 


J) 
da é 


A pans 4 aes 
(5554) 5 ee a 
nih | sehcl Pes 7 

a] 
345 abi ee se sis batsaauls 


Béaj Elsa ue ES Sis 
oSa G ates Me Gw 235i 
55 1aEAI5 ESV! Se Kap 

Oy 


<a> 


Juzu 17 


Juzu 17 AL-HAJJ Essuula 22 





his foveal Lapis “a Allah, so si O25. ag 58504 b2 balsas 
umwenkanyankanya na kyonna. Era oyo ~~ rrr 
eyenkanya Allah n’ebirala, kale aba eSiGe5 SSE aby, 4 pbs 


ng’awanattuse okuva waggulu, ate “ ae a 
ennyonyi nezimukwakkula, oba embuyaga 4% C5 345 if 52 sahass 
nezimufuumuulira mu kifo eky’ewala. Oy 2% vs ri iP 
33. Bwe kityo. Era oyo assa ekitiibwa mu (7%\7 Teh apeet ase. 
bubonero bwa Allah obutukuvu, mazima G55 ob a ee 2 O55 EY 


‘ 


ekyo kiva mu butuukirivu bwa mitima. 


i% N55 0 
34.Mulina emigaso mw’ebyo bye setastya stig 2S 


musaddaaka okumala ekiseera ekigere, nate ~% 2 
etek okubisaddaakiramu kiri awali Enju Ogee! bs J! igi 33 $4 
Ey’ edda. 

Ruku 5 


2 ‘K sg Sp . 2? w 3 ” 
35. Era buli bantu twabateerawo engeri la 254 Glas gs! pom) 3 
y okusaddaaka balyooke balaamirize , »¢%- a gate} 
erinnya lya Allah ku bisolo eby’amagulu At) 5G Je gb iis els sah 


ana bye yabawa.Era omusinzibwa wammwe 3 Ci j MG b aa Vi Batt? os 
asinzibwa ali Omu yekka; kale mujeemulu- 


y 


4 o%5 oa 
kuke gy’ali. Era wa amawulire ag’essanyu ys 5+ yodcT 5 Sal5 4 
. y om Nae gf 
eri abeetoowaza, os: 3h 
dS a % 
36. Abo abeesisiwala mu mitima gyabwe sibel sabite 8) seush 


nga Allah ayogeddwako, n’abagumiikiriza steals ‘ narails jes 5 a3 


kw’ebyo ebiba bibatuuseeko, n’ abajjumbira 


essaala era nebatoola ne mw’ebyo bye CVE wuLyeerttal 
OS 54556455 d) Kew, spl Sal 
twabawa. 3 . 


2 A ~ A 4 fw OA ‘io 
37, Era eng’amira za saddaakatwazibatee- > 2 56% os 3 peal Gitas oh 
rawo nga ke kamu ku bubonero bwa Allah i 244i wh 12 Ga 3 s 4 abl 
gye muli. Muzirinamu ebirungi nfaafa. Kale > ab's a 
muziraamirizangako erinnya lya Allah nga BU z 42 2 Gis gul Brows | 
ziyimiridde mu nnyiriri. Kale bwe zigwanga ~ 3 \yida% a 2“ Gace g bee ne 
wansi ku mbiriizi za zo, olwo mulye ku zo ? ? 


era muliise n’ali mu bwetaavu atasaba, E315 i FLaa'5 4 SAS si) 


n’asaba. Bwe kityo twazibagondeza 


1 
8 ~ 3h 3 OL ‘ gw 
mulyooke mwebaze. ps5 bs Gisdc 


38. Ennyama ya zo wadde omusaayi gwa it laa ¥ mists) Z| JEies 
zo tebituuka ku Allah, wabula obuwulize - 
obuva gye muli bwe bumutuukako. Bwe + ath, ES 43Gs 9 3 


kityo nno kyeyava azibagondeza, mulyooke 2 (a % 
mugulumize Allah olw’ 0 ubalung’ amya. Era ais \ \sSiee) pea as sis ey aS 


wa amawulire ag’essanyu eri abakozi _. £53 
’ebirungi OdisoA te bata Jz 


b’ebirungi. 
39.Mazima Allah y’alwanirira abo s!% Hal ii ge 7 Ad mt 4 ath OL 

4 oo 
abakkiriza. Era ddala Allah tayagala buli Foie ve Lg 25 Patt BL &.. : 


& 
mukumpanya, ateebaza. @23 2 We 


<> 


y 


Essuula 22 AL-HAJJ Juzu 17 





Ruku 6 te Se ‘ ’ re Pe { 
40. Okwerwanako kwakkirizibwa eri abo sb sy J eASes O30 OS 
abalwanyisibwa mu bukyaamu, olw’ okuba- eek foe 
nga be baba balumbaganiddwa — era ddala Ox peiye yor eas al! o)s 
Allah asobola nnyo okubayamba — 


41. Be bo abaagobebwa mu maka gaabwe ys bee Selb ps 
awatali nsonga, wabula olw’okubanga Zhe nin 5c “ ae 
baagamba nti: Mukama waffe ye Allah. Era 35 a6 Ads | GS ieee oIwy) 
singa si kukubirira kwa Allah eri abantu 443.43 ebay eu! yeas 
abamu ku balala, mazima ebifo byag,y J | ‘ 
bakabona, n’amasinzizo g’Abakulisitaayo, § 5 Aat3 p pe! ye Eee 3 
nag’ Abayudaaya, n’emizigiti omutendere- as ie ee mee s 
zebwa ennyo erinnya lya Allah byalimenye- Joust | 4335 jos 54 er ad Lyla 


ddwamenyeddwa. Era ddala Allah ajja , Ko ote  ulSih 4 
kuyamba abo abamuyamba. Mazima Allah o abl a =? : a roe gh! 
ye w’Amaanyi ennyo, Luwangula— @isre S55) 401 %\.5%a3 
“JZ “= a 
ae de -— oA 
42. Be bo bwe tuba tubatebenkezza mu U3} é 


nsi, abajjumbira essaala nebatoola zaka ne-. < \¢ 
bakubiriza okukola ebirungi era nebaziyiza ? 55S} 


y’ensonga zonna. ph 2 


“won 2 AST ave Bt 
43. Naye bwe banaakulimbisa, manya nti S645 ig§ My SK O15 
n’olubereberye Iwabwe abantu ba Nuhu Qn IES CoE nt sne 
n’aba ‘Adi n’aba Thamiida nabo baalimbisa oS a — Ife x AS? 
Abatume baabwe. bi Re ek tar eet 
44. N’abantu ba Ibrahimu, n’abantu ba  ©2554$53 Abe 12354 
Luti. 


V2 ot Zo oes 7 
45. N’abatuuze b’e Madiyani. Era ne Musa 52 pS 97 Ot areal 
yalimbisibwa.Kale abatakkiriza nabawa _ . 22:2 fv an03 BU £35 ni% 
akaagaanya, oluvannyuma nendyooka BPs pm PP an Cg Mb 
mbabonereza. Naye ebyava mu kung’aana ASIF AS 
byali bitya? 7 
- SONYA AF ow nS nw np OSS 
46. Ye ebibuga bimeka bye twazikirizanga Ys $ \ oo) U4 OF Ka 
byonoonese, bwe bityo nebigwa ku busolya 7 (#294 \e 80 (< -gt h(t 
bwa byo! Ye enzizi mmeka n’ebigo ? s3p2 re 32 OS aa 
ebinyweevu bimeka ebyalekebwa awo @Qxttie pass dLba2 ye 
ettayo! bye eh ie ae 3 nat 
47. Abaffe, tebatambulako mu nsi neba- O54 vA) I 4 154 ot AL | 
funa emitima gye bakozesa okutegeera, oba J, <\ st lau li nG G4 54 j 
nebafuna amatu ge bawuliza? Kuba ddala O13! 4 s os —. s 
f : igs Rane Wet < Sie a gate a 
amaaso si ge gaziba, wabula emitima egiri ee ) 4 2 G, Geo os 2 


mu bifuba gy’egiwunaawuna. 


> 

E 

is 

> 

z 

eo 
@: 

SS. vs 

% Neto 

¢ fe 

— e a7 

aS 

G. 4 


® 


Juzu 17 AL-HAJJ Essuula 22 





” ww oA ” a o 
48, Era bakupikiriza mbu oyanguyirize 63 5 wiKaJL EU plaateg, 5 
ekibonerezo, naye Allah tajja kumenya & ee ie re ae ae 
kisuubizo kye. Era ddala olunaku olumu eri Lig 14 $3015 5525215! ALAS 


Mukama wo lwenkana n’emyaka lukumi 7 Reet 3 
egyo gye mubala. OS mor G; Sn A té a5 3 
= Ye ebibuga bimcka: bye nnawa 3 QJ Ga Let 4355 8 OBlS5 
akaagaanya so nga byali byonoonyi, p- J n oo we & a 
oluvannyuma nendyooka mbibonereza! Era oy 5 2 GS3Z7 x3 a2j(% i : 


gyendi y’eri obuddo. Pon ot) & 
Oyet! & 


7 Ruku 7 S yai\se,% p,m ger a8, 

50. Gamba nti: Abange mmwe abantu, $535 BSIGTIAS SLUGS US 

mazima nze ndi Mulabuzi gye muli *”* 6.8 
ow’ olwaatu. Qos. 
' 4 2 Pol oe 21% 

51. Kale abo abakkiriza era nebakola ebi- eres | | pho 9 lpia! ¢ $356 

rungi be balifuna okusonyiyibwa n’ebigabi- 60 chad ot 
bwa eby’ekitiibwa. OSS 35,5 Spat aw 
52. Naye abo abafuba okufufuggaza Aya Shpan Ess) cy \gne 1S 33 15 

zaffe, abo nno be bantu b’omuliro. ee Lae, Te 
Oates! Gad! Ely 9! 

53. Era olubereberye Iwo tetutumangayo J ay ins z 4 5 oe Gils 41 23 

Mubaka yenna wadde Nabbi, wabula buli a ct ate hoe to) wo Set 
lwe yayagalanga okutuukiriza omulimu obi AT Ass | BIW Los 9 
o Pr 


gwe, Sitaani ng’asuula emisanvu mu kkubo ots CL y4 \ Zohet utes 
ly’okwagala kwe. Kale Allah yaggyangawo “7™ & ab Fears) 2 GES OP 


i : < ; ’ ‘ ‘ of  % 
emisanvu  egyo Sitaani gy’asuula; oluva- 244) 5s PCa) \ 2] DSA} Bs GbLis| 


nnyuma Allah yatebenkezanga Aya ze. Era 2 , 
Allah ye Mumanyi wa byonna, Omugezi @sres ALE 
ennyo. tg 


4 a -” 
54. Akikola bw’atyo alyooke afuule 2253 (iJ! Ges G Jias} 
emisanvu Sitaani gy’asuula okuba ekigezo g 6 gg , Ah oh omen 
eri abo abalina obulwadde mu mitima 3 ~?>* Steg ie Siu) 
gyabwe n’abakakanyavu b’emitima. Era aa l i i S13 34 3513 Socw LES 


ddala aboonoonyi be bali mu butakkaanya 4 Ut a 7 7 
obw’ewala. @)> oa GL os 
o A a w he % o A g 

55. Era twakikola, abo abaaweebwa ay iin)! 1635 S33 | Bass 
amagezi balyooke bamanye nti ddala ago ot ff pt Zia® a, Bef 
ge mazima agava eri Mukama wo era 5g 5S op Oe SA! 
- oy ADT 


ve 
bagakkirize, olwo emitima gyabwe giryooke _ (#724) 5. $5345 3 e855 
gimwetoowalize. Era ddala Allah y’alu- 2Gi aM wo}? 2 ete ge 
ng’amya abo abakkiriza eri ekkubo @p_tiiic biped! (p43! G23 
eggolokofu. = x 

mon a Pee ahs < x 
56. Era abo abatakkiriza, Kur’dni tebajja 4234 2 jae 6235 | 538 ¥3 
kulekayo kugibuusabuusa okutuusa lwe ,7%%¢%.4% e(<|) 2 423 $5253 
balituukibwako Essaawa eyalaganyizibwa b) aned asl sa oe Pente 
kibwatukira oba batuukibweko ekibonerezo Qsbté cis! was 
ky’ olunaku lw’ okuzikirira. 


Essuula 22 AL-HAJJ Juzu 17 


57. Obwakabaka ku lunaku olwo buliba 4’ rasa, ail £535 G57 
bwa Allah yekka. Y’ aliramula wakati waabwe. ee 

Kale abo abakkiriza era nebakola ebikolwa dedi What 4 igael a3 G 
ebirungi, be baliba mu Janna ezirimu 4 ai) Ke 
amasanyu amajjuvu. 2 _ - 
58. Naye abo abatakkiriza era abalimbisa Exh Iy56S Z 31 9358 - S33515 - 
obubonero bwaffe, kale abo be balifuna 7 s 





< 


Kt ee 
ekibonerezo ekiswaaza. Ooi & Kegai Sisi315 < 
Ruku 8 Sw 
59. Era n’abo abasengukira mu kkubo lya an des 135, p& Sits 5 
Allah n ‘oluvannyuma nebattibwa_ oba ne- 3, 125% 4355345 35 351 rr gle a 


bafa, mazima Allah alibawa ebigabibwa du 


amakula. Era ddala Allah y’Asinga abagabi O43} Sipas £34 Paty S| 3 Se 
bonna. ae ee do: 
60. Mazima alibayingiza awayingirwa © S13. » 5 uo Ss Jang : phils, bails 54) 


awalibasanyusa. Era ddala Allah ye Mumanyi pier gs 
be byonna, Alumirwa ennyo abaweereza ©*MAS SLL PA 
é. 


wnt "rn oan 
61. Bwe kityo nno, oyo yennaeyeesasuza 233+ Cees Eg. seu > 


ekyenkanyi nga bwe yabonerezebwa naye , gto 8 si ov: ais Zt 34 
oluvannyuma naalunivapanibwa, mazima za! Sao Seis g 


ddala Allah agenda kumuyamba. Mazima 62 - 
Allah ye Musanguzi w’ebibi, Omusonyiyi @ jae sas) 


ennyo. 

62. Ekyo akikola olw’okubanga ddala Gi SIpimd¥H 2 ui SL Sys 
Allah y’ayingiza ekiro mu misana, era , pe 
y’ayingiza emisana mu kiro, era ddala ais 1B 1S hah G 3b fs 34 29 
Allah y’ Awulira byonna, y’Alaba byonna. 34 at ks Ae 


63. Ekyo lwa kubanga ddala Allah ye (3 &7 8155-5) 5h ab! é&u = ys 
w Amazima, ate nga ebyo bye balaajanira ebbali o7 atone 


eat 
we ddala bya bulimba; era ddala Allah ye ©! Sh 2 Jue G15 5m dhs ee . 
Mugulumivu, Omunene ennyo. OLE ¢ es he Seah 4b 


64. Abaffe, tolaba nga Allah bw’assa C S252 1 aio | 14.5557 
amazzi okuva mu bire, olwo ensi n’efuuka * oe J3i S ¥. 


: : . & S64 t5 Anh 2 2% 2 
eya kiragala? Mazima Allah y’Amanyi @} + S;.axe SD) Pears if 
: ; 5 
ebyekusifu, y’Ategeera byonna. O44 gt : sbici \ 


65. Ebiri mu ggulu byonna n’ebiri munsi 340839) 3G3 veh ab a 


bibye. Era ddala Allah ye Yeemala, LI, of hed z, 3 

y'Atenderezebwa, j so! aad 345 215} & 
a ‘ C5 <2 2 oi, 1 Gts5 357 

66. Abaffe, tolaba nga Allah bwe OG FLORES. 155 54} 


yabagondeza byonna ebiri mu nsi,n’ebyombo , <i 3 CG yates sul . " 3035 | 
nebiseeyeeya ku nnyanja lwa kulagira ~ me ’ 


kwe? Era  y’akwatirira eggulu 2 ako) ets (Bhagat 5B ypely 
lireme kwerindiggula ku nsi, wabula 4 a, 8 eae 
olw’ekiragiro kye. Mazima Allah Musaasizi “4 iuanigy: tl ai5h © LU85 v1 
nnyo, Wakisa nnyo eri abantu. @S3 $3525) 


Juzu 17 AL-HAJJ Essuula 22 





67. Era y’Oyo abawa obulamu n’oluva- peaked £3 a3, pea Gigs \$a3 


nnyuma y’alibafiisa, nate y’alibazuukiza. uf Ba gs come a 
Naye ddala omuntu mu _ buteebaza Glas yi So} b parm Pm 


yeekansa! @Q5 Par 
68. Buli bantu twabaterangawo_ engeri '5Cul5 po Peis Ging a3i iy 


y okusinza bo gye baasinzangamu; kale 2 

baleme kukuwakanya ku nsonga y’okusinza +155 Ji Sp 3! sop] oe G25 
kwo, era ggwe koowoolera eri Mukama wo. Cea 

Mazima ddala ggwe oli ku bulung’amu Oss 6a 5b Jai ab) 
obutereevu. 


69. Naye bwe banaakuwakanya, kale gamba Gs Lai aio | zy 3G O15 
nti: Allah y’asinga okumanya ebyo bye mukola. sas d : 


O6 et ons 

& 
70. Allah aliramula wakati wammwe ku 4 251 555 5 ge Sy et gy Ce pends AbT 
lunaku lw’okuzuukira mw’ebyo bye mwali 2 . a 
mutakkiriziganyaamu. : OS pasess ots sti ee (G35 


71. Abaffe, tomanyi nti ddala Allah ses NGG atarab Salsas 


y amanyi byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu , 
nsi? Mazima ebyo byonna biri_ mu Kitabo. wl eS a3 23 Ol »vase’ 15 
Era ddalaekyo eri Allah kyangu nnyo. oS 4 ls (gz Eis 


wnt PK 


72. Era basinza ebbali wa Allah ebyo Jiigs5 (3 ai ly 53025 355055 
Allah by’atassizangako buyinza bwonna 


6" a J s | 4 
ate nga nabo bennyini tebalina kye Sena Cals any 


babimanyiiko. Naye aboonoonyi tebalina 34 psiulss 
muyambi yenna. ie os 


6% 


a 
73. Era bwe basomerwa Aya zatte Sat es Baglé J85 fs 


ez’ olwaatu, ojja kulaba okwenyinyimbwa mu ie Xd “35 )) pees re 

maaso g’abatakkiriza. Baba na kumpi 83 ksh aid Ut or 
kulumba abo ababasomera Aya zaffe. Gamba B35 Ls stan 

nti: Abaffe, mbategeeze ekibi ennyo be oh ae Zu! oyeers 
okusinga kw’ekyo? Gwe muliro Allah gwe ss Lids sss agi eG s 
yasuubiza abo abatakkiriza. Era obwo Les23 3G b ASS ~<a yet 


buddo_ bubi nnyo. not ns La 
Z Oed oy slash 5 33 Siz ; 
Ruku 10 very 
74. Abange mmwe abantu, eky’okulabirako \$aatd Za Ne Ge ye Oo eal as 


kireeteddwa, kale mukiwulirize nnyo. Mazima AP nwa oe Zone * ct 
abo be mulaajanira ebbali wa Allah, tebayinza 7 gist 2202036 a O86 p.4 


na kutonda nsowera ne bwe bagyekung’a- 449 | pao ke Zee 3 SGG3 1,218" 
anyizaako bonna. Ate ensowera o 
bw’ebanyagako  ekintu kyonna, tebayinza 22% acts Aobitins ols 
kugikiggyako. Omusabi n’omusabibwa #4 ‘ “ n/ 
bombi bayenjebufu. H2h sak, seiatios 


@x bss sey thsi 
<gag> 


Essuula 22 AL-HAJJ Juzu 17 





75. Tebawa Allah kitiibwa kituukana na 44+, 3, % beh eh (eo 
kigero kye ekituufu. Mazima Allah Wa a Shane 13556 
maanyi nnyo, ye Luwangula. © jd sEG i 

76. Allah alonda Ababaka mu bamalayika go%Sé$aksie Se (ales abl 
ne mu bantu. Mazima Allah y’ Awulira ee Gah kee ae 
byonna, y’Alaba byonna. 6) De Row ablols slut 


o 
Sona (7 ot ne 


77. Y’amanyi ebiri mu maaso gaabwe be ppHe &S 3 Pod wo li 


n’ebiri emabega waabwe. Era eri Allah ee ga De a: 
ensonga zonna gye zizzibwa. OQ Wasjssaulup 


- eas 20} a BA 
78. Abange mmwe abakkiriza, mukutame 3 | Grea] gta G23J 1 Gs 
era muvuuname era musinze Mukama ,% #2, + .@4¢ \s% pa 198.24) 
wammwe era mukole ebikolwa ebirungi, Ighins| 5 BSS5 1S nel 9 lat 


lwe mujja okuganyulwa. ‘© o pas peated pou) | } 


oD a “ a . 3, wow 
79. Era mutakabane nnyo kulwa Allahmu 5* ay GE obi 3 iba G3 
kutakabana okutuufu ku lulwe. Ye yazig Cole Tas Coase | 
y’eyabalonda era teyabassaako buzibu % 7” ; wy ott > ee, 
bwonna mu ddiini. Kale mugoberere eddiini + Bh )3) pS (at, » ym os 
ya kitammwe Ibrahimu. Ye (Allah) mmwe 4aZa sae post) sf so g 
y eyabatuuma Abasiraamu olubereberye ne dts oe. eda oe = 
mu (Kur’ani) eno, Omubaka alyooke abeere 4ha4% J tS oO Xa) "um 635 
omujulizi ku mmwe, ate nammwe mubeere Soe 2.62 ad ate 
abajulizi ku bantu. Kale mujjumbirenga nnyo JE 7 \ Sabet (5 5 5 Sais 
essaala, era mutoole zaka, eramwekwate ku ).31 % $03) (A236 SU» Ci 
Allah yekka. Ye ye Mukama wammwe. Kale La ie - aoe ote es 4 
Mukama wammwe si mulungi ggero era si $2 4 abl jonah! 5 SyeyJ! 


Muyambi ggero! se Nine oie SS te gee Nes 
BAZ 5 S55) FAG A GS 
0 % - 
Odes | & 


Juzu 18 Essuula 23 





AL-MU’MINUN 


(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ost Shy epoSl g gil puts 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
Juzu 18 ae, & 
2. Mazima abakkiriza bamaze okuganyulwa, OS oye ee 3 
2 A % 
3. Abo ababa mu ssaala zaabwe nga OG ss ga sGogssdes >2 >| 
beetoowaze, 
4. Era abo abeewala ebyo ebitaliimu nsa, Qus So ye ei gEASGIPIG 
5. Era abo abanyiikivu mu kutoola zaka, Oo ee 55 550 she G23J!9 
6. Era abo abakuuma obwereere bwabwe — OOpais Sahat baad Raatead ie OS iJ 3 
vv, 


7. Okuggyako eri bakyala baabwe oba eri KIS @ $7 bss 5 51 
abakazi abawambe abali mu mikono gyabwe ek gle 442 weit n 94 
egya ddyo; kale ddala abo tebanenyezebwa. ee aes 


: 


\ 
ZH 
—vA 


¥ 


\ 
> 
ak 


e 
E 


rs 


A 


8 Naye abo abanoonya ebiri ebbali pb Els} Fk Gy F 
w’ebyo, kale abo be bajeemu — 


> 


” 


9. Era abo abalabirira ebibasigiddwa, Bodh 3 Sythe pa D3 15 
n’endagaano zaabwe, Dende 

Ove) 
10.Era abo abakuuma obutiribiri essaala PasyLe Jt bd = 331 3 


Yo 8 


zaabwe. 


11.Abo nno be basika, O35) '3 (te Elsss\ 


o 
a 


12. Abalisikira Janna ya Firidausi; bo mu 33 624.5$5524 ay ye OAM 
yo mwe balibeera. = 


Oo3s44 
aN nS 
13.Era ddala twatonda omuntu okuva mu gLit de Slcs) has 5 
budongo obukenenule; ® ya b as 
be: gh BERR Bit ee BS 
14.N’oluvannyuma twamufuula ettondo 2| 5 Oe hs 
ly’amazzi agazaala mu butuulo obwekusifu; nee 
Ove 
“ nH a 2 


“ Z “4 ww % 74 Sh 
15. Oluvannyuma twafuula amazzi ekitole EELS mele Zab pe 
ky’omusaayl, n’oluvannyuma twafuula 224 .» avec Ze to 2970" 
Sale ky’omusaayi ekinyamanyama; kale @x2<J! GEiss 2hos aks 


<a> 


1 


e 


VAS) 


BYGss 


Essuula 23 AL-MU’MINUN Juzu 18 





” A 
ekinyamanyama netukitondamu amagumba; és oi (Say 5 Bex) Staal eae Bbc 
olwo netubikka ennyama ku magumba: *, 2 yok Was Une tned 
n’oluvannyuma netukiggyamu ekitonde ais | BRS » p=! VS 45 Lisl 
ekirala. Kale nannyini mikisa ye Allah, ek Re Wie ae 
Asinga abatonzi bonna. (io) ra iG ji ne | 

b o ‘ 2 
16. N’oluvannyuma lw’ekyo ddala muteekwa = @® a a 43 567 Rees Be 


okufa. - 
3, %, 


17.N’oluvannyuma ddalamulizuukizibwaku @Opas tte As 12 37553) 3 
lunaku Iw’ okuzuukira. 


4 a 635 3 
18. Era ddala twatonda waggulu wammwe 5 4 42 3515. Soaks o ASG 3Gaie Geis 335 


emigigi gy’eggulu musanvu, era Ffe rr 
tetusuula bitonde muguluka. Ooh GS yz ete 


Ine 
19. Era twassa amazzi ag’ekigero okuva 242 Ae: glans Os CMTS 4 
mu bire, kale netugabeeza mu ttaka, era le (51 3 
ddala Ffe tulina obuyinza okugaggyawo. 


> wn ia oe 
6) 5 53.8) ey 5 
x S 4 ~ a a 
20. Era twabakolera nago essamba §i33o-3 Se ay KG sas 
zemitende n’emizabibu ze mufunamu ebibala , z one “A Sig ase Get Q 
ebingi; ne ku byo kwe mulya. 5 83455 aSl55 G3 as os R 
ott ia 4 
O8HS 5 Gia 
A > 4 
21. N’omuti oguva mu lusozi Sinayi; sas yb che piaG 55a 3 
oguvaamu omuzigo n’enva olw’ abali. m 22% 
8 § Obie SU shed pb UG SL 
22. Era ddala mulina eky’okuyigirako mu skses3 b Br id SiG kG 
bisolo. Tubanywesa kw’ebyo ebiri mu ,,% a,. 2 “A Zw 
mbuto za byo era mubirinamu n’emigaso pals Gas a 5 Gish 3 Gs 
emirala mingi, eraku byo kwe mulya; Oo 35 GL Ssaae 
23. Era ku byo ne ku byombo kwe musi- Sd pastels) (35 a & 
tulirwa. ) 


Ruku 2 on 
24. a ddala pear Nuhu eri aa me SG3 ane 233 Js bs CLs st sa 
n’agamba_ nti: ange, musinze a 1 ,u AF be op A nm 
Temulinayo musinzibwa mulala okuggyako $4 © BSG abi lyaee! 256s 
Ye. Abaffe, era temwekuume? @5;3 $35 [57.642 


ae Za 4 

a fale abakuned Dabotalnamnd ant Ge HAS Geil Mgt Os 
e nebagamba nti: Ono si mulala wabula ,, ,,,24%u5 Ze, 4! af® 
muntu ng mmwe; ky’ayagala kwe ded 92 oe Laika 
kubeesukkulumizaako. Naye singa Allah 7¢ Sek 
yayagala kutuma Mubaka, yandissizza ba J 

malayika. Ffe kino tetukiwulirangako mu ba ac ' 
kitaffe ab’edda. 3! 


26. Ono si mulala wabula ye muntu Cae POTS IheT5) 
agudde eddalu; kale ggwe mumulindeko eu tye) 92 . 
okumala akaseera, mujja kulaba. Ogyte GS 


<> 





Juzu 18 AL-MU’MINUN Essuula 23 
27. Nuhu n’agamba nti: Mukama wange, Ow 3 326, eye ¥} 25 o) 555 
nnyamba kuba bannimbisizza. 7 . 7 
28. Kale twamubikkulira nti: Kola ekyombo Gel Eta Aesleylawiss§ 5 
mu maaso gaffe,era nga ogoberera okubi- Fes ore S 
kkulirwa kwaffe. Kale ekiragiro kyaffe bwe » suas 2315 5G3 Sys siz iss C335 
kirituuka ensulo nezifukumuka, olwo oyi- oy se neo Fe oe 
ngizanga mu kyo omugogo okuva mu buli gS gis 5 hfe ce a3 2025 
ebiba ebibiri (ekisajja n’ekikazi) , : eee eer re 
n’abewuwo, okuggyako oyo eyamala See vile 5a ‘ Sy Ea 3 
okwogerwako mu bo. Naye tobangako  (,4¢ neal (EEK n Ph 
ky’ ong’amba kw’ abo aboononefu; mazima bo rigal bois) Ig Mb Es D9 as 
171 ” ntoe te aXe 
ba kusaanyizibwawo. OO $35aS B45 1 
42 f2\e% nee 2 3 nen yeit 
29. Kale bw’ olimala okutereera mu kyombo, = OF 5 25) Sahel 1s 
ggwe n’abo b’oliba nabo, olwo ogambanga (é ba ne 5, Fit £54 55 2) 1354 
nti: Amatendo gonna ga Allah Oyo as 3! gh . = 
atuwonyezza abantu aboononyi: Oddot bls SIS os 
2 Ban Ne mw 
30. Era mu kukka wansi ogambanga nti: 257 91G 58 W3i2 A i375. 55 5 
Mukama wange, ntuusa_ okutuusa whi tit pae 
okw’omukisa, anti Ggwe osinga bonna Ob 
abatuusa. sexpvik . dadesct 
31. Mazima mw’ekyo mulimu obubonero. @MOARAIESO!S se eU3¢ 35) 
Era ddala bulijjo Ffe tugezesa abantu. 
a Nee, woh iaitoee % 
32. N’oluvannyuma twasibulawo omule- © a G prod V4 st BS 
mbe omulala oluvannyuma lwabwe. if ae i acid 
33. Kale netutuma mu bo Omubakangaaviira ¥! pict, \ gue) Pad LUG) 
ddala mu bo abategeeze nti: Musinze sae (yng \ nw pd(oot 1 don 
Allah yekka.Temulinayo musinzibwa mulala M3 1s sphe 13 355 G Zid I gc | 
atali Ye. Abaffe, era temuutye Allah? OKs & 
Ruku 3 ow a 4 
34. Era abakungu b’abo abatakkiriza mu yee) se eo3Soe'La) Lai IGS 
bantu be, abo abaalimbisa okusisinkana ; a» 1355 55 not 
kw’enkomerero era be twagaggawaza mu S- ¢ “ = Bis Site, I - 
bulamu bw’ensi, baagamba nti: Ono simulala }45 ‘y | ca es 344) B gad)! 
wabula muntu buntu nga mmwe. Alya , ,n «4 ,%s3teiZ 43% gre, 
kw’ebyo bye mulyako, era anywa kw’ebyo 9 ae, OH Leg SSG soa lig 
ne wh (oe oe 
bye munywako. as ® : 3 £5 (Gg Bibs 
35. Naye bwe munagondera omuntu Sead) aeahes 525 Ashi O45 
afaanana nga mmwe, olwo mmwe mujja j ino 
okufaafaaganirwa. CB Sut 13) 
A ~ e& e 3 te , o@ 
36. Kazzi abasuubiza nti bwe mulifacra s2i2 3 Ste 23) £05 31 5 Se Sun | 
nga mufuuse ttaka nga muli magumba, nti Knc ethan Zt SigeZd 
nate era ddala mulizuukizibwa? 6 - SA FAS eaTSLES 5 GI 
U eo we (oie 
37. Kiri wala, biri wala nnyo n’amagezi @OSLE pojehis dle 


ebyo bye musuubizibwa! 


Essuula 23 


AL-MU’MINUN 





38. Terityo kirala okuggyako obulamu 
bwaffe buno obw’oku nsi, tufa era netuba 
abalamu wano ku nsi, era tetuli ba 
kuzuukizibwa. 

39. Ono si mulala wabula ye muntu 
agunjagunja ku Allah eby’obulimba, era 
ffe tetujja kumukkiriza. 


40. N’agamba nti: Mukama_ wange 
mnyamba, kubanga bannimbisizza. 


Al. Allah n’agamba nti: Mu kiseera kitono, 
mazima bajja kuba nga bejjusa. 


o fs: ” 2 a 
SSG iEsev ae 
& S feat n Atl wel oo nw 
odes, EAI Ges 


124 v2 


GsSgbl feeb) dasiyge 
Obd 4 SI G85 


Rw fh : 


Ober 


4 Hor, £4,8 ne ota 
42. Kale ekibonerezo kyabakwata mu pasdag3 35) Laadnall pessal 


butuufu, netubafuula ng’ebisasiro. Kale 
ekikolimo kibeere ku bantu aboononefu! 


43. N’oluvannyuma Iwabwe twasibulawo 
emigigi emirala. 


44, Tewali bantu bayinza kuyita ku ntuuko 
yaabwe, wadde tebayinza kwerwiisa mabega 
wa yo. 


45. N’oluvannyuma twatuma Ababaka baffe 
nga ba muddiring’anwa. Naye buli bantu 
bwe ae mubaka waabwe, baamuli- 
mbisanga. Olwo abamu mu _ bo netuba- 
gobereza abalala mu kuzikirira era ne- 
tubafuula nfumo. Kale ekikolimo kibeere ku 
bantu abatakkiriza! 


46. N’oluvannyuma twatuma Musa ne 
muganda we Haruna n’obubonero bwaffe 
nobuyinza obw’olwaatu, 


47. Eri Farawo n’abakungu be; naye ne- 
beekuza, era baali bantu abeegulumiza. 


48. Kale nebagamba nti: Abaffe, tukkirize 4 


abantu ababiri obubiri abalinga ffe, ate nga 
ne bannaabwe baddu baffe? 


49. Kale baabalimbisa era ne baba mw’ abo 
abaazikirizibwa. 

50. Era ddala twawa Misa Ekitabo balyooke 
balung’ame. 


51. Era twafuula mutabani wa Maryamu ne 
nnyina okuba akabonero, era bombi netub- 
awa obubudamo netubayamba okutuuka mu 


t Paes 
on ae Se iganyt 214? 
OGL A pty loa53 720 
Srok ‘ weet ¢f 
G3ss bmrsi be GLE £5 
eo aA 2! 
Ooz>s! 
o - &? & ne (a 
G3 Gist ati oe G8G 
bang « ane 

QO 
GL Roe low ree “2% 
31K be 585 C125 GLa 5i $5 


GasktS 65s5& (ipt5 asi 
raha ETsgrl ess 4 


5 Ss) GST 3 aps ot Ele 5 
Z < 2 wene (oF bnew 
3 '55 Sls 33) J} omer 


Juzu 18 AL-MU’MINUN Essuula 23 





< 
: . : fs , Pa 

kifo ekigulumivu ekirimu obutebenkevu ys a 

n’ensulo z’amazzi agakulukuta. : 


Ruku 3 » FS 2 wh 2 htt 
52. Abange mmwe Abatume, mulye ku hg or | J) Leole 
birongoofu era mukole ebikolwa ebirungi. . rae Gj cH yA ls ise (5 


Mazima Nze bye mukola mbimanyi. Yo Br ae 
ate 
53. Era ddala ckibiina kyammwe kinokibiina $ §3_. 1% 3213 2a331 63m O}3 
kimu, ate Nze nze Mukama wammwe. ett nebo (47 
Kale mutye Nze nzekka. Og 45 3X35 51 
2 Steet 
54. Naye aes ilingenea sive mu +132 5 sa pubd5sl 152 - i 
nsonga zaabwe bokka na bokka mu @53433 pi Gyuiedé 


bitundutundu, buli kiwayi nekisanyukira 
ebyo bye kirina. ‘ j 
ae ont San - 
55. Kale ggwe baleke mu kutabukatabuka @yte SE Dg 3poe C3 A553 
kwabwe okumala akaseera. 
tat oO ny 


56. Abaffe, balowooza nti ebyo bye Je. ay bb reS ST 5 H4csr1 


tubayamba nabyo mu by’ obugagga n’abaana, Qos 3 
57. Tubibanguyiza lwa_ bulungi? Nedda, 5 ra pp tsi 3 5 a) p yle3 
naye tebategeera. Oni he 

: ns 


58. Mazima abo abeesisiwala olw’okutya Sud ) sapdb o-s pubs rd 1% \ 


Mukama waabwe nebeekuuma ebibi, Deke tt 

CO Sige 

59. N’abo abakkiriza obubonero bwa OG 4 5 6435 oe sib 333515 
Mukama waabwe, Z 
> a o a eee 

60. N’abo abatenkanya Mukama waabwe Oo 5S td, Vanes ab : 35515 

n ebirala, is besa ca tg ss 

61. N’abo abatoola ebyo bye batoola nga B43 155 gsi le 3594 523415 

emitima gyabwe gitya nti ddala ba kuddayo Dene Sn oH ipa 2S1e 14% 

eri Mukama waabwe, OS Ay ise = 2 

nen 8 wa 3 

62. Abo nno be banguyira eri okukola Bd» Se aig 552, (24 Els) 

ebirungi, era abo ku byo be bakulembeze. nk 1 (at 

eS Coes 

g (2.33 ww o 

63. Era Ffe tetutikka muntu buvunaanyizi- (5 553 Gass 1 (455 Get i 5 

bwa wabula nga okusobola kwe bwe kuba, y . Ss ; 4 yte So be 

era tulina Ekitabo ekyogera amazima, era ee G¥ ROE ou - 

tebaliryazaamaanyizibwa. Mesere: 


64.Naye abantu. emyoyo gyabwe 5 ea Os 558 % ch Biss ae 


2 


tegifaayo ku Kitabo kino, ate ng’oggyeeko Gi sé Zs ws oid AGT agi no” 


ekyo, balinayo n’ebikolwa ebirala ebibi 2° 3 
bye bakola; @B slat 


<g> 


Essuula 23 AL-MU’MINUN Juzu 18 





65. Okutuusa Iwe tulikangavvula abejala- wih pbs 
bya mu bo n’ekibonerezo, okwejjuukiriza nga a be oy 
bawanjaga. @O az AD >! 


F @ iL oe 
66. Temuwanjaga olwa leero, mazima J Cs ac ar BEA! seaF ¥ 


temujja kufuna buyambi gye tuli. wna ahd 
J y gy QB5iz 
Ya w \ A oon % 
67. Mazima Aya zange zaabasomerwanga BESS pase Js Fal B35 (2 » 
naye nga mukyuukira ku bisinziiro byammwe, beac hend (Ene 
@Sj2S15 34, at yz 


ORI IG 


68. Nga mwekuza ku yo era ngamwogera (0 8ybe45 jo 4 Bony 5, 
n’ebya sswaakaba ku Kur’ani ekiro. 

a es wh wae a 
69. Abaffe, bo tebafumiitiriza ku kigambo (% pm sls x eyes) (5.335 BLS 


kya Allah, nandiki batuukiddwako ekyo don S092 0! 8A 
ekitaatuuka ku bakitaabwe ab’edda? SAL aims Gj) we lZas 

oats 7 4 4. 9% nin dA a ne nt nh 
70. Nandiki tebategeera butegeezi Mutume 4) 245 gu) 158 ye bd A\ 
waabwe, kale kyebava bamugaana? Aoneers 


ws 
a ‘se ‘eo ge A awe a 
71. Kazzi bagamba nti agudde ddalu? bbz i634 b Aime deg Op gay A 


ar 
Nedda, ye y’eyabaleetera amazima; naye nish rete 


Opt Lowes 
abasinga obungi mu bo amazima OU sa yS Gal) amy |) 2 
bagakyawa. os ok < 4 
72. Era singa amazima gaali gagoberera Sb | eal GR! AD! > 
kwagala kwabwe, ddala eggulu n’ensi ne ag ¢ Se, 3 24853) ude 

bonna ababirimu byandyonoonese. Era =o ? m3 » ? = of = Ze 

tubaleetedde Okubuulirira kwabwe, naye 545 PD yo p ad Ss seed 


A 


No 
—‘\ 


a 


wo 


NPA 


bo Okubuulirira kwabwe bakukubye mabega. ben nbe BA ata 

OY 5-2 pro ae y}20= 

73. Ye, obasabye mpeera? Kale nno has 25% a (653 . $255 sy) 

bategeere nti yo empeera ya Mukama wo “ Swick (ame sae 

y’esinga obulungi, era Ye y’asinga abagabi Mvs3) | yaad Gb § 
bonna. 

Py \ none, 21%, 2 

74.Era tewali kubuusabuusa, ddala ggwe S| je J) 2 $e a ab) 2 

obakoowoolera eri kkubo ggolokofu. ©x2h at n & 


- % 
75.Era mazima abo abatakkirizankomerero, §}-4'W 4, 054434 J O23! &)3 
ddala be bawuguka ku kkubo. - 


w aw & (BEC! Fon oANe 
76.Era singa twabasaasira netubaggyako peas Ant Seketind 5 ron) ¥ 45 


obuzibu bwe baalimu, mazima era baaligugu- 423255 sas (eib obi sh50 
bidde mu bujeemu bwabwe, nga bawunaa- OO p42 Sys gab Gel 54 


wuna. Dee < 2 ginww ode 

77.Era mazima twabakangavvula n’ekibo- (p(Bes NaS phat be pea peep 
nerezo, naye era tebeetoowaza eri Mukama 202% 225675 a55d 
waabwe wadde tebeewombeeka. Coss} ae 


<g> 


Ss 


Juzu 18 AL-MU’MINUN Essuula 23 





78. Okutuusa lwe twabaggulira omulyango OG Agtlz Gass (3) Ae 


gw ekibonerezo eky’ amaanyi, okwejjuukiriza ate - ae goa eee Ne 
nga baweddemu essuubi ku kyo. a2 Ae 13, Ze re oy 
MO5 I 4 32 &y 
Ruku 5 ys Pe44we Th oe # ‘ 
79.Era Ye y’eyabakolera amatu n’amaaso won)! aoas Lisl Ghd! 3 
> iti a o a n 3 aK 2 
n’emitima, naye mwebaza katono nnyo. C4 i 23 5x23 VI 3 50a! 3 
wane st Re€ 
35 
Bg: eh anf even to 6 
80.Era Ye y’eyababunya mu nsi eragy’ali d4)5 U7. VWGseld >i! se? 
gye mulikung’ aanyizibwa. ©0353. Boe 
oe “ A Ra oF 
81.Era Ye y’awa obulamu era y’afiisa, 2) § Edo5 5 sea (35.51 5m 3 
n’okukyuusakyuusa ekiro n’emisana kukwe. 22, C0 (Fas 
Abaffe, temutegeera? V1 o5 Gaui 3 hd ze 
” 


82.Naye nabo boogera ky’ekimu nga @o9ss JEG Jk, isG is 
abaabasooka bwe_ baayogeranga. zi 
5 . ait Z aid (404 (Z8 4121 
83. Baagamba nti: Abaffe, bwe tulifa ne- (Sle Bigs US SGLe I SLE 15 
tufuuka enfuufu era nga ‘uli magumba, sya aearsl ae 
abaffe era tulizuukizibwa? : O05 5a bys 
- Pe a Lary a 
84. Mazima kino twakisuubizibwa dda, ffene Ge (3 641519 OSS G be 5 KGS 
bakitaffe. Kino si kirala wabula ngero Qo: SU 3tb Cat ys mol 4 25 


z’ abedda. Tae) 4 YS uh} : 
in ~~ af rae 3, ans we 2 

85, Gamba nti: Ensi y’ani n’abagirimu, obanga O} 425 © 3 LF5Y Gt JS 
mumanyi? MOIS nha 


0 4ee 6 4 Antew 
86. Bajja kugamba nti: Bya Allah.Gamba nti: @& ass > js + gly SZRLG 
Abaffe, era temuufumiitirize? 
se nawh 4, o a oo 
87.Gamba nti: Ani Mukama w’emigigi U3})1@)5 pel yond Gry & C15 
gy’eggulu omusanvu era Mukama wa n 
Nnamulondo Ensukkirivu? @-2s 
& 


- nw 240 62 db inow 
88. Bajja kugamba nti: Bya Allah. Gamba nti: Ow 5ks5 3 $i dss ody a 
Abaffe, era temuutye Allah? gh bans ae i, he 
89.Gamba nti: Obanga mumanyi, $4 36 S 2 5ahe toe oe SS 


muntegeeze obufuzi bwa buli kimu buli mu cae os te 3 y 
mikono gy’ani? Era oyo awa obuddukiro,so £35 ol aie 5 Gy J 9 7a 
nga tewali mulala asobola kuwa buddukiro ene tat 
ku Ye, y’ani? @é 


90.Bajja kugamba nti: Bya Allah.Gamba ©33j43 36 8 sah Op ghee 
nti: Ate mubuzibwabuzibwa mutya? 


: ‘ lie out S\ wow oy 
91.Ddala twabaleetera amazima, nayetewali © $33S340515 gail no ds 
kuwannaanya, ddala bo balimba. © oe 2 se Le 


Essuula 23 AL-MU’MINUN Juzu 18 





ee oe tatwalanga ae senna era 423 heel 2 5 Gath SEs 
ewabangawo musinzibwa mulala awamu a ve 
naye. Singa bwe_ kyali, olwo buli GEG SARIS ot los 
musinzibwa yaaliggyeewo ebyo bye Pan ene en Eno oete 
yatonda, n’abamu ku bo ddala eee GE erasy NaJ5 
Fh aoe canoe Obutuukirivu bwa y Om “(he 
Allah, aliewala ennyo n’ebyo bye boogera! Shad, 

93. Ye Mumanyi w’ebitalabika n’ebirabika. Ge gas ‘333 55 yey 5h \ebe 
Kale ali waggulu nnyo n’ebyo bye o he @ 
bamwenkanya na byo. QS yo & 


Ruku 6 a a ” a a Z 4 w 3 
94. Gamba nti: Mukama wan i obanga Go sh2520 vey Gy ods 
onondaga ebyo bye balabulw 


95. Mukama wange, tonteeka mu bantu @Siotbil s Migs Ts) 


aboonoonefu. S28 le Ke 6 
s So lw woah aw ie 

96. Era mazima Ffe tulina obuyinza SPX G 2145 Oo! Je UL} 

okukulaga ebyo bye tubalabulako. oa z 7 


97. Era sindiikirizanga ekibi nga weeya- sBZ255i ¢ oc = we oe 4 as a 
mbisa ekyo ekisinga obulungi. Ffe tusinga 
okumanya ebyo bye boogera. 


98. Era gambanga nti: Mukama_ wange, woh oF ae 25 33 5 


newogoma gy’oli omponye okusendasenda nid 

kwa ba Sitaani. Oyhbits 
99. Era newogoma gy’oli, Mukama wange, @yiiaas é Te 5 E135 Z 3 

baleme kunsemberera. ™ sy 


100. Ok *atuuki 5G dogs phsst iG 5 
. Okutuusa omu ku bo lw’atuukibwako 3G S531 pel Fle 15! 
okufa, olwo n’agamba nti: Mukama wange, De dep Bo Wace 
nzizaayo, QQ )) Sd 
& 2 . ag a 
101. Ndyooke nkole ebikolwa ebirungi mu +. 42555 G33 Gils Noe7 cha) 
bulamu bwendese emabega. Tekiyinzika, , 2, i ob Fo fe 
ddala ekyo kigambo bugambo ky’ alyogera. we 3 Cr ges 
Anti emabega waabwe ebaayo ekiziyiza MG pan 25 LF) 
okutuusa ku lunaku lwe balizuukizibwa. a 


s 
102. Kale awo eng’ombe bw’ erifuuyibwa, pate aS 4 15 S-aig 


of 


> 
XN 
? 
. 
Sx — 


4 


x 


AY 
‘e 
NeN 


S 
ves 
x GA 


kw’olwo tewaliba luganda wakati waabwe wnjele Se 43533 

wadde tebalibuuzaganya. ee - 3 J ve 
103. Kale abo ebipimibwa byabwe ebiri- B& Glass l5 6253192 R145 G25 

zitowa, abo be baliganyulwa; @Ss4 tot, 


% 
104. Naye abo ebipimibwa_ byabwe ebi- SiN Glg bad tebe 075 5 
riwewuka, kale abo be beezikiriza bokka; a2 Jay, ' toe nz at o% 7 (Sf m9 
bo be b’okubeera mu Jahannamu. Qe sh15 ahge TEGVE ES 
105. Omuliro gulibababula obwenyi bwabwe, G3 ba 3 3 AGE 2Ak 525 5 oats 
era baligubeeramu nga bafungaladde. 4 
8 Sale 


<g> 


Juzu 18 AL-MU’MINUN Essuula 23 


aZ& 4.4 YAP aw ,, 220% 
106. Abaffe, Aya zange tezaabasomerwanga BEsKs poole js Ba! OSs Or 





ae SS aa 
naye ne muzirimbisa’? ® Sy 5 z 5G, 
f on 2 rA 
107. Baligamba nti: Mukama waffe,ekikwa 4 65485 Giz 255k Css re G 
kyaffe kyatusinza amaanyi, era twali bantu rie ant (t é 
pes : Qs - 


Ze ce ton (an Se iete 

108. Mukama waffe, tuggye mu gwoleero. (713 G54 Oo (Gis Gs yar Gos 
Bwe tuliddira, olwo ddala tulibaboonoonyi. ” r = Pee 
Oo~LS 


109. Allah Aligamba nti: Muguyingire QwyslAiy’s CSadig2nd1 JG 
muguggweremu era temwogera gyendi. died 7 
110. Ddala waaliwo ekibiina mu baweereza ¢ en Salt os ol 5 o a3) 
bange abaagambanga nti: Mukama waffe, Uno we, 6 (ata e Dae (ho) Seo 
~J5\ 8 (Ess (3) heels Gs) i) 


0 . . a 
tukkirizza; kale tusonyiwe era otusaasire, J 319 ) 
anti Ggwe osinga abasaasizi bonna. Son ok ane 
@) Goad le 


Boe Te Bs ne nrde asic 
111. Kyokka mmwe mwabatwalanga BS 7 fa 5 jew Bd ga5 SEG 


. a 
ng’ekyokuzannyisa, okutuusa lwe Oreo Sone bu nt et on, Oe 
babafuukira ensonga  y’okwerabira @uv ) Laake, AY ye 
okunzijukira nga mmwe muli mu 
kubasekerera. an gh yp sce) 

112. Mazima olwa leero nange mbasasudde 41§ tue G, Ay! a 2 > ue 
olw’ebyo bye baagumiikirizaako, ddala bo ond Ve" not 
yo bye baag Obs Wiss 235i 

4 


be b’okuganyulwa. 
113. Aligamba nti: Ye kazzi mwamala mu @@atw 332023 Vib his Ks 


nsiemyaka omuwendo gwenkana wa? ye sa = . 
a aw (ene (oe are 
114, Baliddamu nti: Twamala olunakulumu 45% UAae | lagz Gk 2 | G 
oba ekitundu kimu eky’olunaku, naye wouter 12 ag 
buuzaako ku babalirizi? ae Oe 
2 “ aa a n ‘ nenh A = 
115. Aligamba nti: Ddala mwamalaekiseera S&5! 3 Yohs v1 eh J oy 
: ; : : ee es 
kitono, singa mwali mumanyi. OG 52 Santé 
116. Abaffe, mwalowooza nti ddala Ffe 5 é rs pests 251 FLEE) 
twabatondera bweereere era nti ddala Ander PLEA no B% 
temulizzibwa gye tuli? Ob 505 js J Gay Aéas| 
SE ' ne Lon mgt “g 
117. Kale Omugulumivu ennyo ye Allah, ree as Sn God Casal Jaks 
Kabaka Ow’amazima. Teri musinzibwa ee ii nol) 24 
mulala okuggyako Ye yekka, Nannyini Osd2 1 Bhs 
Nnamulondo ey’ ekitiibwa. Pian Gage we pees 
118. Era oyo alaajanira omusinzibwaomulala ¥ v 2! 3) aul ATF OD 
awamu ne Allah, talinaayo bukakafubwonna «+ « » (s GSG pen IO (KS 
ku ye, kale ddala okubalirirwa kwe kuli eri **2 A “3 3 3 'T7S zs * 
1 iti age 4 2 as C3 ou 
aA Mazima _ abatakkiriza S35 (ebb VES) nad 5 
sewn wren e 8 aw ® She 
119. Era gamba nti: Mukama wange, yas SS 5e5 3\5 FRE I) 583 
sonyiwa era osaasire, anti Ggwe osinga an by 
abasaasizi bonna. Obes e 


<a> 


Essuula 24 


Juzu 18 


See eee 
Vises Sic 





AL-NUR 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 

1. Ku Iw’elinnya lya Allah, Omusaasizi © phat! pad}! gb lady 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ‘ : 

2. Eno y’Essuula gye twassa era ne- CST Gi 535 $5 5331 8555 
tugirumiriza eri abantu, netussa mu yo gts eng i io as 
ebiragiro eby’olwaatu, mulyooke oo a” be 
mufumiitirize. 05335 5 a5 

3. Omukazi omwenzi n’omusajja omwenzi, 3 { SEG ey so 15 as3 23K 7 
kale buli omu ku bo mumukube kibooko Z iS (<3 ts 4 
kikumi. Era bombi temubakwatirwanga kisa 33 3 gil 23 abate pols 
ku kutuukiriza etteeka lya Allah, bwe muba sy, les S3xG Ss 1 aS pe 
nga  mukkiriza Allah n’olunaku oL oh a ° ? ae a 
lw’enkomerero. Era wabangawo ekibiina pat ly sig gbu Saath 


ky’ abakkiriza balabe okubonerezebwa 
kwabwe. 


4. Omusajja omwenzi y’oyo aba tagassena §| 


mukyala we,wabula n’omukazi omwenzi oba 
n’omukazi eyenkanya Allah n’ebirala. 
N’omukazi omwenzi y’oyo aba nga bba si 
y’agasse naye, wabula nga agasse na musajja 
mwenzi oba omusajja eyenkanya Allah 
n’ebirala. Ng’ate ekyo kyaziyizibwa eri 
abakkiriza. 

5. Era n’abo abawaayiriza abakazi 
abeekuumi n’oluvannyuma nebalemwa 
okuleeta abajulizi abana, kale mubakube 7 
kibooko kinaana. Era oluvannyuma 
temukkirizanga bujulizi bwabwe ddi na ddi, 
era abo ddala be bajeemu, 


6. Okuggyako abo ababonerera 
oluvannyuma lw’ekyo era _ nebatereerera 
ddala, mazima Allah ye Musonyiyi ennyo, 
Ow’ ekisa ekingi. 

7. Era n’abo abawaayiriza bakyala baabwe 
nga tebalina bajulizi, 
bennyini, kale obujulizi bwa yenna mu bo 
kwe kukakasa emirundi ena mu linnya lya 
ee nti mazima ye ali mw’abo aboogera 


swokutaano agambe nti ekikolimo 
kimubeereko, singa aba nga ali mu 


oa 8 Nog 


balimba. 


okuggyako bo 4 


os 25515 S2si53 2 Sak “35 

OSs ‘ i054! 
ail5 YI ns nv o 
gb Saapch tes pS. 


2 fs oli Bt 


OGAre fi Je Sys ayo5 


Z 


av 
AG 


we wan 


et at) 


i 


ABs “ oe 
Abode (32 “7%, 
ssGhas idt58 

Ook Lec s 
3 GU5 dat oe 13 


“2602 ¢ Zo 


@his5 SPAS ALE 


wo 


Ly | 


2 


EOS 


Ga 
ee 


55 3 § AS51557 


o%% 


<B> 


Juzu 18 


Essuula 24 





9. Era omukyala ekibonerezo 
kimuggyibwako bw’akakasa emirundi ena 
mu linnyalya Allah nti mazima ddala bba 
ali mu balimba. 

10.N’ogwokutaano agambe nti obusungu 
bwa Allah bumubeereko singa bba aba 
nga ali mu boogera amazima. 


11.Era singa si mikisa gya Allah egiri ku 
mmwe n’okusaasira kwe, n’okuba nti ddala 
Allah Musonyiyi nnyo, Mugezi nnyo, 
mwalibonyebonye nnyo. 
Ruku 2 
12.Mazima abo abaaleeta obulimba, kabiina 
kaava mu mmwe. Naye temukitwala nti kibi 
gye muli; nedda, wabula kirungi gye muli. 
Buli omu mu bo alifuna ekibonerezo 
ekyenkana n’ebibi bye yakola; naye oyo mu 
bo eyali lukulwe ku bwo, y’alifuna 
ekibonerezo ekisukkiridde. 


13. Awo nga mubiwulidde, lwaaki abakkiriza 
abasajja n’ abakkiriza abakazi tebaalowooleza 
bannaabwe birungi, nebagamba nti: Kuno 
kuwaayiriza kwa lwaatu? 


14. Ye lwaaki tebaakireetako bajulizi bana?. 
Kale okuva lwe bataaleeta bajulizi, kale abo 
eri Allah be balimba! 


15. Era anee si mikisa gya Allah egiri ku 
mmwe n’okusaasira kwe, munsi ne ku 
nkomerero, mazima mwaalituukiddwako 
ekibonerezo ekisuffu olw’ebyo bye 
mwalaalaasa. 


16.Awo bwe mwakifuna mwakyogerako 

nennimi zammwe nemwogera n’emimwa 
gyammwe ekyo kye mutaalina kye 
mukimanyiko, nga mukibala nti kitono, so 
nga ekyo eri Allah kibi kinene nnyo. 


17. Awo nga mubiwulidde, |waaki temwaga- 
mba nti: Bino tetusaana na kubyogerako. 
Obutuukirivu bubwo, Ayi Allah, kuno 
kuwaayiriza kusukkirivu! 


18. Allah ababuulirira nti temuddiranga nate 
kukola ekiring’ekyo ddi na ddi, bwe muba 


- 

Oos3 3 Ss 
200 (2,790 We we AAeale 
O15 623255 SOs gil Las Y 5 
& 6 22 i 
OSS SFFab 

g aa in = Bk < 
apes Sbwl, 37k DajH| Oh 
a ZCZG2 c hw 
sh dr abspSsptnasy. shy 
wy STH Eng 


wo a 2S 
SGN roby Se eek 


gh Can 
Keane Ak ene 


wo 
- High ast, adie 1h Se 
TZ we 2 ona 
aly 3 4) Redd L gals s SU 
4 
w an 


wav n& ” a 4 a2 AT 
352555 5 ASE ot LES 355 
pee 


t 
Sh 2ies no ith ot Zs 6 
\ Suds ER Fl ioy BLE ! 
Gao $ gay 
®) oe Qo * 
a oet~ 13h RP nI% ate ge . 
Dag abies iss Ob sk bss 


<G0o~ 


Essuula 24 AL-NUR Juzu 18 
2 
: sos a a2 Fa 
nga muli bakkiriza. 2 Cate se Bees 


19. Era Allah abannyonnyola amateeka. Era Aide aits| 55 es 265 2b) wAee5 


Allah ye Mumanyi wa byonna, Omugezi > 
ennyo. Omics 


20. Mazima abo abaagala eby’obuwemu AS o Ds a3 | 
bisaasaane mw’abo abakkiriza, balifuna “ 4 

ekibonerezo ekirumya ku nsi ne ku = oe : 
nkomerero. Era Allah y’amanyi, naye mmwe 214) 3 + 34¥ 15 5 mG 
temumanyi. 





{s 

is 

es 
is 

oN 
Cs 

G 

f 

ES gs v 


ss 
X ip? 
Ny 


uA 
> 
o 
— 
2 
A 
5 
> 
fe 
ah 
Ae = 
No 
?> 


o 
4b tte ae Mie 44 Byars 
21. Era singa si mikisa gya Allah egiri ku 2) B15 Shas rye Eats! VH5 ats 
mmwe n’okusaasira kwe, n’olwokuba nti Pg, B Enge bo 
ddala Allah Musaasizi nnyo, wa kisa nnyo, Oats) 95) 4 
mwalizikiriziddwa. 
Ruku 3 Pe Pr PT od 
22. Abange mmwe abakkiriza, temugobe- edad SV ips Ge iWGu 
reranga buwufu bwa Sitaani. Era oyo 28 1 $ 


agoberera obuwufu bwa Sitaani, kale ddala patie Se stadt O45 sy bsil| 
ye (Sitaani) y’ akubiriza okukola eby’obuwemu ye 6 tie 
n’ebitasaana.Era singa si mikisa gya Allah ¥ U5 5+ pKiasis, lb n siya 

egiri ku mmwe_ n’okusaasira kwe, Coens Cate ath 3 
tewaalibaddewo yenna mu mmwe atukula ddi 5 ) Gs S258 2 oor 3, 
na ddi; naye Allah atukuza oyo gw’aba guaibel S63 5 ipflos ati, 


asiimye. Era Allah ye Muwulizi wa byonna, , eohig shh ng 

Omumanyi wa byonna. OE ies 4u\3 2) oo 
uw 3 344 4 ai 5) wed 

23.Era abo mu mmwe abalina obutitimbe na books pat) Nhs 155) 3 

n’okwetaaya baleme kwerayirira butaddayo ¢ Le 44} 33 isl L135 53g) 
kuwa baabwe n’abankuseere n ‘abasengukira ° a = aw! ‘ 


mu kkubo lya Allah. Kale basaanye basonyiwe eds - gu | oie 3 oats 
era babaddiremu. Abaffe, mmwe temwagala vw 
Allah kubasonyiwa? Anti Allah ye Musonyiyi aus '5 i+ 20 i OSied 33 T5133 7 = 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. okie’ Sshe 25 5 pZa) 


nano ws 
24. Mazima abo abawaayiriza abakazi sis piessiG54 57635 sib) 


abeekuumi, abatafa ku bya nsi, abakkiriza, N we Beh 
baakolimirwa ku nsi ne ku nkomerero; era ” as Wr3 4 Gs al 3 ip 2a§4) 


balifuna ekibonerezo ekisukkirivu, @® Saas Sb 22855 
25. Ku lunaku ennimi zaabwe lwe £5315 5 eekS ag gle 1455 A. £5535 
ziribawaako obujulizi n’emikono ee Roe jG . 
n’ebigere byabwe kw’ebyo bye baakolanga. Ospasziy 3 pbA)Z5 % 


Se IE wots on 
26. Kw’olwo Allah Iw’alibasasula empeera 3 GA! Dorks ahs Astin 2 534 52 


yaabwe mu bujjuvu, era balimanya nti ddala Jue 25 Seg aiis\ 7 te a 
Allah ye w’Amazima agategeerekeka. © “2 GAl5® é = 


Juzu 18 AL-NUR Essuula 24 





27. Ebibi biba bya bantu babi, n’abantu s 
ababi baba ba bibi. N’ebirungi biba bya bantu a ou bn <4 


oN 

> 
4 
w> 
¥ A 
AY 
«A 
ti» 
NX 
t}> 
v 

7 
N 

‘« 

? 
¥ 


a oru Jw - se ® 
balungi, n’abantu abalungi baba ba birungi; 4 Capel Sus af stig 
abo nno be bejjeerera kw’ebyo abawaayiriza 7,4 9542 Zs\ob pth Bete 
bye boogera. Balifuna okusonyiyibwa ee aad ie es S 
n’ ebigabibwa eby’ ekitiibwa. S32 9 Shhas bed? OF) 543 ey 


. 
at 
A 

0" 


Ruku 4 x e bene 4.10847 
28. Abange mmwe abakkiriza, temuyingi- 5523 gd SV gts { KBSiisu 
ranga mu nnyumba ezitali zammwe, okutu- pu lau ote nt Be ne won 90rE 
usanga musabye okukkirizibwa nemutoola 3443 Std lEAG AS NaS He 
ne ‘Salaamu’ eri abazirimu. Ekyoky’ekisinga .2 i “3 48 5 SAE 3s. Gai YE 
obulungi gye muli, mulyooke mulabuke. aa . . 


29. Era bwe mutazisangangamu muntu Ys 


| 
yenna, kale temuziyingirangamu okutuusa 4 e474 ego be le 23% 
nga mukkirizibbwa. Era bwe mugambibwanga BOLI” OP RY G oo, 


nti muddeyo, kale muddangayo; ekyo , 38 I ai 1g2 ga gas ser 
ky’ekisinga obutukuvu gye muli. Era bye owe Sa fo ye 
mukola byonna, Allah abimanyi. O@aibe Os yu 15 


4 oad at eos A 

30. Temubaako kisobyo bwe muyingira mu § ghighe — ole Kg stale sat 
nnyumba ezitasulwamu nga mulinamuebintu 54 6,85 Zo(earn, Ten set FZ 

byammwe bye mwagala. Era Allah amanyi 155350 ¥ GaGag5 % = 
bye mwoleka ne bye mukisa. Qe panX5 225555543 Galegz 
avn a & 4 a, fait % 
31. ee spake base Danka py Ait ooigcnds ot .$4l) J 
nyenga ku maaso gaabwe era uumenga =, ong LAD word eines pyoe 
obweereere | Dw ab re ee: eye snee 2bQs Si Gis» AGS 53515 BRATS 
okuba ekitukuvu  gye bali. Mazima Alla 22% no (a 8s Zot s, 
ategeera bulungi ebyo bye bakola. Oo ley 2a ie 
2, (onto ge tote t bolt tee 
2 Era gamba abakkiriza abakazi | bakka- BayBidedaesy ae 2039 
anyenga ku maaso gaabwe erabakuume- 4 34453 45 039% S Ae a Bees 
nga obweereere bwabwe era balemenga GAH} G# 493 6292" OBiXy 3 
kulaga bisikiriza byabwe, okuggyakoebyo \¢ Cr pia 3G, 28 GY 

o a 


“% 
eek 
\ 
Yo 
No 


caer ee ‘ putiegncerche era es 2 es 
assenga ebibikka byabwe ebyooku mutwe sj) @; gad Ors at onde 
ku bifuba byabwe, era balemenga kulaga » 5 ey y ae ae S 
bisikiriza byabwe, okuggyako eri ba Say yell 316 SASS Saw gaat 
bbaabwe, oba bakitaabwe, oba bassezaala 7? ps ah cs s see 
baabwe, oba abaana babwe, oba abaana ba 3} $4 Yga4 455! Hc 53) 5) 
babbaabwe, oba bannyinaabwe, oba abaana ~_ ~ 27 Oi ee se - 
ba bannyinaabwe, oba abaana ba baganda (a3 91 S45 '95L "9:3 3) O45 152) 
baabwe abakazi, oba bakazi bannaabwe *7/ We ae, tas cage ye aes 
ab’empisa, oba abo abali mu mikono gyabwe &ELZ 2 3) G45leg 9) Ogi 9! 
egya ddyo, oba abaweereza abasajja - si 


¢ 

abatali ku bya bakazi, oba abaana abato J ~~ Seay 3) (pd Lou, 
abatannamanya bya bwereere bwa bakazi. 3, rei thy 31 J - 3 ; 
Era abakyala balemenga kusambagaza “#2 2 . 
bigere byabwe olw’okumanyisa ebyo bye Ysu, Bost 


Essuula 24 


AL-NUR 


Juzu 18 





a,% wot a , a 8 
Ss AYES Sil pel 


bakisa mu by’amajolobera gaabwe. Era, 
abange mmwe abakkiriza mwenna, 
mubonerere eri Allah, mulyooke 
muganyulwe. 


33. Era mufumbizenga ba nnamwandu abali 
mu mmwe, n’abantu balamu mu baddu 
bwamwe, n’abazaana bammwe abeetuuse. 
Bwe baliba abaavu, Allah alibawa ebimala 
ku butitimbe bwe; era Allah ye Lugaba, 
Omumanyi wa byonna. 


34. Era abo abatannafuna busobozi bwa 
bufumbo beekuume, okutuusa Allah 
lw’alibawa ebimala ku mikisa gye. N’abo 
abaddu mw’abo abali mu_buyinza 
bwammwe bwe_ baagalanga ebbaluwa 
ez’okubata, kale mukolenga nabo 
endagaano ez’okwenunula bwe mubanga 
mumanyi nti balimu akalungi; eramubawenga 
ne ku by’obugagga bya Allah ebyo mmwe 
bye yabawaako. Era temuwalirizanga bazaana 
bammwe butaba beekuumi nga mubagaana 
gene olw’okunoonya amagoba 
g’obulamu bw’ensi, bo bwe babanga baagala 
okuba abeekuumi mu bufumbo. Naye oyo 
alibawaliriza, oluvannyuma lw’ okuwalirizibwa 
kwabwe, ddala Allah ye Musonyiyi ennyo, 
Ow’ ekisa ekingi gye bali. 

35. Era mazima twabassiza obubonero 
obw’olwaatu n’ebyokulabirako ebiva 
kw’ abo abaayita olubereberye lwammwe 
n’okubuulirira eri abatya Allah. 


Ruku 5 

36. Allah ky’ekitangaala ky’eggulu n’ensi. 
Enfaanana_ y’ekitangaala kye, ering’- 
anga essa elirimu ettaala. Nga ettaala eri 
mu kirawuli. Nga ekirawuli kiring’anga 
emmunyeenye emyamyansa. Ettaala 
eyasibwa amafuta agava mu muti ogw’omu- 
kisa— Omuzayituuni— ogutali gw’ ebuva- 
njuba wadde ogw’ebugwanjuba, amafuta 
gagwonga kumpi_ gakoleere ne bwe 
gaba nga tegatuukiddwako muliro. 
Kitangaala ku kitangaala! Allah alung’amya 
eri obutangaavu bwe oyo gw’aba asiimye. 
Era Allah aleeta eby’ okulabirako eri abantu 
balyooke balabuke. Era Allah ye Mumanyi 
wa buli kimu. 


AB Ces ol 5 Basta 

OSA Sieh) 
Os SdabisiS skies SIAL 
sipE igi s$Oi ats ys a5 oGs 
faslS iS sabes coe els By ht 


@siLe 
@ pare wu one® . agnwl|% 
(23534555 Pas hha S 


ae 
O% OS 
a2, One an we ADK 2) pbses C5 
5 GA Agta EO) Am SAy 


l_—_~ ‘ oe 4 
Ea siS Sati fGosaagis 


a tee 4, nie r2 C2ae 

o} ,bsh Oz BS 5h C5 35 

17% radndi 124 ne 

Ese OP 5E pate) Lass O55) 
‘ vy 7g% a ¢ wien a8 

Ss abiGG Sas 63 <5. G5s 

6, 26,446 % 49 

@pta) 3526 Ope! P) 20 

ae Us Vw é a Wane Tahena ne o 

Es hs HITS 

ge wn é we 

460565 abs oes dastios 

& au aw 

MOLY 

a3 % nal a FA, Le 

§)§5 dase SNS poRsiseul 


N 


t 
t 


f 
CK 


, & 
SS, v6 
Ge} 


Ped 
X 


c 

>? 

\ 

a 

ye v 
© 
why 





Juzu 18 AL-NUR Essuula 24 
37. Ekitangaala ekyo kiri mu nnyumba 52345 n555 Ais gd 
ezo Allah ze yalagira zigulumizibwe era ws 2%) fone o% dw oP Lon S55 
zijjukirirwemu erinnya lye nga pl “7 eee ee 
bamutenderereza mu zo ku makya n’eggulo; ed Ca 'I3 


38. Abantu. abatawugulwa na bya 
busuubuzi wadde eby’amaguzi okubaggya 
ku kujjukira Allah n’okujjumbira essaala, 
n’okutoola zaka, nga batya olunaku 
emyoyo n’amaaso lwe birizung’ana, 


39. Allah alyooke abasasule empeera esingira 
ddalaey’ebyo bye baakola, era abongere ne 
ku mikisa gye. Era Allah agabira oyo gw’ aba 
ayagadde awatali kubalirira. 


40. Naye abo abatakkiriza, ebikolwa 
byabwe biring’anga bw’olengera mu 
kyanda ekimyanso ekiri ng’amazzi ku 
museetwe. Omuyonta alowooleza ddala nti 
mazzi, okutuusa lw’atuukawo n’akisanga 
nga si kintu, naye n’asanga Allah 
wekibadde, n’amusasula mu _ bujjuvu 
okubalirirwa kwe. Era Allah Mwangu nnyo 
mu kubalirira. 


41. Oba ebikolwa_ byabwe biring’anga 
ekizikiza ekikwafu ekin ku nnyanja ennene 
ennyo ey’ebuziba, nga amayengo 
gagisaanikidde, nga ne waggulu wa go eriyo 
amayengo, nga n’ebire biri waggulu wa go 
nga n’ekizikiza kikutte kazigizigi, nga omuntu 
Ce yayo omukono Bwe, kumpi aleme na 
kugulaba. Era oyo Allah gw’aba tawadde 
kitangaala, tafuna butangaavu walala. 
Ruku 6 
42. Abaffe, tolaba nti abo bonna abali mu 
ggulu ne mu nsi_ batendereza Allah, 
nennyonyi zitendereza nga zanjadde 
ebiwawaatiro bya zo. Buli kimu kyamala 
okumanya ensaba ya kyo n’entendereza 
a Kyo. Era Allah amanyi bulungi bye 
ola. 


43. Era obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa 
Allah, era eri Allah y’eri obuddo. 


44. Abaffe, tolaba nga Allah bw’akuluumu- 
lula ebire n’oluvannyuma n’abigatta wamu, 
n’oluvannyuma n’abifuula eby’etuumye, olwo 
n’olaba enkuba bw’eva wakati wa byo? Era 


Beoe anew 
SABES 23-3 


3 plas (s - 2aT 
a9 & o a@ ne n2e noe 
3337 Abi 5 + ees O28 Ahr? 
Zone 
OyGesdi fle 


ry Zoavrna 
ds) Dude, poate, 


~~! 


y ~ 29tF one 
Lipe& agi Gel par saps 


Fs fA BB e eet ae og 
5212 OLA aeeag gain 
~ 


Sie Zn cole it, & 
5 ELS Biase BI 6rle 13) AE 
‘ 


\ 
266 eo wee 


Cin 4555 fie abiias 
‘ b 
Ong ad Abyss 

2 2 2o HS S 
O75.G 7rd sl sieaie 
shoo IGSiS ela dears 
Got ST ryt ab 875 J 
Bg hS ei BIT Fee 
SpASAbiS a Rg tS 5S Te 21253 
@dsake, 
: 


PAINS eypowidias 


ww’ 


2 


Essuula 24 AL-NUR Juzu 18 





¢ . a gue 

> 7 arse . wn oa a “i su \é 
y’assa okuva waggulu ebire ebiringa agasozi 34 Ot \4a2 Se OSs os 
- 4 sa 


ebirimu omuzira, kale n’agukubya oyo gw’aba . 26% awes . 
ayagadde era n’agwewomya oyo gw’aba OH S23 Fe. 
ayagadde. Kumpi okwakaayakana kw’eki- £433 4333 hc 33 + SLES o 
myanso kya byo kugende n’amaaso. _ ow 
@)baidy 


45. Allah akyuusakyuusa ekiron’emisana. § OL 65 43 13 ih acts) ZAKS 


Era ddala mw’ekyo mulimu eky’okuyiga eri , ott Baten eit 

abo abalina amaaso. @) Cai \L39'V Bia Els 
wn GS 42 44t ahs 

46. Era Allah y’eyatonda buli kiramu okuva z 2G oe als je aus | 


mu mazzi. Kale mu byo mulimuebyekululira ,9¢ 2 | fe lenge a . 
ku mbuto za byo, ne mu byo mulimu {** 47 ahi JF (hee O* nats? 


ebitambulira ku magulu abiri, ne mu byo 9% (ons 37 oddly JE Grid 


mulimu ebitambulira ku magulu ana. Allah ~ : Ly : BO on nae 
atonda nga bw’ayagala. Mazima Allah ye ,2\89G ab\ Glazs a25\ SE goo 
w’Obuyinza ku buli kimu. Sn 2 ah %SZ tC 
Ort 25 2g" Ge seahlol 
’ + “Sasa ane” 
47. Mazima twassa Aya ez’olwaatu. Era 24y\$ einss Sx! 3531 dui 
Allah y’alung’amya oyo gw’aba asiimye , . Me ge yl ae Aas 
eri ekkubo_ ettereevu. d\i2 By saz o Fade 
Osiris 
o 
a 4 ¢ : 3 ; aA 4 ” 4 
48, Era bagamba nti: Tukkiriza Allah Ode 3 eb4 Gs o5s5e3 5 
n’Omubaka era tuli bawulize; nate ,scw ss, $.% sks +4 sb 5 
plovadiayns ekibiina ckimu mu_bo DH G8 (03 Gay U9id 2 SAD! > 
ekyuusa oluvannyuma lw’ebyo. Bwe kityo os BD th lat oe ah 
nno abo si ba iakizi Obrse5 Ly Ely gloss 
‘ o ~. o 

49. Era bwe bakoowoolwa eri Allah Bia 152554 VALI ge 51515 
n’Omubaka we alyooke alamule wakati Se ee ee ee sey 


waabwe, okwejjuukiriza nga abamu mu bo @& GAO ped ff Ws, G23) 
bakubayo mabega. eee 


x 


X 
= 
‘trol 
Cy’ 
38 
A 
= ? 
q 
fe> ° 
No 
tA 
© 
— 
wr ot 


50. Naye bwe bamanya nti amazima gali ku ot) 3 
ludda lwabwe, olwo bajja gy’ali nga bw 


bawalabana, nga beegonza. ©) e5 
os 


~~ ” §, win aye 

51. Abaffe, mu mitima gyabwe mulimu 47 133551 al V4 455 
bulwadde, nandiki balinamu okubuusabuusa 7 | 7, 03 4.9.04 20% 
oba batya nti Allah n’Omubaka we 5 aggls cad Aes wo! os 
balibalyazaamaanya? Nedda, abo be ¢25,, 4 59 21% 44,64 
boonoonefu. QS sALWlam Elis! bs +a 
Ruku 7 a. a. 29%, Ane 1g 

52. Mazima ekigambo ky’ abakkiriza nga Big25 ‘Sy Shre§ei S38 oe 
bayitiddwa eri Allah n’Omubaka we 4 2¢ nants cfs a) yee 
alamule wakati waabwe, boogera kimu_ nti, Vi) Se Ol nt te, on Sa D9 


‘Tuwulidde era tugondedde ensala’. Kale Phe ed Beer Zi(% eDiZle 
abo be baliganyulwa. @OsAisi Ss G5 Gs i3 Citys 


- 
‘ a 

e> 
ae 


qs. 


? 
> ‘Er Ca & a 


‘ 


\ ¢ nae? bao 


53. Era oyo agondera Allah n’Omubaka § 44} pds 5 SI545 5 cub! pe. 
we era n’atya Allah era n’amwekuumisa, 7‘ 
kale abo be bawanguzi. 


< ot 


a2 "ae 94 4 wae 
OG 553) ob SLs) 915 gary 


i 


ios 


a4 


sal a 


Juzu 18 


54. Era balayira Allah mu kulayirakwabwe OJ 
okw’ okwekaza nti bw’onoobalagira, ddala 


bajja kugenda. Gamba nti: Temulayira; ekye- a 
(6, yak zis | 3b) Le 43 5px 


tagibwa bwe buwulize obutuufu. Mazima 
bye mukola, Allah abitegeera bulungi. 


55. Gamba nti; Mugondere Allah era mu- 
pone Omubaka. Naye bwe beekyusanga, 
amanye nti ddala ye Mutume avunaanyizi- 
bwa kw’ebyo byokka bye yatikkibwa, 
nammwe muvunaanyizibwa ee ebyo byokka 
bye mwatikkibwa. Naye bwe mumugondera, 
omulung’ama. Era Mutume tavunaanyizi- 
bwa okuggyako okutuusa obubaka akaati. 


56. Allah yasuubiza abo abakkiriza mu 
mmwe era nebakola ebikolwa ebirungi nti 
ddala alibafuula ba Khalifa mu nsi nga bwe 
yafuula ba Khalifa mw’abo abaabakule- 
mbera, era nti ddala alibanywereza eddiini 
yaabwe eyo gye yabasiimira, era nti ddala 
alibakyuusiza nebafuna emirembe 
oluvannyuma lw’okutya kwabwe. Olwo 
balisinza Nze nzekka era tebalinnenkanya 
na kintu kyonna. Naye oyo alyerema 
oluvannyuma Iw’ekyo, kale abo be baliba 
abajeemu. 

57. Era mujjumbirenga nnyo essaala era 


mutoole zaka era mugondere Mutume, 
mulyooke musaasirwe. 


58. Tolowooza nti abo abatakkiriza 
banaafufuggaza Ere ene ya Allah mu 
nsi. Ddala obutuulo bwabwe muliro, era&) 


obwo_ buddo bubi_nnyo. 
Ruku 8 


59, Abange mmwe abakkiriza, abo abali mu 
buyinza bwammwe n’abo mu mmwe 
abatannavubuka babasabenga okukki- 
rizibwa okuyingira gye muli mu biseera 
bisatu: Nga essaala y’oku makya tennatuuka, 
n’awo wemweyambuliramu engoye zammwe 
mu ttuntu, n’oluvannyuma Iw’essaala ya 
‘Isha. Ebyo nno by’ebiseera byammwe 
ebisatu eby’ekyaama. Oluvannyuma lwa byo, 


mmwe oba bo, temubaako kinenyo abamu 
mu mmwe bwe mwetawula eri abalala. 
Bw’atyo nno Allah bw’abannyonnyola 
ebiragiro bye. Era Allah ye Mumanyi 
wa byonna, Omugezi ennyo. 


AL-NUR 


5 beads (ha) G83 
3 patil hEad = I by iphack 
SRB oe 535s 
Balerts Beha pall iSeas 
Oat Agh5S a7 O32 adiTz24)5 


g 
one ee 
sas oye 


Oye Z a os 5583 Esy2 


can ree < gb act § 
hud J S558 243321 


sent beh 
Ove 
o s we & is 
rJ§ Soe leant eet 
5 ee es PUsts (5515 igh 33 
arene 2 o t tee 
si SSEGF 8 gecko sfostlgettatc 


a a Oy oe 
@ba iA BV S325 Je Gs 


” eh 


\c 


os ww 


1 
Zi | 325 


Bes: 


(eSUasti 


Esk US epsshtas 


QoS pints Ad 6 hss sb ayy b s07 


iH ts 
Bad 
tao 2 A 


35 225 S395 S15 
645 aay Pod 4 xz 


na Z + je akbass ails S 


@ Sie fase abiss ensth £0S ais) 


Essuula 24 


Essuula 24 AL-NUR Juzu 18 





60. Era abaana abali mu mmwe bwe 7424, 24%, (IZb4) 455 1814 
batuukanga okuvubuka, kale nabo bdo)! ge, Jus Mae mee 
basabenga okukkirizibwa okujja gye muli bt Goss OSs lod 155 slags 
nga abaabakulembera okuvubuka bwe eg Le rptaeigay tien om. hoe 
baasabanga. Bw’atyo Allah bw’abannyo- peti PSTEb I CdeZ EU 5S s Rg lss 
nnyola ebiragiro bye. Era Allah ye Mumanyi ok Cicoyeie gee 
wa byonna, Omugezi ennyo. OALSE fade a5 


Lowy on 
61. Era n’abo abakaddiye ennyo mu bakazi Oe sav cpi loss Get5(3i5 


abo abatakyasuubira kufumbirwa, kale | .6¢,2¢ Ged ste oot |2(Z. 
tebabaako kinenyo bwe  beebikkulako Cn Bi TER gts LE; 


engoye zaabwe ze beebuutikiza, awatali 4,4.334 pRB IZ ELF (<3 
kugenderera kulaga_bisikiriza. Naye bwe ~ ,7 ¢ the ns atid oe ae oa gg 
beewala okwebikkula, ky’ckisinga Ab\S+O@ JAS Chace, O! 


n’obulungi gye bali. Era Allah y’ Awulira Frye So og 
byonna, y’Amanyi byonna. @® 

62. Tewali kisobyo ku muzibe, wadde Aye) IGEN x 
ekisobyo ku mulema, oba ekisobyo ku yl egg 7 2 ok ot Ge h See 
mulwadde, oba ku mmwe bennyini, bwe V5 FS O21 UI Je) 5 KS 


a 

mulya mu nju zammwe, oba mu nju 7a av ,eiape oo FEE ne ee 484 
bakitammwe, oba mu nju za bannyammwe, | Bhd OF pte 1 By Ad 
oba mu nju za baganda bammwe, oba mu 4¢ ,%,! 34 a AF rag a é - (3 | 0 AFP 
nju za bannyinammwe, oba mu nju za : ; SF oot pees arr 
bakitammwe abato, oba mu nju za bassenga $f sXy 431 uy $44 5! BIEL eH 
bammwe, oba mu nju za bakojja bammwe, *, 4 
oba mu nju za bannyammwe abato, oba 3 


ezo ebisumuluzo bya zo ebiri mu buyinza py mutt nen 
bwammwe, oba a nju ya sey ane Gi sks on 
gwammwe. Era temubaako kisobyo bwe ig » piaSd 51 ax ES sale 
muliira) awamu oba nga  mweya- . = RS ah pie igh 
wuddeyawudde. Naye bwe mubanga $1 lage% ghee lS sy] rts SEAS 
mugenda okuyingira mu nnyumba, kale |. ,4 412, pp noo iF 1b, (4(o 39 
ralitsolemeanenpa ‘Salsamul ekiramuso sodas 527 ss $13 GG | 
ekyava eri Allah, eky’omukisa, ekirungi 4%! » wos s 
ennyo. Bw’atyo nno Allah bw’abannyo- rae it Ste 
nnyola ebiragiro, mulyooke mukozese gyi ASS ab\ Git EyiT. 
amagezi. - mn nk 25 “ 
ey Awa o 
Ruku 9 54 io 2 hot (€ 
63. Mazima abakkiriza abatuufu be bo 3d |! : 2331 $055! Si) 
abakkiriza Allah ne Mutume we, era nga en 
bwe baba naye ku nsonga ebakwatako 7? 4 
bonna awamu, tebaseguka okutuusa nga % WIS \ bs Sb $55 FEI AG ‘ 
bamaze kumusaba lukusa. Mazima abo Js 5, 1,44 Bish 89 cy 
abakusaba olukusa, abo be bakkiriza Allah © 9@5%¢ 335 lols) E635 pig 
ne Mutume we. Kale bwe bakusabanga 4)¢% : 5 
olukusa olw’ezimu ku nsonga zaabwe, : age . 
kkirizanga oyo gw’oba oyagadde mu bo PMekad SE sb 463Lé ues 
era obasabire n’okusonyiyibwa eri Allah. 6, 46.4204 6, a4 9 one fe ae 
Mazima Allah ye Musonyiyi ennyo, Dabs 3546 IOn 2b |ags oats 15 


Ow’ ekisa ekingi. 


: 
x(RO> 


Juzu 18 AL-NUR Essuula 24 





64. Temutwalanga okukoowoola kwa 1235 5% 55.35 LS sicles ie s255 
Mutume nga okukowoolagana kwammwe * ie eae a 
mwekka na mwekka. Mazima Allah amanyi &2 35 2b! slag 35 » Cass Begsi 
bulungi abo mu mmwe abebbirira nga SsIyL4 dj Sib iss Cy Opicts 4. 


basalinkiriza. Kale abo abamenya ekiragiro 

kye beerinde, si kulwa nga omutawaana 54432 2 ots: ¥> ial bE Sas 
gubatuukako oba ekibonerezo ekirumya a rer ee 
kibatuukeko. Os S15 Ihe BOptwes 9! 


aw 9G o 
65. Muwulirize! Mazima ebiri mu ggulu BIN SAG Gy o} vt 
n ebiri mu nsi bya Allah. Ddala y’amanyi ki OsAaid s on 355. geile shi sabes "GC hn758 % 
kye muli. Era ku Junaku Iwe balizzibwayo 2 
gy’ali, kale alibategeeza ebyo bye abs rigles Gy a 
baakolanga. Era Allah y’amanyi obulungi 4 
buli kimu. OLE og oe J, r 


\o 


EE 


l o RE 
N 


Essuula 25 Juzu 18 





= £_é e 5 e 7 we 7 
— Yous $s lice 
AL-FURQAN 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


. 8 a@iy_t " 
1. Ku lw’erinnya Iya Allah, Omusaasizi Onis | pod §s| eh | etn, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ; . eo & oy 
2. Nannyini mikisa y’Oyo eyassa ku $342 JE SBI IS GH! SRS 
Muweereza we Ekyawula ebirungi n’ebibi, b eaetan Tile 5 
alyooke abe Omulabuzi eri ensi yonna. i 


¢ n oe - 7 , m 
3. Y’oyo nannyini bwakabaka bw’eggulu J SUBS MIS! pind ELLE SJ S 
& $ 


@ 
n’ensi, era tatwalanga mwana yenna, era ~ £1, 4% 7 ™ nw n1% 912% 2 Be 
talina  gwe yeegatta naye mu bwakabaka, 4 et pai ad =A nt oe aes 
era y’eyatonda buli kimu, n’akigerekera 55445 4% BS > shai 
ekigero. . ee he 

Od 
< 2 nb55, & Ba weed Mg Re hele 
4. Naye abatakkiriza beefunirayo OFHLAg ) 444) 0355 O89 | sil} 
abasinzibwa abalala ebbali we, abatayinza 4.2, nef ¢ ooetis 24% Enk 
na kutonda kyonna ate nga _ nabo Spepis J : ee sh AS 
batondebwa butondebwa, era tebalina & eZ 3$ Bis 9 VAD Dob rpls Y 
buyinza kwerumya wadde okwegasa, era 42 S8% Faire 
tabalina buyinza ku kufa wadde ku bulamu Oh) Ses '¥9 By tA SL G0 
wadde ku kuzuukira. ee dite. HE 


. @ gra s Abe & 
5. Era abatakkiriza bagamba nti: Kino si &15) ¥) Sub) SG" On3 IJb 
o' £ 

\ 


wwe 
rt 
X & VA 


kirala wabula bwe bulimba bwe yayiiya » 7293) 893 asic SS(ET S 
nga n’abantu abalala bwe bamuyambako. ees Oe ee art, og eed 
Mazima baleese ekibi n’obulimba. G99) 5 U5 5215555 9 
< S on on 7 a Se 
6. Era bagamba nti: Ngero z’abedda ze He 425% | OASYS jib Cai whys 
awandiikisa, kale zimusomerwa enkya 4, ofS lm @, } 8 
é 2 Oe 3G atle 425 


neggulo. 


2> 
A 
> 

to 


7. Gamba nti: Oyo amanyi ebyaama ebiri Sy gonad | Bat Vedat os $I tad55 
mu ggulu ne munsi y’eyagissa. Mazima Ye OGsa% Ort 2 iP 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. a 


ofey 43% a2% <3 Pat ee 

8. Era bagamba nti: Mubaka nnabaki ono SGbi Sal Sy 5m JG G5 
alya emmere n’atambula ne mu butale? Ye | 4 RPS AT wine BA tenes 

oo : ‘ ; ge VB Goto 

lwaaki teyassizibwa malayika abeerenga sv) Ji 1 Yseg 103 een > 
naye nga omulabuzi? Oss 336255165 fis 
: ‘ $% " 4 a $4 < “ Te any 

9. Oba okumussiza eggwanika, oba 455 3 oy 31 an 1 as 3) 
okubeera n’olusuku lw’alyamu? Era ,, 2.,,,4, “24 for 42% 
aboononyi bagamba nti: Gwemugoberera bo} Szaha Jb 5 Gh, bol 
si mulala wabula musajja muloge. Obs ‘ $445 JL Saks 


C360> 


Juzu 18 AL-FURQAN Essuula 25 





10. Kale laba engeri gye bakugeragera- Rr on} HESS) 245 pegers 4 of sbi 
nyaamu! Olwo babulidde ddala, tebakyayinza RO ow ; sae % 
kuzuula kkubo. OMe © pacha We & 

Ruku 2 8 Ont 210 Tow TA a te 8 SINS 

11. Nannyini mikisa y’Oyo bw’anaaba @8!4& GUNSE716 O1g Sis 
ayagadde, ajja okukuwa ebirungi ebisinga piaitiyeing ne nw ne te Zh 
ne kw’ebyo bye bagamba — ensuku 15gs W\LSSAF be G pate OYS 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo — era on 3% 2)% j ones 
akuwe n’embiri. Objead LL JARS 


7 Znente eA (Z n9t ¢ fe 
12. Wewaawo baalimbisa n’Essaawa a6 as | Suge ly \S3 5S Se 


eyalagaanyizibwa. Naye twategekera buli ign wae(Gjl ot ¢ 
alimbisa Essaawa omuliro ogubumbuijja. lies £2 uot 


13. Awo bwe gulibalengera nga bali mu G3 520 dost bfso4 Basis (31 
kifo ekyesuddeko, baliguwulira nga " ~anettiZeer 
gweswanta era nga guwuluguma. @l5hb) 5 Laas 


14. Era bwe baligusuulibwamu mu kafo Ge % \$(ZZ Giy Iga (343 


ak’akanyigo nga basibiddwa ku njegere, * »¢ gf evieoinpee oc See 
olwo balisaba okuzikirira. OIF YEAIGES dae 
4 \e 24g 4 awh ng , 

15. Baligambibwa nti: Olwa leero temusaba 132 315 \5515 (9345 2544 1g 5) 


kuzikirirakwa mulundi gumu, naye musabe ong Zt (ena 
okuzikirira kwa nfunda nnyingi. ObLSDie 

¢ 7 4,% ww Gn4 Sw ae 

16. Gamba nti: Abaffe, ekyo ky’ekirungi, (4)! pl4Si 235 218% BY37I3 

oba Janna ey’olubeerera eyo eyalagaanyizi- g33 49% 4 aS 9} 
bwa abawulize nga y’eriba empeera yaabwe 3%! S—> pbs E56 LE ~~ 

eranga bwe buddo? Ofias 


17. Balifuniramu buli kye balyetaaga, eoOv.oi, 3371s 3 Bg 
a 


babeere omwo lubeerera. Ekyo nno aC pes é = oe 
ky’ekisuubizo ekiri ku Mukama wo OVeeds (R25 Hy) 
ekisabirirwa bulijjo. Ss ag pg aes 
18. Era olunaku lw’alibakung’aanyan’ebyo 9426 SASIG5 Ba ESS 5535 


bye baasinzanga ebbali wa Allah, kale ~ (0 -897 2708072 (nhe% o* 

aligamba ebyo bye baasinzanga nti: Abaffe, Gals ; 5 led _ - 
mmwe mwabuza abaweereza bange bano O51 LS as Ale) os 
oba bo bennyini be baawaba ku kkubo? : 


A fn 4\e nie 
19. Baligamba_ nti: Obutuukirivu bubwo! OT GS gta OF G Geass | 


Kyali tekitusaanira kwefunirayo bamikwano , ¢) 5 (une a. Stans <4 2% 
balala ebbali wo, naye bano Ggwe O55 skiyal Ss Bbi5 Ge 15 
wabeeyagaza ne bakitaabwe okutuusa lwe . 2% 4) \.23 Be. goir\ 2 rP SAGE 
beerabira okubuulirira nebafuuka abantu aera se 7G yi re 
Pnwei pe 


abazikiridde. O53 453 
20. Allah aligamba nti: Kale baabo G3, 38383 Gy sSie 32 


babalimbisizza kw’ebyo bye mugambye, a4 2 NIGER no Anda Bn® 
kale temukyayinza kuggyawo kibonerezo BLEO*3 2 (5.25) sB526 ha 
wadde okufuna obuyambi. Era yenna mu or Z2)2% 2433350 
mmwe eyayonoona, tujja kumuloza ku Ob Binbas < 
kibonerezo makeke. 


Essuula 25 AL-FURQAN Juzu 19 





21. Era tetutumanga Batume bonna Ky soe 15525 Z)J 5 a sie 


olubereberye lwo wabula ddala baalyanga 4 rh 
emmere era nga batambula ne mu butale. Y G5ba5 52Gb Se as 


Era abamu mu mmwe tubafuula ekigezo eri A255 sabe) XS Clexss 3 nots 

abalala. Abaffe, munaagumiikiriza? Naye > L535 at) Cou Eleg So SIS 

2 2% Z nae 

Mukama wo sa me 6% 4 BIOE 5 7 OS, 

Juzu 19 io ie 4a, 

22. Era abo abatasuubira kusinsinkana ($718) 0 yajh3'¥ Gr i 5 

: : . & oy re ae g 
naffe baagamba nti: Lwaaki ba malayika APE oo Tuwie to tee oor 
tebassibwa gye tuli oba netulaba ne ku sy 5\ aS si45\ Ese J i) 

Mukama waffe? Mazima ku bwabwe , gam ne an, BMS 
beekuza nnyo era bajeemye okujeema Patt | oe Sra | 2a 

on Gin 9 ae < 

kunene. ObLS| gic GL 5 


— 
2B Olunaku lwe baliraba ba malayika, 684 J Lsiss) 335% 23% 
kw’olwo tewaliba mawulire ga ssanyu eri 29g, ce at ghY . ene 
aboonoonyi, era baligamba nti: Singa nno O} $82, 3 Oreyrold >to 
waliwo ku lukomera olutukomera ! 


@l5g523 a% SR A 
24. Era tulyolekera eri buli mulimu gwe Gee os 2 | ade = J} Gass 
baakola, olwo tuligufuula ng’effufugge et Se os 
erifuumuuka. OV pes S105 antes 
Z 5a © wa ‘A 
25. Abatuuze b’omu Janna kw’olwo be eto pees rf sf ahi J.5 es 
balibeera mu maka amalungi, n’ebiwummulo Saag ae 4% 
amakula. sass omaal5 
26. Era olunaku eggulu n’ebire lwe 3 geal sG Ss) SES 5525 
biryabikayabika, olwo ba malayika balissibwa AZ ite ke Tn 4y2 
olussa. Os deste vy 
2 ho 
\ 


aS we ‘ & # a ayn 
27. Obwakabaka obw’amazima kw’olwo Soypodh eae | —< 2 24) 
buliba bwa Allah, Omusaasizi ennyo; era eo 2 an shit Teltne @ 4 
luliba lunaku lukakali eri abatakkiriza) = OL» cee GEL RO’ 
28. Era olunaku olwo omwonoonyi aliruma Ssh7 as ao ic Je BN Bag 3 


engalo ze nga bw’agamba nti: Zinsanze, 7 4 vo 24 “, 
singa kale nakwata ekkubo /imu n’Omubaka! ov 3 528) \ ase te 558 BEh 


“ F a 3 4 . 4 an Ata A we A ‘ 
29. Woowe! Singa kale saatwala gundi @int ee) 351 (p35 ais is ok 
nga ow’omukwano! 


30. Mazima y’eyampabya ku Kubuulirira 51 545 es SAE pO yp Aisi 554 
kwa Allah nga kumaze okuntuukako. Era 


“% o 
ddala Sitaani njabulizi eri omuntu. : os barks) OW ones 
@©5; 2 pee 


Pc %, \ wv 4, dG ee o 
31. Era Mutume aligamba nti: AyiMukama w?33 ©} oO Jey fe 2 
wange, mazima abantu bange baatwala Kn dno ah <1 
Kur’ ani eno ng’ekifulukwa. Ol sade o 5a 1 


| 2@0~ 


a4) 


Juzu 19 AL-FURQAN Essuula 25 





—_ 


a Ui tee Zee 
32. Era bwe tutyo tuteerawo buli Nabbi oF Sue tas 5S) iss 2gS. 3 


omulabe okuva mu boonoonyi; naye ¢\, (- 47V. as 
Mukama wo amala okuba Omulung’amya ® \g ala ah £53 BSS 5+ Shey tal 


n’okuba Omuyambi. Oe bn 4 
a” aes 3 a9 4 a, % "” 4 
33. Era abatakkiriza baagamba nti: Lwaaki aZte d5—) 31535 C Gi Si J85 


files 


Kur’ ani teyamussibwako yonna lumu?Bwe , 4,3 Ee 2 & c tea yy 
kityo, twagissa bitundutundu tulyooke R RC B53 ak o| a 
ere omutima gwo, era twagitegeka yer 1535 A855 3 o O58 ow 233 
olutegeka 


woeh> 4)\3 o ery o 

34. Era tebakuleetera nsonga yonna, GUY GUS ste, Gs, ESS law 
wabula naffe tukuleetera amazima Otel B88 
5 


oe 
¢ 
3 
3 7 ” 
n’okunnyonnyola okusingira ddala obulungi. 

35. Abo be balikung’ aanyizibwa okulaga eri oy Pb S35 Qe 


omuliro nga beevuunise ku byeenyi byaabwe, 4 464 (en 2% ¢ es 

abo be baliba mu kifo ekisingira ddala obubi ais b os ay, is ¢ 

era be baawaba ennyo ku kkubo eggolokofu. 6% oh 
Ruku 4 a OS 


36. Era mazima twawa Musa Ekitabo, ne- aA ee iss Sfarelre 8 52 C551 3855 


tumussaako ne muganda we Haruna nga ““ See ag h O Cee 
ye mubeezi. 15333 O9>>bLa| 
, eee a Bs, eee 
37. Netugamba nti: Mwembi mugende eri |54 5S O23) yysay Fah Les 
abantu abaalimbisa obubonero bwaffe; kale Den 3 Sn eye Set ae 
bwe baabugaana, twabazikiriza oluzikiriza. Ole i Dt 5-2 4 
38. N’abantu ba Nuthu bwe baalimbisa Bk \ i oe 63 tk 233 5 
Abatume, twabasaanyaawo era netubafuula g 9) (7, pn pitee es nai bo Of 
akabonero eri abantu. Era twategekera »42l wry suiles a ee = 
aboonoonyi ekibonerezo ekirumya. @ 4) WG a or i BAS SEES 
39. Era twazikiriza aba ‘Adi n’aba Gees pie Asis 1$323513G$ 
Thamuda n’abantu b’ oku luzzi n’emirembe . orn2 Los oLs 
emirala mingi wakati w’egyo. yee) 45 
4 S 4 

40. Era buli bamu_ twabateerangawo eby’o- j4 54 OES 25 353 2 $2; 
kulabirako by’abo abaabakulembera; era Os 408 40 851658 2 
bonna twabazikiriza oluzikiriza. nS 


~ 


i“ n> as =. ater \ne 
41. Era ddala baamala okutuukako ku 25 Bolo Pesan { 555 
kibuga ekyatonnyesebwako enkuba ,(74 347 05 0%s 2147, ,2 35 (4h 
ey akabi. Abaffe, tebaakiraba? Naye era _ 2 2 iG als 254 BBs 
tebasuubira kuzuukira. OSS OFa}4Y i (6 oa 
s n 
49. Bra bwe bakulaba, tebakutwala wabula ¥ 21533.58% &) S315 1315 
ng’ekyokuzannyisa, nga bagamba nti: 4. 5.,4 4 wn. % th t of » 
Abaffe, ono Allah gwe yatuma ng’ Omubaka? OY 3 abl 244 : SSIS \ 319 
c . nine oi Geli oe Cle) SS 
43. Mazima kaali kata atuwugule ku Oly # bse B45 au) 
bakatonda baffe, singa tetwagumira ku bo. ens{ne 407% (4052 (SxS 
Naye mangu nnyo bajja kumanya ani pola = : 


Essuula 25 


AL-FURQAN 





yawaba_ ku kkubo, 
ekibonerezo. 


awo nga _ balabye 


44, Abaffe, omulabye oyo atwala okwagala 
kwe nti ye Katonda we? Abaffe, ggwe 
onooba omulabirizi we? 


45. Abaffe, olowooza nti abasinga obungi 

mu bo bawulira oba bategeera? Bo 
baling’anga bisolo, wabula ate bo basinga 
nawo mu kuwaba_ ku kkubo. 


Ruku 5 
46. Abaffe, tolaba nga Mukama_ wo 
bw’awanvuya ekisiikirize? Era singa 
yay nears yaalikifudde ekitavaawo. 
*oluvannyuma twafuula enjuba okuba 
endagirizi ya kyo. 


47. N’oluvannyuma  tukisikira gye tuli 
olusika olw’ekimpowooze. 


48. Era y’Oyo eyabakolera ekiro okuba 
ekibikka, n’otulo okuba ekiwummulo, era 
n’afuula emisana okuba okusaasaana. 


49. Era y’Oyo atuma empewo okuwa O44 
amawulire ag’essanyu agakulembera 
okusaasira kwe, era tussa amazzi amayonjo 
okuva mu bire, 


50. Tulyooke tugalamusise ensi efudde, era 
tuganywesa bingi mw’ebyo bye twatonda— 
ebisolo n’abantu. 


51. Era ddala Kur’ani twaginnyonnyola 
wakati_waabwe mu ngeri ezitali zimu balyooke 
bafumiitirize, naye abantu abasinga obungi 
baagaana, okuggyako obutakkiriza. 


52. Era singa twa 


are ddala twalitumye 
Omulabuzi mu bu 


kibuga. 


53. Kale togondera batakkiriza wabula 
siitaana nabo nayo (Kur’ani) olusiitaana 
kasiggu. 


54. Era Ye y’Oyo akulukusa SOOO, 26 3 


ebbiri awamu, eno nga ya ggwoowo, 
mpoomerevu ate eno nga ya munnyu, 
ekaayirira; naye n’assa wakati wa ma ee 
ekiziyiza n’ekikomera olukomera. 


55. Era y’Oyo eyatonda omuntu mu mazzi, 
n’oluvannyuma n’amuggyamu olulyo 


7" A n 
SBT of oli 63 Oe 
ot: 
a a ded 
pavem Sa)) s851 gr ged! 
ans 
3 ale ok C51 
ai OiAans SAKA E Gi L283 27 


37 ,BiVlZ 5 5b oy» Bega 


Olas dts & 


Spb tee Sigs nse 
les Hh be (24 Tes5 712333 
Oiassasls cabs 


@34.3 a3 q % S & Sy \ 3345 


Sey Si 425 Jag ahh 383 

@i3 523543 Iani6G2- A 
OAs \2B sh mis La3T G35 
a 


sSisn3 
Sis GIGS pase 03 


—. eG 
Ss Bs 15 nd 


aoa 4 
a WHORE 


4% 355 
veer st 


¥ 


= 


~ 


A 


\ 


> 
XN 


ws 
vt 


({% 2 A555 


oust ‘sG 


a I4n0 o 
#13925 a, A 5 43542 


Oa 


B Je & Chad Cbs 


‘\ 


3 


£ 


Y 


Juzu 19 AL-FURQAN Essuula 25 





n wot ofeed 
n’abako. Era Mukama wo ye w’Obuyinza 4135 oe $s\Geeo 9 Aa 61545 
ennyo. ©l2,5 

\ 

56. Era basinza ebiri ebbali wa Allah 242% J Gobi yihosd meat 5 
ebitayinza kubagasa wadde okubalumya. \e on ise p94 Eb4e 
Era omutakkiriza ye muyambi 43? Je 531 OBS» ¥3 
w’abawakanya Mukama we. a‘ { ib 


~7% w HB airy, 
57. Era tetwakutuma wabula lwa kuba muwi @h4 is S422 y eos 10% 
wa mawulire ag’essanyu era Omulabuzi. go ik ih. gio oe 
av AG n a A a4\7 
58. Gamba nti: Nze sibasaba mpeera ku ¢€ SL pel Os atl’ pee | Js 


kyo, okuggyako oyo aba ayagadde akwate OO a wey eae nei 
ekkubo eliraga eri Mukama we. oi ~Y J} sw? Us 
o S wy 6% 

59. Era weesigenga Oyo Omulamu, Atafa, 2309 VG JI Fl ge Jays 3 
era mutenderezenga n’amatendo ge. Era Ye 22 Wy, no hes 
amala okuba Omumanyi w’ebyonoono “Y mete 4 AL eee m3 

’ aon x 
by’abaweereza be, \ sh pols 
os 4 A. 

60. Y’oyo eyatonda eggulu n’ensi n’ebiri (% 3 ISN 5 Sy $4 GiE & ssh 
wakati wa byombi mu _biseera mukaaga, 23 eu rare 
n’oluvannyuma n’atebenkera u JE wh pecs oS] gh, GG 
Nnamulondo,. Ye Musaasizi ennyo! Kale 4a 4 ne Zo \ at . 
weebuuze ebimufaako eri oyo amanyi. OS deg Jed bss5itt B25) 

ad Ia ne 

SI. Be bagambibwa nti: Muvuunamire pss 1S eu | pas 543 is 5 
Alla musaasizi ennyo, bagamba nti: 2D % ; o 
Omusaasizi ennyo a ropa tumale a pete at a5) ie 5 2 FS) : 

yvuunamira buli ky’onootulagira? Era aecise(ee? 
fabonsera kwesamba. Ob 44515 3G}. 


Ruku 6 ove 
62, Nannyini mikisa y’Oyo eyakola “oe Metng Je Gh O53 


enkulungo z’emmunyeenye ku ggulu, & fics ae oe : 
n’alissaako ettaala eyaka, n’omwezi @lAss By Gs 
ogutangaala. “ re 
63. Era y’Oyo eyakola ekiro n’emisana Sais. ee 5 Sas g 351585 


nga bigobagana, olw’okugasa oyo ayagala 
okufumiitiriza oba ayagala okwebaza. O15 5325 S135 BSS Y 131 rash 


ne As “ z Ses) % 2 
64. Era abaweereza b’Omusaasizi ennyo ao ee pastas s 


ae 


be bo abatambula ku nsi nga bawombeefu, sy ng , Tage Sie.e nts 
era nga abatategeera bwe boogera gye o% ‘4 ? Cpe 23 ¥ 


bali, bagamba nti: Mirembe! @bLi13 6 
65. Era abo abasula nga bavuunama nga 5 5 Z 3 Pash Ogee ~~ OF o \3 
bwe beesimba mu maaso ga Mukama waabwe, e ots 
eb es 
Sa Go % a \ZSFr 4D Zodiac % 

66. Era abo abagamba nti: Mukama waffe, Fi Kelke3 yo! ise she oR FS) 5 
tuwuguleko ekibonerezo kya Jahannamu; feist Z ofZ Beas cs 
mazima ekibonerezo kya yo kya kabi nnyo. G13 mew) Fenwre 


> 


Essuula 25 


AL-FURQAN 





67. Mazima ekyo ky’ekiwummulo era ge 
maka amabi ennyo; 


68. Era abo ababa nga basaasaanya neba- 
tadiibuuda ate nebatakodowala, wabula 
nebabeera wakati w’ebyo byombi; 


69. Era abo abatawanjagira musinzibwa 
mulala awamu ne Allah, era abatatta muntu 
oyo Allah gwe yaziyiza okutta, wabula 
mu butongole, era abatayenda. Naye oyo 
akola ebyo y’alisisinkana n’ekibonerezo 
ky’ ekibi. 

70. Alyongezebwa n’ekibonerezo ekirala 
ku lunaku Iw’okuzuukira, era alibeera mu 
kyo nga munyoomoofu, 


71. Okuggyako oyo alibonerera, n’akkiriza 
era n’akola ebikolwa ebirungi; kale abo 
Allah alikyuusa ebibi byabwe mu birungi; 
era Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 

72. Naye oyo alibonerera era n’akola 
n’ebikolwa ebirungi, mazima oyo y’aliba 
ayolekedde eri Allah mu butuufu; 


73. Era abo abatajulira bya bulimba, era 
nga bwe bayita awali ebya sswakaba, 
bayitawo na kitiibwa; 

74. Era abo ababa nga bajjukizibbwa Aya 
za Mukama waabwe, nebatamala gazigwako 
ng’abaggavu b’amatu n’abazibu b’amaaso. 


75. Era n’abo abagamba nti: Mukama 
waffe, tuwe mu be tufumbiriganwa nabo 
ne mu zzadde lyaffe ebikkakkanya amaaso, 
era otufuule okuba omukulembeze w’ abatya 
Allah. 


76. Abo be balisasulwa ekifo ekya waggulu 
mu Janna olw’ okugumiikiriza kwabwe, era 
baliyanirizibwamu n’okulamusa n’emirembe, 

77. Omwo mwe balibeera nga ky’ekiwu- 
mmulo era nga ge maka amakula. 


78. Gamba abatakkiriza nti: Mukama z 


wange teyaalibafuddeko singa si kuwanjaga 
kwammwe. Naye nga bwe mulimbisizza 
obubaka bwe, kale mangu nnyo kati 
ekibonerezo kijja kuba lukokobe. 


vl 
€X 
ee 


\ 
N ww 


w CG 
“og 
i 
> 


5 247 wn 


SAM shi nzd M, 
j aw 
Sy adi 255 ai 52 
SPM nee ant 
D283 ©? 5, Oxy5Z 


tin 
we 


>\ 


23 


So oe 


\ 


on 
oO 


NeEN 
WN 
eage odes 
XN 
. 2 3 
Ree Yee yl Ay 


a MeN aon, 
1392 (S15 9 SSO SEE I OAS 
sie 
OG ysl Z Sb, 
aw | rngpee ie .% 
BS Begdd sah 35S 18) S355 5 
Sd 


A Ae B¢ne - *8 
O\0\ Par pee B ‘t= 
OE S305 355 2 Gy) 


<B0g> 


Juzu 19 Essuula 26 
al &% —_ J gdo- x 
= YVistes\ fi Sbss = 
AL-SHU‘ARA’ 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


= VAS a 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osis H! yes) gh lacy 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Ta Sin Mim* @xus 3 
A oy 7% an A 
3. Zino ze Aya z’Ekitabo ekitangaaza. Oya sida als 


a M 2 g, s% . So 
4. Ob’olyawo newessa_ ennaku olw’o- Obs; ey Ec hs Ess 
kubanga tebafuuse bakkiriza. 
Zz 2% win Me WtEIGE a 
5. Bwe tuba nga twagadde, tussa gye bali 331 plots G8 Aahlé J 3S a) 
akabonero okuva mu _ ggulu, kale n’ensingo on (4 (24%, 92 BER 
zaabwe nezisigala nga zeekotese ku lwa ko. Oding EGisis Gai 
* Par 2h 33 4% awioia asic (53 
6. Era tebatuukibwako Kubuulirira kwonna gesy Oe 207 Hoek 
okupya okuva eri Omusaasizi ennyo, wabula Ah RIALS AA IOG 3 od 
bakukuba mabega. @ ee aay as 
4 4 3 aT reel “ a Cn 0% 
7. Kale ddala yo bagilimbisizza, nayemangu +413 Ve AS) BgSESS 3% 553.55 


nnyo bajja kutuukibwako amawulire agafa ° © 6 5 a. none 


N 


kw’ebyo bye baali bajerega. ~~. 
< 0 he * 2 Zh 4 ow tad 

8. Abaffe, tebatunulako eri ensi, bimeka oo G33 35551 65 025 11557 35 | 
bye twameza ku yo ebya buli ngeri amakula? 0 XR 
Os 3» 7 

. : ; g9hae aisles GAZA ve 

9, ee mw ae mulimu abah nets: BAST OW 25. agY As Gol 
e u t i a. 34 
naye abasinga obungi mu bo te riza Obi ) 


we’ 
Gs 

e 
WX 

o(20- 


10. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, © pra s\ jp) \5ed es) 
Ow’ ekisa ekingi. 


Ruku 2 Aa fw Tr aZIal S814 

Era ee nga ae we Owe - es 2! joe ps s65)5 

yakoowoola Musa nti: Genda eri abantu Sie Ast 
aboonoonyi— Ovies 

“ o nae 44 Anat 7 

12, Abantu ba Farawo. Abaffe, era MO 5853, Vie0 96523 2S 

tebaatye Allah? ~% - 


bt PR ne AAT mm wo? 1G 
13. N’agamba nti: Mukama wange, mazima OyssKe : (Si sid 
ntya nti bajja kunnimbisa. ; J 
aS 2 Paria Ate” 
14, Era nkeng’entererwa mu kifuba kyange, ac) GT YS BRS Bei 5 
nolulimi lIwange si lubalangufu; naye 3 of \ 6 
tumako n’eri Harana. @O05} DI) ded 


zm a ae av 4 sae nd tke nPX7 
15, Ate balina ne kye banvunaana, kale @)Q aad : (ak ESS ChE Se 
ntya nti bajja kunzita. : 





26:2. Allah Ye Mutukuvu ennyo, Awulira byonna, Amanyi byonna. 


Essuula 26 AL-SHU‘ARA’ Juzu 19 


16. Allah n’agamba nti: Tekisoboka! Kale a2 4 (¢ Gal rou - ¥ J& 


mugende mwembi n’obubonero bwaffe, 





naffe tuli wamu nammwe tuwuliriza. ®6 CT 
4 rs 

17. Kale mwembi mugende eri Farawo 25d ~~) i453 Ox 5s sls 

mugambe nti: Ddalatuli Babaka ba Mukama ven 4A 

w’ebitonde byonna, Masts! 


naffe. 


18. Kale leka abaana ba Isirairi bagende @ MA eae 53 dw 
os 5 e z 4A 4 
19. Fardwo n’agamba Musa nti: Ea) 5 eas XLS, 2333 p igs 


Tetwakulerera mu ffe nga oli muto, n’omala Ven, 4) 59 an Has 
mu ffe emyaka mingi mu bulamu bwo? Oo Byes Cee 
A a a7 a a 
20. Era n’okola n’ekikolwa kyo ekyokye G< ES 5 E55 CH ENGL s3 1635 
wakola? Wamma ddala oli mw’abo on wn 
abatasiima. Oro \ 


A ‘ G CIF U THY nyt 4 
21.Midsa n’agamba nti: Wewaawo Yael Lea S: Sissi 153 36 
nakikola, bwe kityo nange nnali mw’abo oot else, 
abaasobya. 


22. Kale nabadduka nga mbatidde, naye Oca an%: $b Ais (EI S53. * 5538 
Mukama wange nampa obuyinzan’amagezi nl on "eu 
eran’anfuula omu mu Babaka. _ os8hEse oe HAS ee 


S25 Oe “ é Ae 
23, Abaffe, ekisa ekyo ky’onkomereza, ky’e- 3% fe ee5 aSa3 te 3 


kyakufuuza abaana ba Isirairi abaddu? od “ ia ee 
ad —“* 
24. Farawo n’agamba nti: Kazzi Mukama Moislal Sistas 2.5232 O3E33.56 je 


w’ensi yonna y’ani? be 
25. N’agamba nti: Ye Mukama w’emigigi estes bVerpSui 4550 


gy eggulu n’ensi, n’ebiri wakati wa byombi, 2 mw nh nd ON 
bwe muba nga mukakasa. OCA BBN ol 
a 


” a 
26. Fardwo n’agamba abaali bamwetoolo- eye po t5 8) E535 O24 G5 
odde nti: Abaffe, temuwulira? © pa ; ‘ 
aif a A ad 
27. Musa n’agamba nti: Ye Mukama OBA £55 612.5 5503555 
wammwe era ye Mukama wa _bakitamwe 
ab’edda. 7 


Yo aA FO, VAG, MS 
28. Fardwo n’agamba nti: Mazimaomubaka 20) Jw}) > \ gS 54 b) db 
wammwe eyabatumirwa, ddala mugwi wa ® S at 
ddalu. 


29. Musa n’agamba nti: Ye Mukama (% 3 we ya) 3 Gybs)| 45 Jj& 
w’ebuvanjuba n’ebugwanjuba, n’ebiri np eo ag = 
wakati wa byombi, bwe muba nga mukozesa nen ash O\ aos 
amagezi. 7 “ ae ao 

30. Fardwo n’agamba nti: Bw’ onootwalayo 3 wee a 
omusinzibwa omulala atali nze, mazima nzija 0585 nF nwt 
% rg “4 
AB +3) 3\ 


Ge oJ ae 4\ 


kukussa mu basibe. 


Ca 
Gw 


31. Musa n’agamba nti: Abaffe, ne bwe 
nnaakuleetera ekintu ekirabikira ddala? 


Juzu 19 


AL-SHU‘ARA’ 


Essuula 26 





32. Fardwo n’agamba nti: Kale kireete, 
obanga oli mw’abo aboogera amazima. 


33. Olwo Musa kwe kusuula wansi omuggo 
gwe, okwejjuukiriza nga gwe musota 
ogulabikira ddala. 


34. Ate bwe yaggyayo omukono gwe, 
ob nuukinize nga mweru tukutuku eri 
abala 


Ruku 3 
35.Fardwo n’agamba abakungu abaali 
bamwetooloodde nti: Mazima ono mulogo 
mukugu. 


36. Ayagala kubagoba mu nsi yammwe 
a ’eddogo lye, naye kati mmwe muwa magezi 


37.Nebagamba nti: Ogira omuleka ye ne 
muganda we, kale otume mu _ bibuga 
abalaalisi, 


38. Bakuleetere buli mulogo omukugu. 


39. Kale abalogo baakung’aanyizibwa ku 
kiseera ekyalagaanyizibwa n’olunaku 
olwategekebwa. 


& 


mane a Ps Sn a 7s 
Oa sats sired IAD Aas 


aia? 


awe 8% s % 4a awe 
40, Era n’abantu nebagambibwa nti: Abaffe, Qo SB AeSAS SIDS nO 5335 


nammwe munaakung’aana, 


41.Tulyooke tugoberere abalogo bwe 
banaaba nga be bawanguzi? 


42. Kale abalogo bwe bajja, baagamba 
Farawo nti: Abaffe, tunaafuna empeera bwe 
tunaaba nga ffe bawanguzi? 


43, Fardwo n’agamba nti:Yee! Era mujja © 
nakuba mu_b’oku lusegere. 


44, Musa n’abagamba nti: Musuulewo ebyo 
bye munaasuulawo. 


45. Kale nebasuulawo emiguwa gyabwe 
nemiggo gyabwe, nebagamba nti: Ku 
lw’ekitiibwa kya Farawo, tewali kuwanna- 
anya, ffe bawanguzi. 

46. Olwo ne Musa yasuulawo omuggo gwe, 
okwejjuukiriza nga gumize byonna bye 
bajinzejinze! 

47. Olwo abalogo baawalirizibwa okweyala 
nebavuunama. 


\— 


Bb ph O18 


GAG ‘So sepa syn Pace 
@Giwwsids5 SES or ysy os 
osu tee dts 38513555 56 


@B sald wh 51 Er gh hgh ss 
soca Ait ons 


©6344 Ng a5 


Zoe Z\74 9( 2 Vn * 
SES cenit 
OOjGU 
on \2474 (78 ae 


<ef> 


—< 
af 


Essuula 26 AL-SHU‘ARA’ Juzu 19 





48. Nebagamba nti: Tukkirizza Mukama @oieis lay} Elin 
w’ebitonde byonna, Be 
mapia - o 
49. Mukama wa Musa ne Haruna. @w 3325 is §2 > d 
> - nZ% 743 a, % eb % nto 41% 
50. Farawo n’agamba nti: Abaffe, mu- 754) 03\ 0! J ad sal (J 
“ & 


mukkirizza nga sinnaba nakubakkiriza? 24), pMbeone 4%, op Mon C1L% 


Mazima ye ye mukulu wammwe oyo 

eyabayigiriza obulogo, naye mangu nnyo Ficqey AY RF 
mujja kumanya. Ddala nzija kubatemako Pe Be ¢ 
emikono gyammwe n’amagulu gammwe mu $é557 es ss 
mpulinkanya, era ddala mwenna nzija on ah 
kubattira ku musaalaba. >| 


(2)» 
Ge. 
s 
© 
wh 
vty 
CN 
c- 
Cal 
— 
YL 
: 
he 
FN 
\O 
Gn 


51. Nebagamba nti: Tewali kabi, kasita 
tunadda eri Mukama waffe. 


Ai) Sh A RZ \G 
52. Mazima tusuubira nti Mukama waffe ajja_ 1 Gidas. oi $5 Si555 1 aks Bh 
kutusonyiwa ebibi byaffe kuba ffe tusoose than, S90 44°42 
okuba abakkiriza. oA! D8 EY 
Ruku 4 ~ oe ens ey 
53. Era twabikkulira Musa nti: Twala CroGn ya! ol i ho S55 315 


No 
etN\ 


abaweereza bange ekiro, naye ddala mujja 
kuwonderwa. 


54. Olwo Farawo kwe kutuma abalaalisi OSAB BGS $533.45 


@ 
Cc. 
BS 
K 


‘ 


GN 


mu_ bibuga. “6 oy ~ 
Zine a une Gere 
55. Nebagamba nti: Mazima bano kabiina © £15 42 35) sy 520) 
katono nnyo. BOE oar ot 
a ie . . non) @ 
56. Ate ddala batunyiizizza na nnyo. OS 5b55 bs) 
“ree os . - Ades Gn “4% “4 
57. Era ddala ffe kibiina ekiri obulindaala. @b >> Row GY 
r a : an a4 
58. Bwe tutyo abaajeema twabaggya mu @y BES ck Os ab 
nsuku_n’ensulo. i Z (4 oo 
A we WEA eS wu 
59.N’amawanika n’ebifo eby’ekitiibwa. Ope ya 92 3 


ca pA % noe “es 2.4077 e ~ 2 

60. Bwe tutyo netubisikiza abaana ba @J8s\}o) 08 Pes 

Isirairi. enw BAR? 22-3 
61. Kale baabawondera nebabatuukako OFe + 

nga enjuba evaayo. be ee if 

\ a OQ ae 8 a 

62. Awo ebibiina byombi bwe byalabagana, Oded GUS yp ebesI F155 

abantu ba Misa nebagamba nti: Mazima na pten grit Ny 

tukwatiddwa. OGSSS IG mys 

& 


63. Misa n’agamba nti: Tekiyinzika! @yenéis OIC 2%) VS 56 

Mazima Mukama wange ali wamu nange, ee = 
ajja kunnung’amya eri eky’okukola. * ph ee 
64. Olwo twabikkulira Musa nti: Kuba “)}° 
omuggo gwo ku nnyanja. Kale ennyanja *2 
yeeyawulamu, buli ludda ne luba ng’ olusozi 


olusukkirivu. @ptga) | pga \g 332 


E 


c 


<Q0* 


Juzu 19 AL-SHU‘ARA’ Essuula 26 





<= < (nen 
65. Nate abalala abaawondera nabo ne- Ge) ye | ow G55 319 
tubasembeza awo. 
66. Era ne tuwonya Misa n’abaali naye @GAnes|\4an%¢ Su 32 astts 
bonna. 


Aen Zoe srg? 
67. N’oluvannyuma netusaanyaawo bali OSz > \Gsy2 | aS 
abalala. ef i S 
68. Mazima mw’ekyo mulimu akabonero, SLES SS 3 rag 2) e cy d| 
naye abasinga obungi mu bo tebaali an, 84 
bakkiriza. Ovise 


& o a 
69. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, ©) ato} elie = STONE) 
Ow’ ekisa ekingi. 
Ruku 5 


4 2 gn A 4 4 a C7 a 
70. Era basomere ebyafa ku Ibrahimu. OA! Ks Poth 3 \3 
71. Awo bwe yagamba kitaawe n’abantu OV5UEC Shas ySS3 


be nti: Biki ebyo bye musinza? 


72. Nebagamba nti: Tusinza masanamu, era oOcaeG 35 esis : 5 315) 5G 


tujja kusigala nga tunyweredde ku go. 


bop Ge 
73. N’agamba nti: Ye nno gabawulira bwe GS 52355) 5225.55 m8 0506 is 
mugakoowoola, 


74. Nandiki, gabagasa oba gabakosa? ©o 38-49 57543 ade 31 


\ ht 


75. Nebagamba nti: Nedda, naye twasanga ay es G70\ 6355 os i336 
nga ne bakitaffe bwe batyo bwe bakola. 


76. N’ agamba nti: Mulabye mutya kw’ ebyo OS 5 as ae 2, (g go 73 1G (3 
bye musinza — 


77. Mmwe ne bakitammwe ab’edda? Oo 





78. Mazima ebyo byonna balabe gyendi, ores 25 
okuggyako Mukama w’ensi yonna, 


a 4 

79. Oyo eyantonda, kale era Ye y’annu- x on. : CARTE oo351 
ng’amya. 

VP Rea nto ang gy RID nw he 

80. Era y’Oyo andiisa era y’annyweesa. ste tants p59 

. “ ARES (45 ga & 90% 

81. Era bwe ndwaala, y’anzisuusa. Goin Sorte, 94> Hanne yo Ey) 

82. Era y’Oyo alinfiisa, n’oluvannyuma bvigitis a4 5 AEtos 3515 

y alinzuukiza. 

a — o 

83. Era y’Oyo gwe nsuubira okunsonyiwa 45% i CReabS ¢ oy 5355 ee pel 
ebibi byange ku lunaku Iw’ okulamulirwako. ns 

; Ogt! 

84. Mukama wange, mpa amagezi era (AH! 5 BSA Q ws oF 

onnyunge ku batuukirivu, Le fae 4 i 


>f0" 


BYGsy 


Essuula 26 AL-SHU‘ARA’ Juzu 19 





oh 
es) 
go 
° 
5 
® 
° 
2 
2 
e 
Z 
Ss 
°. 
Z 
: 
P 
@= 
Cs 
Ye 
i. 
G: 
Ge 
G\ 
fe 
\ 
(ee 
Ks 
OV ON 


eo 

& 
86. Era onfuule omu mw’abo abalisikira Magia cdinisgs 
Janna ey’essanyu erijjuvu. 


87. Era sonyiwa kitange; kuba ddalaali Ge GIS 451 2 jel 3 
mw’ abo ababuze, nwnne, 
metas 
e a 6 
88. Era tonswaazanga ku lunaku lwe NO FS, 3453 psy 
balizuukizibwa— OP ne 
; re Yip SiS ACH 94 ne one 
89. Olunaku eby’obugagga Iwe bitaligasa, OL ya5 Os pbs S52 
wadde abaana; 
b ag \ ne « 
90. Okuggyako oyo alijja eri Allah Ogi lk, abi Tosti 
n’omwoyo omujeemulukufu. ‘ 
VY onwey* 205% “17 
91.N’e Janna Iw’erisembezebwa eri abatya @)OABRAW 24) | cpna}y ls 
Allah 
92. N’omuliro negwolesebwa eri abaabula. Big stash 2 H3 


aN nS hn O% 2A an 44 we 
93. Era baligambibwa nti: Baluwa abo be So 53255 hth A 3 pg 355 
mwasinzanga 
ie 


ne Ww A a & a A 
94. Ebbali wa Allah? Abaffe, basobola 31 26333257 d&sabl gis os 
okubayamba oba bo bennyini okweyamba? @ oe ate 
a 4 
95. Kale be baasinzanga_ balisuulibwa mu Os E153 2 433,15; SG 
gwo nga basulikiddwa, bo n’abo abaawaba, : ‘ 
: - dane aya Inet? 
96. N’ab’amagye ga Ibilisi bonna. Ow jaorl HE) opes 
. “Aad 28 (Ane 2316 
97. Balyogera nga bali mu gwo nga QO pont d7) 2, ote 
batotoogana_ nti: ‘ pda aces i 
98. Amazima ga Allah, ddala twaali mu Oy jbo (a) b Shab ls 
bubuze bwa Iwaatu! Ae oa eels 
99. Mmwe bwe twabenkanya ne Mukama vr! oy BS >} 
w’ebitonde byonna; 2nd nd & Bhar Toe 
100.Naye teri yatubuza wabula aboonoonyi. OQvye yo} Gia te : 
¥ a . *. A 4 e 
101. Naye tetulinaayo bawolereza, Moisi oa (33 
RO ARLE 
102. Wadde ow’ omukwano enfiirabulago! QOsx> Bax Yo 
o - 4-7 vee 
103. Kale singa tusobola okuddayo kunsi, wt 53553 356 35 Ol 3s 
olwo twalibadde mu bakkiriza. @¢ a. 528 
2 ? 996 oo Yaar 424 4 i ao 
104. Mazima mw’ebyo mulimu okulabula, sy3 | Oo’ G5:45N& Js GO) 
naye abasinga obungi mu _ bo tebaali on 2B 
iriza. rm 
bakkiri Ooi 
aT EEA SARA te Rae 
105. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, ie sa) LSS & 
$4 es “7 2 % 
Ow’ ckisa ekingi. 


<g> 


Juzu 19 AL-SHU‘ARA’ Essuula 26 





Ruku 6 SU. Fae ty ak 3D 7 
106. Abantu ba Nihu nabo baalimbisa - QU er} ees 
Abatume. st oe Gee 
107. Awo muganda waabwe Nihu bwe @O fUW7F dD glad 
yabagamba nti: Abaffe, temuutye Allah? 


y $ Aue § a oan 24 a 
108. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, Wore! J 5m3 555 QI 
omwesigwa. eae hk BS G 
109. Kale mutye Allah era mumpulire. Wy Sate! abl o> 
7, Ae a Aw A rie ne Aloe 
110. Era nze sibasaba mpeera kw’ebyo bye  y=!wl% pe! OS eile 56)3' 25 
nkola, kuba empeera yange eri ki Mukama ~~ : Ren 4h 7 he 
w’ensi yonna. Motdaloodge VL 
FE In 4404 23 < 
111. Kale mutye Allah era mumpulire. @y sab pany peat 


2 BSG : 4 rar Re 
112. Nebagamba nti: Abaffe, tukukkirize OSs s3YI SG 5 0 3G 
nee abakugoberera be basinga n’ obunyoo- 
moofu? 


z Dane OF a % (44 Ts 
113. N’agamba nti: Nze mmanyi ki kw’ebyo Mops ig, J 23 Ju 
bye baakolanga? 52 ede wile 5 Asie pred 
114. Anti okubalibwa kwabwe tekuli ku (033255) G5 GEV sa Geol 
mulala wabula ku Mukama wange, singa 
mubadde mutegeera. 


i we a A “ey , 
115. Era nze siri wa kugobaganya bakkiriza. MOA. $4)! 2) abi a3 
‘ sub ae ‘ Gn BG nw ZO AG 
116. Anti nze_ siri kirala, wabula ndi MOL Br WEIol 
Mulabuzi ow’ olwaatu. ° 5 
4 2 s wna ne 
117. Nebagamba nti: Bwotekomeko ggwe {ye 25 3655 ase ais 3h CAS is 
Nuhu, mazima ojja kuba mw’abo Oh ak eas 
ab’ okukubibwa amayinja. More 545241 
# < 224 -* 
118. Nwhu n’agamba nti: Mukama wange, my re a3 S15 SE 4 


mazima abantu bange bannimbisizza. 


119. Kale lamula wakati wange nabo SCAR SASS pass 5 Aa res 
olulamula era omponye wamu n’abo abali “"7 Pee Pie 
nange abakkiriza. Ovid $e)! Os Are 

Nga : 67% 04 4 9 saZen . 

a pene ae a wamu n’abaalinaye SUAS) Baas we 9 Arta G 

mu kyombo ekijjuzibbwa. m nd dat 
a a ata 2 
121. N’oluvannyuma twasaanyaawo @dAw Sars 52155 


abaasigalira. 


122. Mazima mw’ekyo mulimu akabonero, phn } rats 5625, 2s 
ha abasinga obungi mu _ bo tebaali on, 
bakkiriza Ove} 

123. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, ®@ ies \ oe \ a5 ais 40 \5 wa 
Ow’ckisa ekingi. ° s 


Ruku 7 2, , nx 4 
124, N’aba ‘Adi baalimbisa Ababaka, Moda Iyse 257 


<a> 


Essuula 26 AL-SHU‘ARA’ Juzu 19 





Co 4 a 44owR 
125. Awo muganda _waabwe Hidu bwe OO 2ks3V) ohh Sb 3215 4s Si 
yabagamba nti: Abaffe, temuutye Allah? @e a ae a wes 


126. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, Model Sg253 é 53 \ 
omwesigwa. 

: A Sap (low. omit 

127. Kale mutye Allah era mumpulire. @y eel 5 abi e515 

y So tei Pon aA@Wa MN on IO A Ge 

128. Era nze pee mpeera ku byo, anti b> lobry 1 OF oo Eis| tog 
empeera yange eri ku Mukama w’ensi yonna. bon 4% ood 

peera yang y @oil 5 3 

‘ sah ag Doe ey nw Nw 2 oF 

129. Abaffe, muzze mu kuzimba bijjukizo MO Pts 43) Bd OA 


ku buli kifo ekigulumivu nga munoonya 
ekitiibwa_ ekitaliimu nsa, 

x ndh% nZvove, ae Bh 
130. Era muzimba embiri n’amakolero olwo do S355 pala) miuas oS 5am 5 
nno mulyooke mubeere ab’olubeerera? 


La (So i ne Rm eS 

131. Era buli lwe mukwata omuntu yenna, (Ot) Garth? pithy |3}9 
mumukwata mu ngeri ya baliisamaanyi. eo AK Pee CoE 
- azn au ee 

132. Kale mutye Allah era mumpulire. O@y 3b 94 gars 


Be nr Ta5 (2, heared Loa 
133. Era mutye Oyo eyabayamba kw’ebyo (w gots ghar aly \\ 45515 
bye mumanyi. 


77 av Z 
134. Yabayamba n’abawa_ ebisolo, (OARS 5 acl, gSSci 
n’abaana, too 
9 ’ £ nd 9% “ “7 
135. N’ensuku, n’ensulo. @Y Sat SD 


. oe : o 7 a 2 . a 
136. Mazima nze mbatiisa ekibonerezo ® pdlas spike gag Ai ey 
ky’olunaku olw’ekitalo. # . 


’ 4 fw i. on a” s, A < 
137. Baddamu nti: Ky’ekimu gye tuli SSS a see Ede ai 


bw’obuulirira oba bw’otoba mw’abo Lo» : mie 
ababuulirira. Moissly ws 


Pani i cue 
138. Bino si birala wabula y’empisa y’abo Mod SWIGIS Vth 
abaatusooka. 


139. Era ffe tetuli ba kubonerezebwa. More dey 5 


140. Kale baamulimbisa, olwo naffe ne- 23 re} Ol b pala : 


? 
tubazikiriza. Mazima mw’ekyo mulimu 2, 99% 28 


3 
% 
an, z “(2 (427 i 
akabonero, naye abasinga obungi mu bo Oot ses G16G 5.05 
tebaali bakkiriza. 


2.9 o a 
141. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, @se>3 e525) 3 BGM 
Ow’ ekisa ekingi. 
Ruku 8 2 on apt GOK < 4 
142. N’aba Thamuda baalimbisa Ababaka, @OALe 525 legos 5, a 
143. Awo muganda waabwe Swalehe bwe Soften ioe eee 333 5 5 SY 


yabagamba nti: Abaffe, temuutye Allah? 


<a> 


< 


Juzu 19 AL-SHU‘ARA’ Essuula 26 





y é - w 
144. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, @bistd Sie ol 
omwesigwa. ; bees et ities 
145. Kale mutye Allah era mumpulire. @y3 s ab | 5 Zis\\ gas 
. a ae. a 4 9458 Vee 
146. Era sibasaba mpeera ku kyo, wabula wl 22! vs gts p&aleiwlles 
empeera yange eri ku Mukama w’ensi Pon 78 eB oe oe 
yonna. Oor—etI! 4) JEV LG pF! 
Yan \{Z 9. (Co a’ nes 
147. Abaffe, mulowooza nti munaalekebwa @oe! Gas 035 355087 
ku biri wano ku nsi nga muli mirembe, ‘ oe 
148. Mu nsuku n’ensulo, @y Ke 5 oS Co 
xs : RGn «(7904 (te % Ashe 
149. N’ennimiro, n’emitende okubala kwa deena tt JS 22399 
gyo okujula okugiwogola? ™ 
: 2, aD o 4 m “ pe aga 
150. Era nga muwookoola mu nsozi amayu G er J ae | wt Ver > 
n’ obukugu? Ren 
HD eek eee 
151. Kale mutye Allah era mumpulire. Oy sats! 3 ab \\.55 
: 4 Soe ng A atin d NIT? 
152. Era temugondera _biragiro by’ abo Sig p25 gan 5 


abasukiridde obubi, 
153. Abo abatabulatabula mu nsi era J wis 3 syyorrss 23351 


t ] . a a 
abatalongoosa @o34 5 
: é é Aon Berrie 2 Wit te 
154. Baagamba nti: Mazima ggwe oli O)S3 pat Se Es lesgy 


mw’abo abaloge; 


155. Ggwe toli kirala wabula oli muntu nga weak eS 5 


n 
ffe. Kale leetayo akabonero, obanga oli “sehen? sy\ 
mw’abo aboogera amazima. Gon lot 2 
GAA . 1 424 
156. N’agamba nti: Eng’amira enkazi yityo, Bea) 4 33-5 Ai 6315 Sas JG 
erina oluwalo lwa yo olw’okunywa, nammwe minh ne pa 
mulina oluwalo lwammwe olw’okunywa ku Oz BR. rxe 


lunaku olumanyiddwa. pune ae j bs 
157. Kale temugikwatangako mu ngeri Z\dE pescla 5 nd (43223 3 
embi, si kulwa nga mukwatibwa ekibonerezo Us es ae 


ky’olunaku olw’ entiisa. or @ 
Z on 1 ne a's (AR 
158. Kale bo baagitemako amagulu; olwo Ooi+>3 | ols yD 
nebafuuka abejjusa. 
g 4 4 oe 7 oA on 
159. Nebakwatibwa ekibonerezo. Mazima Bas 4 41> Spe iahi SASS 


mw’ekyo mulimu akabonero, era abasinga on bk ah 
obungi mu bo tebaali bakkiriza. Ovorie}s pays 


Ss o* a 4 
160. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, @siet \ ye! sa ais 


Ow’ ekisa ekingi. 


Gx 
A 
fv 


YAN 
Gey 
— 
WE VI 
go 


Essuula 26 AL-SHU‘ARA’ Juzu 19 





Ruku 9 Bink ok PR A Pe SES 
161. N’abantu ba Luti baalimbisa Abatume. MoUs jad bb He OG aS 


ao  % $ An 
162. Awo muganda waabwe Luti bwe Oo pees Sib) bb zAt ae 
yabagamba nti: Abaffe, temuutye Allah? 


a 79.90 da 
163. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, Ciel 3555 IG\ 
omwesigwa. go Toast Beat ad 
164. Kale mutye Allah era mumpulire. @y a0\ 9 ai \\g85 U5 
165. Era nze sibasaba mpeera ku_ kyo, & <1 eo i n yale aie pales gs 
wabula empeera yange eri ku Mukama 7” ae ae eee 
w’ebitonde byonna. WoActall > Jey 


y n 44 . nol 
166. Abaffe, mu bantu bonna, mmwe Mola) Ge OVS loy 
mugenda eri basajja bannammwe! 
we % 14 
167. Nemulekawo bakyala bammwe abo 6% KAS BSS qa g 9) 3 
Mukama wammwe be yabatondera? AH n9\ 5 mw Bat %y nC “ 
Mazima muli bantu abaasukka ekigero. Oo sion Bs\ 3» 3 | >| 


eng 86 ney lS 

168. Nebagamba nti: Gwe Liti bw’otee- G4 5 35 bel &S B OY IVb 

komeko, mazima ojja kuba mw’abo mn 229% 

abanaawang’ angusibwa. Gorge! 

nye wae, He Ain 

169. N’agamba nti: Mazima nze ndi mw’ abo oa) los pehoas ah Jb 
abakyayira ddala ekikolwa kyammwe. 


a A AZ re wh ww % 

170. Mukama wange, mponya n’aboomu Oops Gace IAS > 

nju yange ebyo bye bakola. ‘ ee g ry 

: Slats LAT SALES 

171. Kale twamuwonya n’abewuwe bonna, Muss 2 ede tee 

Reo 3%) 4 1Sn s 

172. Okuggyako omukazi omukadde y’eyali OO pS REY) 
mw’abo abaasigalira. 

ae 25 NS 140 828% 

173. Ate abalala twabazikiriza. Ook p> 'W |b heen 


a 


Nee. ah Sa GA Ee @ 
174. Era netubatonnyesereza enkuba; naye 4a’ 71G3 nz \6ha8 Sagsé Gb jae 2 


enkuba y’abaalabulwa nga yali mbi nnyo! n Zn gh 
y gay y QS. yw 2h 

4% 4 BOAT E\\\ og % 
175. oo a career SBIatt oO” G3. 23) es B oh 
naye abasinga obungi mu bo tebaali 79. 3% 
bakkitiza zg . Oo. 54 


> 


B28 neoty 227 A157 7 
176. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, Opie ib 3! 34 ab} OLS & 
Ow’ ekisa ekingi. 


Ruku 10 Ze nyon dt Cnt oS a% 4% 
reek N’abantu b’omu kibira baalimbisa OoUspS gGu7ss ~ 
atume. Re 2h Mg 05 ot 41h 
178. Awo Shu‘aibu bwe yabagamba nti: Mooy Iodatt Sad JS) 
Abaffe, temuutye Allah? Bik wet 
y 6A nIAnR fn 
179. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, More! J a5 Q) 
omwesigwa. 


<aig> 


Juzu 19 AL-SHU‘ARA’ Essuula 26 





: os aFn <¢ va 4% < 

180. Kale mutye Allah era mumpulire. My sabb\ 5 ab1\ Gb 
181. Era nze sibasaba mpeera ku kyo, G Sols os ¢ nts roiE 5 
wabula empeera yange ert ku Mukama * ” 4 bn ah oN 
w’ensi yonna. MOAI 25 Je) 


o 
zen 29% renee 4s 
182. Kale mutuukirize ebipimo era temuba @or pedi Gsigs SYA S 
mw’abo abaseera. 


nuda ot ak ade 
183. Era mupimenga ne minzaani entuufu. @) eh BEC oz aca) L lg 3 5 
? — pn ae 
184. Era temukendeezanga muwendo gwa Ighat N5 pascsi go G ans N35 
bintu. bya bantu, era temukolanga R $9 ane 


4 a ed ny . 
ebyambyoone mu nsi n’okutabulatabula. pepe U2) Y re} 
185. Era mutye Oyo eyatonda mmwe %{ | 3 of 4i< 35 1 \ BS 3 


n’ebitonde eby’olubereberye. re 425 


@O15 91 


186. Baagamba nti: Mazima ggwe oli CORSA OORT GS iG 
mw’abo abaloge. f 


187. Era ggwe toli kirala wabula oli muntu oa 2\bes OS Ads $4651 E84 (33 
nga ffe era tukakasa nti ddala oli mu AER GT 
balimba. MA > 

an 4% 
188. Kale tusuuleko ebibajjo okuva mu aif >\ 1653) O 3 G25 Gis bast 
ggulu, obanga oli mw’abo aboogera &% Reg ety 
OAS wasio-s 
amazima. ae 
? 2 2nd (eo 9% BA Ne 
189. N’agamba nti: Mukama_ wange Mw joa Go 135 Sts 


y’asinga okumanya ebyo bye mukola. 


190. Kale baamulimbisa, olwo ne- *ZiBN g 55 D132 ad 3515 83 25 
bakwatibwa ekibonerezo ky’olunaku 


4 bi 
lw’ekikome. Mazima ekyo ky’ekyaali @asbEs BNE OKES) 
ekibonerezo ky’olunaku olw’entiisa. oe , ey PO eee 

-_ a , Ay 
191. Mazima mw’ekyo mulimu akabonero, pb 6B G 5.22) Us Gol 
naye abasinga obungi mu bo tebaali vo, $& 
pakiciiza: Ove 
Lon Bit nities’ Zigebie Y 
192. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, Orie) '; z 505 BN35515 & 
Ow’ ekisa ekingi. ~ ‘e 
Ruku 11 bon Fyn 22 89 Bo 
193. Era mazima yo Kur’ani  kwe OSes w 553} was) 
kubikkulirwa kw’Omulezi w’ebitonde 
byonna. Vpn 2% 90% 4ee 
194. Mwoyo Mwesigwa y’eyakka nayo QOL 7 SP la4d'5- 
u np at oh yw ag vy 
195. Ku mutima gwo, olyooke obeere mu G02 J AIZ sO SHEL Je 
Balabuzi. A hf ayed (3) 
196. Nga eri mu lulimi Oluwarabu Ooi Brey en 
olunnyonnyofu. 7 
a Gee x ut é 4 
197. Era ddala yo eri ne mu _ biwandiiko @oidss\ yo ee asl) 


eby’ abaabasooka. 


<a> 


Essuula 26 AL-SHU‘ARA’ Juzu 19 





3% oad 
198. Abaffe, ako si kabonero gye bali ole asias oF 183 \a43 SF 5) 5) 
okulaba nti n’abakugu b’abaana ba Isirairi Ta ten) ae 
bagimanyi? . me aes 
199. Era singa twagissa ku yenna atali OGLE Vos pee 5 
Muwarabu 

. ee hen, Bos nel 
200.N’agibasomera, tebaaligikkirizza. Hoes 441 se 


> @re 
we 
S 
? 


A . to 1533 
201. Bwe_ kityo nno twakiyingiza mu Ooze» 2 ly JA ee aur 
myoyo gy abakozi b’ebibi. 

a 2 Sy 


202. Nti tebayinza kugikkiriza okutuusa lwe Oss “sh Wa Amey LO Poge 3) 
baliraba ekibonerezo ekirumya. 


Fx 


Z o 
anode fn 9GReoy IANS 
an) mask 


y 
203. Kale kiribatuukako kibwatukira nga OY 


pub § AzaS 
tebategedde. 
ao 
204. Olwo baligamba nti: Abaffe, MOURL Cat Jail shh 
tunaaweebwayo ku kaagaanya? 
a a 
205. Abaffe, ekibonerezo kyaffe kye @bsysiss Gy Sasi 
bawujjirira ? . . Bier ww atlas ge ee 
206. Abaffe, okiraba otya_ singa OOLe BALE O) Bassi 
tubeeyagazaamu okumala emyaka ? 
“2 
207. N’oluvannyuma_nebatuukibwako OO3RE HF pH series 
ekibonerezo ekyo kye balabulwako. 
e a ‘ ng 
208. Ddala tebiribagasa ebyo bye eo 32225195 SE sais Geils 
beeyagazibwamu. 2 
a an ree 
209. Era tetuzikirizanga kibuga kyonna (5 Jt 4353 Os Gein iG 3 
wabula nga kimaze kufuna Balabuzi. ' OS3be 
a 
Selb B E3505 
210. Kuno kubuulirira; era ffe tetuli Moro 5 IsGyYD 
balyazaamaanyi. ys 
: : ee Phy yh “ oe 
211. Era Kur’dni ba Sitaani si be bakka Othe a pred 3 
PaO: rnp Bne(ed ns (pes 
212. Yo tebasaanira, ate nabo tebasobola. @S panei og) 
ainda a 
213. Mazima baaziyizibwa okuwulira. @os3 Sadipaiily ye 43 
214. Kale tolaajaniranga musinzibwamulala 64% gxa8 5h et ir gb az Asp $3 53 $5 
awamu ne Allah, si kulwa nga obeera non ® 
mw’abo ab’okubonerezebwa. a Sa fess 


y os ce o 4 . 
215. Era labula ab’olulyo lwo ab’oku Ooi453 Si asin sts 
lusegere. ss 


- 4, ¢ 4.27 
216. Era kkakkanyanga omukono gwo 0% Boz gab aie aad BAS 


ogw’obusaasizi ku bakkiriza abakugoberera. Qo Rs 3 ahi 
7 op 
. — a a 24% a 
217. Naye bwe bakujeemeranga, kalegamba (% 3 tG 5 3 GAs Elgas OG 


nti: Nze nejjeeredde kw’ebyo bye mukola. 7 


OO Hes 
<a> 


Juzu 19 AL-SHU‘ARA’ Essuula 26 





218. Era ssa obwesige bwo mu Luwangula, oh35) 132 2 333132 BES 
Ow’ ekisa ekingi. . 


ASRS Shs a 3 


219. Oyo akulaba awo nga oyimiridde mu 585 OAs S 4 
ssaala. A 
220. Ne mu kutawuka kwo nga oli mw’ abo Ooi 3 pees) bEé ae 55 
abavuunama. 2 
221. Mazima Ye y’Awulira byonna, ye @sal Pinon) (3h asl 


Mumanyi wa byonna. 


a O30 79 79477 % 
222. Abaffe, mbategeeze oyo akkirwako ode 3 PSE OA yeSe5i de 


ba Sitaani? 


Doin nf oer 1D AEC 
223. Bakkira ku buli mulimba lukulwe, Osis, EONS 
omwonoonyi. BAS he Go Re ce wm chee 
224. Beefuula abawuliriza ennyo so nga @O 94 pay pu AS 5 bed | ) 5249 


abasinga obungi mu bo balimba. 


225. Era abayiiya b’ebitontome bagobererwa qo 9 lad! PRA, 
abo abaawaba. 9 cab ugg 3% 
226. Abaffe, tolaba nga bwe babulubuuta (iO Fo5Gs >\o Jad peel s5sif 
mu buli kawonvu? is eae Ba ae 

A ° a ain A . 
227. Era nga ddala boogera ne bye Qo gai SG O§ $02 26 |5 
batakola, 


eo? 252% 
228. Okuggyako abo abakkiriza era ra Se Nshee 5 \ga% a2 5Sy 


nebakola_ ebikolwa _ ebirungi no ne oP ASS SLES F oh 92% 
nebatendereza nnyo Allah era era POs 3-2 313 a: AE 5 he Se 
nebeerwanako luvannyuma lwa kujoogebwa. g\ (p28 3 aiialace 3» |p els 


Era mangu nnyo abo abajoozi bajja kumanya “an, 


s at) 
buddo ki bwe baliddamu. @O syed lat & 


Essuula 27 Juzu 19 





= Waele iigs 
AL-NAML 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oshsyt pesiiiab| ppd 

ennyo Ow’ekisa ekingi. oe e Soe on 
7 a x.” i * 

2. Ta Sin .* Zino ze Aya za Kur’ani era ES 5 yl5ai ag | au; as ab 


ky’ Ekitabo ekitangaaza, ® a 8 
: Dyo, $o% \h9% 63 
3. Bwe bulung’amu era ge mawulire MOA 5O41 SF pati, 55 Ne 
ag’essanyu eri abakkiriza, : : 
. - 4 ' 4 A nDdaw one 
4, Abo abajjumbira essaala era nebatoola & 33 5 Byki)! Oxedie 6335 | 


zaka, era ngabo n’enkomerero bagikakasa. ~ 7 Pe he Wess MU 22<%.) % 
OO 5332 2 F554 5259 5955! 


. oe oo .s 4 ” ne © A ae % % 
5. Mazima abo abatakkiririza munkomerero § aL o Goh. J & 3 ol 


twabalungiyiza ebikolwa byabwe, kalebali 4 o Sona np PE nao nd n I1ICRS 
mu kuwunaawuna. OW Ors 543 54) \ Ae) C35 
aR {Cath eer 23 

6. Abo nno be balifuna ekibonerezo ekibi bb oyl a 125m 54) Gia) | 
aan n@ 2 we wy 4 

ennyo, era abo ne ku nkomerero be QS 33 ZEN po BS)! g 


balisinga okufaafaaganirwa. 


8 \ nt 4\%, < 
7. Era ddala ggwe oweereddwa Kur’ani oss we 5 \ ars ab y5 a2 
nga eviira ddala eri Oyo Omugezi ennyo, nje noe # 
Omumanyi wa byonna. a Ogete Bo a 
o ates an, my ne a % . 
8. Jjukira nga Misa bwe yagamba #56 G.c5} BI ae) je SiS SL 


ab’omu maka ge nti: Mazima nnengedde | (4: Cpe me (Sy rCnat? 
omuliro. Nzija kubaleetera eggulire okuva Bes aa ot 7 ee ap 


a a 
ku gwo, oba mbaleetere ekitawuliro “01 Te ete 53 
£wo, , Ow ped 


mulyooke mwoote. : oy 
AK By) nF fn ne “as 

9. Kale bwe yagutuukako, yakoowoolwa GB &* Sy : G > a7 

nti: Aweereddwa omukisa oyo ali mu muliro “oy 

n’abo abali ebbali wa gwo; era Omutukuvu ~ : 

ye Allah, Mukama w’ebitonde byonna. @MoGAclal| 


y n 9 fo ee 
10.Owange ggwe Misa, mazima nze Allah 2 es \ 3335! ais Gi Ao\ (gow, 
Luwangula, Omugezi ennyo. 


”, nf 
11.Kale suula wansi omuggo gwo. Kale- Bie S45 (45 335.2 (az 315 


bwe yagulaba nga gwetogoonyola nga assy a7 ¢ ot bg ove 
gulinga akasota, n’akyuuka n’adduka era » S*3™4 5s 2 3 33 OG 
teyatunula na mabega. Allah n’agamba %<49 AtfeS cy) ai hSF Jian 
nti: Owange Musa, totya. Mazima Ababaka F & 3) a sm ae 
tebatya nga bali mu maaso gange. Ow ogee) 





27:2 Note* Omutukuvu,Awulira byonna. 


C380> 


Juzu 19 AL-NAML Essuula 27 





12. Era n’oyo akola ebisobyo n’oluvannyuma ¢ ¢ xz soe 525 nes a 534 si Bo: 3, 
n’akyuusaamu = ebikolwa ebirungi ~ bn 45,24 14 
oluvannyuma lw’ebibi, kale ddala Nze Ms) 3 a6 CS 
Musonyiyi ennyo, Owekisa ekingi. pag es Get fe sete ate 

13. Era yingiza omukono gwo mu Kyat elt @ S37 ds5\5 
kikondoolo kyo, gujja kuvaamu nga mweru woudl 23 C3 ase a 
tukutuku, obutali bulwadde; nga ke kamu #™_ 5 298 e 7 os 
ku bubonero omwenda bw’otwala eri Bgdigh sg 3) anags 3 5 O5553 re} 


oe 
Farawo n’abantu be; mazima bo bantu @6 Au 
bajeemu. we 


9 2 nod 244 
14. Kale bwe baatuukibwako obubonero ipG serve) A Go| sas 4 1b (is 


Bina bleed bee ame Sitshtee Sb 
15. Era baabugaana mu ee et S355 aS 3 
oy empty n Oonebalmbery,29 HEY fegle GP AS TERS LS 
Meese y’abakozi b’ebyambyoone a 6% poy Vk 
Ruku 2 


a 


16. Era ddala twawa Daiidi ne Sulaimani G5 rlole sodas SSisEsis 5 
okumanya. Era beebaza nga bagamba nti: 9 .% \4~+%% Dn 
Amatendo gonna ga _ Allah, Oyo ae SiS Lah 


eyatusukkulumya okusinga abangi mu a 3) galSic Ds 
baweereza be abakkiriza. Chi) Sai re 


17, Era Sulaimani yasikira Dandi, n’agamba ET JG ; “si jae B35 
nti: Abange mmwe abantu, twayigirizibwa ~%, 27 0%) a, 29% ,49 91% 
\5 yb) pete 4+ > WI 


enjogera y’ennyonyi era netuweebwa ne “#7 o Zo 

ku buli kimu. Mazima gino gy’emikisa af} 45 KA jy se oF 
egy olwaatu. ¢ ae 
OoAg| 
o 4 £3 Wf nt 4 

18. Era amagye ga Sulaimani gaamuku- Soa! so) eal: 3 “s ‘ L585 
ng’aanyizibwa okuva mu Majinni n’abantu Sn IE ad pa . ya \ 
n’ennyonyi nga bateereddwa mu bibinja. Ov )R '9 Spd 


19. Okutuusa lwe baatuuka ku kiwonvu S55 Aes 2'5 oe | i BAS he 
ky’e Namuli, omukyala omuNamuli lo Ban ro EO 
n’agamba nti: Abange mmwe aba Namuli, eskigtsls si deSight ats 
muyingire mu bisulo byammwe, Sulaimani ja 9 y af oS 3 a \ at? pnt Es 33 


n’amagye ge baleme kubabetenta nga ~ agen 
tebategedde. 8S O35 ya J 


w “ 4 
20. Kale Sulaimani kwe kumwenyamu ‘¥ 4 J 
n’aseka olw’ebigambo bye, n’agamba nti: ~ a Z, 
Mukama wange, nsobozesa okukwebaza oh. aig Gee ee 
ebyengera byo bye wampa, nze n’abazadde BLS Geet oi S se 
bange, era nkolenga ebikolwa ebirungi 2) © 4 2\.2ne net on% 
by’ osiima era nnyingiza, olw’ okusaasira kwo, 2s Slat, Gist! : 
mu baweereza bo abatuukirivu. OGA>}-aI! 


Essuula 27 AL-NAML Juzu 19 





Zal 
XV 
CA 
Bx 
Xv 
“ 
Es 
e 
A 
\ 
Wr 


21. Naye bwe yeetegereza mu nnyonyi, 


n’agamba nti: Mbadde ki? Nga siraba ‘4 ea 2 Adee on gh 
Hudihudi, nandiki ali mw’ abo abataliiwo? aide \ Se of 21 sare ses) 
22, Mazima nzija kumubonerezaekibonerezo [4 2e248 707 1% 9% ei { 7G Gek oR 
ckikakali, oba ddala nzija Kumusala; oba si se rea ae eee } 
yo, anandeetera ensonga etegeerekeka whe bles CROSLETS 
emubuzizzaawo. © e°r 3 4 Y- sig 5 
23. Waayitawo akaseera katono, Hudihudi G, abs Be S& dian sous 453 
n’atuuka. N’agamba_ nti: Ntegedde ggwe ais. Be ge Pa, Sin 
by’ otannategeera era nzize gy oli n’amawulire ee es aA eles 5 dy das 6 
ainaicakati okuva e Saba’. & 
Oyss: 
o 
6 re 3 2 a 
cae Ddala nasanze aboaye nga bafugibwa wax3 E43 5315 adda }5 & ies alee 343 Qs 
mukazi era nga yaweebwa bu ueranga _ be 8 
alina mecuilende ensuffu. eis 32653 5 ee ae wet 
“ os 


ah Oe saas SO Nae Dat & 
25. Namusanze ye n’abantu be nga basinza uzetlo 34.54 4235 si 7 


njuba mu kifo kya Allah era nga Sitaani nb Dah ois - ised 
yabalungiyiza ebikolwa byabwe. kale Ghia AD oF He id 


n’abaziyiza eri ekkubo ettuufu; bwe batyo si J 343 3 Limllye 22 a4 or oa en (Za 
balung’amu. 


gk 


a 4% io 
26. Era yababuca baleme kuvuunamira Allah J Sig ee 3s sssass st 
Oyo akwekula ebikwekeddwa mu ggulu ne ryt ae ; Lhe : 
mu ee era amanyi bye mukisa ne bye 35 eae iss > 28 wy peers) 
mwole! 


2 “a & “ey 
27. Allah, teri musinzibwa mulala okuggyako Osedit 5a) 45 sa5 4 WJaisi : 
Ye, Nannyini nnamulondo ensukkirivu. 


0k s le “18 
28. Sulaimani n’agamba nti: Tujja Ge ESS sy ZSLZT bis Js 


kwetegereza tulabe obanga oyogera mazima a wn 
oba Sir fan balimba. @oL30) 
2h 


4 A 4 
Hag ag)6 | bs GAS wah 


29. Kale genda n’ebbaluwa yange eno ogisse 


— 


mu maaso_ gaabwe, n’oluvannyuma Z 
obasegulire, olwo olabe kye banaddamu. Oreyern a a 5h GB 2ie pes 333 
30. Nnaabakyala yagamba_ nti: Abange #4) 1 25-4, AU oI 
mmwe abakungu, mazima ndeeteddwa 2} et Sy GEL Es 
ebbaluwa ey’ ekitiibwa. ed yo i 
31. Ddala yo evudde wa Sulaimani era yo a) pty 65 5 SdH aes oe 63 
etandika bw’eti: Ku lw’erinnya lya Allah, atl 
Omusaasizi ennyo, Ow’ekisa ekingi. phayl pod sh 


gee 


32. Egamba nti: Temunneekulumbalizako, OSA 2 a5 ass ea a 3yf & 
ee 


naye mujje gyendi a ae bajeemulukufu. 


FSS 
33. Nnaabakyala erential nti: Abangemmwe 7 Gytec3 peeyaysee) iG E56 


abakungu, mumpe amagezi ku nsonga 


Juzu 19 


AL-NAML 





yange eno kuba nze sisalawo nsonga yonna GBy 5 


okutuusa nga muli nange. 

34. Baagamba nti: Ffe tuli ba maanyi nnyo 
era tuli balwanyi kasiggu, naye okulagira » 
kuli gy’oli; kale weetegereze olabe ¥ 
ky’ onoolagira. 


35. Nnaabakyala n’agamba nti: Mazima 


bakabaka bwe bayingira ensi, bagittattana 7s 


era bafuula ab’ebitiibwa abagirimu ne baba 
ba wansi. Era ddala bwe batyo bwe bakola. 


36. Naye nze nzija kubaweereza ekirabo, 
kale nninde ebyo ababaka bye banazza. 


37. Kale ababaka bwe baatuuka eri 4 
Sulaimani, yagamba nti: Abaffe, mmwe 
muyambe nze n’ebyobugagga? Naye nga 
Allah bye yampa bisingira wala ebyo bye 
yabawa. Mazima mmwe mwewulira lwa 
kirabo kyammwe kino. 


38. Ggwe omubaka ddayo gye bali, kale 
ddala tujja kujja gye bali n’amagye ge 
batayinza kwang’anga, era ddala tujja 
kubafuumuula mu yo nga banyoomoofu era 


i 
a 
and 


S485 BeigclGcn 


pb Li5G 


sly isis! £565 wl gs es 
GBS old) EV) Stp3 
Oy ASS ae 2 
Bashigles Said ges 
BT Bel plas 5G 5hchi 
@SHR87 2525 -255' 
OSss5i Asst 5856! 3 
sYliyo735 SH I Soles EG 
JS a3 Cais Hs ahig gil 
QS 545.35 35 2F 5, git ne fT 
see, sa pbs l55E Asis Ay 


eo 


Cog agi £51 255 (%, ; a5 533 
PQS os on” 
ay 


Essuula 27 


Bast pss > 
Say 7 iss ait a) 5 
setguazeigiéa Sse, 
a 


JB xs Basi gos eg Hits Jb 


nga beetoowaze. 


ae caasls seat 2 


39. Sulaimani n’ agamba nti: Abange mmwe 
abakungu, ani mu mmwe anandeetera 
nnamulondo ye nga tebannaba kujja gyendi 
nga bajeemulukufu?* 

40. Kirtmaanyi omu mu Majinni n’agamba 


.Y 


‘\ 


nti: Nze nnaagikuleetera nga tonnayimuka 4 .fZ a som ai 
na mu kifo kyo, mazima nze kw’ekyo ndi 7 * ail Q5 on Ella Oe oe 2 
wa maanyi nnyo, eyeesigibwa. @&L.1§,i 





27:39. Okusinziira ku bigambo ebiri wano, kirabika nti Sulaimdni(a.s) yali tayagala 
nti nnamulondo ya Nnabakyala wa Saba’ y’eba ereetebwa, wabula yali ayagala 
nnamulondo endala egifaananira ddala y’eba_ eteekebwa w’ali nga Nnabakyala 
oyo tannakyalira lubiri lwe, olwo bw’ajja yeewuunye nnyo. Okusinziira ku Aya 
eziddirira, waaliwo okuvuganya wakati w’abakugu nga baagala bamanye ani mu bo 
ayinza okukola nnamulondo efaananira ddala n’eyo eya Nnabakyala w’e Saba’, 
aggwemu okwemanya nti ye yekka y’alina nnamulondo amakula. Ebigambo 
‘nakkiruu laha ‘arshaha’ ( @%3 G5 $343) (mumufuulirefuulire nnamulondo ye) bisemba 
ennyinnyonnyola eno era Biase nti Nnabakyala bw’anaalaba nnamulondo 
efaananira ddala n’eyiye, ajja kumanya nti eyiye si ye yokka ey’ekitalo. Ekigambo 
‘nakkiruu’ ( \3325 ) wano kiwa amakulu_ g’okufuulafuula nnamulondo ebeere ya 
bulijjo oba nga ya jjenjeero. Okusinziira ku bigambo bya Kur’ani Entukuvu, 
Nnabakyala w’e Saba’ bwe yajja n’agiraba, teyeeyisa nga omuntu azudde ekintu 
kye ekyamubbibwako ne kifuulibwafuulibwa aleme kukitegeera, wabula yali ng’oyo 
alabye ekintu  ekifaananira ddala_n’ekikye. 


Essuula 27 


AL-NAML 





41. Oyo alina obumannyi obwava mu 

kitabo n’agamba nti: Nze ng’enda kugiku- 
tuusaako nga tonnatemya liiso lyo. Awo 
Sulaimani bwe yagiraba ng’eteredde mu 
maaso ge, n’agamba nti: Gino gy’egimu ku 
mikisa gya Mukama wange gye yampa 
angezese alabe obanga neebaza oba 
seebaza. Era oyo eyeebaza, yeebaza lwa 
kugasa mwoyo gwe, n’oyo ateebaza amanye 
nti ddala Mukama wange Yeemala, ye 
Lugaba. 


42. Sulaimani n’agamba nti: Mumufuuli- 
refuulire nnamulondo ye efuuke ya jjenjeero, 
tulabe obanga anaalung’ama oba anaaba 
mw’ abo abataalung’ ame. 


43. Awo Nnaabakyala bwe yajja, kyayo- 
gerwa nti: Abaffe, ne nnamulondo yo eri 
bw’eti ? N’agamba nti: Eringa’nga yo. Naye 
ffe twafunyisibbwa okumanya olubereberye 
lwa bino era netujeemulukuka. 


44. Era ebyo bye yasinzanga ebbali wa 
Allah byaali byamuziyiza okukkiriza; kuba 
ddala yali ava mu bantu abatakkiriza. 


45. Olwo aba nti: Yingira mu lubiri. 
Naye bwe yalulaba, n’alowooza nti kyererezi 
kya mazzi, n ’abikkula entumbwe ze. 
Sulaimani n’agamba nti: Si mazzi, wabula 
lwo lubiri olwatandaazibwa n POU eae 
bw’ eodabirwarn. Nnaabakyala nagamba 
nti: Mukama wange, neeryazaamaanya, naye 
njeemulukukidde wamu ne Sulaimani eri 
Allah, Omulezi w’ebitonde byonna.* 
Ruku 4 

46. Era ddala twatuma eri aba Thamuda 
muganda waabwe Swalehe, n’agamba nti: 
Musinze Allah, naye okwejjuukiriza nga 
beeyawuddemu ebibiina bibiri ebikuubagana. 


47. N’agamba nti: Abange, Iwaki mweyuna 
nnyo ebibi mu kifo ky’ebirungi? Ye lwaki 
temusaba kusonyiyibwa eri Allah musobole 
okusaasirwa. 





27:45, Obujjo bw’endabirwamu ez’omuwendo obutangaala obulungi bwe bugattibwa 
obulungi mu ngeri y’ekikugu, buyinza okulabisa_ ekifo okuba nga ekyererezi ky’amazzi. 
Ekyagendererwa mw’ekyo, kwe kulaga Nnabakyala w’e Saba’ eyali omukazi omugezi 
nti ebiseera ebimu, ebintu ebimu biyinza okufaanana ebintu ebirala; si nnakindi nebiraga 
ekyo kye bitali. Era nti ebintu nga enjuba, amaanyi n’ekitiibwa bye byoleka_ si bya yo, 


wabula bya Mutonzi wa yo. 


a 


258, sksehisidgece g 
GiB de sli Lassi5 5 634 
Qi . l ad is 

» gis\ \ 3h be 55 st Gis 
OSAb Tes 02 SIVGK 

a5 6 et 2 yal a S bs 


“4 


Z e 44.06% 4 
Gt oan is} a) AhS 
eC 
3 iss OS 6323 353 z 6%) Jis 
o 


3k 


Lael pista dy Yoo Ba 
S401 ola) | Sonex 


fs 2313803 
3 pes = aa ue 451 yi 
OG poskAI 355 

ZEx EN Spignkssey 53156 
a Osasecsy of gS LS 
Ooh sh5e) 


<ef> 


= 


Juzu 19 AL-NAML Essuula 27 


48. Baagamba nti: Mazima tufunye nnyo jG. BiCE a? Sat; ie shi 3 \§ 





ekikwa ku lulwo ne ku Iw’abo b’oli nabo. 7 7 og wp g 3 oe 5 Pad 
N’agamba nti: Ekikwa kyammwe kiva eri 33 2051 S53 ab| 34g p&b 
Allah, wabula muli bantu abagezesebwa. 2 Band 

Oovyas 
49. Era mu kibuga mwalimu abantu mwenda BBS a5 a% xi 3 ob 5 


abaakolanga ebyambyoone mu nsi, era nga 2 


7 S ae 
tebatereera. O32), J 30255) GE 05 sb 


50. Ne bagamba nti: Mulayiriragane mu SULT5 GBEec4) 63 £0525 gol \$¢ c(i iss 
Allah nti ddala tujja kumuzinda ekiro . Soa gk 


n’aboomu maka ge, n’oluvannyuma E53 5 5S 4h seGeuat G5 5a 


tuligamba omusika we nti, Ffe tetwamanya 2 ne ae 
kuaiirira kwa b’omu maka ge, era ddala Qo a By Satat 
twogera mazima. gr as 8 at oa 

51. Era beekoba olwekoba, naffe ne twe- bud 5 5X2 63K 5 655 5555 
koba olw’ekoba nga bo tebategeera. © 533255 35 


52. Naye laba enkomerero y’okwekoba 4 ya 35,3 6S ¥ hee SEG 
kwabwe nga bwe yali: Mazima twabazikiriza 
ne bannaabwe bonna. 


naw nea Fe n2Punat 


on S 
OSie E4134 35 0595 U7 


4 


53. N’ezo enju zaabwe ze eonmornnl wansi (| lb Geshe 16545 Be edgy 


olw’okwonoona kwabwe. Mazima mw’ekyo os 3 
mulimu akabonero eri abantu abamanyi. 3 525 38 2 salah» Be a fel): > C3 


54. Naye twawonya abo abakkiriza era ae 5 133.3) ots (S285 5 3 
abaali abeekuumi. @o 38% 5585 


2 nr2iZ4% ~ ney %(% 4 a\ ¢ 
55. Ne Liti bwe yagamba abantu be nti: oye | a0, 58, 5G >| B33 2 
Abaffe, mukola eby’obuwemu nga mulaba? & 


aw hon “(ew - ed G 
56. Abaffe, ddalammwe mugenda eri basajja G® 3 44% JG Logs eds) 


eo 
bannammwe_ olw’amaddu mu_ kifo 6,4 2 % AC 243 nd 
ky’ abakazi? Nedda, mmwe muli_ bantu aS px A oS $25 
abeesiruwaza. Qo4 4 oS 


57. Naye okuddamu kw’abantu be tekwali Igi8 ¢ 
kirala, wabula baagamba nti: Mugobe abantu  , LD ais ei A ~y oe 
ba Liti mu kibuga kyammwe; ddala bo “417 shea ysfONS 2 
bantu ba kwetukuzatukuza. @o33 as AG 


No 
oN 
‘I 
XN 
> 


58. Kale twamuwonya n’abantu be, (43943543 Te2\5\ 718 13420278 
okujjako mukazi we gwe twagerekera a5 = 5219) 13h & 


mw abo abaasigalira. @oz rye ons 

a NOE eT Al 2 (Sah ate 
59. Era netubatonnyesereza enkuba. Naye jaa’ sla 21 Agilé Sstas 13 : 
enkuba y’abaalabulwa nga yali mbi nnyo! O54 3 224, & 


4 


<e5> 


Essuula 27 AL-NAML Juzu 20 





Ruku 5 \e a a 2 
60. Gamba nti: Amatendo gonna ga Allah, 3 Ks Sb, § oh 05) 1 55 
n’emirembe gibeere ku bawereeza be abo 27 G02 ph OT Oy ge 
be yalondamu. Abaffe, Allah y’asinga oba Gi WAS abl ss Abol ¢ 235 | 


? 4 
abo be benkanya naye’ QOO% es 
Juzu 20 lia ae, be 4 


61. Ye ddala ani eyatonda emigigi 
gy eggulu n’ensi era n’abassiza amazzi wp ote 


Ga 
ws 
Wr 
ag 
{ 
=A 
Ves 


: a Z iw) if ou, If 44 td 
okuva mu bire, olwo netugamezesa brSls % oss SS Us \9 
imi Za o 
ennimiro amakula, so nga mmwe ole. 44 5 ul Bi\35 a 
temwalisobodde kumeza miti gya zo? Sos eee ok oc ne 
Abaffe, era waliwo omusinzibwa omulala z% atl ss pak \ Sol pS) 
awamu ne Allah? Nedda, aboogera ekyo be 4 Gao re %, ob 
be bantu abaawaba. OW } p35 Be V3 gb | 
a 2 a4 46 


62. Ye ani eyakola ensi okubaekiwummulo, ,\35 


n’assa n’emigga wakati wa yo, era, , 
n’agissaako ensozi ennyweevu, era n’assa 5 yl 


5 
ekiziyiza wakati w’ennyanja ebbiri? Abaffe, 4 2408 
era waliwo omusinzibwa omulala awamu 443 ee abe yo AOL; loaS 1 a8 


ne Allah? Nedda, wabula abasinga obungi QS 5 3 Ly 4 ON { G ‘ iss 


mu bo tebamanyi. 


ok 
we Non 


63. Ye ani ayanukula ali mu buzibu awo aeeiel | Shs) Soe £ oS] 
nga amulaajanidde era n’aggyawo n’obuzibu, -7472 , 226, Rega 3 2 ves e 
era ani eyabafuula abasika mu nsi? Abaffe, 5 ds 
era waliwo omusinzibwa omulala awamu ne (é § \ 33 a ais phi <é $y oU8 x3 
Allah? Naye mufumiitiriza katono nnyo ! % hee 

@8 05, S35 
a “ew 

64. Oba ani abalung’amya mu _ kizikiza x lb Shas dS oF | 
ekikwafu ku lukalu ne ku nnyanja, era ani *y 3 974 De noe nokia 
aweereza empewo ewa amawulireag’essanyu |“ eee m2 O* oy \5 


> 
XN 


agakulembera okusaasira kwe? Abaffe, era § ce : 
waliwo asinzibwa omulala awamu ne Allah? sgl 9S Aa as) 7 oa a “5 gu ee 
Omugulumivu ye Allah, ali waggulu ennyo Go) Spey S535 25\ Qa 
kw’ebyo bye bamwenkanya nabyo. S s 

65. Abaffe, ddala ani atandikira ddala 5 bhisi 43 


“og 
548 oF 
ekitonde n’oluvannyuma n’akiddamu, era 4 peak’ iS eo 
ani abagabira okuva mu ggulu ne mu sd ered cory dO" 
nsi? Abaffe, era waliwo omulala asinzibwa ear ze $A 
awamu ne Allah? Gamba nti: Kale muleete aoe Si Jal rr 
obukakafu bwammwe, obanga mwogera @vst 5 Oy 
mazima. 


. his aA a a 
66. Gamba nti: Abali mu migigi ey egoulu O25 V5 pald G2 plas J J3 
n’ensi tebamanyi bya nkiso, okuggyako , \4¢ ao ‘ 

Allah yekka; era tebamanyi d a lwe gute 53528565 abs rom 


balizuukizibwa. @E Opie 

67. Naye okumanya kwabwe okukwata Mask 5 53 53)! 1g eae N55 2 
ku nkomerero_kwatuuka we kukoma; 2 eG Fee oy 
nedda bali mu kubuusabuusa ku yo; ddala Gre wks 3 Aarees HE ie put 


<a> 


Juzu 20 


AL-NAML 





bo bazibe ba maaso ku yo. 
Ruku 6 
68. Era abo abatakkiriza baagamba nti: 
Abaffe, ffe ne bakitaffe bwe tulifuuka ettaka, 
ddala era tulizuukizibwa? 


69. Mazima kino twakisuubizibwa kuva 
dda, ffe ne bakitaffe; kino si kirala wabula 
ngero z’abedda. 


70. Gamba nti: Mutambuleko mu nsi kale 
mulabe enkomerero y’aboonoonyi nga bwe 
yali! 


71. Kale tonakuwala ku Iwabwe wadde 
tobaamu kukeng’entererwa olw’ebyo bye 
beekobamu. 


72. Era bagamba nti: Ye ekisuubizo kino 
kya ddi, obanga muli ba mazima? 


73. Gamba nti: Ob’ olyawo ekitundu ky’ekyo 
kye muwujjirira nekiba nga kiri kumpi nnyo 
emabega wammwe. 


74, Era ddala Mukama wo wa kisa eri 
abantu, naye abasinga obungi mu bo 
tebeebaza. 


75. Era ddala Mukama wo y’amanyi ebyo 
ebifuba byabwe bye bikisa n’ebyo bye 
booleka. 


76. Era tewali kya nkiso kyonna mu ggulu 
ne mu nsi wabula kiri mu Kitabo 
ekitangaaza. 


77. Mazima Kur’ani eno y’ennyonnyola 
abaana ba Isirairi ebisinga obungi kw’ ebyo 
bye batakkiriziganyaamu. 


78. Era ddala yo bwe bulung’amu era kwe 
kusaasira eri abakkiriza. 


79. Mazima Mukama wo aliramula wakati 
waabwe n’okulamula kwe, era Ye ye 
Luwangula, Omumanyi wa byonna. 


80. Kale ggwe weesige Allah, anti ggwe oli 
ku mazima ag’enkukunala. 


5325 

(62 Sy 5 1538S Sap IGS 
Od 4 AS HIETG;§ 
Glos ee 6 Gis 
Sib (AT Fy ha OL U8 Oe 
Oss! 

ES BGs sTiS iste Jb 
oot st aang ole 


oa nace 4o ag 
O SES5 Agate BAS - 


O53 5s 


oskyaGs 
$4514 oe 


BF ue UaEy Sih ia & Ss 
gt BS GIST Ios ihu 


96 ieee 


S 
S858 G 


@oiz sacs 545551 5 

Sracty AAG Ung BS if 25 Sy 
S253 ayaliss 

G51 Jé GBy. gb fe JES 

Oyhas| 


Essuula 27 


Essuula 27 


AL-NAML 


Juzu 20 





81. Mazima ggwe toyinza kuwuliza bafu 
era toyinza kuwuliza bakiggala kukoowoola 
bwe baba nga bakyuuse okudda emabega. 


82. Era ggwe toyinza kulung’amya bazibe 
ba maaso okuva mu buzibe bwabwe. Ggwe 
towuliza okuggyako abo abakkiriza 
obubonero bwaffe, kale nebafuuka 
Abasiraamu. 

83. Era ensala bw’erimala okuweebwa ku 
bo, tulibaggyirayo ekitonde mu nsi ekijja 
okubaluma, kubanga abantu baali tebakakasa 
bubonero bwaffe. 


Ruku 7 
84. Era bajjukize olunaku lwe tulikung’a- (4 
anya ebibiinna okuva mu buli bantu abo 


abaalimbisanga obubonero bwaffe, kale 
balissibwa mu bibinja. 
85. Okutuusa awo nga bazze, Allah 


aligamba nti: Abaffe, mmwe mwayanguyiri- 
zanga okulimbisa obubonero bwange nga 
temwetoolodde na kumanya kwa bwo? 
Abaffe, bikiebyo bye mwakolanga? 


86. Era abo balikakatako ensala olw’ okuba- 
nga baayonoona, kale tebalisobola na 
kwogera. 


87. Abaffe, tebalaba nga bwe twassaawo 
ekiro balyooke bawummulire mu_ kyo, 
n’emisana nga bwe butangaavu? Ddala 
mw’ebyo mulimu obubonero eri abantu 
abakkiriza. 


88. Era jjukira olunaku eng’ombe 
lw’erifuuyibwa, kale abali mu migigi 
gy eggulu n’abali mu _ nsi_balikankana, 
okuggyako abo Allah b’alisiima. Era bonna 
balijja gy’ ali nga beewombeese. 


89. Era oliraba ensozi z’olowooza nti 
nyweevu, nga ziseeyeeya ng’ okuseeyeeya 
kw’ebire. Eyo nno y’enkola ya Allah Oyo 
eyanyweza n’agumya buli kimu. Ddala Ye 
y ategeera obulungi ebyo bye mukola. 


90. Oyo akola ebirungi, kale alifuna 
ebisinga obulungi ku byo era bo be. 
baliwona ensisi y’olunaku olwo. 


SAN ees 95 Seiescss 7 
©6244) S519 


ee 


Aw \ 


a 


patgnitetdeste de 
i ie — Nbasad 355 


Oeless hte 
\g21% gga 3 955 
Qb 33 Biss n 3% 


Aub 


eos) PGI Cig 


BUGS) sort a2 5GL 5 ass 
os tasigtety 
OF 583 38 13 BE, 5525 
Sines 1 
$331 J 5 pabi sé a 
O64 5/5 

B05 Gicas Sigh 555 
dbl pd wy lES $28 as ees 
a 


& 


3 ngs 3432 4553 a2s5\, To 93 
ark ee 
Osho p35 58 gS > pte 


Juzu 20 AL-NAML Essuula 27 





91. Naye abo abakola ebibi, kale , 92,528 gS 354 
balisuulibwa mu muliro ku bwenyi bwabwe. PADS? a = 
I 


Baligambibwa nti: Abaffe, musasuddwayo St Xf et¢ ES nes b yl 3 
ekirala okuggyako ebyo bye mwakola? pee a 


nn an) 


ad 
92. Gamba nti: Mazima nze nalagirwa eyed) a 35 SEE Ol pel 25) 
nsinzenga Mukama w’ekibuga kino Oyo ,7 5 , 9% ..ah 2c {e(eoken -4 
eyakifuula eky’emizizo, era buli kimu kikye; O!53)3?4#" as 34a ¥ > 2 
nendagirwa n’ okuba mw’ abo abeewaayo eri OE A 2 rN Be O5s 
Allah; 7 


% ma < Lae an a 

93. Era nendagirwa nsomenga ne Kur’ ani. Su 5 ib yd 2D A VZIS1© 5 

Kale oyo alung’ama, ddala alung’ama lwa (24, .3¢ ¢ ¢ “a Be RA yn, Sane 
mwoyo gwe; n’oyo abula, akosa gwo. Kale Ve | Nib Ub © 97 qh ares 
ggwe gamba nti: Ddala nze ndi mu Balabuzi. @G2) pda) NS 


—N 


24 


‘sw, D » Dpnwk a 
94. Era gamba nti: Amatendo gonna ga 3G ys ay oJ J 3 


Allah. Mangu nnyo ajja kubalaga obubonero oe 2(% 285 (43 CER ne 

bwe era mujja kubumanya. Era Mukama Ge BE, 2) a 2 58 ai 

wo simugayaalirivu kw’ebyo bye mukola. @VpSs3 % 
: 


Essuula 28 Juzu 20 


S VARS eat igs = 


AL-QASAS 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 

<4 at 4 a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Opks | yet} sb lety 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ee 
2.Ta Sin Mim.* Osnub 
a s Vasr dvi ah Oo 
3. Zino ze Aya z’Ekitabo ekinnyonnyofu. Oval sti aul eis 
ZFrnmant Wen % a 4 a? 04 a7 
4. Tukusomera ebimu kw’ebyo ebyafa ku 552333 oy \s on age pes 

Musa ne Farawo mu mazima, olw’okugasa Pn re a 
abantu abakkiriza. Ov H-252 2 A ea 4 


an = & a 

: 2 . a and an oo wee DN 

S. Mazima Farawo yeegulumiza nnyo mu 385 25N SV OFFER OL 

nsi, n’assa abaagirimu mu bibiinanga , 9..% ai 8S igen a 
agenderera okunafuya ekibiina ekimu mu 74+? “426 AZO, 

© 9 


\ 


bo: ng’atta batabani baabwe, n’alekawo , 3a 5 AE5 gas si ma 
bakazi baabwe. Mazima ye yali mw’abo ere ee ot 
abatabuzitabuzi. OQvr pareve} yA) asl 
: Png ong ® Sod pant n Ie 
6. Era twayagala okuwa omukisa abo \gi_o2d\G23I\J6 Go O14 9 
abaalowoozebwa nti banafu mu nsi, era , sr S44 fn 9fe nee sanrh, % 
tubafuule abakulembeze, era tubafuule *@423 DABS BRIAR IVI IG 
abasika. @oOAs y9)! 
o ~ 7A 4 ns 
7. Era tubatebenkeze mu nsi, era tulage G y ae ae a3 to 25 3 
Farawo ne Hamani n’amagye gaabwe ebyo 4 32 (424 4240 S (ae endns 
bye beekekanga ku bo. ae >3 * aE 
OSH 4718 EE 
fn oT Vo wr \ [SF ane 
8. Era twabikkulira nnyina Musa nti: 7#42))o! 5 52 SVGRS315 
Muyonse; naye bw’owuliranga okutya ku sac ang iWeanic une eG 
lulwe, kale omussanga ku mugga era “Lg a 
totyanganamu era tonakuwalanga; mazima 65313 Cy 7545 9 Gas Ww 
tujja kumuzza gy’oli, era tugenda _,.,4, 5%, 34 (#4 ehay 
nakumufuula omu mu Batume. OMA 1O4 we FIG) 
0 I4 Aw 7 nen \ OA Gane 
9. Olwo ab’ewa Farawo kwe kumulonda 4 Sy d= > J! ‘ s b 
nga tebamanyi nti alifuuka mulabe waabwe <7 \(¢ <% Madea 4%) GT 5% (B26 
era nti aliba nsibuko ya kunakuwala gye ? 3 = 30} es ae 
bali. Mazima Farawo ne Hamani n’amagye Obes go (2 (<3. > pees 
gaabwe baali boonoonyi. OE napa, Be n 4ie 
a. Era muka Farawo yagamba nti: oe LE 53 O56 53 Sleds 
y’essanyu ly’amaaso gyendi ne gyoll. .% Te ae 2 nfBOS IT 217 7 
Temumutta, ob’olyawo alitugasa oba Ol me G spines’) . — a oO 
tulimufuula omwana, naye nga tebamanyi. a4 5 4 53 a a? 31 22409 
OGsrEI5 





28:2. Omutukuvu, Awulira byonna, Amanyi byonna. 


Juzu 20 AL-QASAS Essuula 28 





11. Naye omutima gwa nnyina Misa 
gwasula tegumuliimu. Kaabula_ kata 


abyasanguze singa tetwanyweza mutima 2 oie) oie, x Ae 
gwe, alyooke abeere mw’abo abakkiriza. OG osu 1G,15 

. = 2 a3 7%, oan ee a4 n{\ee 
12. Era yagamba mwannyina Misa nti: #4 ~ap-d.-o age) oJ 55 


Mulondoole. Kale mwannyina yamulabirira @ Ae ant 
ng’ali bbaliko, naye nga bo tebategedde. “ 


A an ¢ o “ 

13. Era Musa twamuziyirizawo lubereberye As OF web God ante (5 555 
okuyonsebwa abakazi abayonsa. Kale a7 Ve phoe e  See 
mwannyina n’agamba_ab’ewa’ Fardwo nti: da S| JE 2S)31i de 25s 
Abaffe, mbalagirire ab’ennyumbaabanaamu- 7 ,. 65285 KT 45: gne 
balerera era abanaamwagaliza ebirungi? Ov prebase 9 SSS 45 feeds 

SA(CCk ERE wf Tyo hne 
14. Kale twamuzzaayo eri nnyina, amaaso 75Ghs ~S cy a4,| Jlasas 


th 


ge galyooke gasanyuke aleme na kweraliikirira £2 & ,2¢ oy “4 Be % TAS 
era alyooke amanye nti ekisuubizo kya G™ oh| aro a > 2 os scm 
Allah kya mazima. Naye abasinga obungi Oo go153 Jas TOaJ5 Xe p’} 


mu bo tebamanyi. 


Ruku 2 Vth We Ale A a (ade 

15. Awo Miisa bwe yatuuka mu myaka 4483! 525) 9 6341 Aly G55 
gye egy’obukulu nga asajjakudde, ,.ne 424i 2% 2 (44. % [46% 
twamuwa amagezi n’okumanya; era bwe 42% EYiG 3 s41 3 65h 
: ’ : : so. np 

tutyo bwe tusasula abakozi b’ebirungi. Owe S| 


® A ‘ is a a, 4 
16. Era yayingira mu kibuga mu kiseera g5é ys £353 pol J435 


abatuuze baamu nga bakyeebase, n’asanga .%¥54 (7,. = -o% (27 oe 
mu kyo abasajja babiri nga balwana: ono wits) Gs ee ee be 
. s o ous a et 
nga wa mu bantu be, ate oli nga wa mu oes , 552 Ge\hed ylseis 
balabe be. Kale ow’omu kibiina kye kwe ne id Cite nih ete a 
kumulaajanira amudduukirire kw’ oliow’omu G4 Y JI S\GES las Boece 


balabe be, kale Musa n’amukuba ekikonde, s9»7 4 mi 42% pata 
: 5 ; te . . Ais 
n’amutta. N’agamba nti: Kino kiri mu yao re Gd se Fae 
bikolwa bya Sitaani. Mazima ye mulabe, JN 5s athe aks A ps 83.435 
mulimba wa |waatu. 6 2 oo 2, 
ape ¢ ww a . ‘3 
Soc als \ Jor Ww | a 
Sn BH 4 
Obi g de 
Aj ase ee ot De ae Te 
17. N’agamba nti: Mukama wange, mazima Opes auto ooh Sb Sod 
neryazaamaanyizza, naye nsonyiwa; kale 9, %7% Ve oe ae 4 Ga “24% 
n’amusonyiwa. Mazima Ye, ye Musonyiyi 3 3 fe oe 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. Opt» | 


= ne “(4% 
18. N’agamba nti: Mukama_ wange, Cypha eye E3557 le - 25dG 
olw’emikisa gye wampa, siriddayo kubeera Sn nett or Gast 
muyambi wa bakozi ba bibi. Dobe Red Mi-g5 O56! 


19. Kale bw’amukeerera mu kibuga ng’atya 2555 (So ate ahi 3 aals 
ng’eno bw’amagamaga; okwejjuukirizang’oli  ~ a 


Essuula 28 AL-QASAS Juzu 20 





a , ‘ev an = & < 
eyamusabye obuyambi eggulo ate era ¥L 37 ass | 35 ists 


oe wo” 
amukoowoola amuyambe. Musan’amugamba ¢)% TP ET 5G phe DELS 
nti: Mazima ddala oli musobya wa |waatu. Ls Gn 2% “eo 
Ooi ¥ sX) 


20. Kale bwe yayagala okukwata oli eyali 7 HL 
omulabe waabwe bombi, ow’oku ludda » , 44 7 
lwe n’agamba nti: Owange Musa, nange r 7 7 
oyagala kunzita nga eggulo bwe wasse (255 2455 Gy CA ARES oY 
omuntu? Ky’oyagala si kirala wabula kwe a 

kuba nnalukalala mu nsi, era ggwe toyagala Be ee as 
kubeera mw’abo abatabaganya. : 5430) Yr G 50355 


av 

-~Z 7% oo, a IFO A\E "7 
21.Era omuntu omu yajja bunnambironga 442 p04 | La3\ Oe Ja)s5 
ava ewala erudda w’ekibuga n’agamba nti: 5 
Owange Musa, mazima abakungu ,4 » 213 2; ahey ZL ane Sic 


bakuteesaako balyooke bakuttte. Kale fuluma 7 2 J ee me Se 
mangu; mazima nze ndi mw’abo abakwagaliza Ovinwe |G El) Oy 


ebirungi. 

22. Kale Musa ekibuga yakifuluma nga JG 5 28 5K8 51k Gig Z54S 
atidde era nga bw’amagamaga. N’agamba  4., |b BRA a ta cig AT 
nti: Mukama wange, mponya abantu @oAo LEI! 255) Ot Se +) & 
aboononyi. 


23. Awo bwe yakyuusa amaaso ge 


okwolekera e Madiyani, n’agamba_ nti: np Bieler nse OS nT 
Ob’ olyawo Mukama wange anannung’amya Odes! (5% 2 on 8! ed 


mu kkubo ettuufu. 


Ruku 3 S56 6245 Th% eo Soh (ECO 
a 


M2 AOL 2On GD eee (4%e 

24. Awo bwe yatuuka ku mazzi g’e HHH 49 & oo iG $5 2 US 

Madiyani, yasangawo ekibiina ky’abantu .\, 47% Z3 7ag07 owt & 

uee oe amagana, ue a esenee nga cae 2 ae 2 u2\4\ G — 

ebbali waabwe eriyo abakazi babiri nga (7 7|3,  .s333 233134) 0555 
bakumaakuma eggana lyabwe. N’agamba ; jt 7929 Oe ae 

se o 


nti: Abange, mubadde ki? Nebagamba nti: 27 aw n% WH 
Ffe tetunywesa zaffe okutuusa nga ¥> Ge“? ¥ 


fx 
“ERY 


abasumba abasajja bazzizzaayo ezaabwe, 40% |6.27 % 23 5 ed 
ate kitaffe munene mukadde nnyo tasobola 7 Gy De® he G2 
kulunda. @y+S 


Tou 7 1 oe 
25. Kale n’abanywesereza eggana lyabwe, Aj A = \Gy oe B3(cg5 Bs 


n’oluvannyuma n’adda awali ekisiikirize, .- , <I 2407 b) a (23 
n’agamba nti: Mukama wange, ndi mwetaavu 7 OF wL | lod ol 3? 
eri ekirungi kyonna ky’ oba ontuusizzaako. ie 

gi kyonna ky Cys 


“ nae (4 a a eTee 
26. Kale omukazi omu ku bo kwe kujja JE Ge GZ4a) A575 13% 
gy’ali nga atambula yeebwalabwala, Zs VS 
n’agamba Musa nti: Kitange akuyita alyooke 7 7 . 32 
akusasule empeera  olw’okubanga (33 5 S332 (¢ 341 4383 


Juzu 20 AL-QASAS Essuula 28 





aN Kohe ex -~ oe wo 
watunyweserezza eggana lyaffe. Awo bwe ,}\ Gv Jaaah als 3 3F 
yatuuka gy’ali n’amunnyonnyola ebyaliwo hee 7 
byonna, kitaabwe n’agamba nti: Totya, 4 si Se & 358 , wes } 
omaze okuwona abantu aboonoonyi. @t4, “ \ ‘ 1 


27. Omukazi omu ku bo n’agamba nti: St 3 BalEiocl (ros 258 
Ssebo kitange, mukozese olw’empeera; kuba 

omuntu omulungi, ow’amaanyi ng’ate QoL SAN 25th oi ye 5S . 
mwesigwa, gw’osaana okukozesa. 


a, no “t ¢ 
28. Kitaabwe n’agamba nti: Nijagala Gui visassHoiyigyd 3 
kukufumbiza omu ku bawala bange bano 2 4. Ene ate 5710 na 
bombi ate onkolere olw’empeera emyaka * @** Ge Shoe - a 
munaana. Naye bw’olijjuza ekkumi, ekyo 7.2), 2¢ 50.8 SbF & 535/08 
kiriva gy’oli, naye nga nze saagalam,",5 7" #2 Seats i$ 


- a we 
kukukaluubiriza. Allah bw’anaaba nga Go. GlaLe $810) say a3 


ayagadde, ojja kunsanga nga ndi mu bantu aN & 120 17 
Ralsents ObA>)-a) wr 4u 15 


\ a 
29. Musa n’agamba nti: Ekyo kiwedde a4 b BNF § 3 CAAT si Gs JG 


Fal 
€ 


okukkaanya wakati wange naawe. Kale <4, “pes 
ekiseera kyonna kye ndimala ku _biseera 2s O\552 255 2555 3 QAI 
byombi, kale nneme kulyazaamaanyizibwa. a4 ot : 
Era Allah ye Muyima ku byonna bye twogera. Oi293 2 bs gh Be. GE 213 4 & 


Ruku 4 2 #yeA® \ 2 are 
30. Kale Musabwe yamaliriza ekiseera kye 5G 3 a) Ss we was (B45 


baalagaana, yagenda n’ab’omu maka ge. .\4\4 a ; 
Ng’ali mu lugendo yalengera omuliro ku e515 gob) sites 5S Ly 
ludda Iw’olusozi, n’agamba ab’omu maka ie Au 2.3 \ Cul 38 ¢ ie YSG 
ge nti: Mubeere wano, mazima nnengedde 


omuliro; ob’olyawo nembaleetera eggulire §555 5 pas foal aa 


ku gwo oba ekitawuliro ky’omuliro, 


ae 
mulyooke mwoote. @3 si ak bic ph3s5 Cu \O4 


nna(e am 44 

31. Awo bwe yagutuukako, yakoowoolwa 3! 3 \% pplic OG 2x sat St 

okuva ku ludda lw’ekiwonvu olwa ddyo, ns j 4 2 33) 21)! 
mu kibangirizi eky’omukisa mu muti nti: oe ras ie ~ ag 3 ot 5 
Owange Misa, mazima nze Allah, Mukama &sats AST “ Lm $43 $63 O 7 5 Sad 


w’ebitonde byonna. OGs : 5 
32. Eranti: Suula omuggo gwo wansi. Naye }4.45 46 34 (4) 56G.3) (AZ 3 Biol 
aekaor,, Gabjould wale ora 55 5 34 Js SG ‘sie te 
Ouange Mask, sembera eta toryer macina 2 9° sa oo 
olimw’abo abali emirembe. Shiny Soy 


a RA a: 335 
33. Kale yingiza omukono gwo mu 2 UaSS7 se sisyes 5g ails 


kikondoolo kyo, gujja kuvaayo nga mweru sj % ree 
tukutuku naye nga silwa bulwadde. Era sika e °, A 2 9°45 ye oe 
omukono gwo nga oguzza gy’oli oggwemu 34533 ib si oe ass 


v 


N 


Essuula 28 AL-QASAS Juzu 20 





g 


ensisi. Kale obwo bubonero bubiri okuva 3 © Ws Sb OL 2135 oA ye fay 


eri Mukama wo eri Farawo n’abakungu be, ~40. $1 g.%,4\2.2% eae 
kuba ddala bantu bajeemu. @ois.s 4 ly Cvs 5s 
- : DR ete , 07 gn 9 10% “55% 
34.Musa n’agamba nti: Mukama wange, 3\3 1312835 mAccds OLY 3d 
nabattamu omuntu, kale ntya nti bajja ne 9986 
kunzita. ©y gaes - | 
eo » aa A + ae 4 
35.Naye muganda wange Haruna y’ansi- Gish in, nas \ > O3p2 wis 
ngako obubalangufu mu kwogera; kale %, |. 8, 544. 7 2156 
mutume wamu nange ng’omubeezianjulira. ) > YP 2 1>2 eer * oo 
é 3 oe . 5 » on D aa 
Mazima ntya nti bajja kunnimbisa. Guys 3S Oils 


42 4 4p Re LADY “4 
36. Allah n’agamba nti: Tujja kwongera 9 alashk SAA Je 
amaanyi mu mukono gwo ne muganda wo -, < 
era mwembi tubawe obuyinza baleme Ophea, one pw 3 
kubatuukirira. Kale mugende w obubonero ee 3 57 say ze sd) 
bwaffe, mmwe n’abo abanaabagoberera, - Hr SMI 
mmwe mujja okuba abawanguzi. Ova 


37.Awo Musa bwe yabatuukako n’obubo- ny Esl ee pins Z (855 
nero bwaffe obw’enkukunala, baagamba nti: g s ned § \ 

Kino si kirala wabula bwe bulogo obujingirire ee a 

= pe tetukiwuliranga nako mu bakitaffe QGU3 i Gs 3103 (34. CPT 
ab’ edda. o 


: ; ‘ So nF. 9 Tey nee 1 ae 35 
38. Era Musa n’agamba nti: Mukama 3\4 O-%4 pit| (4) wm go SB > 
wange y’asinga okumanya oyo aleeta +5 by .oe "5 a 
obulung’amu obuva gy’ali n’oyo alifuna 44 9 5x5 vw 2 Spon. 2 
amaka g’enkomerero amalungi. Mazima %\ 9} J 63 bo il a45, (2 
ddala aboononyi tebaganyulwa. . Ph ie 
Ov oh)! 
A aw . “2 
39.Ne ee pages nti: epee G Shi 43 O5E5h JB5 
mmwe abakungu, nze sibamanyiddeeyo ,. .4 1 nw n2% Baye 
musinzibwa mulala okuggyako nze nzekka. * ¥ 2* a5) oF ba) Snohe 


Kale wamma Hamani, njokera amataffaali ,..344)\ ats bya a. 335 
mu bbumba onkolere omunaala ndyooke “7° “2 ,~ 44 74% %s, 6 
nningirize eri Katonda wa Musa, aj\J) a> \ “5 iB} SAS 


or 
newaakubadde nze nkakasa nti ddala ali mu Ae 8 Bea{ nia sae 
balimba. O41 335! G26 YO) 


ote 8 ly 

40. Kale ye n’amagye ge beekuluntazamu U2) °)1 Y S>p> A \ 
i awatali 1 bal ti ddal i ¢ 4 on BET Eh we I) hE 
nsi awatali mazima, nga balowoozan ala 5 5) 437 HE 3 35) ; 


bo tebalizzibwa gye tuli. Pub | Se) yy 
2nDOo nD 
ee Rear e eee eat 
41. Kale twamubonereza ye n’amagye ge G pd 5 5S pas a5 38 
” e 


netubasuula mu nnyanja. Kale laba 4e,(271% ZZ eh 0% 297 J 
: Z eat’ s uni S as a - \ 
enkomerero y’ aboononyi nga bwe yali! . c ob . po mh 


Juzu 20 AL-QASAS Essuula 28 





42. Era twabafuula abakulembeze b’okukoo- zy (ay | Sy Lo 5 ue 35s (agilegs 
woola abantu eri omuliro; ne ku lunaku enp On > ai oe 
lw’ okuzuukira tebaliyambibwa. OO dais J pears) \p3 9 


ag Jy act 


43. Era twabagobereza ekikolimo ku nsi;ne z €¢ 13) 53 sje 5 es ye nase 3 
ku lunaku olw’okuzuukira baliba mw’abo 47, 


A ar x ‘ 335 é 

abenyinyalwa. @ois fbss 53 53 53 Sb doual ls 25 3 & 

Ruku 5 ee 
44. Era ddala twawa Musa Ekitabo nga > ras Ge AS Ay Gs Seed 9 
tumaze okuzikiriza emirembe egyasooka, sates a sy) 55 5 (fe se 1¢ 
nga kwe kuzibula abantu amaaso era nga oe Soe tye a 
bwe bulung’amu era nga kwe kusaasira, Bue) 5G Sra 2 Bis 
balyooke bafumiitirize. @ Ot ybtes 


a 9 
45. Era ggwe tewali ku luddalw’ebugwanjuba 3) 2 sa \ 4 5G, Ele is 
bw’olusozi awo nga tutongoza Musa ku - Zo A wae - 
mulimu, era tewali mw’ abo abaaliwo. Eso py’ ey 231 35 


y A 
Citas 
46. Naye oluvannyuma lwa Musa, twa- O33 3533 5 GLE3 7 Ess 


sibulawo emirembe n’obuwangaazi bwabwe |, (4 +229 [2 # safe 
nebubawanvuyizibwa. Era gewe tewali mutuuze Us yG 23d = Gs real a 
mu bantu b’e Madiyani okubasomera Aya pasiZ satis \t 43 S582 , enh C3 

s rr 


zaffe era Ffe kuva dda nga tutuma Ababaka. 7 ‘ 
gee 2G4 2 pricesy 


47. Era gewe tewali ku mabbali ga lusozi CssGh pps 5 Ge 28203 
awo nga tukoowoola Misa. Naye , 5 of ee 4. 
tukutumye nga ggwe kusaaasira okuva eri IY S15 03% 285 OS55 
Mukama wo, olyooke olabule abantu = aw 4 
abatatuukibwangako mulabuzi yenna oF pry oe Se ry ae 

see On 9® td a 
olubereberye lwo, balyooke bafumiitirize. 33 55 orl a & \ 

6 d 9 Be, 

48. Era singa tekyali kityo, bwe (a3 Athat Are ol J 5 
baalituukiddwako omutawaana olw’ebyo 6S; Bol nin nf none 
emikono gyabwe bye gyakulembeza, ish ga73 gad 2 ed | eo 3 


baaligambye nti: Mukama waffe, Iwaki - %$7% 4.2- 5& 5 24237 23 
tewatutumira Mubaka netugoberera Aya zo, ‘ 7 3 Hh oe 2 ad ; 
netuba mw’ abo abakkiriza?* Gash S)1 G2 555 5 4usi 


sot 
2 (ane 


Zon 

49. Naye bwe baatuukibwako amazima agava eee or asl BAG 
gye tuli, baagamba nti: Lwakiteyaweebwa ,=,9 (> 43 on 2 B49 
bifaanana n’ebyo ebyaweebwa Musa? chil ls os 33! v 5S ig 


Abaffe, ebyaweebwa Misa tebaabigaana 73 C351 GS a7 5 Sy 31 be Ba 
olubereberye? Era baagamba nti: Musa ne “| | A 3 a5 a \ = 
Hartina be balogo ababiri abayambagana. Era y paw IZ 4G 7 SRS US UH fe 





28:48. Allah yakola entegeka emala ku batakkiriza. Ebyekwaso ebiring’anga ebyo 
ebiri mu kibuuzo ekyo tebirina lugendo kubanga ye Allah tabonereza bantu 
olw’ebibi byabwe okuggyako nga amaze kubatumira balabuzi ne babagaana 


( 6:132 ; 28:60 ) 


Essuula 28 AL-QASAS Juzu 20 





2 4 ; , 

baagamba nti: Ffe bombi tubagaanye.* 3S, Ly ipG (5 53 (Gs 
oe ee . 

O35 bS 


nk 
50. Gamba nti: Kale nno muleeteyo ekitabo ras gb | pes ot vie us G = 
okuva eri Allah ekisinga ku bino byombi ,, » ‘ a4 
(Tauréti ne Kur’ani) obulung’amu nange pS & as87 eee oe 
nkigoberere, obanga muli ba mazima. Sess a 
= Ode 


51.Kale bwe bataakwanukule, ng’omanya nti plats Zi Saag s ® 6 
ddala bagoberera kwagala kwabwe. Ye ani 


pease ue 
mubuze asinga kw’ oyo agoberera okwa a oe 3 b jb Zi $1 < (65 
kwe awatali bulung’amu buva eri Alla Ve vo% Lod 
Mazima Allah talung’amya bantu Ms aan 3 ny a oe mol ye nz | 


By G42 6 J ch By vhs G3 


Soieph 


Ae 


>? 


Ruku 6 Oe he 
52. Era ddala twabadding’ anira ekigambo, Aisi J ya) Aol eee 4 
balyooke balabuke. QS ; fr Se 


was by, 


53.Abo be twawa Ekitabo olubereberyelwa 44-23 O@ Zoe) Asses \G3 a 
yo, bo Kur’dni bagikkiriza. at 2 of ba 


6 wy A al # 
54. Era bw’ebasomerwa, bagamba_ nti: ay Gs | Fs - eld jan 513 


Tugikkiriza. Ddala ago ge mazima agava eri , wt os her 9 
Mukama waffe. Era ddala ffe n’olubereberye ~* Gs Ge b L a5 a ie 
lwa yo twaali bajeemulukufu. & ot ° wre abis 


Re 


a2 2G reso F 2 \ 4) 4 
55. Abo baliweebwa empeera yaabwe Qi 354 Pid ye) Os 52 4) 9| 
emirundi ebiri kubanga baagumiikiriza era oe MT earate- 

baasindiikirizanga ebibi nga Pee Zia O35)>2 315 Bee 


5 1nd 6) 
ebirungi era nga batoola ne mw’ebyo bye 3 nee 8D pecs gis 35 Ga53 Zu % 4 


Eee 


twabawa. 2 

8 4,7 
56. Era nga bwe bawulira ebya swakaba, east sat ey | poe lsh 
babikuba mabega nebagamba nii: Ffe tulina Fis = 2 ntier, I 
ebikolwa byaffe, nammwe mulina ebikolwa 3 pad eat sd) 363 GS ¥ & 


byammwe. mirembe gibeere ku mmwe. Ffe 24 e vie eb \e 
tetwagala batali bategeevu. Obies | gh 3; s pSahz oie 
57. Mazima gewe toyinza kulung’amya oyo ae) 3 2355 et Oo G a5 J E15), 
gw’oba oyagadde, naye Allah y’alung’amya v9 0 a Pr 
oyo gw’ aba asiimye eraYe y’asinga okumanya fai gh 97 ag oF & 7, Zs | 
abo abayinza okulung’ama. “$542 

y Z o ie 8 @) - O8>244) L 





28:49. Mu batayagala Busiraamu i.e. Abayudaaya, Abakulisitayo, n’Abasamize, wano Abayudaaya 
be basongeddwamu olunwe kubanga mu bonna abaaliwo mu biseera bya Nabbi ( s.a.w.) , 
Abayudaaya be bokka abayinza okwogerwako nti baagaana Musa (a.s). Ate ebigambo ‘ffe 
bonna_ tetubakkiriza’ (53454,5)) biraga endowooza y’abatakkiriza aba buli mulembe nga 
bawera nkolokooto okugaana Ababaka n’ebyo byonna bye bajja na byo. 


<ag> 


Juzu 20 AL-QASAS Essuula 28 





“¢ a “3 Ze 
te Ae baagamba nti: Bwe tunagoberera E1n7 en or > o} Bb 2 
obulung’amu awamu_ naawe, tujja , #2 eet a SERRE 
kukwakkulwa mu nsi_yaffe, Abaffe, ddala O55 555 o 2)\ Ge abate 
tetwabatebenkereza ekifo ekitukuvu ne kiba 4 25 \ Tat els po 


eky’emirembe ekireetwamu_ n’ebibala ebya ~ 


buli ngeri nga by’ebigabulwa ebiva gye \% ie os 533 “ Nes e543 
tuli? Naye era abasinga obungi mu bo pee ie 


tebamanyi. ae RST be55 


59. Ye ebibuga bimeka bye twazikiriza ae A 33 or Gaha7 BBS 


ebyejalabyanga mu bulamu bwa byo! Kale 404, 2 
na gano agaali amaka gaabwe FS) wile i G3 » 2 


tegaabeerwamu oluvannyuma Iwabwe S 3 + bed DRS ny cs a5 
okuggyako akatono ennyo. Naye Ffe 2° hte VLA > we 


twasigalawo ng’ abasika. @oi4 3) B45 285846 


a> Ad “ o 
60.Era Mukama wo siwakuzikirizabibuga ¢ val Slee 2135 shes G3 
okutuusa nga atumye mu kibuga ki nnakaza- 45 Sind < \ 4265 5 S 
dde kya byo Omubaka okubasomera obubo- 's - j 7 a Gai & aes 
nero bwaffe, era tetuli ba kuzikiriza bibuga (S442 G2 5 Gas) Pbihh 


bul babib b fu. “(3 n he 
wabula nga ababibeeramu boonoonefu OS 344 5 (5 SS 


oe ay ekintu kyonna oe mawes ae kale ¢ pss ve oe io sass ts 5 

ekyo kya masanyu ga bulamu bwa_nsi 8 

obw’akaseera era ge majolobera ga yo. Naye (5 a7 5 G33 Be 5 Ssh 

ebyo ebiri eri Allah by’ebisinga obulungi era 633 Co is Le 1% £5. 

bye by’enkalakkalira. Abaffe, era temutegeera? Laat ieee HS hiss 
Ruku 7 s ~ neh ote 

62. Abaffe, oyo ewe twasuubiza ekisuubizo 5-44 3 as 4235 25325 ae 

ekirungi ate nga wa kusisinkana nakyo, afaanana 5 oS) 22 9\ BE 

n’oyo gwe twawa amasanyu Seay ie bw’ensi cae \¢ au 2268S OSS ass a 


obw’akaseera, _naye a ku lunaku +. «sie os oa 23. 
lw’okuzuukira aliba mw’ i © abalireetebwa “? careers, $3 Gi 


okubonerezebwa? * Bos, 2535\ 
4 


e 
s 


63. Era olunaku Allah _lw’alibakoowoola, G2, J38zd ays 23% 3 
kale aligamba nti: Baluwa abo be ~ vo ,ok¢ 903 on So oud 
mwalowoozanga nti benkanankana nange? OO poe BUS é eel Ub plays 

2% GB A(4 


rd 
64. Abo abakakaseeko ensala y’ekibonerezo 85 3 5 \n%j Veg the Rod gt + 
baligamba nti: Mukama waffe, bano be bo be be J38) ae e oo v 
twabuza. Twababuza nga ffe ‘bennyini bwe ptis 5=\ (G5 | ow > is 
twabula. Kaakati tubeegaanyi, tuzze gy’oli. hg 


Ddala si ffe be baasinzanga. % E13 , GI i3 5 Gs3f (yr 


oss4H1 GG GE 


65.Era kirigambibwa nti: Kale muwanjagire abszsbshele Set =e 533 
a 


abammwe be mwenkanyanga ne Allah. Kale 9707 Da , 
balibawanjagira, naye tebalibaanukula. ne Ball 3 5a8T Han kas iD aaitg 
Olwo baliraba ekibonerezo nebejjusa_ nti (Ord) 5 45 43 as s (Ea4s 3% 


singa kale baalung’ama! 


Essuula 28 AL-QASAS Juzu 20 


66. Era olunaku Allah lw’ alibakoowoola, kale iz G J3535 Pune, > (uy 4 2 : 
aligamba nti: Mwayanukula mutya Ababaka? win 
_ OGL 154) ak Ai 


67. Kale balibulwa kye bannyonnyola ku $4332 SES paste ts seis 
lunaku olwo era tebalyebuuzaganya. 
y gany QS is J i cic aes a 


68. Naye oyo alibonerera n’akkiriza eran’akola lasts 7 2562155 Sn ee 


ebikolwa ebirungi, kale ob’olyawo alibeera nook we we Sew Le 
mw’abo  abaliganyulwa. OAs} 4es| = 


69. Era Mukama wo atonda nga bw’aba (345 NS 521g iS ea’ 2355 
ayagadde era yeeroboza nga bw’aba 





N 


ayagadde, naye bo tebalina kweroboza. 34 wy as b& Kal g25 5 ie 
Obutukuvu bwa Allah, era ali waggulu nnyo (Be Aa y 
kw’ebyo bye bamwenkanya nabyo. @ 43 


70. Era Mukama wo y’amanyi ebifuba Shee e 4 (e 2 ar 21844 
byabwe bye bikisa n’ebyo bye booleka. : OSs ph ag 229 


71. Era Allah ye Katonda_ yekka, teri Asshias oS ay Sebi gas 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Yenannyini , yh pw 
matendo gonna ku ntandikwa ne ku 9 S | a) 


nkomerero era ye nannyini kulamula era - ¢ 

gy’ali gye mulizzibwa. Ow gaS53 at) 
Vee 4 477 nie ver m2 

72. Gamba nti: Mulabye mutya, singa Allah pene a | at OL Rar) Js 


abafuulira ekiro okuba eky’obugenderevu 24 = 715) 227 \) @ one %n 

okutuusa ku lunaku ig oli ailers abaffe, 7 _2°*- as uN a JB 
musinzibwa ki nate atali Allah ayinza 5 plone, PpStsle gobi RE SN 
okubaleteera obutangaavu? Abaffe,era . Bx 3 sy eee 
temuuwulire? Oo seo SS | 


1 as 4 
73. Gamba nti: Mulaba mutya, singa Allah @&! GRA OL Ses ou) 
aw 


abafuuliraemisana okuba ogw’ obugenderevu 3 (Zone ¢ AG i foe 
okutuusa ku lunaku lw’okuzuukira, abaffe, 72* 3) ce a | ty 

musinzibwa ki nate atali Allah ayinza Sas LZ gh | easy © 3 7 435 | 
okubaleetera ekiro mwe muwummulira? + 4- ne ARE AS a” 

Abaffe, temulaba? Vols owe YO Gaby 

AI ate 

Ov ye 


74. Era ne mu kusaasira kwe, yabakolera 5 JS) Aad Jas pee eS os 3 


ekiro n’emisana mulyooke muwummulire \n ett eet 2) 3 er > |; 22,5) 3(33 | 
mu kyo era mulyooke munoonye emikisa ee 


gye era mulyooke mwebaze. os 322 35 is eis 4 \ = S oe 
75. Eraolunaku Allah lw’ alibakowoola, kale Ja sass Puget, > Gs ¢ 
aligamba nti: Baluwa abo be ne 528 9 IRS 292 on. Be 

nti benkana nange ? AAS o >| geld a53 


76. Era tulijja omujulizi mu buli bantu, kale (4.24% 35) JS & Gat 3 5 
tuligamba nti: Muleete obukakafu ad eee 


Juzu 20 AL-QASAS Essuula 28 





en oA 
bwammwe. Olwo balimanya nti amazima ga ies ess a 3 ip 4 183 
Allah. Era biribaabulira ebyo bye PaaNeA 3 e453 age 
nganga. ig (3G s45e ong ly SANE' : 
“nn ow 


Sade "be SARE & 
: ae est . Mee tle, fd he gin) oA 
77. Mazima Qarina yali omu mu bantu ba ro is hon ool oe ei \ 


Misa naye neyeefuula nnalukalala gye bali. 2 a) 
Era twamuwa eby’obugagga bingi nga ee \5-sgsle 
i Bees 2/ FS sy £55(83 


j) 
ebisumuluzo bya byo biremerera n’ekibiina ae 
24 

PAS 3s a% 3 63 5G 4 \s 3 554) \ 


ky’ abasajja bakirimaanyi. Awo banne bwe 
baamugambako nti: Teweeragaalaga, mazima 
Allah tayagala beeragaalaga. . 

yas € e Oiis ya \é es Y 2s \ o L 
78. Naye noonya amaka g’enkomerero % 5G ats (23 33 55 aitls 
mw’ebyo Allah bye yakuwa naye nga J, ego et eg 
teweerabidde mugabo gwo ogw’oku nsi 3 Gay ¢ wt Eines is me 

: . 7” 4 

era yisa bulungi banno nga naawe Allah Bo58 4| sets aons “ees at 


bw’akuyisa obulungi era tonoonyanga 
kutabulatabula mu nsi. Mazima Allah Lea ats | & | passig Reeay 


tayagala batabuzitabuzi. ar 8 
Ooo p05) 
ey : m8. 8 AED nah lo 43 
79. Qariuina yagamba nti: Bino nabiweebwa +4 p45 eis Be a) VJ 
lwa magezi gange ge nnina. Abaffe, yali » “i 2 n% i, (% { n 97 ah a, 
tamanyi nti Allah y’eyazikiriza emirembe oe 133 lo > a 


olubereberye lwe egy’abo abaali bamusinza ate 


amaanyi n’okukung’aanya eby ‘obugagga < tne 0a g ee 2k 
ebingi? Era aboononyi tebalibuuzibwa O* of bist Feat 5s(ese JAS! 5 85 
nsonga ku byonoono byabwe. @o 32) - 312 35 


2 AG at tho PA 


80. Kale yafuluma eri abantu be mu J G. ot} WB a0 BE TAS 
majolobera ge. Abo abayaayaanira obulamu vy »2 And n 3d ape 
bw’ensi nebagamba nti: O! Singa kale naffe Gs oI S5n53| 9 eee 
tulina ebifaanana n’ebyo ebyaweebwa 4% vo C35) ie fb, 5 en 3 
Qarina. Mazima alina omukisa musuffu ! Cite 


7 aon I G Say 
81. Naye abo abaaweebwa okumanya BE5 Sato) | in3 1c 3531 O85 
baagamba nti: Zibasanze! Mazima empeera 5 27 os Ga% 
ya Allah y’esinga obulungi eri oyo akkiriza “7 = Bee ak cs 
era n’akola ebikolwa ebirungi; naye OSI WB au Ys rBieS 
tefunibwa okuggyako abo abagumiikiriza. 


so A S < 
82. Kale twamumizisa ensi, ye n’amaka ge; (3 as UP OK 5 i435 boy Ghd 
kale teyalina kibiina kyonnaeky’okumuyamba as ng <n5 94% Fen 652 6 
ku Allah era teyali mw’abo abawangulaensala 92> 0% 069 pox, owe e 
ya Allah. @St ad43 Ged (23 Sads| 
% , 


83. Bupene okukya, ng’abo abaaya- 65(&2Z (ances O35 Rive 
ayaanidde ekifo kye eggulo bagamba nti: . 


Essuula 28 AL-QASAS 


Juzu 20 





O! Wamma ddala Allah y’agaziyiza 
ebigabibwa oyo gw’aba ayagadde mu 
baweereza be era y akendeeza. Ddala singa 
Allah teyali wa kisa gye tuli, naffe 
yaalitumizisizza ensi. O! Ddala abatasiima 
tebaganyulwa. 


Ruku 9 


84. Ago amaka g’enkomerero tugawa abo ©} 


abatayagala kw’egulumiza mu _ nsi wadde 
okutabulatabula. Era enkomerero ennungi 
y’abo abeekuuma. 


85. Oyo alikola ekirungi, alifuna ekirungi 
ekikisingako. Naye oyo alikola ekibi, kale 
abo abakola ebibi tebalisasulwa okuggyako 
ebyenkana n’ebyo_ bye baakolanga. 


86.Mazima Oyo eyakukakasaako enjigiriza 
ya Kur’ani, ddala agenda kukuzzaayo eri 
obuddo bwo. Gamba nti: Mukama wange 
y’asinga okumanya oyo aleeta obulung’amu 
n’oyo ali mu kubula okw’enkukunala. 


87. Era ggwe wali tosuubirangako nti 
olibikkulirwa Ekitabo, wabula kuno kusaasira 
okuva eri Mukama wo; kale tobanga 
muyambi w’ abatakkiriza. 


88. Era tebakuwugulanga ku Aya za Allah 3 


oluvannyuma nga zimaze okussibwa gy’ oli,era 
koowoolera abantu eri Mukama wo, era 
tobanga mw’ abo abenkanya ebirala ne Allah. 


89. Era tosabanga musinzibwa mulala 
awamu ne Allah. Teri musinzibwa mulala 
mutuufu okuggyako Ye yekka. Buli kimu 
kya kuzikirira okuggyako Ye . Obulamuzi 
bubwe, era gy’ali gye mulizzibwa. 


Xu ory oe 26 awn 
2 
Zu | © lass 05 sz Or 
rt 
94% 2\ S8uyy one 
Se 183 92) Shp bag 
wh em phew o 
2 \O2 Ol¥ Urjatessealts 
$ ae 42%% 


rd 
rghs $A Se43 c2cs5jL 7 os 
na) So pert ates joao? 
St isha VaR Oy sko 
ns & a % vas * 
Ise Gv) eletn itz 
- » A 
Ob pssZ 
\ 3a “eo “. . % 
S\ja)) Ate (35) Sy 


7 2 * * 
o 
aw) fa n> me 
2) % Panu @ “ 
215) 25 0113435 2heles 
4¢ 4), 4 @ , 17a 
Jb 255 03 2245 VL es 
Oya: 4 ot an 4% GS be 

Qvx ys 4 Vg : 
\ \ a a 
7 a7 4 ‘yn 2 ZLRe Dene 
Uiejabl sol g2 e235 


> 

4 A % an a. 94 

YS E55 Wess Say E5551 
awn R of 27,27 
OAS BS G+ b+ 385 


=(<0> 


Juzu 20 Essuula 29 





F VV ox Saligsa 


AL-‘ANKABUT 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osts}! poss a \p ty 
ennyo, Ow’ ekisa ekingi. 
ret et 
2. Alif Lam Mim*. 3 


| 

3. Abaffe, abantu balowooza nti banaaleke- & \ 5a oi Gy nom | 

bwa olw’okwogera obwogezi nti: Tukkirizza, A 28a POS TIS 
naye nga tebagezesebbwa? Ov Fits) a's 


“a in oa 
4. Era ddala n’abo abaabakulembera Als OF oF sii Ess a 


twabagezesa. Kale ddala Allah ajja . 407%,0 
kumanyisa abo ab’amazima era ddala ajja 1385 2 ¢ Gb 3 5 24s $2505 


kumanyisa n’ abalimba. Ot 7 gS oat ao55 


5. Abaffe, abo abakola ebibi balowooza nti eh OFS St oe) pe pemonesy.) 


ddala balitusumattuka? Nga okusalawo ee aalee she whe z 
kwabwe kubi nnyo! Ob es G a G oI 


6. Oyo asuubira okusinsikana ne Allah, cs Si gi | say 5555, S oa 
yeetegeke; kuba mazima yo entuuko ya Allah \ 
bute 
e 


a Pan 525 w 
ddala ejja. Era Ye y’Awulira byonna, as et Wg | 
y Amanyi byonna. LS \fe noe 
7. Era ddala oyo anyiikira, kale ddala anyiikira +84) 2 eet $s & wo) 
lwa kugasa mwoyo gwe. Mazima Allah si tA 754 oe Tats ig 
mwetaavu eri bitonde. oa . : 


8. Naye abo abakkiriza era ne bakola ebikolwa Aa) Ish z3 3 sac \6 


ebirungi, ddala tulibasangulako ebibi byabwe 5 pass es ss3ets 
era ddala tulibasasula empeera esingira ddala_, 4 “| TB ye A, 2 pea oe 
obulungi kw’ebyo bye baakola. Ipy Gy 1 pang pas 

OS pisg 


9. Era twakuutira omuntu okuyisanga 3 SE dg BUG, oo 8 43.355 
obulungi bazadde be. Naye bwe bakufuubaa- A< x ic O js, gy ZB oe 


nangako nti onnenkanye n’ebirala ggwe 


by’ otalina ky’ obimanyiiko, olwo tobagondera-_ . 3 252 ag ey ‘Cis \53 5 ji ey 


nga. Gyendi y’eri obuddo bwammwe, kale 


i 1 . Ou = ae a é ¢ Z a wels 
ndibategeeza ebyo bye mwakolanga Oo RA hee Gy 22 : 18 
10. Era abo abakkiriza era ne bakola AL)! \ghed 3 Seta SASSS 
ebikolwa ebirungi, mazima tulibayingiza mu vn by bn 987 0 OF 
batuukirivu. Ovodetsil g Aged 





29:2. Nze Allah Amanyi ennyo. 


Essuula 29 


AL-‘ANKABUT 


Juzu 20 





11. Era mu bantu mulimu abagamba nti: 


Tukkiriza Allah. Naye olulumizibwakokatono 7% 


ku lwa Allah, atwaala okubonyaabonya 
kw’ abantu ng’ekibonerezo kya Allah. Naye 
obuyambi obuva eri Mukama wo bwe 
bunajja, mazima bajja kugamba nti: Ddala 
naffe twaali wamu nammwe. Abaffe, Allah si 


y’asinga okumanya ebyo ebiri mu bifuba 4 


by’ebitonde byonna? 


12. Era ddala Allah ajja kumanyisa abo 
abakkiriza era ddala ajja kumanyisa ne 
bannanfuusi. 


13. Era abo abatakkiriza bagamba abo 
abakkiriza nti: Mugoberere ekkubo lyaffe, ffe 
tujja kwetikka ebibi byammwe; so nno 
tebayinza kwetikka kyonna mu bibi byabwe 
n’akatono. Mazima bo ddala balimba. 


14. Era ddala balyetikka obuzito obwabwe, 


n’obuzito obulala awamu n’obuzito . 


bwabwe. Era ddala balibuuzibwa ku lunaku 
lw’ okuzuukira kw’ebyo bye baajingajinga- 
nga. 

Ruku 2 


15. Era twatuma Nuhu eri abantu be, kale = 


n’abeera mu bo emyaka lukumi nga oggyeeko 
emyaka amakumi ataano. Kale amataba ne- 
gabazikiriza nga boonoonyji. 


16. Kale re twamuwonya n’abantu abaali 
mu kyombo era kyo netukifuula akabonero 
eri abantu bonna. 


17. Era awo Ibrahimu bwe yagamba abantu 
be nti: Musinze Allah era mumutye. Ekyo 
ky’ekisinga obulungi gye muli, singa 
mubadde mumanyi. 


18. Mazima ebyo bye musinza ebbali wa 
Allah bifaananyi bufaananyi era mujinga- 
jinga bya bulimba. Mazima ebyo bye 
musinza ebbali wa Allah tebirina buyinza 
kubagabira kintu kyonna. Kale okugabirwa 
mukunoonyeze eri Allah yekka era gwe 
muba musinza era mu mwebaze; kuba gy’ ali 


2¥ 

ng TS nee & 
SAS TE OS sa lay 
“4 4 newer Z Pa 
LiLo & 23 Oo 


a A’ o Pct “ ee a 
orb BK, cheb abi 555) 


Obi) 
\ % b One 
3 ish) Gap5) abi Balad 5 


a 


Oras , err 

OOPS G4) 

, 6 1%, 1 
gh) Go 1552 2 S251 JES 
ii) “ j 5335 EL ee 3, 
pbs o wy 3 ” 

» p2\\ 2a on ‘ 

ea iS. cn 

OSH SURG + ot 


A Aone Ad 
w 


IGT S sf IT Glas 


Juzu 20 AL-‘ANKABUT Essuula 29 





Khe LA, 
gye mulizzibwa. @S RAS is) 
ead ae 6 oF oh on BT nD ZG 
19. Naye bwe munaalimbisa obubaka, O+% po\S ~SSf3!\g: -Svu 1) 
ddala n’emirembe egyabakulembera 5: (. « Bice Bach 
gyalimbisa obubaka. Naye Omubaka piss) Weds IGE ’ 5 belts 
tavunaanyizibwa_ kirala okuggyako son of 
okutuusa obubaka mu |waatu. Ovrgs| 


on A \ 2 4 4 A 
20. Abaffe, tebalaba nga Allah bw’atandika (343\ 2441 H. 351555 od 3 \ 


ekitonde n’oluvannyuma n’akiddamu? } 46 Sh ee a es 
Mazima ekyo eri Allah kyangu nnyo. eh) ve Se OL +d: Gs oe 
Oy 


Pnie 2 pee 8 

21. Gamba nti: Mutambuleko mu _nsi \5 a5 BLES WI 3 lb SS 

mulabe nga bwe yatandika okutonda, ate yi 2% ane ce % ng 

oluvannyuma era Allah y’alitandika nt dee Bd es 

okutonda okulala. * Mazima Allah ye 24,\ Q)\ bya) § LES tod 
2 Ss 2 7 

w’ Obuyinza ku buli kimu. 


4.4 : 
22. Abonereza oyo gw’aba asalidde O° 24% 9 ZUBS OF S524 
n’asaasira oyo gw’aba asiimye; era gy’ali 43 
gye mulizzibwa. Ov 


\ 
ntegeka za Allah ku nsi wadde mu ggulu; cp ee ee (ee Tees 
era temulinayo mukuumi wadde omuyambi oedb 2 35 Ot pS) 5 7h and 1G 
ebbali wa Allah. bon 355 eh 


23, Era mmwe temuyinza kufufuggaza ¥5U25 
: \ 


Youn 
nee 


Ruku 3 ; ’ 
24. Era abo abatakkiriza bubonero bwa 3 ais \ ul bj2c G23 
Allah n’okusisinkana naye, abo be hn ia die Siam 514) 
baggwebwamu essuubi ku kusaasira ¥> Gro \ 5.55 Els) 3\ a3 
kwange. Era abo be balifuna ekibonerezo @s 5ST 
ekirumya. e 


25, Naye okuddamu kw’ abantu be tekwali 
kirala wabula baagamba nti: Mumutte » 1 .7% 
oba mumwookye. Kale Allah n’amuwonya \ D 
omuliro. Mazima mw’ekyo ddala mulimu JY Ay 33 & 


obubonero eri abantu abakkiriza. f : 2nd BR nh 
- 2324 a 
- 


bb a S 4 
26. Era Ibrahimu yagamba nti: Mazima aisly 3S GFSRS ASG SBS 
mutwala amasanamu okuba bakatonda mu 241.3 22 7 
kifo kya Allah olw’omukwano oguli wakati 
wammwe mu bulamu bw’ensi. Nate ku 4a&Z Song)! 257 33 .5SU! 
lunaku |w’okuzuukira mulyegaanagana 





29:21. Emboozi eri mu Aya eno eri ne mu 53:48 mu bigambo ebirala. Wano waliwo 
‘Aakhirah’ ( 853\  ) ate mu 53:48 mulimu ‘Ukhraa’ ( celal ). Kyeraga kaati nti amakulu 
agava mu ‘Aakhirah’( %33\ ) ne ‘Ukhraa’ ( i ) galaga nti mu biseera byoomu maaso, 


Allah ajja kuleetayo ekitonde ekirala. 


Essuula 29 


AL-‘ANKABUT 


Juzu 20 





mwekka na mwekka, era mulikolimiragana 
mwekka na mwekka. Naye obutuulo 
bwammwe buliba muliro; era temuliba na 
bayambi. 


27. Kale ye Luti yamukkiriza. [brahimu 
n’agamba nti nze nsengukidde eri Mukama 
wange, kuba ddala Ye, ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 

28. Era ne tumuwa Isihaka ne Ya’qubu, 
netuteeka mu zzadde lye obwannabbi 
n’Ekitabo era netumuwa empeera ye ku 
nsi, era ddala ye ne ku nkomerero aliba 
mw’abo abatuukirivu. 


29. Ne Luti awo bwe yagamba abantu be 
nti: Mazima mmwe mukola eby’ekivve ebyo 
ebitakolwanga yenna mu_ bantu olubere- 
berye lwammwe? 


30. Abaffe, ddala mmwe mugenda eri 
basajja bannammwe, nemunyagisa 
n’amaanyi ku makubo ate nemukola 


nebitasaana mu nkung’aana zammwe? 
Naye tewaali kwanukula kwa bantu be kulala 
wabula baagamba nti: Tuleetere nno 
ekibonerezo kya Allah, obanga oli mu 
boogera amazima. 

31. N’agamba nti: Mukama wange, nnya- 
mba ku bantu aboonoonefu. 


Ruku 4 
32. Awo ababaka baffe bwe baatuuka eri 
Ibrahimu n’amawulire ag’essanyu, baaga- 
mba nti: Ddala tugenda kuzikiriza abantu 
b’omu kibuga kino; mazima abantu baamu 
boonoonefu. 


33. Ibrahimu yagamba nti: Naye ddala mu 
kyo Luti mw’abeera! Nebagamba nti: 
Abakirimu ffe tusinga okubamanya. Ddala 
ye tujja kumuwonya n’abantu be, 
okuggyako mukazi we; ye ali mw’abo 
ab’ okusigalira. 

34. Awo Ababaka baffe bwe bajja eri 
Liti, yakeng’entererwa ku Ilwabwe 
nebamuyenjebula. Nebagamba nti: Totya 
era teweeralikirira. Mazima tujja kukuwonya 


KH 35 ali dus . Le 2 aa 
03 G3 suse 5 5 das 


aA 
wn 


i. 


iS a 
3 
S82 
Seles Sy 563.15) 65 

A an ne 2402 
Ori Sas |}! 


Leesa 
pao E 5 nee 
o- lb ee: 43 (BSI 


@BASLIG5 p57 


-% a, 


Spabis SIG posh seis 
pErs6 O Silt 53 dati 
eee see 


Juzu 20 AL-‘ANKABUT Essuula 29 





Zs a 21% 214%, , G 4a 
n’abantu bo, okuggyako mukazi wo ali G2 GU 6 26 lai | 2515 
mw’ abo abanaasigalira emabega. 04 +h 
ye 

‘ ae . \ aa * oe onhet - g 
35. Mazima tujja kussa ku bantu b’omu 53> jt | Op pis ‘ 
kibuga kino ekibonerezo ekiva mu ggulu ¢, oo 2B 1h 2 eer By 
olw’okubanga babadde bajeemu. a, Nel o* | - 3 2 aoe 

OS Fibs | 

B44 tur BATES GEER SIZ 
36. Era ddala twaleka mu kyo akabonero 4% J an33 ag GiGess BS 9 
ak’olwaatu ku lw’ abantu abategeera. Qo nj aad 
glbas 


42 a nck nr (47 2502 Ve 
37. Era n’eri ab’e Madiyani twatumayo SRS ho oB \onk~e 3) 
muganda waabwe Shu‘aibu. Kalen’agamba 7.74) \ 23) Zhy\ 193281 9 3h 
nti: Abange, musinze Allah era musse omwoyo - ad a 2 q - 2 Bid as ; 
ku lunaku Iw’enkomerero era temubanga US3W\ YQ \giat ) 5 ya! 
aboononyi mu nsi nga mutabulatabula. 


: - 2. A " & 
38. Kale baamulimbisa. Naye oluvannyuma % a 4 ca Ag 5 x is ee aos 


baakwatibwa musisi ow’akabi, enkeera 34, ., , B pe ocivage< ite 
— \> C3 \ 5a ye 
nebaba nga beevuunise mu maka gaabwe. MLAcse >22!> GBl5a po 


rah PRN GOR ITB o 
39. Era twazikiriza aba ‘Adi n’aba SE) OA 39 \>g05 iS le5 
Thamida era ebyaafa ku maka gaabwe 3 a) O35 3 3 BGS 3 Os 
mwabinnyonnyoka bulungi. Era Sitaani 7 % 


< Bi ee < a \ tte 
y eyabalungiyiza ebikolwa byabwe kale px agi Gal Gre -b | 
n’abaziyiza eri ekkubo ettuufu, songa nno Oe eo ner ies % \s aye 


baali balabufu. So a OF 
ite xe. ioe 5% ne wg Re 
40. Twazikiriza ne Qarina ne Farawone #W 3 O5seyY 1 ONY 3 
Hamani. Era ddala Musa yajja gye bali | +, A 12 adele nare 
n’obubonero obw’olwaatu, naye nebeekulu- 7 2 4 eae Pane 4 a) Z 
1 1° 1 2 “AX 4109" ow As 
ntaliza mu nsi; naye tebaasobola kutuyitako. |34 (2630335! 3 BASSaG 
6K 
nBnre J at ieanear 

41. Kale buli omu twamubonereza lwabibi O* 4+9°% Hp +} dl 


. a, 4 yy A. 

bye. Kale mu bo mulimu be twaweereza . 4% ria Co a 2 (74 5\ 

kikung’unta ow’omusenyu ow’akabi,ne mu “0 oT og oe ne oe 

7 > aw . ~ we wo * » 

bo mulimu abaabonerezebwa n’omuyaga © S4i09 -da2a)(45a\o- 

oguwuluguma, eramubomulimu betwamizisa ,% ,22 4 4) 0% (< det 
‘ 2 ; 37301 ee 
ensi, ne mu bo mulimu be twasaanyaawo. < 2 


a \ o naw 

Naye Allah si y’eyabalyazaamaanya, wabula 5421397) 2441 © (2 3 abate, \ 
beryazaamaanya bokka. Sp he ete ES eae 
OS peLaysgcnii ps Boss 


Ab, 2 4% Ag 


42. Enfaanana y’abo abeefunira abakuumi as \ Y b> 2 SERS O2 5 1 Oke 


a 
abalala ebbali wa Allah bafaanana ne z , .9 2.297% aA Ty sf 
nabbubi eyeekolera ennyumba. Naye mazima “ ‘> jase) ios ed 


Ca 


wN 





Essuula 29 AL-“ANKABUT Juzu 21 
’ 22% 
enju ensinga enju zonna obuyenjebufu, os 5 t. ol 53 Gag ee B5 | 7 
enju ya nabbubi, singa babadde bamanyi! 2% net BRAY. us Oe oi, ‘4 
y’enju y g y as \ 5 | 2 


43. Mazima Allah amanyi buli kimu kye 
baalaajanira ebbali we; era Ye ye Luwangula, * 
Omugezi ennyo. 


44. Era eby’okulabirako ebyo tubireetera 
abantu, naye tebabitegeera okuggyako 
abamanyi. 


45. Allah yatonda emigigi gy eggulu n’ensi 
mu mazima. Mazima mw’ ekyo ddala mulimu 
akabonero kanene eri abakkiriza. 


Juzu 21 

Ruku 5 
46. Soma ebyo ebyakubikkulirwa mu 
Kitabo era ojjumbirenga essaala. Mazima 
Essaala y’eziyiza ebyambyoone 
n’ebitasaana, era ddala okujjukira Allah 
ky’ ekisinga byonna obukulu. Era bye mukola, 
Allah abimanyi. 


47. Era temuwakananga n’abantu b’Ekitabo > 
wabula n’ekyo ekisinga obulungi; naye abo 
abakyaamu mu bo, temuwakaniranga ddala 
nabo., Era mugambe nti: Tukkiriza ebyo - 
ebyassibwa gye tuli n “ebyassibwa gye muli, 
era Omusinzibwa waffe n’Omusinzibwa 4 
wammwe ali Omu_ yekka era ffe tuli 
bajeemulukufu gy’ ali. 


48. Na bwe kityo, twassa gy’oli Ekitabo 
Kur’ani. Kale abo be twawa Ekitabo 
bakikkiriza ; era ne mu bano mulimu 
abakikkiriza. Era tewali agaana Aya zaffe mu 
bugenderevu okuggyako abeerema. 


49. Era olubereberye lwa kyo tewasomako 
kitabo kyonna wadde tewakiwandiika na 
mukono gwo ogwa ddyo. Singa kyali kityo, 
olwo nno abalimbisa lwe baalibaddemu 
enkenyera. 

50. Wabula yo Kur’adni kwe_ kulabula 
okw’olwaatu okuli mu mitima gy’abo 
abaaweebwa okumanya. Era tewali agaana 


oseiasisey 

a 2 aes ” a” < 

oe Y5c CG sag 2s | ol 
Sap2s\ 5s “7 355% Ge aa3h 


rp CU GI 25 IE By5 
@swiGi {Cases 
SS) aby Gis 


Ooi} 
SAS HAF C ai 
ERS ELBE Vegi g 35” 
SET bo 355, Kab 5 TEES 

Ob 3h oF (6 gh55 eis 
daengane eee 


“54 


ee 
No 
<= 

WA 

> 

No 

ay 
— 
Cv 
TR WN 


‘o 
> 
XN 


preety anne 
Mopgibeniet a Gs 
GF 4 Elstet, men 
@53 


” et aS pore - a 6 \ ea 
OF DI pegesgen Liga ds 
A ‘ 


Bark Saar Gs wh lg) 1g53' 


” 


iain aE 
£4) & 


a 


dst f 


Juzu 21 AL-“ANKABUT Essuula 29 





mu bugenderevu kulabula_ kwaffe ©5 5o4b)1 
okuggyako abakozi b’ebibi. 

: . see aw 6 \' <a rd 4 A AG % 
51. Era baagamba nti: Lwaki tassizibwa O4% Gu) athe JplW 3 Z 3 
bubonero okuva ert Mukama we? Gamba y 3} oa 9 ,) Ps we, 2 
nti: Ddala obubonero buli eri Allah, naye $sgb\ icc \ na) S549) 
ddala nze ndi mulabuzi ow’ olwaatu. eRe 

Obi. 5335 G1 eS it 


Lsn 4 4 vastrae Son 
52. Abaffe, tekibamala okulaba nti ddala BAe (Er agaceaist 
Ffe twassa gy’oli Ekitabo ekibasomerwa? <4 7 
Mazima mu kyo ddala mulimu okusaasira 3 4=™ acess sys 2 by age at 


n’okubuulirira eri abantu abakkiriza. Qo3 p33 ai g ws & 


Ruku 6 BE AF ne Cant o 5 
53. Gamba nti: Allahamala okuba omujulizi AS 9 GS abl, AB Js 
wakati wange nammwe. Y’amanyi byonna 4% eg % seek g is zat 
ebiri mu ggulu ne mu nsi. Naye abo abakki- 2 6 plate 


riza eby’obulimba nebeegaana Allah, abo be 4 db 33 L i a Ot 23515 3402 ssi 
b’okufaafaaganirwa. aa 

@vs rely LBlsbel v shal W356 

54.Era bakusaba okwanguyako ekibonerezo. Osi Ji 35 5+ I ad Lé 35 gh shs53 3 


Naye singa si kiseera ekyagerekebwa, 6 4-2 
mazima ekibonerezo kyaalibatuusecko. Era $4343 ahesldsig, 3251 Bicey eae 


ddala kiribatuukako kibwatukira nga pam REESE 
tebategedde. @b eee yee) pees 
~ “ * < “ noe a 
55. Bakusaba okwanguyaako ekibonerezo; ©\ 35 a 2) u BN Pa 
naye mazima ddala Jahannamu eryebungulula Von ei ty Ge. 94 Lh oe 
abatakkiriza, @Ozysa) 4 * 


56. Ku lunaku ekibonerezo |we kiribasa- A433 Seniiehi2 pathy Px 
anikiranga kiva waggulu waabwe ne wansi so 5 g 9 Be 
w’ebigere byabwe, era Allah aligamba nti: & \g8 


Kale mulege ku bivudde mw’ebyo bye Honk hh 
mwakolanga. Qv Bay 
PA OD. Np Be ath \ 

57. Abange mmwe abaweereza bange 925)\ O) ysl O23) gy miter 
abakkkiriza, mazima ensi yange ngazi nnyo, IP onit 2,.(\ the 19 
kale musinze Nze nzekka. Qysmeb & GL 3 4 
025, 3% v4 3 Ae 


58. Buli mwoyo gwa_ kulega ku kufa; a3 ai > 


n’oluvannyuma gye tuli gye mulizzibwa. 2 “ 
uvannyuma gye tuli gye mulizzibw @S 52553 Eady 

2 ' a. % 2 

59. Era abo abakkiriza era nebakola G=}-2) Aba hg 51582\O235'3 
dA 


ebikolwa ebirungi, mazima tulibabeeza mu B 4 4% 53 os Per i aa . 
bisenge mu Janna ekulukutamu emigga mae e 
wansi wa yo, omwo mwe balibeera. Empeera $2 S23 Ls 44 sg3 i \4a35 OF & Syd 


y abakozi b’ebirungi si nnungi ggero, a ne . Cans 
Soin siys a pas Ages 


Essuula 29 AL-“ANKABUT Juzu 21 





JEST 343 w 


60. Abo abagumiikiriza era abassa OS peu 
obwesige bwabwe mu Mukama waabwe. 


4 — wip wt?e 
61. Ye ebiramu bimeka ebitetikka byakulya & 3 GS} 2 ie 5 25 Soe os 5 
a 
\ 


bya byo ! Allah abigabula era nammwe », o2 345 216, 7 (P42 nog t 

bw’atyo. Era Ye y’ Awulira byonna, y’Ama- 4"? ois T SSL» dy aa 

nyi byonna. Oaks 

o a7 o 8 4 A an A * a 

62. Era bw’ obabuuza nti: Ani yatonda emigigi 5 = ate 3 oe Ma oy’ 

gy eggulu n’ensi era n’asssa enjuba n’omwezi MNOCBN Ge AD oe 

ku kuweereza? Ddala bajjakugamba nti: Allah. és pd yoais sseashs 5 rs w - 

Kale ate olwo bawugulwa batya? @6 BS 3 3 iB 


Seas Y 
aK 


65: Atlan’ savaniulaline ebivabibweoyd- G2 2s Gai) Ssh Bana 


gw’aba ayagadde mu baweereza be era J i 
y’abimukendeereza. Mazima Allah y’amanyi eK, AiG. a5 ) a} 5 cs 
buli kimu. @ 5 \ . 

“4% 8 nee 
64. Era bw’obabuuza nti: Ani atonnyesa Aveay o- ae ys + ee 

amazzi okuva mu bire n’agalamusisa ensi ¢, | |, bg BS y 

oluvannyuma Iw’okufa kwa yo? Ddala bajja W352 ~~ PM 4 oy GE 

kugamba nti: Allah.Gamba nti: Amatendo , | Me nor \ noe 
gonna ga Allah. Naye abasinga obungi 7 + ah, »o5J)! J » Zia| ao 


mu_ bo tebategeera. Fr. ene nd Pale 
Ruku 7 © HEA Yrs ysl 

4 m8 a ye ot 
65. Era obulamu bw’ensi buno si kirala 5 44) \) 53518 23) ypn les 
wabula kwegayaaza na kuzannya. Naye eo. og 4,7 6% 
ddala amaka g ioe eo oe bulamu G&S B5syi FI! OL dex) 
obwa nnamaddala, singa babadde bamanyi. @s leigh Sagas 


apa . 0A 4 
66. Kale bwe basaabala mu kyombo ne- Zi) \ 423 ela § \sae [ts 
kitabuka, balaajanira Allah ng’olwo corre ee ees 9 
bamaliriva mu kukkiririza mu Ye. Naye pbk B15 5 OF35\4 Otalis 
bw’abawonya nebatuuka ku lukalu, amangu 
ago nga bamwenkanya n’ebirala, Od Sy pH ABIsS dy 


ap 
67. Mbu balyooke beegaane ebyo bye BGASZES A Giss pAts Ce es 


twabawa era mbu balyooke beesanyuseemu 


katono. Naye mangu nnyo bajja kumanya. ae ptart 
68. Abaffe, tebalaba nga bwe twafuula 3B. ee \sise ‘S 5525531 31 
ekifo ekitukuvu (Makkah) okuba eky’ emire- 9 \% 


+, ¢ D 
mbe, so nga abantu ababeetoolodde basi- boise os ot aba 
kambulwa? Abaffe, eby’obulimba bye abi faite 33 5 Ohio J BIL 
bakkiriza, naye ebyengera bya Allah ” 7 Zagh ny 
nebabigaana? @O5 , 


69. Ye ani asinga obujoozi kw’ oyo akonjera ab 
Allah eby’obulimba obaalimbisaamazimanga «¢ 7% (44 27% Aerie 
gamutuuseeko? Abaffe, mu Jahannamu oye (35 GIy =o a3 

cs Bn, ca Ne 24% or au aA 
temuliimu maka ga beerema? oy pals Sete 4a TY ewer) 


O-* 
als 


ADYaay 


Juzu 21 AL-“ANKABUT Essuula 29 


70. Era abo abanatakabananga ku Iwaffe, as pos SEs Sx 32 hE 3515 


w 
naffe ddala tunaabalung’amizanga mu Aon, as ox 131% et gs ¢ 
makubo gaffe. Era ddala Allah ali wamu Oswald aulol sly & 


n’abakozi b’ebirungi. 


if 


Essuula 30 Juzu 21 





A £30 7s 42 

= WiGes lize 
AL-RUM 

(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


o~ 


<8 ati ‘ 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi On led Piahlpo 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Alif Lam Mim*. on 
y 4 

3. Abarooma bawanguddwa, Os 35) \ ibe 
toa 4 enh, Fat Ts 

4. Mu nsi ey’okumpi, naye ate nabo olu- a5 we pb 5 LIWsrl BG 
vannyuma Iw’ okuwangulwa kwabwe, bajja bedi teen, 4% 
kuwangula _ Oo ssa ne 
5.Mu myaka mpawegizira. Ekiragiro Of 3-0 )i ah ’uhw ary G 
eky’olubereberye n’ekyoluvannyuma bya ois ene 2 one Sh 2% 


2 
Allah. Era kw’olwo abakkiriza balijaganya 7 


6. Olw’obuyambi bwa Allah ayamba oyo ¢g 
gw’aba ayagadde; era Ye ye Luwangula, bo, « pies 
Ow’ ekisa ekingi. OAS} ype 
: ; agei\et , 
7. Ekyo kisuubizo kya Allah. Allah §&$555 
tamenya kisuubizo kye, naye abantu AH n90 ne 1% oho 
abasinga obungi tebamanyi. COB ZO \Ks! 
8. Bamanyi ebyo byokka eby’olwaatu mu Baal Os \FelB ofly 
bulamu bw’oku nsi, naye eby’enkomerero  , 5 wo (in 2 34 e3e yy 
tebabifaako. Pm SN ye amor’ 


o ae as fn & 4 4) (o7 
9. Abaffe, tebafumiitirizaako mu myoyo Bs aspyewsas Bl haat 355) 


gyabwe nti Allah teyatonda ggulu na nsi fost e(ee Beeie 1G 2H 
n’ebiri wakati wa byombi wabula lwa Si Baa SPS Woe goat) acs 
nsonga_n’ekiseera ekigere? _Naye ddala ete OLS best <2 Jat 5O8u 
bangi mu bantu eky’okusisinkana ne “"" 7° pug Fog 
Mukama waabwe tebakikkiriza. Pe G By pli os 


2 ne = AX "A 1e" 
10. Abaffe, tebatambulako mu nsi 15}20%8 U2) J 3 \dyAw Aol 
nebalaba enkomerero y’abo abaabasooka (6) Gna to. 4) hee (le aie 46% 
nga bwe yali? Baali babasinga nnyo Pare oe aes 8! as 
amaanyi era baalimanga_ ensi era 5S 93 1535 Are SENS 
nebabuna mu yo okusinga ne bano bwe Zcs.5,4 (% Ane fy Sy 
bagibunyeemu, n’Abatume baabwe bajja ? S \ Leas 
gye bali n’obubonero obw’ olwaatu. Naye (25, wel 34 a4 a? $7 
Allah teyabalyazaamaanya, wabula _, 57 7°) 7 x re 
beryazaamaanya bokka. py os 5 pgolet) 2hi of 





30:2. Nze Allah Amanyi ennyo. 


Juzu 21 


AL-RUM 


Essuula 30 





11. N’oluvannyuma enkomerero y’abo 
abaakola ebibi yali mbi nnyo olw’okubanga 
baalimbisanga obubonero bwa Allah, era 
baabujereganga. 


Ruku 2 
12. Allah y’atandika ekitonde era 
y’akiddamu, n’oluvannyuma gy’ali gye 
mulizzibwa. 


13. Era olunaku Essaawa Iw’ erituuka, 
aboononyi baliggweebwamu essuubi. 


14. Era tebaliba na bawolereza okuva mu 
bakatonda baabwe be benkanya ne Allah 
era balyegaana bakatonda baabwe be 
benkanyanga ne Allah. 

15. Era olunaku Essaawa_ lw’ erituuka, 
kw’ olwo balyawukanamu. 


16. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, kale be baliba mu nnimiro 
nga basanyusibwa mu kitiibwa. 


17. Era abo abatakkiriza era abalimbisa 
Aya zaffe n’okusisinkana kw’enkomerero, 
kale abo be balireetebwa eri ekibonerezo. 


18. Kale mugulumizenga Allah awo nga 
buwungeera n’awo nga bubakeerera. 


19, Era y’alina amatendo gonna mu ggulu 
ne mu nsi era mumutenderezenga olw’eggu- 
lo n’'awo nga muli mu kiseera enjuba 
w ekkiririra. 

20. Y’aggya ekiramu mu kifu era y’aggya 
ekifu mu kiramu era y’alamusa ensi 
oluvannyuma Iw’ okufa kwa yo. Bwe mutyo 
nno nammwe bwe muliggyibwayo. 

Ruku 3 

21. Era ne mu bubonero bwe, kwe kuba nti 
yabatonda mu ttaka, nate okwejjuukiriza nga 
muli bantu abasaasaanye wonna. 


22. Era ne mu bubonero bwe, kwe kuba nti 
abatondera be mufumbiriganwa nabo nga 
ava mu mmwe, mulyooke mufune 
obutebenkevu mu bo, era _ n’assa 
okwagalana n  okusaasiragana wakati 
wammwe. Mazima mw’ebyo mulimu 
obubonero eri abantu abafumiitiriza. 


wt oS 4G oes 
5 ght eau niet ot \ 5) 
OGs: EI le 

Bb Shank Sb Absa abt 
OS 32355 a5) 

Cole Bela Peas a5 5 
OS} ys 

REE ays hos stds 215 
Oise A OES 85 
ysgr bc(h Agata 5 
: 

A 3 \\ gloat 91952) SIF Es 


nt% 


ad rw a 
@d5 sees 703 543 


Eel whe OSS ET § 

~7 2 we NZ 

sie ene sve 

2 Ob5pass a9% nd 
a PD wht u oN 

Gis 3 ORs oAs or an | eats 


a 


Oo Aw 
, . os a 
assis ee 1 sash 255 


G. 


a aen fn 
sith bo BS hl 
Ve 
A5S3 B35 9% G5 52 

Yar A ntrsivin 
3 sXRE OIA 25 
an e205 % on 
oss seaspacsitty 

we a7 a 

oe pe) GA ol pes oe 3 
Gay pecs (GST Beas 

a Gen A 4 
4519585388 Peer er 355 


9% 444 
903324 5B aad Zu 


a 


Essuula 30 


AL-RUM 





23. Ne mu bubonero bwe mwe muli 
okutondebwa kw’emigigi gy eggulu n’ensi, 
n’okwawulayawula ennimi zammwe ne langi 
zammwe. Mazima mw’ebyo ddala mulimu 
obubonero eri abalina okumanya. 


24. N’akamu mu bubonero bwe, kwe 
kwebaka kwammwe ekiro n’emisana, 
n ‘okunoonya kwammwe emikisa gye. 
Mazima mw’ ebyo ddala mulimu obubonero 
eri abantu abawulira. 


25. N’akamu mu bubonero bwe, abalaga 
okumyansa kw’eggulu okuleeta entiisa 
n’essuubi, era y’atonnyesa amazzi okuva mu 
bire n’agalamusisa ensi oluvannyuma 
lw’okufa kwa yo. Mazima mw’ebyo ddala 
mulimu obubonero eri abantu abategeera. 


26. N’akamu mu bubonero bwe, kwe ku- 
yimirirawo kw’eggulu n’ensi olw’ okulagira 
kwe. N’oluvannyuma_ bw’ alibakoowoola 
olukoowoola okuva mu nsi, okwejjuukiriza 
nga muvuddeyo. 


27. Era bonna abali mu migigi gy eggulu 
n’ensi babe. Era bonna Ye gwe bagondera. 


28.Era Ye y’atandika okutonda n’oluva- 
nnyuma n’akudding’ana, era ekyo kyangu 
bulala gy’ali. Era ye Nannyini kitiibwa 
ekisukkirivu ennyo mu ggulu ne mu nsi; 
era Ye ye Luwangula, Omugezi ennyo. 


Ruku 4 

29. Allah abaleetedde eky’ okulabirako ekiri 
ku mmwe bennyini. Abaffe, mulinayo yenna 
mw’abo abali mu buyinza bwammwe be 
mwenkanyankanya nabo obuyinza Eee oh 
bye twabawa era nemwenkanankanira ddala 
nabo mu byo era nemubatya nga bwe 
mutyang’ana mmwe bennyinni? Bwe tutyo 4 43 
nno bwetunnyonnyola obubonero bwaffe 
eri abantu abategeera. 


30. Naye abo abakyaamu bagoberera 4 
kwagala kwabwe awatali kumanya kwonna. 
Kale ani ayinza okulung’amya oyo Allah 
pw *asalidde nti abuze? Era tebalifunayo 
ayambi. 


2353 Sip pM GZ as 1ere3 
. Zz 
SS si IGGL Sih 
nw i ‘ 
@ttLbabssy Gus 


LEI LBL Ke Gs esther 


3S) sab b3 O83 pe'sGans 
@E g25d a Seven 


G44 Bn7h 47 n 7 
5 GA GH a yk eal es 
— eto G “4% 
4G 2 Ge SYS es 
rane (J5 523 ne Anh 4 9% 
Boe 554525 U5 Yigg Gt 
Pind Zu (ewo\ 
OS PBA 258) uw EUs 
Zoro 4% one a% Shh Nae 
5 ltl Aye O) ol Oss 
S(os 4,42 rf a 
s2(63 1b) Pose 95) 
Ina Z “eo leit Cis de hone 
BIST VBL UBD)! OF GSES 
A nrg ne 
OO 92555 
& > on a . o a 


os 
a . ae a%Z 
ns 22x Se ie oe a 


Juzu 21 


Juzu 21 AL-RUM Essuula 30 





ogoberera obuwangwa bwa Allah* obwo Heo'y Gale FL Fad Gi gh 

cra abasinga obungi mu bantu tebamany, OOS I GIFTS $3 

32. Mwenna mubeere betoowaze gy’ali era \ abi 3 5 3h3 | 3 a \ Oise 

temubeeranga mu abo abenkanya ebirala ne OOSSy2AN Bg SKIS5 Bol Si 
4 


Allah — rales n IZA nS% “1955 “ 
33. Mw’abo abaayawulayawula mu ddiini 19°05 oe2 5 | WN! OF 
yaabwe nebaba mu bubiinabiina; bulikabiina , .,6% (+ t 4 4&2 (brn 
nga kasanyukira ebyo bye kalina. ogi > By ard Js + fe S 
Qo» 3 
a 2 = a = 


eynee 42 2 (Sj, %- 4,7 
34. Era abantu bwe batuukibwako obuzibu, 2€@25 '$6> Oo ULI Gna ls) 9 
olwo balaajanira Mukama waabwe nga 4%: 2124 2 é 


wk 5 aS) CALs 

beetoowaze gy’ali. Naye bw’abaloza ku 7 ae i ie , 2 ee : 

kusaasira okuva gy’ ali, okwejjuukirizanga 343’ 3 4 Poe Gh yx 13) dom) 

abamu mu bo benkanyizza Mukama waabwe Y., iY oy» 

n’ebirala, Ov iF pe 
~ Dn 

35. N’ekivaamu beegaana bye twabawa. Kale __ 3s, \gAE55 bpasht ike 2 \5 Sahay 

ggwe mweyagaleko, naye mangu nnyo mujja An PT Taek 

kumanya. ©o — 

‘ PIT org n Te (49%57 ne 

36. Abaffe, twabassizaawo obukakafu nga 945 GhiLs Paid yy! al 

bwogera kw’ebyo bye benkanya naye? an rie See 

& ROSEY yaney Ob auiph G, Mes 
OSs 4) her 1% 

37. Era bwe tuloza abantu ku kusaasira, + 4 \gays ao Sel : $1 (SL5 

bakusanyukira nnyo. Naye bwe batuukibwa- . J¢ ¢ (6, axes 34: 2 ovis 

ko akabi olw’ebyo emikono gyabwe “*™? “3 “Hse PO? v4 

a a a \ 


gyennyini bye gyakulembeza, okwejjuukiriza Qo 3 i . ous iS | Puged ot. 
nga baterebuse. 7 


ee Su 2 9 neon “4 Ie 
38. Abaffe, tebalaba nga Allah bw’ agaziyiza © ) y! dot, Gh! Ol 92 
¢ 
9 


ebigabibwa eri oyo gw’aba ayagadde era 4,,. 3%, 9 Ses oThS ne 
n’abikendeereza oyo gw’aba ayagadde? 25 YB OLs)>fo AY ” 
Mazima mw’ekyo ddala mulimu obubonero Hig e BR Gees 
eri abantu abakkiriza. @v She 52 358) a 
on a ‘4 G ‘ noe A 7 ‘ 4 
39, Kale wa owuwo ekituukana naye, CAS %o)15 485 GSRIIS & 


n’omunkuseere, n’omutambuze. Ekyo 44. 445s¢ 4)\: rn Syne 
ky’ekisinga obulungi eri abo abanoonya = USSU eS 
okusiimwa Allah era abo be b’okuganyulwa. ae Z x 5 $s gblags Sse 





30:31. Obuwangwa bwa Allah obwogerwako wano ge matendo ge amakula. Mu Aya eno kyeraga 
kaati nti omuntu asobola okukoppa n’okugeegeenya agamu ku amatendo gano ng’agooleseza mu 
bikolwa, era eno y’engeri ennyangu esobozesa omuntu okukulaakulana mu by’omwoyo amangu. 
Ebitonde ebirala tebirina busobozi obwo. Kino kitegeeza nti tekisoboka eri omuntu okusembera eri 
Katonda awatali kukoppa matendo ge amakula. 


Essuula 30 


AL-RUM 


Juzu 21 





40. Era ensimbi zonna ze mutoola ng’e- 
nkizo nti zongere ku bugagga bw’ abantu, 
mu maaso ga Allah tebweyongerako. Naye 
zaka yonna gye mutoola nga munoonya 
okusiimwa_ Allah , kale abagitoola be 
beeyongera okugaggawala. 


41. Allah y’Oyo eyabatonda n’oluvannyu- 
ma n’abagabula n’oluvannyuma y’ alibafiisa 
nate era y’alibazuukiza. Abaffe, waliwo mu 
bakatonda bammwe abo be mumwenkanya 
nabo fee ayinza okukola kyonna kw’ ebyo? 
Obutuukirivu bubwe, era ali waggulu nnyo 
n’ebyo bye bamwenkanya nabyo. 

Ruku 5 
42. Ebyambyoone bimaze okweyoleka ku 
eae ne ku nnyanja olw’ebyo emikono 
’abantu bye gikola, Allah ky’anaava 
‘i aloza ku kibonerezo olw’ebimu kw’ebyo 
bye bakola, balyooke beddemu. 


43. Gamba nti: Mutambuleko mu nsi 
mulabe enkomerero y’abo abaasooka nga 
bwe yali. Abasinga obungi mu_ bo baali 
benkanya Allah n’ebirala. 


44. Kale ssanga nnyo omwoyo gwo_ ku 
ddiini ennesimbu nga olunaku_olutaliiko 
kuziyizibwa ku Allah — terunnatuuka. Ku 
lunaku olwo abakkiriza n’abatakkiriza 
balyeyawulamu. 


45. Oyo atakkiriza, obubi bw’obutakkiriza 

bwe buba ku ye, n’abo abakola ebirungi, 
kale emyoyo gyabwe gye bategekera 
ebirungi. 


46. Kiba kityo, Allah alyooke asasule abo 
abakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi, 
ku mikisa gye. Mazima Ye tayagala beerema. 


47. N’akamu ku bubonero bwe, aweereza 
empewo eziwa amawulire ag’essanyu, era 
alyooke abaloze ku kusaasira kwe, 
n’ebyombo biryooke biseeyeeye olw’ oku- 
lagira kwe, era mulyooke munoonye ku 
mikisa gye, era mulyooke mwebaze. 


48. Era ddala n’olubereberye lwo twatuma 
Ababaka eri abantu baabwe, nebabaleetera 
n’obubonero obw’ olwaatu, 


kale 


Msi aas 


ah5 sas a 33 hs) 
2 nm 

OSsis PESSRP ga 

2%. ae 3 Za 


3 3648 Oe Jsi « ska 
OSH AEs jas ea, ee 


G, ee 53) 3 33) s 
ie wb Gr EL2S £26 


oa 
oan AgA a 2 
i345 wesw! §b jhe dS 


“ “. i eR eee 
antec Axx De 
2 n9G GE» pone 

@o Da, ded 


2 2 os np cA 
Loe Sig ao 
ee eae es 
Obi ys epee Vas] 84 os 
” ‘ A 
roy des Ol Zu de 5 
Bon np maed % 5 oF 
ea ee 


et Su Eu % os eee 553 
ee on ae 
ea pea P42 


ao 


Juzu 21 AL-RUM Essuula 30 





netubonereza abo abaakola ebibi. Era kyaali $114 Z 2 > ‘ oe 3 on Ea aeils 


kikakafu ku Ffe okuyamba abakkiriza. @O a psi 9 af Oi 01% 3lé 
ne ¢ 
49. Allah y’Oyo atuma empewo nezi- e ra. A! Oe & si asi 


saasaanya ebire. Kale abibunya mu 


7 In ae 
bbanga nga bw’aba ayagadde era Ei as, an gehescse (As 
n’abyanja mu migigi, olwo n’olyooka »59%4 %-4% <\%- ci ges 5 
olaba enkuba bw’eva wakati wa byo. Kale Ba Bay! vA ; 
bw’agituusa kw’abo b’aba ayagadde mu *{33 924, .(21 bBralisoe 
baweereza be, okwejjuukiriza nga bajaganya, : Deon 


{ 

Obi, sskF aol S\iakede 

a a1? 702% i ¢ \G ae 13 

50. Newaakubadde nga olubereberye Iwa Agtle Ju JHE Ol =e yb old 
yo nga_ tennabatonnyesezebwa _ baali 2h nD ne ne 
baterebuse. See ik Sau os 
51. Kale tunulako eri obubonero bw’oku- ASS gh) pe 5 pi dt 55 5 
saasira kwa Allah: Laba nga bw’azuukiza ¢,,: < (Gre sgt Coagie <n a 
ensi oluvannyuma lw’okufa kwa yo. Mazima “2 oh wlasge Az UPI)! Ge 

w \ 9 


ddala Oyo ye Muzuukiza w’abafu eray’alina gro J& Je 545 - het 233) Fs 
obuyinza ku buli kimu. * 


a o 
52. Era ne bwe tuweereza empewo ebisimbe Shad 355s Ag G 31 GATS 
byabwe nebabiraba nga bya kyenvu, era Pe ae 
oluvannyuma lw’ekyo basigala nga OO3}283 $248 Ol fa) 
tebakkiriza. 
53. Kale ddala ggwe toyinza kuwuliza bafu AeS ’) 3S 
era toyinza kuwuliza bakiggala “> Raat Zit 4 
n’okukoowoola, bwe baba nga bakyuuse 2 yp Salg a\d)e 
okudda emabega. eee Soo ae : , 
54.Era ggwe toyinza kulung’amya *a¢tibe OE yo! Oy Se 
bamuzibe nebava mu bubuze bwabwe. « 8% EsLé 
Ggwe towuliza yenna okuggyako abo “4 e 
abakkiriza Aya zaffe era nga bajeemulukufu. : 
Ruku 6 4 ae Gt rns % oh 
55. Allah y’Oyo eyabatonda mu bunafu, Bae pirgrd OF dd! ds 
n’oluvannyuma Iw’obunafu n’abawa , a7 hu, [o2 45% 
amaanyi, n’oluvannyuma lw’amaanyi 3 Pare 
n’aleeta nate obunafu n’obukadde. Atonda 3 TBS i By battens (aa 555 
nga bw’aba ayagadde. Era ye Mumanyi wa ZA a“ 
byonna, Ow’obuyinza ennyo. rar ane. 7 
56. Era olunaku Essaawa Iw’erituuka, pt, peabay AgES Ay 
aboononyi balirayira nti tebaawangaala . oe 4.4 nh F(A yp 2nd 0 9" 
okuggyako essaawa emu. Bwe batyo nno & Vp Ue 5 see 
bwe bawugulwa. ES aS Bipesy oa 


57. Naye abo abaaweebwa okumanya ae 5 alg} i 51 Ge ree 585 
Be. 


EX \ 
> 
‘oe 
> 
€ 
>Roe 


n obukkiriza baligamba nti: Okusinziira mu 
Kitabo kya Allah, mwawangaala okutuusa 


Essuula 30 


ku lunaku Iw’okuzuukira. Era luno lwe 
lunaku lw’okuzuukira, naye era mmwe 
temwafaayo kumanya. 


58. Kale ku lunaku olwo, aboononyi 
okuwampanya kwabwe tekulibagasa era 
tebalisembezebwa. 


59. Era ddala twaleeta eby’ okulabirako ebya 


buli ngeri eri abantu mu Kur’ani eno. . 


Naye ne bw’onoobaleetera akabonero, 
mazima era abo abeerema bajja kugamba 
nti: Mmwe temuli kirala, wabula muli balimba. 


60. Bw’atyo nno Allah bw’akoona 
envumbo ku mitima gy’abo abatamanyi. 


61. Kale gumiikiriza, ddala ekisuubizo kya 
Allah kya mazima era abo abatalina bukakafu 
baleme kukufuula kirerya. 


AL-RUM 


nC DNF on nA, Ind % 1%, neh 
BESSA si eb see 
7 Ind 


OS 4505 J sh.22 


i2LE rer P%ke Be not 
“nI nd 


at Sen Df e ne 
Oo Prae AY S 5455552 


‘36 4 ab % in 4 aor? 
Q\ 0) Sch Gy C253 355 


\ 
. 


OS oF 
“2 % en ee en eer ee 
YS GA obi +25 6) Web 
So Buns Con. © oS 6, 
MORS3 Dh 5) EBs 505 


Juzu 21 


Juzu 21 


Essuula 31 





LUQMAN 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi © as posh) | ai| ahs, 
ennyo, Ow’ ekisa ekingi. 7 . 
2. Alif Lam Mim*. ovat 
3. Zino ze Aya z’Ekitabo ekijjudde Oss SSiGiS Sg Sig 


eby’amagezi. 
4. Bwe bulung’amu era kwe kusaasira eri 
abakozi b’ebirungi, 


5. Abo abajjumbira essaala era abatoola 
zaka era abakakasiza ddala okubaawo 
kw’ enkomerero. 


6. Abo be bali ku bulung’amu obuva eri 
Mukama waabwe era abo be baliganyulwa. 


7. Era mu bantu mulimu agula ebigambo 
ebitaliimu nsa alyooke abuze abantu ku 
kkubo lya Allah awatali bumanyi era 
n’alitwala nga eky’okuzannyisa. Abo be 
balifuna ekibonerezo ekiswaaza. 


8. Era nga bw’asomerwa Aya zaffe, 
akubayo mabega nga yeekuluntaza 
ng’ataziwulira, ne kiba nga mu matu ge 
omuli obuggavu. Kale muwe amawulire 
g’ekibonerezo ekirumya. 


9. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, balifuna ensuku ez’ essa- 
nyu erijjuvu 

10. Omwo mwe balibeera. Okusuubiza kwa 


Allah kwa mazima era Ye ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 


11. Yatonda emigigi gy’ eggulu awatali 
mpagi ze mulaba era n’assa ku nsi ensozi 
ennyweevu ereme kubayuuguumya era 
n’abunya mu yo ebiramu ebya buli ngeri. 
Eratwassa amazzi okuva mu bire, netumeza 
mu yo ebimera amakula ebya buli ng eri. 


31:2. Nze Allah Amanyi ennyo 


710% 64 


265535 nb 


Obi ssid 4 

o% Ine one 
552 9 5 ha) © 5a 8 G2 551 
OSBSH AbBSTL 2258 ,25)1 
Bie Jeans 


A 


OO 54jA01 
4 


Inere 


On giao 
pdb Whee 5 5 ich Gash Sy 
Osh SKATES) eet 

345 itis hi 585. Gs Shad 
On Sys 


or 


4a v4 
(G3 355 ce 15, MACK E 


A Sols SG UTS 
as 3 % 


Essuula 31 LUQMAN Juzu 21 





ate 


Ze nina b&, eee 4% 
12. Okwo nno kwe kutonda okwa Allah. Gia IS 2 Gb abl Gia \ uta 


Kati mmwe mundage abo abali ebbali we, ,. +,5,% eens % 
bo biki bye baatonda? Ddala aboononyi BOF) 445 saGso2>4 


> 2 \ 
bali mu bubuze bwa lwaatu. OQvis JLB Se 
Ruku 2 an ? 4 eae 4 


o nf an \ an es a 
13. Era ddala twawa Luqmdani amagezi nti 5a | gl 2a So)! Gail (545) 3835 


weebazenga Allah. Era oyo eyeebaza, mazima S412 Bo pB4 Xd ah nge of 
yeebaza lwa kugasa mwoyo gwe. N’oyo reps Essel C a? oe 
ateebaza, kale amanye nti ddala ye Allah GSES Ae ab | © aja wo 9 
Yeemala, y’ Atenderezebwa. . has 
a ¢ a a 

14. Era jjukira nga Luqmani bwe yagamba bast 4 3 assy Gof Jl $15 
mutabani we nga amubuulirira, nti: Mwana 4,4) ¢_ t, aye Zoo, 3 
wange, tewenkanyanga Allah n’ebirala. St! otal ys VY ie. af 
aig okwenkanya Allah n’ebirala_ kibi @peibé pts) 

suffu. 

ny A RT La % 

15. Era twakuutira omuntu ku bazadde be — 25135 ra t3hind i DiGLE35 
kuba nnyina aba olubuto lwe mubunafuate ., ¢?4.+ % ne \4\ane¢ $4 
ku bunafu, era n’okumuggya ku mabeere ad 5 Yr) J = aa 
kutwaala emyaka ebiri — netugamba nti: }}| relssy By 5 ryeC kl wl wits 
Weebazenga Nze era weebazengan’abazadde *~7 =~ Se, any 
bo. Era gyendi y’eri obuddo. Orel! . 


16. Naye abazaddde bwe bakufuubaana- (Z 
a 
3 


g 


XN 


ngako nti onnenkanye n’ebyo by’otolina 
ky’obimanyiiko, olwo tobagonderanga; 
naye okolagananga nabo mu by’ensi mu 
butuufu; naye mu by’omwoyo gobereranga 


2 44,63 4% 44. 4, 
ekkubo ly’oyo eyeetoowaza gyendi. FERS larry Wobio- dns 
N’oluvanyuma gyendi y’eri obuddo Adak bth (oe af 2u0he 
bwammwe, kale ndibategeeza ebyo bye Ovjpes 26 (6, sas35 bs 


mwakolanga. ne he 44S 218 TOR, SS gh 
17. Owange mwana wange, ddalanebwe OW? gah SG. els OAs) (ots =e) 


wabaawo ekizitowa ng’empeke ya kalidaali eA 4 at 20% ont 
nga eri mu een ’eri mu ggulu oba 3B 3! RjA2 re A Jsj4 
mu nsi, era aligiggyayo. Mazima \4 (4, sett, 3 47 wth ht 
Allah Amanyi ebyekusifu, Ategeera le ol U2)» : 4 2 eo 
pyounas OVS alah 1.21 
sagan” a2% | % - % ‘ 
18. Owange mwana wange, jjumbiranga 335adk 215% oe) 
nnyo essaala, era okubirizenga ebirungi, | ¢\.\ -«7- “ 


se : , f\- Ven nye Cot 4A% 
era oziyizenga ebitasaana, era gumii- bE ails JE 315 \qpeasls 


o 7 
kirizanga kw’ekyo ekibanga kikutuseeko. A pe SS on Se S 
Mazima ekyo in mu nsonga ezeetaaga MO > lnse G2 Eso) 
obumalirivu. 3 : 


. oe s % 4, 4 ,nu a 

19. Era tewenyinyimbwanga bantu era Brae) SEU ISS 53-2) Ys 
totambulanga mu nsi nga weejabaata; 42 2 ook 4, (-2 oN 
ddala Allah tayagala buli wa malala, Je Y | Oo)» G re m1 
eyenyumiriza. 353 Gas 


Juzu 21 


Essuula 31 





20. Naye banga wa kigero mu kutambula 


kwo, era kakkanyanga eddoboozi lyo; mazima 
ekikyayibwa ennyo mu maloboozi gonna, 


ly’eddoboozi ly’endogoyi. 


Ruku 3 

21. Abaffe, temulaba nga Allah bwe 
yabateerawo ebyo ebiri mu ggulu n’ebiri 
mu nsi okubaweereza, era n’atuukiriza ku 
mmwe ebyengera bye ebirabika n’ebitala- 
bika? Naye mu bantu mulimu abawakana 
ku bifa ku Allah awatali kumanya kwonna 
oba obulung’amu wadde Ekitabo ekitanga- 
aza. 


22. Era bwe bagambibwa nti: Mugoberere 
ebyo Allah bye yassa, bagamba nti: Nedda, 
ffe tugoberera ebyo bye twasangako ba- 
kitaffe. Abaffe, Sitaani ne bw’aba nga 
abakoowoolera eri ekibonerezo ky’omuliro 
ogubumbujja, era nga bagenda? 


23. Naye oyo eyeeweerayo ddala yenna eri 
Allah era nga mukozi wa birungi, mazima 
aba amaze okwekwata ku kyekwatwako 
ekinyweevu. Era eri Allah y’eri enkomerero 
yensonga zonna. 


24. Naye oyo atakkiriza, kale obutakkiriza 

bwe buleme kukunakuwaza. Gye tuli y’eri 
obuddo bwabwe, kale tulibategeeza ebyo 
bye baakola. Mazima Allah y’amanyi 
obulungi ebir1 mu _ bifuba. 


25. Tujja kubeeyagazaamu _katono n’oluva- 
nnyuma tubagobere eri ekibonerezo 
ekikakali. 


ae Era bw’obabuuza nti: Ani yatonda 

geulu n’ensi? Ddala bajja kugamba nti: 
Al ah. Gamba nti: Amatendo gonna ga 
Allah. Naye abasinga obungi mu bo temanyi. 


27. Ebiri mu ggulu ne mu nsi byonna bya 
Allah. Mazima Allah y’Eyeemala, y’ Atendere- 
zebwa. 


28. Era singa emiti gyonna egiri mu nsi 
oe nga z’ekkalaamu, n’ ennyanja nga ye 
wiino, ate oluvannyuma lwa yo n’eyonge- 
rwako n’ennyanja endala musanvu, era 
ebigambo bya Allah tebyandiweddeyo. 
Mazima Allah ye Luwangula, Omugezi 
ennyo. 


on abil 5 Es 3 3 B bab 
ds Sas egos $251 Sj s6 


94% 


ee 


& 
“6 ae 


5G 


agi aa) 53 1815 
2, $5 ad i is 

(58 ISGR 
@nides 


\ 2 


Deets 52 9 phi Gyags5 L085 
¢ ua R weno? a Ath ue 
SYS 5 5% | B35a3L Slee] pas 


I® Zul ob 
Q x VssE a 


g nad AIA 
as 


Co 


s 2 a A ae £4 a 
52S GAZ VG 52S O45 
a a 2A 
RW ee-acayerceets 5453525 BGenss 5) 
t u ,% 
ordre td, Sez ehrSy 


ght 8% 44 Su s4aSch 
go 


n IZA a os 


Ys 


oye eakiie 

ats) &y OB SSIS & opi GG ay 

Owes Bie 

on af A 

Se AIG 51953 
z% a 

"afhded gpat be ¢ soe shi5 

sg voy a6 23 (4 
EustS 4 du 


@ses S53é 


a 


Essuula 31 


LUQMAN 





: 29. Okutondebwa kwammwe n’okuzuukiz- 
ibwa kwammwe si kintu,wabula biring’anga 
okutonda n’okuzuukiza omuntu omu. 


Mazima Allah y’Awulira byonna, y’ Alaba 
byonna. 

30. Abaffe, tolaba nga Allah bw’ayingiza 
ekiro mu misana era n’ayingiza emisana mu 
kiro, era y’eyassa enjuba n’omwezi ku 
kuweereza, nga bulikimu kiddukira ku kiseera 
ekigere, era byonna bye mukola, ddala Allah 
abitegeera? 


31. Ekyo lwa kubanga Allah ye w’Amazima, 
ng’ate ebyo bye balaajanira ebbali we bya 
bulimba, n’olwokuba nti ddala Allah ye 
Mugulumivu ennyo, Omukulu ennyo. 


Ruku 4 
32. Abaffe, tolaba nga ebyombo bwe 
biseeyeeya ku nnyanja olw’ekisa kya Allah 
alyooke abalage ku bubonero bwe? Mazima 
mw’ebyo mulimu okulabula eri buli 
mugumiikiriza, eyeebaza. 


33. Era awo amayengo bwe gababuutikira 
negaba ng’ebibikka, olwo balaajanira Allah 
nga bamalirivu gy’ali mu buwulize. Naye 
bw’abawonya n’abatuusa ku lukalu, kale 
abamu mu bo be basigala ku kkubo ettuufu. 
Era tewali agaana Aya zaffe mu bugende- 
revu, okuggyako buli ateesigibwa, 
ateebaza. 


34. Abange mmwe abantu, mutye Mukama 
wammwe era mutye olunaku omuzadde 
lw’ataligasa mwana we, wadde omwana 
okugasa muzadde we mu kyonna. Mazima 
okusuubiza kwa Allah kwa mazima. Kale 
obulamu bw’ensi tebubawubisanga, n’oyo 
abuzaabuza tababuzaabuzanga ku bifa ku 
Allah. 


35. Mazima Allah gy’ali y’eri okumanya 
kw’Essaawa. Era y’atonnyesa enkuba, era 
y amanya ebiri mu nnabaana. Naye omuntu 
tamanyi ki ky’anaafuna enkya era omuntu 
tamanyi nsi ki gy’ alifiiramu. Mazima Allah 
y Amanyi byonna, y’Ategeera byonna. 


ne BS ope te vine 
ut Jy Khar J 5 Sale 


A 
Gn a" 4 ad S 
Oye) lol ssaal5 


‘ 
Gn eee 


Pow ohh 


S&T Om Pin rye C402 4 
i SID eh 534th 155857 
5 ssbshcs 5 Sstch aby 

§ 


my 


sa wnt bp voSe 

ORIOL Gye SS 3 ja 
Gn 4 n a% us 

OSS opsse, ab) 
a ‘ 
» Gs 
a” 
7nrIn & 


Ose 
Zs A 


wel) 24 ¢ 
OP 34 & 
35 1 


-& 


4is\ G15 dei g335d2 
Zyns 
OS 
rn. n@ non a 
Gye ays 


an 
° 


Z G % oa 

sighs Mga HOE 
oP 4% neck. wee 
V55 e502 3G 09 
R25 SL Esh g2b5 oF 3G 


\g 


14 


N wet 


2 a 

ye gai ple 
Aipw © (4 p44 4% nak 
323) 3 UG pa 3 ea! 

z e 4 CY an ns 
SIRE SySS SE LBS p35 
4 9 nae ears h tg 82 4 ae 
Ob 5 U9) GL ow GS 
bn 2 Gnie §& 


ad 


Juzu 21 


Juzu 21 Essuula 32 
a tex > -<stle- i 
a VY ESD Sige S 
AL-SAJDAH 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi © ph a5! oS gh lady 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ° ae 
2. Alif Lam Mim*. @ sd | 

4 san 8s 
3.Okubikkulirwa kw’Ekitabo kino—tewali 45 G2 at G35) 305! ds ys 
o 


kubuusabuusa mu kyo — kwaviira ddala eri - bon An 
Mukama w’ebitonde byonna. Oodle 


aN 
> 
‘o 
Xo 


2 

uae 8 dD Ri ART R eee 
4. Kazzi bagamba nti ye y’eyakiyiiya? @3! ga 35 7 25 G 587 2! 
Nedda, kyo ge mazima agaava eri Mukama ,u ,9 \¢ (% One 7008) 218 8 
wo, olyooke olabule abantu abatatuukibwa- OF >A PF IY S135 Ge 


ngako Mulabuzi yenna olubereberye lwo, SIA rn D4 Ei Sn . nad 
balyooke balung’ame. Ood 27 sala Cys ay. 
Ley 1% “4% n+ 9 a4 
5. Allah y’Oyo eyatonda eggulu n’ensi $U23 315 y 13S G35' Ay) 
nebiri wakati wa byombi mu biseera .1¢0\¢4 .(%(5%., 03 (43% (5 
mukaaga, n’oluvannyuma n’atebenkera ku V5 ras ~ oe 2 yk ee 
Nnamulondo. Temulinaayo muyambi yenna ©4439> O3 5S) 4 »>Os Sad fe 
ebbali we wadde omuwolereza. Abaffe, te- RaPEE IEE ne BSE 
mufumiitiriza? OSHS gas VS} 
= AZ sh 4 yo 4 nw w 
6. Y’ategeka ekiragiro okuva mu ggulu U2) \ Gye leds yo 5 
okujja ku nsi, n’oluvannyuma kiririmnya 3,78 4(Z ne nh, 04) 29 0 BR 
gy’ali mu lunaku ekigero kyalwoekyenkana *? ‘Be 3 nod be ia ae 
n’emyaka lukumi mw’egyo gye mubala. Oo5s25 (53 455 ANT 
Zneehin 4 n“i Ziys 
7. Oyo nno ye Mumanyi w’ebitalabika } pags Ges sSiiye 2> 
n ebirabika, ye Luwangula, Ow’ ekisa ekingi. o 25 >) 


4S on, % 
8. Y’oyo eyayooyoota buli kimu kye 3534S SS GAS15 3! 
yatonda. Era yatandika okutonda kw’ omuntu 


zx A a PA ad 
mu_ budongo. Oye d+ gis Gis 


zZ 7) A 724% 22 

9. Oluvannyuma yakola ezzadde lye mu 5\3 of giis Ge S445 Jas oo 
mazzi amakenenule, aganyoomebwa. za nn 4 
Ou 


uwamu omwoyo gwe era n’abakolera amatu, We parr” eee oy 

on aw ” 
n’amaaso, n’emitima.* Naye mwebaza dias) 5 Ast 2S) Jas 
kitono. eng? 


a g 2 nen 
OSHS ES ELS BES) 


2 3 
10. N’oluvannyuma yamutereezan’amufu- 74 re oh 247% 2 be GR 
5 o>3) Aan8 
a ¢ 
3 





32:2, Nze Allah, Amanyi ennyo. 
32:10. Mu Kur’Gni Entukuvu, ekigambo‘Fuaad’ ( alga ) tekitegeeza mutima kyokka, wabula kitegeeza 
obutegeevu oba ensibuko ya bwo. Soma: 14:38, 28: 11, 53:12. 


Essuula 32 


AL-SAJDAH 


Juzu 21 





11. Era bagamba nti: Abaffe, bwe tulimala 
okubulira mu ttaka, abaffe, era tulizuukizi- 
bwa mu ntonda empya? Nedda, bo 
okusisinkana ne Mukama waabwe teba- 

a. 


12. Gamba nti: Malayika w’okufa oyo 
eyabasigirwa ajja kubafiisa, n’oluvannyuma 
eri Mukama wammwe gye mulizzibwa. 


Ruku 2 
13. Era singa olaba awo nga aboonoonyi 
bakotese emitwe gyaabwe mu maaso ga 
Mukama waabwe nga bagamba nti: 
Mukama waffe, tulabye era tuwulidde, naye 
tuzzeeyo tukole ebikolwa ebirungi; mazima 
kati tukakasizza. 


14. Era singa twayagala kukaka, mazima 

buli muntu twalimuwadde obulung’amu 
bwe, naye ekigambo kyamala okukakata 
okuva gyendi nti: Mazima ng’enda kujjuza 
Jahannamu okuva mu Majinni n’abantu 
bonna abalijeema. 


15. Tulibagamba nti: Kale muloze ku 
kibonerezo olw’okwerabira kwammwe 
ensisinkano y’olunaku lwammwe luno. Naffe 
bwe tutyo tubeerabidde. Era muloze ku 
kibonerezo eky’obugenderevu olw’ebyo bye 
mwakolanga. 


16. Mazima ddala abakkiriza be bo abeyala 
wansi nebavuunama awo nga Aya zaffe 


zibajjukizibbwa era nebatenderezan’amatendo _ 


ga Mukama waabwe era bo tebeekuza. 


17. Embiriizi zaabwe zaawukana n’ obuliri 
bwaabwe; nga balaajanira Mukama waabwe 
mu kutya n’essuubi era nga _ batoola ne 
mw’ebyo bye twabawa. 


18. Kale tewali muntu yenna amanyi ebyo 
ebyabakisibwa mw’ebyo ebisanyusa 
amaaso, nga y’°empeera olw’ebyo bye baa- 
kolanga. 

19. Abaffe, oyo aba omukkiriza afaanana 
n’oyo aba omujeemu? Tebenkanankana. 


20. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, kale balifuna ensuku 


Gizuass 
3 


és 


Gosesstaeagsss Esse, 353 


BASE Gp psoh 5 whF 5 
385 wa ES as 


AOnTe 
Gs4 uid 52 ES Gals 
GLY ae Ssh & a93 


x wo 4 
wi $ Zag Ge aK 
aon oat 
Odrs241 


re Rane . 

37 Fly Aa gS CO gb 
het Sat) 5 Gy rl 
Siis5s ae pie ls, pial {24 


4 a w 
By Ai Gal &y Cary 


AS 3 1s$2 1388 Ge 15335 


OOH, ROT 5b5 5435 rb, 


aele2li yt adit 9 3 (hss 
(4 siech 3; 


425 Ole 
5 AMIS Oss 


: OM 


@55 gaals 243555 


oa 


Bos ad GAIL LEE SS 
OS pez) Losritlec, $7 Arg 
i, Coksct pores 

OS F335 ee 
eA L251 52) Gap silat 


— 


a, 
i= 


4 


me 


Juzu 21 


AL-SAJDAH 


Essuula 32 





ez’amaka ag’olubeerera, nga kwe kusembeze- 
bwa olw’ebyo bye baakolanga. 


21. Naye abo abaajeema, kale obutuulo 
bwabwe muliro. Buli lwe balyagalanga 
okugufulumamu, baliguzzibwangamu, era 
baligambibwa nti: Muloze ku kibonerezo 
ky’omuliro ekyo kye mwalimbisanga. 


22. Era ddala tugenda kubaloza ne ku 
kibonerezo ekitono olubereberye lw’ ekibo- 
nerezo makeke, balyooke beddemu. 


23. Era ani mwonoonyi asinga kw’oyo 
ajjukizibwa Aya za Mukama we holt: 
vannyuma n’azikuba amabega? Mazima 
ddala aboononyi tugenda kubabonereza. 


Ruku 3 
24. Era ddala Ffe twawa Misa Ekitabo — 
kale tobaamu okubuusabuusa ku 
kusisinkana naye (Allah)— era twakifuula 
bulung’amu eri abaana ba Isirairi. 


25. Era twassa mu bo abakulembeze nga 
balung’amya olw’okulagira kwaffe, 
olw’okubanga baali bagumiikiriza era 
baalinga bakakasa Aya zaffe. 

26. Mazima Mukama wo aliramula wakati 
waabwe ku lunaku |w’okuzuukira mw’ ebyo 
bye baali batakkiriziganyaamu . 


27. Abaffe, tekibalung’amya okulaba nti 
emirembe mingi gye twazikiriza oluberebe- 
rye lwaabwe, nga n’agaali amaka gaabwe 
bo mwe batambulira? Ddala mw’ekyo 
mulimu okulabula. Abaffe, era tebaawulire? 


28. Abaffe, tebalaba nga bwe tusindika 
amazzi netugatwala eri ensi eba ekaze 
netugamezesesa ebimera ebiriibwako ebisolo 
byabwe nabo bennyini? Abaffe, tebalaba? 


29. Era bagamba nti: Ye obuwanguzi 
obwo bwaddi, obanga mwogera mazima? 


d ts a OK . k 4 
EG, Ss vel 2h5 nets 


Oor “ 55 


wus 


% 0% Beton F 
5G) G53 1gbs3 BASF LAT3 
Ton a a 1% 

> 


i 


» \SA5AF Of 55 
(535 p25 Ses 5 a3 13h! 
ran oa Z C34 ear aie 
OSH343 

SH GSW ey Baligs aghhs 5 Ai 
OS zag AUS EV Gish 


No 


‘o 


<es> 


@0~ 
~( 
ol= 


seks! 


Essuula 32 AL-SAJDAH Juzu 21 
33 


30. Gamba nti: Ku lunaku lw’obuwanguzi, Fea oa os Shh Z AM 
abo abeerema, okukkiriza kwabwe ae Ailes ae 
tekulibagasa era tebaliweebwa kaagaanya. Ooyey pals 543 Tie 

4 an nate S Ate 
31. Kale ggwe baleke olinde, ddalanabo 45) $8351 5 oe tt 
balinda. 


ae 


OSs BLL & 


Juzu 21 Essuula 33 





Se YY Sa Sie = 
AL-AHZAB 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi © p> hy Se. pss yorey 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. . : oes 
2. Owange ggwe Nabbi, weekuumise Allah {23531 abi ioab ates] ay 
era togondera batakkiriza ne bannanfuusi. |, ee) vig oe oa eat 3h 7 
Mazima Allah ye Mumanyi_ wa byonna, agke OY abi oO} wan 2 
Omugezi ennyo. a . 255 


4 Z\aw a Zi 4 t a aan q % 
3. Naye gwe goberera ebyo ebikubikkulirwa oO} E35 oe E13} ZG > \9 


okuva eri Mukama wo. Mazima bye mukola, 42 Ole (2,7 2, 
Allah abitegeera bulungi. aor Ow oye 6 


a en ae ea 
4. Era weesige Allah yekka, era Allah amalira Ose S4b abl Sab | jeJoos 
ddala nga omulabirizi. 5 
5. Allah takoleranga muntu mitima ebiri mu @ ith AALS O24 5 Sols 2h aes G 


kifuba kye, era tafuulanga bakyala bammwe \s 
abo be muzira nga mubayita bannyammwe, oS ! as 133 4 ( aG3 dr ad B55 


okuba bannyammwe aba ddala. Era KCAtae aX sisi Sahe Opes 


tafuulanga bakuzire bammwe okuba abaana 2 a 
bammwe bwooya. Ebyo bigambo bugambo as > potest sts S| 
bya mimwa gyammwe, naye Allah g’ayogera Sighs ZY sah, es 2X 3 : 298 


ge mazima, era Ye y’alung’amya mu kkubo es ass 5 
tt . nO ad os o eet 
ae ORY y 242 529 Gal 
6. Abakuzire mubayitenga mannya ga in3) ee g5G a sei 


bakitaabwe, obwo bwe bwenkanya obusinga pbs Peter Lee ae 

mu maaso ga Allah. Naye bwe mubanga *© FAG1 Vales 3) ofr his me 
temumanyi bakitaabwe, olwo baba baganda 4 5 péassi53 (as SyibiG 3 ass Ab 
bammwe mu ddiini era mikwano gyammwe. —, ~ 5% wy 
Naye temubaako kinenyo kw’ebyo bye sslhal Gos 25, long SCS ge eis es 
musobya nga temugenderedde, okuggyako pales ne EeZIS 5 65 
ebyo emitima gyammwe bye gikola mu 65038 $55 ¢ is aide 
bugenderevu. Era Allah ye Musonyiyi Olas 4 ga2 2 at, 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 


7.Nabbi y’akulembezebwa eri abakkiriza Agel ow Cte IL asi Got 
okusinga ne ku bo bennyini, ne bakyala Lip G84 " 
be baba bannyaabwe. Naye ab’olulyo ans all gsi 5\ a5 pagel od 3515 


a 


be bakulembezebwanga mu nsonga no R ee 
ezikwata ku bokka na bokka nga bwe gh =f 3 uest UWDA*3 4, Ost | dnc, 
kiri mu Kitabo kya Allah, okusinga ne ku. 4 ares Pigs - Ba% 4 

bakkiriza n’ Abasenguse, okuggyako nga ole oe 2z > Ff oe ee | re 
mukoze kisa busa eri mikwano gyammwe. 5G 5 G33.23 7 S435 \ OS \Vhaas 
Era ekyo kyawandiikibwa mu Kitabo kino. Os: ae ys ‘\ 3 Zu ‘ 


<es> 


Essuula 33 AL-AHZAB Juzu 21 





8. Era jjukira nga bwe twajja ku Babaka ps i, CAH on icy) 
endagaano yaabwe, ne ku ggwe, ne ku Nuhu, 7 3,9 7m inp Sata eee 
ne Ibrahimu, ne Musa, ne ‘Isa mutabani wa oe ee 7 aril? Mee Se its 
Maryamu, era twabaggyako endagaano Glass 542.6 as \5-0352 | wes 


ennyweevu. ol a l ‘ 


a ow A 42 A * 
9. Allah alyooke abuuze ab’amazima ku 7 bt Me Oe CAS po) Jens 


mazima gaabwe. Era yategekera abeerema eniat 2a5 224 h2%% 
ekibonerezo ekirumya. oles ive dt ye ls % 


Ruku 2 2 Bn Vane Bh T 
10. Abange mmwe abakkiriza, mujjukire 4223133511552 102 JG 
ekisa kya Allah ku mmwe awo bwe mwajjirwa (4°74 926,259 Maelo t, Vite a 
amagye. Kale twabasindikira embuyaga Gla boys 588s 5) Se ot 
n’amagye ge mutaalaba. Era bye mukola 4 (5355 ay Se 5 as, 3 pale 


Allah abiraba. ar \ 
Oleg Shes Gpial 


44 A Mak ae nd avis 2 
11. Awo bwe baabajjira okuva eky’engulu 325\ O* 5 has Wt pS Se >} 

wammwe n’okuva eky’emmangawammwe, | 74444 9(2 040 . 2\%%)% C3 
n’awo amaaso we gaatabukira n’emitima ne wal 3 Shas o ey pote 
gibeewanika negituuka mu mimiro era gil, Oped 3 ja CS) 2a 

nemulowooza ku Allah mu ndowooza ezitali e = at ah 
eum a nE D5 fae > 4 “» 
12, Mu kiseera ekyo abakkiriza baagezesebwa, |§) 5) 3 Odes) Gal EN ib 
era nebakankanyizibwa olukankana kasiggu. Oss a iD} 

= S 


. Dai ygh SFL n A 
13. Era jjukira nga bannanfuusi n’abo Gt 3351 5S phbses! S3RE 5) 
abalina obulwadde mu mitima gyaabwe 4.27 
bwe baagamba nti: Allah ne Mutume we 4 
tebaatusuubiza wabula kubuzaabuza. ® 


14. Era awo ekibiina ekimu mu bobwe Jeu pags aatlb 2J 
kyagamba nti: Abange mmwe ab’e Yathrib, : 

temulina buyimiriro ku mulabe, n’ olwekyo 
muddeyo buzzi. Olwo ekibiina mu bo 


kyasaba Mutume okuweebwa olukusa, nga , «+,/ Con eee (63 nd 9% : 3 
bagamba nti: Mazima enju zaffe njereere, * 3) 9a Ye G5 bd) a ee ae O18 
: : Zio. Wri n bn 
so nga tezaali njereere, wabula nga kye C151 a Jy VS x40 
baagala kwe kudduka. , sell ae 7. ge 
s a4 aw A A ~ » A 
15. Era singa baayingirirwa abalabe mu as (bh \ OS Parle : = a 


a 2 


kibuga kyabwe okuva buli ludda lwakyo 2 vei, nZN BE ah 
n’oluvannyuma nebasabibwa okwetaba ey yas Gs &% 3) Absa |! 
mivuyo, ddala baalikikoze era n’amaka ee ie 
tebaaligabaddemu okuggyako akatono © yas, 
ennyo. si 

16. Songa ddala baali beeyamye eri Allah ‘) a3 Ge Zbl gS Als | 
olubereberye nti tebalikyuusa migongo 4 , ,ppcae vont 
kudduka era obweyamo bwabwe eri Allah gh | mec ULS}> 5 > 


1s 
bs 
t v 
N 
‘ 


Cis 
~A 
> 
bs 
X 
wN 


\ 


> 


x 
G\ 
S 


Juzu 21 AL-AHZAB Essuula 33 





bwa kubuuzibwa. @33202 


: 4.5 A A 02 

17.Gamba nti: Okudduka tekujja kubagasa. BESSON pen: £0% 24 ~4 33 

Ne bwe munadduka okufa obaokuttibwa, ¢ 4% , “Fen + ORs pai 

era temujja kuganyulwa okuggyako akatono S \s 3 J ge go! OF 

ennyo. ot ae Y\ 522 Zoe, 

18. Gamba nti: Ani ayinza okubawonya gi O4 bbe bua GsIns o 33 
% 3 — 


XN 
> 


Allah bw’aba nga abaagalizza akabi oba z 
nga abaagalizza okusaasira? Era tebayinza oz) 4 
kuzuulayo mukuumi wadde omuyambi $\h5 abi yi 63 34) 5 sue 3 
omulala ebbali wa Allah. y “ 


mmwe abalemesa abantu okulwana n’abo 
abagamba baganda baabwe nti: Mujje eno 
gye tuli temulwana; era tebagenda eri 6) LS N 
kulwana okuggyako akatono. 


Yn Roe ff a n% 
19. Mazima Allah amanyi bulungi abomu § 38%. GAS 3A) ALi Aly 33 
5 


nN 
X 
Py 
ec DEN 
NX BA 
A is 
we 
v 
Gf 
cw 
fr eZ 
ae 7N\ 
Gv x 
2 
\ 
‘tie 
X 
A & 


+ 
ps 

ver 
aN 


20. Babakwatirwa obuggya. Naye entiisa —85$-)1 
bw’ etuuka, obalaba nga batunula gy’oli nga , 599 nf 
amaaso gaabwe gawulunguta nga ag’oyo — 
azirika olw’okufa. Ate entiisa bw’eggwawo, \3\3 ze 42 
nebabakyokkya n’ennimi zaabwe enjogi nga 7" «7° 3 347 
balulunkanira ebirungi bye muwambye. Abo #4 AS 
tebakkirizanga. Ne Allah kye yava » a4 


wero 
\p> 
‘o 
Ge 
BN 
> 
ee 
oN 
\p? 
E 
N 
> 
‘o 
wv 
> 
—N*X 
RN 


‘ES 
GC. 
‘ qi 
: 
1 ' 
Ww 
X Va 
AK 


b~ 
BI 
A 


‘“ 4o.% 
; Gishat yi Je Bhat glide 
afaafaaganya ebikolwa byabwe. Eraekyo ©) yo sha Pe Bs 
eri Allah kyangu nnyo. 685.545 Cote bs (Geno, 5 
\ a ‘ 
Obiei gh! de Sys 
ose oh Opes 


21. Bakyalowooza nti_amagye amagatte OLS 
9% a (Ses SBN olf 


tegannagumbulukuka. Era singa amagye , 
amagatte gaali ga kujja nate, baalyego- 4 
mbye ntisinga baali mu Bawarabu b’omu Ls i" Si 3 6% . 
ddungu, babe nga babuuza bubuuza ebifa W-© & 2 ep Oe 29> 
ku mmwe. Era ne bwe baalibadde awamu c¢¢ .2 4(Z 254458 yo 
nammwe, tebaalirwanye okuggyako akatono. G ‘S 2° as 


XN 
q\ 
‘B2s0 


Ruku 3 6 
22. Mazima mulinaeky’ okulabirako amakula $43 j gb \ 5 
mu Mubaka wa Allah eri oyo atya Allah ‘ y 
n’olunaku lw’enkomerero era n’ajjukira nnyo : 
at 
Allah. MASS 


zis 52555515 50) 
23. Era abakkiriza bwe baalaba amagye Is ’ eh ssi Ose 525115 G55 
amagatte, baagamba nti: Kino kye 4.4. 4642242 9h 4e 23 (015 \ 
twaasuubizibwa Allah ne Mutume we, era @*O22° 54) 9 ab! Gacg be \ 


Allah ne Mutume we baayogera mazima. \3(¢5)¥ ata oes 33 952.55 Ai 
Era tekyabongera okuggyako okukkiriza 7 


Essuula 33 AL-AHZAB Juzu 21 





n’okweweerayo ddala. @ ¥ BS 3% 

aka ‘ 2. § A S & a” 
24. Mu bakkiriza mulimu abantu abaatuu- & 38S J j Ose go)! OF 
kiriza ebyo bye baasuubizako Allah.Nemu .¢ , 9, 7 ne ot West 
bo mulimu abo abaatuukiriza obweyamo G* dred zgile ab\ lgx> 
bwabwe, ne mu bo mulimu abalindiridde 7 

te 23 2. 

okutuukiriza obweyamo bwabwe era 4 o 3 
tebakyuusangako wadde akatono. Ow > | 


eo i oan en o Ree i pas cx ow 
25. Ekyo kiri bwe kityo, Allah alyooke 3.4224 WAS ro) ail Y 2 ce 


a 2 
asasule ab’amazima olw’amazima gaabwe era + 26 9% 4 4) AR See? 
abonereze bannanfuusi bw’aba ayagadde, oF 9! sla 4 Say ae 
oba abaddiremu. Mazima Allah ye (S255 15 pak 6 Eab 1 G18 d-- 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. o D sige sess Bp eae 
26. Era Allah yazzaayo abatakkiriza n’e- bo Ae Bi, \ pwSe 35 a a 
a rr “ae S aad 


ssungu lyabwe nga tebafunyeyo kalungi <>. ¢ 3} 8 Sul ta RS 

konna. Era Allah yamalira abakkiriza ~" 77 eee ae 2 sae 
n’abayamba mu kulwana. Era Allah ye @!323<£ Gos 21 O65» SEs 
w’Amaanyi ennyo, Luwangula. : . oon h 4 
27. Era y’eyaleeta abo abaayamba bali be OF ped B16 O23) J} 
abaava mu bantu b’Ekitabo ne bava mu 44 ¢ #4 
bigo byaabwe, eran’assa ensisi mu mitima “? >> 9 Per? © 

gyabwe. Abamu ne mubatta, n’abalala ne |%» 4% 54h) 2 AS 3 
mubawamba. : es : 


7 aA n> One ~ngean 

28. Era mmwe n’abasikiza ensi yaabwe 9% pbs Gs 5 pats}! peas 
n’amaka gaabwe, n’ebyobugagga bwabwe, 7 \%¢ (4 29 on) A nf en afin 
n’ensi gye mwaali mutalinnyangako kigere. 565s 5 Laas 3 Pot | 
Era Allah ye w’Obuyinza ku buli kimu. O55 5 BW Ye 2b 
Ruku 4 By hie jae 

29. Owange ggwe Nabbi, gamba bakyaala bo C2 EN 5 
ti: B b ala bul b 2eq% 4 
nti: Bwe muba nga mwagala bulamu bwa Gih35 : (234 

o 


aR0* 


nsi n’amajolobera gaayo, kale mujje . ; 5 
mbasibirire era mbasiibule okusiibula 04% i 5 CLES OAS a 
okulungi. 


30. Naye bwe muba nga Allah ne Mutume 5 44345 3 Zi | O55 SA Ol 
“4 


we be mwagala n’amaka g’enkomerero, kale 4.4 J4. %\% #-.., 7% 
ddala Allah yategekera abakyaala abakozi sel abl ols ae ee oh 
b’ebirungi mu mmwe empeera ensuffu. @M% we a en oo g pis a 


2 4% @ ow v2 oN 
31. Abange mmwe bakyaala ba Nabbi, oyo Ee eu oO Gel Ze ne, 
yenna mu mmwe abaakoze ebyambyoone { i444 «407% 34, (% 


mu lwaatu, alyongerwa ekibonerezo ko ee ons 
enfunda bbiri. Era ekyo eri Allah kyangu jé @ Js OY 5. ylbre 2545! 


nnyo, 


<g> 


Juzu 22 


AL-AHZAB 


Essuula 33 





Juzu 22 
32. Era oyo yenna mu mmwe agondera 
Allah ne Mutume we era n’akola ebikolwa 
ebirungi, tulimuwa empeera ye emirundi ebiri 
era twamutegekera okugabirwa okw’ ekitiibwa. 


33. Abange mmwe  bakyala ba Nabbi, 
mmwe temulinga omulala yenna mu bakazi 
bwe muba nga mutya Allah. N’olwekyo 
temwekejjebezanga nga mwogera, si kulwa 
ng’oyo alina obulwadde mu mutima gwe 
asikirizibwa; kale mwogerenga enjogera 
esaanidde. 

34. Era mukkalirenga mu mayumba 
gammwe era temweyolesanga eri abantu 
mu nneeyolesa y’omu _ biseera 
by’obutamanya obw’edda era mujjumbire- 
nga essaala era mutoole zaka era 
mugonderenga Allah ne Mutume we. 
Mazima Allah ky’ayagala kwe kubaggyako 
ebyesittaza, mmwe abantu b’omu nju, era 
abatukuze olutukuza. 


35. Era mujjukirenga nnyo  ebyo 
ebisomebwa mu nnyumba zammwe mu 
Aya za Allah n’ebyamagezi. Mazima Allah 
y Amanyi eby’ekusifu, Amanyi buli kimu. 


Ruku 5 

36. Mazima abasajja abeewaayo eri Allah 
n’abakazi abeewaayo eri Allah, n’abakkiriza 
abasajja n’abakkiriza abakazi, n’abasajja 
abawulize n’abakazi abawulize, n’abasajja 
ab’amazima n’abakazi ab’amazima, n’ abasajja 
abagumiikiriza n’abakazi abagumiikiriza, 
n’abasajja abeetoowaza n’abakazi 
abeetoowaza, n’abasajja abatoola saddaaka 
n’abakazi abatoola saddaaka, n’abasajja 
abasiiba n’abakazi abasiiba, n’abasajja 
abakuuma obweereere bwabwe n’abakazi 
abeekuuma, n’abasajja abatendereza Allah 
ennyo n’abakazi abatendereza, abo bonna 
Allah yabategekera okusonyiyibwa 
n’empeera ensuffu. 

37. Era tekisaanira mukkiriza omusajja 
wadde omukkiriza omukazi awo nga Allah 
ne Mutume we bamaze okuwa ensala ku 
nsonga yonna, nabo okuba n’okweroboza 
mu nsonga yaabwe esaliddwawo. Era oyo 
ajeemera Allah ne Mutume we, kale oyo 
aba abuze okubula okw’olwaatu. 


eth (sont eutelaife fond 
ASS Bist ACs 

On £\%% (44 (Ln ante 

Oe; 455, Cy Sei 

Toe ou 92 G4 4a %) SO 

Lua) | 3 SLES vila 
n 42, 26 


Ran an a4 
Gsn8¥ 
209% fe a2Z nF Mey An 
C= V3 FSsh2 YU} 3 
2 \ on we a aae 
65313 S35) shel zh 
‘ s7 4 wel ¢ ‘ea 
Gis 16,209 155 gS) 1 GAslS ByLSss 
a \ 4 o 
Shay ab Lag (Sy. 605255 


a -* a% “aw Wrage 
pesgbisecd Gipsy 

mR On nw 

©! yAgbs 

‘ 3 aS Vian nee - 

eal oe B38 G JHE SsS815 
% 425, 4, «He ? 

Ob’ abi G1 2282515 obi 


o 


tan 7 
©lyys 
o py ns 4 Ah a 24 a 
9 ceobial! 5 Orginal! of 


o 
La wn a 


iovesrsiboneseslriocees es) 
5 Sybil 5 CAG ANT dual 
5 Ap BANS ohpel 5 Giypea 
a paisemon st Botevtens 
G2 Sl 313 ben 15 044355 
shy Sef eyo53i5 5as8 abl 

Oleg 5015 fpakt ass 
SPS gee 5 yehys 56 G5 


Z ie Ms 
BOS SSF of 5st 245055 ah 
cu rane? an a7 nee ,f 
5b yee O25 e Sm yale sgl 


Bn 2G 4 4S 8456 7084 
OGL 3 ILE 32 55 oo ) 


Essuula 33 AL-AHZAB Juzu 22 





38. Era jjukira nga bwe wagamba oyo Allah 3 age 2h ab | ooo 1G 5 ea 515 , 
Sica Nyaa ne ale Ws BLE5§ Sighs Sly ails (ashe 2.sst] 
Seo wanan ier ago eA Sa SOLS sab gi 
re ote aban Sg ee 
ye ew oteckwa okutya. Kale oluvannyuma 3 aa’ ($13 baat aN 


” 


aidi bwe yakomya okwagala gy’ali n’amuwa + 
Talaka,Ffe kwe kumuku Gaibize. walyooke gt 33 52a SL GEis35 5 


waleme kubaawo buzibu ku bakkiriza oe 1 o : 
okuwasa abaali baka bakuzire baabwe, bwe % 3 5 a = - O15 : 
ada nga 6) amaze oO omya Oo ‘a a “7 q aN n 
aye bali. Era ekiragirokya Allah kyali kiteekwa °'323 O42 ay Sy ss 
buteekwa okutuukirizibwa. Abs gh 32 Oo a 


4 Sf » 774 heen 
39. N’olwekyo Nabbi tayinza kubaako Abin’ pa Ot poi dé oi 
kinenyo kyonna kw’ebyo Allah by’aba Zo » so 6% 9 
akakasizza ku ye. Eyo y’enkola ya Allah Ws w& 335 3 ee vad 24s 
eyaliwo ne mw’abo abaggwaawo olube- 47% ‘ 1 227 oe 
reberye, era ekiragiro kya Allah liba tteeka Dee aA bodS pen: 
eriba liteekwa okutuukirizibwa. (1) 9 ie 


2,2 .% 
40. Era y’enkola ya Allah eri abo abatuusa 3 eh| Ley Oe 13, Ot Jy 
obubaka bwa Allah, era ne batya Ye, ne 4 Anh 
batatya yenna okuggyako Allah. Era Allah WL Vaal Opie 
amalira ddala nga omubalirizi. Ots 


v 
> 
\ 
‘E 
Pe 
Vo 
wN 
Log 
X 
fr 


41. Muhammad tabanga kitaawe wa yenna Bs A Oe pa Gi soo oF G 
mu basajja bammwe, wabula Mubakawa , Jy % snes bs 
Allah era y’Empeta y’Abatume; era Allah 9° OAg4\ 2716 9gu 


Cy 
2 
MS 
wer 
s> 
\ 
Vw 


oe 


y’amannyi obulungi buli kimu. @%s Zz 2h aioe 5 
“ 72 ¥ 
Ruku 6 ne eRe 
42. Abange mmwe abakkiriza, mujjukirenga 6S aio | wiih 4 \o28 341 234 
Allah okujjukira okungi; eer 
; oe 44h ELSp I Pure 
43. Era mumutenderezenga enkya n’eggulo. OVR-e155 5 Som 3 


“wey ne Re Sn. % 0d 
44. Ye y’Oyo abawa emikisa, ne ba malayika 4 5 23 axle a a3 | > 


be, alyooke abajje mu kizikiza mudde eri Bh ve fy 
obutangaavu, era wa kisa nnyo eri abakkiriza. oe 3) eSlBN ¢ G3 2X4 y 


45.Ekiramuso kyabwe ku lunaku lwe $2 fie a3 seis BY peti nF 
balisisinkana naye kiriba: Mirembe. Era > Zeer e ait 27 
yabategekera empeera ey’ekitiibwa. § po\541 54) so | 


a 42) \ 8 07 
46. Owange ggwe Nabbi, mazima twakutu- SB énhs IG 
y 


ma obe mujulizi era obe muwi wa mawulire 1253 2% ick 9% 
ag’essanyu era obe mulabuzi, ed DO! ye 9 


Juzu 22 


47. Era obe akoowoolera abantu eri Allah 


AL-AHZAB 


a 
Ze ee “we 
alju 3 ash ae\> 3 


olw’okulagira kwe era obe ttaala emulisa. 


48. Era wa abakkiriza amawulire ag’essanyu 
nti balifuna okuvaeri Allah emikisa emisuffu. 


49. Era togonderanga batakkiriza ne banna- 
nfuusi era tofa ku kujooga kwabwe, 
wabula weesige Allah. Era Allah nga omula- 
birizi amalira ddala. 


50. Abange mmwe abakkiriza, bwe mu- 
gattibwanga n’abakazi abakkiriza n’oluva- 
nnyuma nemubatalaka olw’ensonga, nga te- 
munnaba kubatuukako, kale olwo tekibeeta- 
aza kubalirira ‘Idda gye mwalibaliridde ku bo. 
Naye mubawe ebikozesebwa era mubasiibule 
okusiibula okulungi. 


51. Owange ggwe Nabbi, ddalatwakukkiriza % 


bakyala bo abo be wawa amahare gaabwe, 
n’abaawambibwa omukono gwo ogwa ddyo 
mw’abo Allah be yakuwa ng’amagoba 
golutalo, ne bawala ba kitaawo omuto, ne 
bawala ba bassenga bo, ne bawala ba bakojja 


bo, ne bawala ba bamaama bo abato abo 9 
abaasenguka naawe, n’omukazi omukkiriza_, 


bw’aba nga yeewaddeyo yekka eri Nabbi 
amuwase nga ne Nabbi asiimye okumuwasa. 
Kino kikwata ku ggwe wekka, abakkiriza 
tebaliiko. Twamala okumanyisa ebyo bye 
twabalagira ebikwata ku bakyala baabwe ne 
kw’abo abaawambibwa emikono gyabwe 
egya ddyo, walyooke waleme kubaawo 
buzibu bwonna ku ggwe mu kukola 
emirimu gyo. Era Allah ye Musonyiyi ennyo, 
Ow’ ekisa ekingi. 


52. Oyinza okuleka okuwasa oyo gw’oba 
oyagadde mu bo, oba oyinza okusembeza 
gy’oli n’owasa oyo gw’oba oyagadde. 
Naye bw’ oba nga oyagadde okuwasa yenna 
mw’ abo be waleka, kale tewaba kinenyo ku 
gewe. Ekyo ky’ekisinga okuba okumpi gye 
bali, olwo amaaso gaabwe galyooke 
gakkakkane era baleme kunakuwala era olwo 
bonna balyooke basanyukire n’ebyo ¥ 
by’ obawa. Era Allah amanyi ebiri mu mitima 
gyammwe. Era Allah ye Mumanyi wa 
byonna, Alumirwa ennyo abaweereza be, 


gb! S) Gel 
ess 
obi 03 24) BL Shh 475 
OWS SLB3 
$35 Chaat) ee 
14 4 9 < ee 4 
gl, $55 chide BGS 2 
olees 
pees hy el oh Gah 
a 


a 9 n 920K St L BF 
onbhyetoe eh 


o a y SHO e DD at 
» & A a A ws AN 
Sree w-dt ee 

a3 npue eos naw we: 458 Sa5 


SUBS ARI OASIS Ol Gay 
% a Se 2 
53 O4,52hi odd Os oa 
Joorlss GS ryt BES CE 
Sule oe See)a Siitsaia 
_ Obseil 532 ee 

a 


a 4 a £7 on Romi de 

a 459 ae 

peste aierei 
te, oe oc 545 SALI Se ee 
ACRE 

3G sis a3 oe 


eee 


Essuula 33 


Essuula 33 AL-AHZAB Juzu 22 





mB —, vi 2 
53. Tokkirizibwa kuwasa bakazi balala © S355 Ge 2nd Ei ja >) 
ebbali wa bano wadde okubakyuusaamu 4,0, 44 7% 4% 
abakazi abalala, obulungi_bwabwe ne bwe S\¢R21 3) 5 795 
bukusanyusa butya, okuggyako oyo 4 (4, 4) 
awambiddwa omukono gwo ogwa ddyo. O65» 2, 
Era Allah ye Mulabirizi wa buli kimu. LGnu% nh 4D\e ou 
Ruku 7 os 
54. Abange mmwe abakkiriza, temuyingi- Wid 35 J poe G3 \¢3 4 
rangamu nju za Nabbi okulyayo okuggyako \, 44 7434 047% = WS 
nga muyitiddwa ku kijjulo, naye era nga Jy 3 ee ify 7 ae a 
2 . . a . ann ee ae ao 
temudda awo kukuumirira kiseera kya kyo. |3\ OS 59 a5) Ohya He 4 ei 


E 
4Q0" 


Naye bwe muyitibwanga, olwo muyingire- ,» , Zid Ente dn BD 
nga; ate bwe mumalanga okulya, olwo pibeb lst ea ea 
musaasaanenga mangu ago; so si kudda +3 pS Crs 2 Jsi3 355 \s 
awo kunyumirwa mboozi. Mazima ekyo f4,.74% 4 8p it wi f 

kikaluubiriza Nabbi kyokka ye abakwatirwa grea ay 6 2h OF Aso) 


ensoyi, naye Allah takwatibwa nsonyi ku $i 5A) Os, 85S ak 55 pSkn 
mazima. Ate bwe mubanga musaba bakyala | ~,, 52% 1 oy 42 ns De 
be ekintu kyonna, kale mubasabenga nga oe ons Eis lelk Se yon La 1S} 
; : eee 3 nw 3s eS 
muli mabega wa lutimbe. Ekyo ky’ ekisinga 3 3S lah Sabi pas = bul > £\95 
obulongoofu eri emyoyo gyammwe ~,,% Pe oes Oe 22. 
n’emyoyo gyabwe. Era temusaanidde \3>9> OT £63 OY EG 5 + G2 35 
kukaluubiriza Mubaka wa Allah, waddeoku- ¢ + 727 39 2 og awe 3 
wasa bakyala be oluvannyuma lwe ddi na oa\ 31 <7 oe o} J5ghi 
ddi, Mazima ekyoeri Allah kibikisukkiriva. GY sS3 Sp +347 Spe 


os 
! an 
@Buas ah Ste 
55. Bwe mwoleka ekintu oba bwe mukikisa, 24,; 7,|% 20% 22.0% \Zn% 19% abo 
: : : sare > ABI GB spadh Nessa 
mazima Allah amanyi bulungi buli kimu. oe a “a g ie 2 
On\o _ nw S12 
EF BAG 


56. Tewali kisobyo ku bo (abakyala) oku- J 4 GasG\ & Sake cS 
laba ku bakitaabwe, oba batabani baabwe, x iran. Se 
apa aabDwe, ODa DataDanl DaadDwe Es a , S$ SEs 


42% . . 
oba bannyinaabwe, oba batabani ba iY SOIL wee 
bannyinaabwe, oba batabani ba baganda Vf¢ 4.4147 14.7 974% 15:\4> | 
baabwe, oba bakazi bannaabwe, wadde 93 Sats! ce : 2 aa Te 
BEI2 CY 5 Sat 


abawambe abali mu mikono gyabwe egya zu 


ddyo. Era (abakyala) mutye nnyo Allah. ¥2 Vee E24 Soh ee die 
Mazima Allah ye Mujuliziku buli kimu.  % 9* © Babi Sy sabisdaay 


57. Mazima Allah ne ba malayika be baagaliza ee \ SE S5hal Kl 3 2h1&1 
n’okulamusa okw’emirembe. @OCsF \galc 
58. Mazima abo abanyiiza Allah ne Mutume Bana 65 gn 5528i 105 See O55 bi 
well abi, mle ah § ets es ibn gab 


: 4 2 
ekiswaaza. @Cr2 ise 
to ke | 


<g> 


Juzu 22 


AL-AHZAB 


Essuula 33 





59. Era n’abo abalumya abakkiriza abasajja 
n’abakkiriza abakazi nga babakonjera ebyo 
bye batakoze, mazima baba _beetisse 
okuwaayiriza n’ekibi eky’olwaatu . 


Ruku 8 
60. Owange gewe Nabbi, gamba bakyala bo, 
ne bawala bo, n’abakyala_ b’abakkiriza 
bassenga eby’ ebikkirirwa byaabwe ku byeenyi 
byabwe nga bamaze Vana e Ekyo 


ky’ekisinga gye bali balyooke bamanyike, © 


baleme kutawaanyizibwa. Era Allah ye 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


61. Singa bannanfuusi n’abo abalina 
obulwadde mu mitima gyabwe n’ababunge- 
esa eng’ambo mu kibuga tebeekomeko, 
mazima tujja kukulagira obakoleko; 
n’oluvannyuma tebajja kuba baliraanwa bo 
mu kyo, okuggyako akatono. 


62. Era bakolimirwe. Buli wonna we 
balisangibwa, bakwatibwe battibwe olutta. 


63. Eyo y’enkola ya Allah eyaliwo ne 
mw’abo abaggwaawo olubereberye, era 
tojja kusanga kukyuuka kwonna mu nkola 
ya Allah. 

64. Abantu bakubuuza ebifa ku Ssaawa 
eyalagaanyizibwa. Gamba nti: Mazima 
okumanya kwa yo kuli eri Allah yekka. Ye 
gewe ki ekinaakumanyisa obanga Essaawa 
eri na kumpi? 

65.Mazima Allah yakolimira abeerema era 
n’abategekera omuliro ogubumbujja, 


66. Omwo mwe balibeera ddi na ddi. 
Tebalizuulayo mukuumi mulala wadde 
omuyambi. 


67. Olunaku obwenyi bwabwe_ lwe 
bulikyuusibwakyuusibwa mu _ muliro, 
baligamba nti: Woowe! Singa kale 
twagondera Allah netugondera n’Omubaka! 


68. Era baligamba nti: Mukama waffe, 
mazima ffe twagonderanga bakama baffe 
n’abakulu baffe, kale nebatubuza ku kkubo 
eggolokofu. 


A. 34 2 r2 3 ened a“ 

5 Shes! O3352 SiN 

47 IVE ae kgs 

25 yates Ae ohh 
£ 2\0%,% 

Obs ee15 

ain 


\ 3% Bey 
Stig Fel STB EDIAG 


ds 
y Ss 


— . 


Z\h5 227 2 on 7} 


ae aaa a is 
SLE Gs 3} 
2 


@Va x85 138 


22 on Mere Yb RTD 
Sr7d8 Seg Cig abl au 


as 4 + 
$5321) of FU ess 
i A a 4 
2) 386 drab he gale 8) 
on 6 IMAG (Stor 
; O63 oss aelOn des 
nab een RM AKG _ 
BOSSES aS G5) ahi oO} 
vuign ” 
$14,227.22 on S71 [a0 Sd LS 
SY Ob aagN cla as OF 
is As a0 
©) 
4 a A Gen 4, 
ys & psagas ZI ay 
\ olor rink 
Sabi ahi Baal oasis 
OY 25) Cab) 

“A Toe Iie 
3 GSsk Gah Oy S55 
rd o 4 of a) 
OSS ULE Grses 


<ay> 


. Be: CAL won IG 
»3\ 1gab Gai eod5 A i 


Glearighadei 


4 -\ % 4 2n% 
OV shige 3454) 9) 


Essuula 33 AL-AHZAB Juzu 22 





Zon ” 

69. Mukama waffe, bawe ekibonerezo kya \ x2! oe wikss bags 35 
mirundi ebiri, era obakolimire olukolima on ren anera ed 
Sinehe, OR SES & 

Ruku 9 v\ we 6 2, oe 
70. Abange mmwe abakkiriza, temuba ng’ abo \33 5S J isc 21 o 3 \ 2 
abaawaayiriza Misa, naye Allah n’amwejjee- ie YA nF LZ 
reza kw’ebyo bye baayogera. Era yali wa (S503 41s iS y \5% s)ur> 


kitiibwa nnyo mu maaso ga Allah. 9 


Gx 


OGig5 oh S25 65:1 


“5 % Zany 

71. Abange mmwe abakkiriza, mutye Allah § z ahey | a5 \ a \ S355 es 2. 
era mwogerenga ekigambo ekyesimbu. 42 aad 
ou > 55 15153 


No 


72. Allah ajja kubalongooseza ebikolwa ASS 385 25 235 estos s2l en) 

byammwe era abasonyiwe ebyonoono “, 4 cae Bnew nf ats 
byammwe. Era oyo agondera Allah ne £5 go 3 zi al OF BS > 
Mutume we, kale aba amaze okuwangula - 376 Se 
oluwangula olusuffu. Obras 5 55 3G 


73. Mazima twawa Ekisigirwa eri emigigi =p Beet 5 aS1RB526 
gy’eggulu, n’ensi, n’ensozi, nayenebigaana  “,° ,-> ae ny 
okukyetikka era nebikitya, naye omuntu ©! ¢ oi7 d 19 UP) 

n’akyetikka. Mazima ye yeerumya nnyo ate as v7 4% 4 he a¢ ate 1 3 oa 


mu butebalirira yeekansa! are eck 
oS yeedeoeis 5.8 ap] 


w a 


74. Ekyo kyakolebwa, Allah alyooke . otis 4) apes 


aS 


EX WA — 


ct 


abonereze abannanfuusi abasajja ne banna- ball vo a 

nfuusi abakazi, n’abasajja abenkanya Allah 13 OBS aa Nos e i 
n’ebirala n’abakazi abenkanya Allah e 2 | TE al ony 9 
n’ebirala, era Allah alyooke addiremu “, 52 Sas oe L we ? 
abakkiriza abasajjan’abakkiriza abakazi.Era \3 dpe 4b) Ob 55 sie Hl 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ ekisa ekingi. “bes . % 






Juzu 22 Essuula 34 

ay 4ea\- —4 > ~ & 

: Veale aiee : 

SABA’ 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 
“ a bs a 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi © pia yo 5s| a | ped 
one a a 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

. @ 4 i non 
2. Amatendo gonna ga Allah, Oyo To woes) G15 45 35) ah 34557 
nannyini ebyo ebiri mu ggulu n’ebiri mu we NY, gg not ee Ent Ae 
nsiera y’aliba n’amatendo ku Nkomerero; ” 83)! 2B 02)! a) 23 WigG 
era ye Mugezi ennyo, Ategeera byonna. OS 155 |g 9 


“ 


od A 


i“ = nat - a “ n 
3. Y’amanyi ebyo ebiyingira mu nsin’ebiva mn G 3 vw23)\ 3 mt. G piaZ 


mu yo, n’ebyo ebikka okuva mu ggulu (7+ 24, 7. AWG (-% (ae 
n’ebyo ebirinnya mu lyo; era Ye ye w’Ekisa G 2% lore Jy = G 4 - 
3 9nd 


ennyo, Omusonyiyi ennyo. O38) 12 S a \$m5 a 33 7 


A se, 4 o 
4. Era abo abatakkiriza bagamba_ nti: Gosh | 5ar O33 JG 3 
Essaawa eyalagaanyizibwa_ tegenda Dad. NGA twig Ng ABO Spe 
kututuukako, Gamba nti: Si kyo. Amazima » S343\8) ¢ 
ga Mukama wange, ddala egenda {2 524 sinew 353 Li 
kubatuukako, ng’ebatuusibwako Oyo J, a yen) 7 | 
Omumanyi w’ebyenkiso. Teri kantu konna >) 3 U2 
kamwekwekako mu ggulu oba mu nsi_ 1. »,. Pie BN KD pene 
akenkana ng’akakunkumuka oba akatono Ty Vast JS EUS Osa! 


ennyo okukasingako wadde akanene ku ko, aj 4 a 
wabula kasangibwa mu Kitabo ekitangaaza. ore 


5. Aligireeta alyooke asasule abo abakkiriza isi of 3 ish | Gi35 Gab 
balifuna okusonyiyibwa nvokugabirwa 9 8s22 545 Gigi sl edb cali 
okw’ ekitiibwa. ex eo SS ) 

6. Naye abo abasiitaana ku Aya zaffe mbu & 1 pone Es| ¢3 , gam en35i5 
Sante a eRe ORS spas AiSeatT Sy 


% a A a n 
7. Era abo abaaweebwa okumanya balaba & 3H Joke | Is 5 GA ps S33 
nti ddala ebyo ebyakubikkulirwa okuva eri 2 Bed Zen Shh TU 
Mukama wo ge mazima era by’ebirung’a- 9! Gad! es Ge ol Lox 


mya eri ekkubo lya Luwangula, Atendereze- @y245 N 2325) bl Fue SUG 9.8% 
bwa. Pe) Z ro - o” oa 7” 


Vn Be 8H nth ne % 4% 
8. Naye abo abatakkiriza bagamba nti: Abaffe, G2 3&)35 3 esas wid 


o 
tubalage omuntu anaabategeeza nti nga 4, 2245 \% s 3 
mumaze okusensebukira ddala, mbu ddala A& 444 5+ ©>} Pen F 


nate mulizuukizibwa mu ntonda empya? Renee alk nayokty ate 
@)>2 > GAS CA BS) 1G 500 


Essuula 34 


AL-SABA’ 


Juzu 22 





9. Apaatiika ku Allah bya bulimba, nandiki 
agudde ddalu? Naye abo abatakkiriza 
nkomerero be bali ku kibonerezo n’okubula 
okw’ewala. 


10. Abaffe, tebatunuluko eri ebyo ebiri mu 
maaso gaabwe n’ebiri emabega waabwe mu 
ggulu ne mu nsi? Bwe tuba nga twagadde, 
tubamizisa ensi oba tubasuulako ebibajjo 
okuva mu ggulu. Mazima mw’ekyo mulimu 
okulabula eri buli muntu omwenenyi. 


Ruku 2 
11. Era ddala twawa Daudi emikisa okuva 
gye tuli netugamba nti: Mmwe ensozi 
n’ennyonyi mutendereze wamu naye, era 
netumugondeza n’ekyuuma. 


12. Netumugamba nti: Kola ekkooti empanvu 
ez’ ekyuuma era okole n’empeta ez’ekigero era 
mukolenga ebikolwa ebirungi. Mazima bye 
mukola mbiraba. 


13. Ne Sulaimani twamugondeza empewo; 
ng’okufuumuuka kwa yo okw’oku makya 
kuweza olugendo olw’ omwezi, 1’ okufuumuuka 
kwa yo okw’olweggulo kuweza olugendo 
olw’omwezi. Era twamutiiriisiza ensulo 
z’ekikomo ekisaanuufu. Ne mu Majinni nga 
mulimu agakolera wansi we olw’ okulagira kwa 
Mukama we. Era twalagira nti: Yennamu bo 
aliwuguka ku kiragiro kyaffe, tulimuloza ku 
kibonerezo ky’ omuliro ogubumbuyja. 


14. Nga bamukolera buli ky’ayagala: ebifo 
eby’okusinzizaamu, n’ebifaananyi ebibu- 
mbe, n’ebbenseni ennene eziring’anga 
ebidiba, n "agatamu agaanywerezebwa mu 
bifo bya go. Netugamba nti: Abange mmwe 
ab’omu nju ya Daudi, mukole nga bwe 
mwebaza. aye batono nnyo mu 
baweereza bange abeebaza. 


15. Awo Sulaimani bwe twasalawo 
okumufiisa, tewali kyabamanyisa kufa kwe 
okuggyako ekiwuka* ky’omu ttaka ekyalya 


34:15 Ekigambo ‘ daabbah’ (23%) kitegeeza buli 


amakulu ge tukiggyeemu nti kitegeeza ‘ekiwuka kyoomu ttaka’, 


Wano ayogerwako nga ekiwuka kyoomu ttaka ye 
Reheboam eyamusikira. 


Co = Chace! 245 


:" 
EE 
tio X 

VN 


skis Ce ek me mae 


a SJ 
a ad 336 Sa 


Jt 2 


kiramu. N’olwekyo kireme kutwalibwa nti 


ge gokka ag’ekigambo ekyo. 
mutabani wa Sulaimani(a.s) eyayitibwanga 


Eky’omukisa omubi, ye teyayoleka bitone bya butuukirivu  n’obufuzi 


<(0- 


Juzu 22 


AL-SABA’ 


Essuula 34 





omuggo ggwe. Kale bwe yagwa, ne- 
kimanyika eri Amajinni nti ddala singa baali 
bamanyi eby’enkiso, tebaalibadde mu 
kibonerezo ekiswaaza. 


16. Mazima Abasabiyi baalina akabonero 
akaali mu maka gaabwe: waaliwo ensuku 
bbiri olumu nga luli ku ddyo n’olulala ku 
kkono. Netugamba nti: Mulye ku bigabulwa 
bya Mukama wammwe era mumwebaze. 
Ettaka eddungi, ne Mukama Omusonyiyi 
ennyo! 

17. Naye baakubayo mabega, kale 
netubaweereza amataba ag’akabi okuva mu 
bbibiro eryabotoka, Netubakyuusiza mu 
nsuku zaabwe ensuku endala bbiri ezirina 
ebibala ebikambagga n’emiti gya Athli 
negimu ku miti gya Sidiri emitonotono. 


18. Ebyo twabibasasula lwa buteebaza; naye 
nga tetusasula bwe tutyo, okuggyako 
abateebaza. 


19. Era twateeka wakati waabwe ne wakati 
w’ebibuga ebyo bye twassaamu omukisa, 
ebibuga ebirala ebirabikira ddala era 
netugereka ebiwummulo mu _byo. 
Netugamba nti: Mutambule mirembe mu byo 
ekiro n’emisana. 

20. Naye baagamba nti: Mukama waffe, 
wanvuya ebiwummulo ebiri wakati w’eng’endo 
zaffe, bwe batyo nebeeryazaamaanya bokka; 
olwo netubafuula ngero era netubasensebula 
olusensebula. Ddala mw’ekyo mulimu 
obubonero eri buli mugumiikiriza, omwebazi. 


21. Era ddala Ibilisi yakisanga nti 
endowooza ye yali ntuufu ku bo, kale 
baamugoberera, okuggyako ekibiina 
ky’abamu mu bakkiriza abatuufu. 


22. So teyalina buyinza bwonna ku bo, 
wabula twayagala kumanyisa oyo akkiriza 
enkomerero okuva kw’abo abagibuu- 
sabuusamu. Era Mukama wo ye Mulabirizi 
ku buli kimu. 





“4 
im 555552 815. 8S 
- 


ae ee 
Saree 

ail agsaz & 33 
cn JGsse ‘ ae 


ce 


£5 15385 335 GSS 
@SskE & 4 £55 Sco 
ues Agile oc Ging i3b32 G 
eis ayia ° Aad; 32 py) 
os oc 3 37 (§ ook ual 5is6 
Oats yd» 
ba 5 $1338 G, seuss us 
O5E SL 5x3 
Bi GAT 5 nats Gls 
eats 6 Ga OS 


OE Gh 1s Bi 
eos OAT day CFs 15S 
ptt abasic Sf 5358 
ee ear 

©1354 f Fe) eet 
638 Gail syils Giz 
Osiie sls 3413 245 


wi “yy 4 
Je tO Agilé 4 8 O¥ 5 
22 ~ 4 So ne Ant 
af bee B 5359 boht o* ) 
uJ wie . an 
ge ¥ dé 295.215 3 GL 
@ bas 


obulungi ebyali mu kitaawe. Mu bufuzi bwa Reheboam, bakakensa abaakolanga emirimu egitali 
gimu ku mulembe gwa Sulaimani(a.s) (wano abayitiddwa ‘jinni’), oluvannyuma_ lw’okulaba 
obunafu bw’omusika, baamanya nti ddala obwakabaka bwa Sulaimani(a.s) bwali bugudde, 
kyebaava bamulwanyisa ne bakutulakutula mu bwakabaka obwo. 


>(30* 


Essuula 34 


Ruku 3 

23. Gamba nti: Kale mulaajanire abo be 
mubala nti bakatonda ebbali wa Allah. 
Tebalina buyinza wadde obwenkana 
obuzito bw’akakunkumuka akali mu ggulu 
wadde mu nsi, era byombi tebabirinamu 
mugabo; era Allah tabanga na muyambi 
yenna mu bo. 


24. Era okuwolereza tekugasa_ gy’ali, 
okuggyako eri oyo gw’aba akkirizza, 
okutuusa awo nga emyoyo’- gyabwe 
Bieeoeeainn ensisi, aboogezi bagambe 
nti: Mukama wammwe yagamba ki? Baliddamu 
nti: Yayogera mazima. Era ye Mugulumivu 
ennyo, Omukulu ennyo. 


25. Gamba nti: Ani abagabira okuva mu 
geulu ne munsi? Gamba nti: Allah. Naye 
ddala ku ffe oba ku mmwe kuliko ali ku 
bulung’amu oba ku bubuze obw’olwaatu. 


26. Gamba nti: Mmwe temulibuuzibwa ku 
bibi bye twakola, naffe tetulibuuzibwa 
kw’ebyo bye mukola. 

27.Gamba nti: Mukama waffe alitukung’ aa- 
nya wamu, n’oluvannyuma aliramula wakati 
waffe mu mazima. Era Ye ye Ssabalamuzi, 
Omumanyi wa byonna. 

28.Gamba nti: Mundage abo be 
mwamupaatiikako nga mubenkanyankanya 
naye. Nedda, wabula Ye Allah ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 

29. Era tetwakutuma wabula lIwa kuba 
muwi wa mawulire ag’essanyu era omulabuzi 
eri abantu bonna, naye abasinga obungi mu 
bantu. tebamanyi. 


30. Era bagamba nti: Ye ekisuubizo kino 
kya ddi, obanga mwogera mazima ? 


31. Gamba nti: Mulina ekisuubizo ky’ olu- 
naku lwe mutayinza kwerwisalwisaako 
kaseera wadde temuyinza kuluyitako. 

Ruku 4 

32. Era abatakkiriza bagamba nti: Tetujja 
kukkiriza Kur’ani eno wadde ebyo 
ebyagikulembera. Naye singa_ olaba 
aboononyi awo nga bayimirizibbwa mu 
maaso ga Mukama waabwe _ nga 
balumagana bokka na bokka, abo 
abaatwalibwanga nti banafu baligamba abo 


AL-SABA’ 


ys 


Xx 
Ww’ 


ve 
wi, 


Ww 


nZe 4 11% 29 CEL Gn Oh 
bUBD YI 9ep got |S BAS iO SS 
nh ny Vad Veg, iE : a 
Cb 5138 gos 1 Eps oki gs 
a % \a 

Ou ge 

Te 4 QS ao 

(203 Js Gaps 82 Sg) Us 


@osas Gz 
(Gz af wk 35 $34 iar ee ‘ 733 


B35 A¢ 

a ‘ 4% 

@ S552 555 2b 1 5h D755 
vo gE 
Gs 2312 

bee NG eh 

Bi Roh 15-235 


OO x21 
0% A aw . 
Bol Medi Ga 


bet 2 dayne ne % 
ESS a+ rE OL SIG 


XN 


5 

\ oF 2 

SOS 5S 
a 


fh «8 1 


Juzu 22 





Juzu 22 AL-SABA’ Essuula 34 
. . A, or ee “Ve ‘“ Aw S nvm - 3, A 
abeekuzanga nti: Singa temwali mmwe, Z 35S G25 Gost | 


mazima twalibadde bakkiriza. 


33. Abo abeekuzanga baligamba abo 
abaatwalibwanga nti banafu nti: Abaffe, ddala 
ffe twabaziyiza eri obulung’amu oluvannyuma 
nga bubatuuseko? Nedda, wabula mmwe 
bennyini mwali boonoonyi. 


34, Era abo abaatwalibwanga nti banafu 
baligamba abo abeekuzanga nti: Nedda, 
twabuzibwa na kwekoba kwammwe 
okw’ekiro n’emisana nga mutupikiriza tugaane 
Allah era tumuteekerewo n’abavuganya naye. 
Era baligezaako okukweka okwejjusa awo 
nga balabye ekibonerezo. Era tulissa enjegere 
mu bulago bw’abo abatakkiriza. Era 
tebalisasulwa okuggyako olw’ebyo bye 
baakoola. 


35. Era tetutumanga mu kibuga Mulabuzi 
venue wabula_ bannaggagga baamu 
aagamba nti: Ddala bye mutumiddwa 
nabyo ffe tubigaanyi. 


36. Era baagamba nti: Ffe tusinza 
eby’obuggagga ebingi n’abaana, era tetuli 
ba kubonerezebwa. 


37. Gamba nti: Mazima Mukama wange 
agaziyiza ebigabibwa eri oyo gw’aba 
ayagadde era y’abikendeeza. Naye era 
abasinga obung1 mu bantu tebamanyi. 


Ruku 5 

38. Era eby’obugagga bwammwe wadde 
abaana bammwe s1 by’ebiribasembeza 
okumpi naffe mu madaala, okuggyako oyo 
alikkiriza era n’akola ebikolwa een 1; kale 
abo be balifuna empeera ey’emirundi ebiri 
olw’ebyo bye baakolanga era be baliba mu 
magoloofa nga bali ntende. 


39, Naye abo abeefubiriranga okufufu- 
ggaza Aya zaffe, abo be balireetebwa eri 
ekibonerezo. 


Qou 42 (Ges ne 37 
abe a a 
pl skis: S81 JG 
x o noe ws fn ‘A 
gt 553.3 OAS \pran bis | 
shay Se aXslg 8) Sey uch 


oN 
> 


n a2 
@Qoie» 

oS 2 a rue, 4 
GAs) \pe_cetsl G33 d& 5 
G51 5 Gt 3S JS 138 S| 

‘ 3 ng en “8 
5 gol, Sd of Eospels 
i Pa 


a® Gnu wae ont 24 nt oe 
yi OF 2355 8 S13 
ph ~ n “ie a 
4, Cy she IG vy 

Ow bieN at re 


Bi eH Sy gute get eR 
Ost Sp! bi G5 o} 
4 “an \ n needed 
oy Bi AST B55 5 par 2148S 
a 


C\, 
5 
UR 

Ay 


- a 3 
7 gn : 8 = 
SIRs G Edsi Olppas 


PO" 


Essuula 34 


AL-SABA’ 





40. Gamba nti: Mukama wange agaziyiza 
ebigabibwa oyo gw’aba ayagadde mu 
baweereza be era y’abimukendeereza. Era 
ekintu kyonna kye mutoola, kale akizzaawo; 
era Ye y’Asinga abagabi bonna. 


41. Era jjukira olunaku lw’ alibakung’ aanya 
bonna n’oluvannyuma aligamba ba 
malayika nti: Abaffe, bano ddala mmwe be 
baasinzanga ? 


42. Baliddamu nti: Obutuukirivu bubwo! 
Ggwe Mutaasa waffe ku bo. Nedda, baasi- 
nzanga Majinni era abasinga obungi mu 
bo, go ge bakkiririzangamu. 


43. Baligambibwa nti: Kale nno olwa leero 
temulina buyinza kugasagana wadde okulu- 
myagana. Era tuligamba abo abaayonoona 
nti: Mulege ku kibonerezo ky’ omuliro ekyo 
kye mwalimbisanga. 


44. Era bwe basomerwa Aya zaffe 
ez’olwaatu, bagamba nti: Ono si mulala 
wabula ye muntu ayagala okubaziyiza 
kw’ ebyo bakitammwe bye baasinzanga. Era 
bagamba nti: Kino si kirala naye bwe bulimba 
obujingirire. Era abo abatakkiriza boogera 
ku mazima nga gabatuuseeko nti: Kino si 
kirala wabula kwe kubuzaabuza okw’ olwaatu. 


45. Naye tetubawangako bitabo nti bye 

baasomamu era tetutumanga gye bali 
Mulabuzi yenna olubereberye lwo nti 
y’eyabagamba bino. 


46. Era n’abo abaabasooka baalimbisa 
obubaka — na bano abatannatuusa na 
kimu kya kumi eky’ebyo bye twaawa bali, 
nabo era balimbisizza Ababaka bange. Naye 
ekibonerezo ky’okung’aana_ kyaali kitya? 


Ruku 6 


47. Gamba nti: Nze mbabuulirira ekintu 
kimu: Muyimirirenga ku lwa Allah babiri 
babiri, n’omu omu, n’oluvannyuma 


(55245 5387 3 wee Ge 
ca rae act nme ne JF Reo" 
7 ODL 945% OM Ot pias | 
ce veces prot ys of 
Satara 

4 2, , 
dsng $5 Engh BA SESI SES 


owt on 
eg cEtH ihn BSc 
@6 33433, 
oe Cys GST BNZas2 8G 
rg! Oe5 pF Sn dai3s 
7 nr Baa 0 32804 

OO F454 ba; OO 
ne € * o one 
. sy a Rane Z 135 J Sess 
sty Ays SRS V GES 
need 
SS g5) Braiicigs 35 


Eel ages, SY 
Ons yt 533 Yih 


inG 
pens 
Gi 565 sei Mas Saag 5b Ge 


JG 3. » SSRs Esby Y) A 
Odo Ra Russe oss 
@oig jru a es 

< at 2 2 A wan LAS lee 
(2550535 3S G3 pari les 
444 4 ena 

oe E05 ago) Glog bs 
ke x eS 

y+ 

aa as ae 

Sp u bg his Ot S351 2585 
oe \ Cm gf 
2 BS ASSIS Sh ke 1g Sly 
a o 4 4 ne A > 
OAS So H:S3 ayes 

aw 2. ee “7% rz 
Slr Bsele ses] KS, IS 
a4 Ve8e7 Lan (23 283 
Bo Ga\ 9 NS ah | 52 5 


Juzu 22 AL-SABA’ Essuula 34 


». nX aga % 2% 
mufumiitirizenga nnyo. Mujja kumanya nti © BCAA: 3 | Saas 





munnammwe tagwanga ddalu. Ye si mulala 2, 7) ay . : Sop nn, a 

wabula ye Mulabuzi gye muli ku kibonerezo OAT 2) oS) >) —. 

ekikakali ekisonze. ae Co ew 
@>r3 >t | we SO, 
rd 


48. Gamba nti: Empeera yonna gye » pes 343 ios aig Us 


nnaalibasabye, kale ebeere yammwe. Nze wo» fe Me ag aah ee. 
empeera eyange teri kumulala wabula eri ku 3S Js 323 74h! sy Ly yl a) 
Allah, era ye Mujulizi ku buli kimu. @% hoe 5 sf 
ew 2 
& wen Ze oe BOS ng 
49. Gamba nti: Mazima Mukama wange BNE es Gask m0 Oy 
amegguza amazima ku bulimba n’abu- oe ne 
saanyaawo era ye Ssaabamanyi @)iy | 
w’ebyenkiso. ies, 
50. Gamba nti: Amazima gazze eraobulimba 4 3b Gi bs y 22 tal 5 Basi tlk i 
tebukyagunzeewo kintu wadde okukizzaawo. Oriel we 


Ad a Oe 
51. Gamba nti: Bwe mba nga mbuze, kale Je 5 CSB 2iit 211% ¢ LSb3 


mbuze ku Ilwange nzekka. Era bwe mba nga 3 , ne On ee 4 
nnung’amye, nnung’amye lw’ebyo 7G3 2.3 mth yb eG = 
ebimbikkulirwa Mukama wange. Mazima Ye $63), nh %% 
y’Awulira byonna, Ow’okumpi ennyo. OLi SK phen 65)» 2} 

‘ SPE AS OE Re, INE ANS 
52. Era singa olaba awo nga bakankana, 9 = §3 5 !9e >> alu ys 39 
naye nga tewali butolokero, waalyewuunyi- We pute ep Bs sc atte 
za! Ate balikwatirwa mu kifo kya kumpi Ort Bg Oo l955! 
nnyo. 

3, 4 7h BS 8 (Ag 

53. Era baligamba nti: Kati byonnatubikki- ESC B245 Sra Gali BS 
riza. Naye obwo buliba bukkiriza nnabaki* “ee , ot gs ‘ 
bwe balifuna nga bamaze na kutuuka mu Oa Y os 


kifo ekiri ewala ennyo bwe kityo, 
54. Ate nga okukkiriza baakugaana 


a 

3 
olubereberye nga bapaatiikawo n’ebitalliwo ,¢4¢ a nZe wnee 
nga basinziira mu kifo kye baalowoozanga G{es Os L Os >. 
nti kiri wala nnyo ne Allah? @p-kar 


55. Era olukomera luliteekebwa_ wakati opZeb7 Sas pats ta 5 
waabwe n’ebyo bye baayaayaaniranga,  ,¢ or (oh 2 
nga bwe kyakolwa eri abo abaabafaana- pelo hs Os PAS L dss 


nanga olubereberye. Mazima nabo baali fw BI ne ANZ ; 
mu kubuusabuusa okutawaanya. On 2 A \3 ¥ & 





34:53. Kino kitegeeza nti oluvannyuma lw’okulemwa_ okukkiriza nga bakyali wano 
ku nsi, okukkiriza kwabwe ku lunaku lw’enkomerero tekuliba na mugaso gwonna. 


Essuula 35 





Juzu 22 


Saale 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oe Soh pad 2%) gig ty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 5 4 Sits 
2. Amatendo gonna ga Allah Omutandisi 25 S15 cp gout) | yoG - ay 535] 
w’eggulu n’ensi, assaawo ba malayika .2 44 M3 498 2% inh & 
okuba ababaka: abalina ebiwawaatiro ebibiri, ga ie| 2) Wed ¢ oe ust 
n’ebisatu, n’ebina. Ayongera kuntonda nga __ i Sgssye bpd s3GG3 
bw’aba ayagadde. Mazima Allah ye * 4 ay Vv, yu, & 4S 7 

w’Obuyinza ku buli kimu. * 3S Je abl of ssi 
a 
O25 

an 
3. Okusaasira kwonna Allah kw’aba 3223 133% o li Bi a wan 
agguliddewo abantu tewali akuziyiza, oe ne an ns 
n’ekyo ky’aba aziyizza, tewali mulala 55 Vso eli 33 Va se 

akiweereza atali Ye. Era Ye ye Luwangula, se as \ > iv S Ay las 65 
Omugezi ennyo. 2 5 ‘ 
Ortesi! 


4, Abange mmwe abantu, mujjukire ekisa 
kya Allah ekiri ku mmwe. Abaffe, eriyo 
omutonzi yenna atali Allah abagabira 
okuva mu gegulu ne mu nsi? Teri musinzibwa 
mulala okuggyako Ye. Kati ate muwugulirwa 
wa? 


5. Era bwe banaakulimbisa teweewuunya, 
mazima n’Abatume abaakusooka baalimbisi- 
bwa; naye eri Allah ensonga zonna gye 
zizzibwa. 

6. Abange mmwe abantu, mazima 
ekisuubizo kya Allah kya mazima. Kale 
obulamu bw’ensi buleme_ kubayinula, 
n’abuzaabuza aleme kubabuzaabuza ku bifa 
ku Allah. 


7.Mazima Sitaani mulabe wammwe, kale 
mumutwalenga ng’omulabe. Mazima 
akoowoola ab’ ekibiina kye balyooke babeere 
mu bantu b’omuliro ogubumbujja. 


8. Abo abeerema balifuna ekibonerezo 
ekikakali. Naye abo abakkirizaera nebakola 
ebikolwa ebirungi, be balifuna okusonyiyi- 
bwa n’empeera ennene ennyo. 


S255 34651 bn atl 
a ae 


5 pp 
wae \Seetad 


A a, a SG25 
5 GS4 BSS) ASS 555 
OHA gh KIS 


2 4:74 35 ge,\ Go 
SUABHG $52 Be) Bhp! o} 
ere Ce en ee 0% oo 
3554) 255-— , 


” 
o ad. a 
Fehon Sihe ag y5aros351 
\ oa 
dpe! Iglgz 3 13401 Gogh 
Fon 2 g ai abe. ae k¢ 
CIS S41 5 pane 54) 


<u> 


Juzu 22 


FATIR 





Ruku 2 

9. Abaffe, oyo, eyalungiyizibwa ebikolwa 
bye ebibi, ye n’abiraba nga birun i ayinza 
okulung’ ama ? Mazima Allah y’abuza oyo 
gw ’aba asalidde era y’alung’amya oyo 
pw *abaasiimye. Kale omwoyo gwo guleme 
ukuggwaamu olw’okubalumirwa. Mazima 
Allah amanyi bulungi bye bakola. 


10. Era Allah y’Oyo aweereza empewo 
nezisitula ebire, olwo netubiraza eri ensi 
efudde, kale netubiramusisa ensi eyo olu- 
vannyuma lw’okufa kwa yo. N’okuzuukira 
nno bwe_ kutyo bwe kuliba. 


Bea) r 
11. Oyo ayagala ekitiibwa, kale amanye nti 


ekitiibwa kyonna kya Allah. Gy’ali ebigambo 
ebirungi gye birinnya, n’ebikolwa ebirungi 
by’ ebibisitula. Era abo abasala enkwe embi 
be balifuna  ekibonerezo ekikakali; 
n’okwekoba kw’abo kwe kw’okugwa 
obutaka. 


12. Era Allah y’eyabatonda mu ttaka, 
n’oluvannyuma mu ttondo ly’amazzi 
agazaala, n’oluvannyuma  yabafuula 
ababiribabiri. Era ekikazi kyonna_tekiba 
lubuto wadde tekizaala wabula na kumanya 
kwe. Era tewali yenna awangaazibwa mu 
bawangaazibwa, wadde tewali akendeezebwa 
ku buwangaazi bwe, wabula kiba kiwandiike 
mu Kitabo. Mazima ekyo eri Allah kyangu 
nnyo. 


13. Era ennyanja ebbiri tezenkanankana: 
eno nga ya mazzi maseeneekerevu, 
mawoomerevu, gamirika mu kuganywa, ate 
endala nga ya munnyo, ekaayirira; so nga 
mu zonna mulyamu ennyama ensu era 
nemuziggyamu n’ebyamajolobera bye 
mwambala. Era olaba ebyombo ku zo nga 
bigenda bisala amazzi mulyooke munoonye 
ku mikisa gye era mulyooke mwebaze. 


14. Y’ayingiza ekiro mu misana era 
y ayingiza emisana mu kiro. Era yassa 
enjuba n’omwezi ku kuweereza, nga buli 
kimu kiseeyeeya ku kiseera ekigere. Oyo 


SARS raph Sasi G35) ab 


er 


eth aif dy alked UG: 


4335 Tar e531 s, Cam 

Osh Bie 
a3 BJ ty obo 
1h pb Bea nf ati \slneS 


Gish 5 s 3623 id 3% ess Sashi5 
sik BAS Sgr ogee 


Ne ae ae: 

2%. ag 2 2%<A 
os ps o'5 Ot BG aS abi3 
n “ ag 
G5-Gist alec ss 4 3245 
“ 


A $s $5 BSlosdes 


4 g Geka 4° oe 
Wav 5 iat ye, 4350 145 
AWS oe a¥y Le pat Oe 

Oy wi gh 132 
RPT peter 
Al, agi i563 


AEN sfes Je os5.46 
Sly 53,8425 5 «Gt 
ahs GUS 5S 3 G52cl3 
3 aL bd Ge ghar 5358 

@G53C45 pos5 
i$ 21S 5 SB zs 
ec 


: 51s fh 355 


paki he 


Essuula 35 


Essuula 35 


FATIR 


Juzu 22 





nno ye Allah Mukama wammwvwe; 
obwakabaka bubwe. Naye abo be mulaaja- 
nira ebbali we, tebalina bwa nannyini wadde 
akasirikitu. 


15.Ne bwe mubalaajanira, tebawulira 
kulaajana kwammwe; ate ne bwe 
baaliwulidde, era tebaalisobodde kubaanu- 
kula. Era ku lunaku lw’ okuzuukira balyegaana 
okubenkanya kwammwe ne Allah. Era tewali 
ayinza kukunnyonnyola okufaanana ng’ Oyo 
ategeera byonna. 

Ruku 3 

16. Abange mmwe abantu, mmwe beetaa- 
vu eri Allah, so nga ye Allah y’ Atalina kye 
yeetaaga kyonna, y’Atenderezebwa ennyo. 


17. Bw’aba nga ayagadde, mmwe 
abaggyawo n’aleetayo ebitonde ebiggya mu 
kifo kyammwe. 


18. Era ekyo eri Allah si kizibu. 


19. Era omwetissi talyetikka buzito bwa 
mulala era n’azitoowereddwa bw’ aliraajanira 
omulala amuyambe ku buzito bwe, 
talyetikka ku bwo wadde akatono, ne 
bw’aliba owuwe. Mazima ggwe olabula 
abo abatya Mukama waabwe munda ddala 
nebajjumbira n’essaala. Era oyo eyetukuza, 
kale ddala yetukuza lwa kugasa mwoyo gwe; 
era eri Allah y’eri obuddo. 


20. Era omuzibe w’ amaaso teyenkanankana 
n’oyo alaba, 

21. Wadde ekizikiza okwenkanankana 
n’obutangaavu, 

22. Wadde ekisiikirize okwenkanankana 
n’ebbugumu. 

23. Era abalamu n’abafu tebenkanankana. 
Mazima Allah awuliza oyo gw’aba 
ayagadde, naye ggwe toyinza kuwuliza abo 
abali mu ntaana. 


24. Ggwe toli kirala wabula oli Mulabuzi. 


25. Mazima twakutuma n’amazima nga 
ggwe muwi w’amawulire ag’essanyu era 


Sok oh ot RE we ogni? 
Aes LEV 4 si Sb 45 aN 
Ae Ron go 4 ZY \ y¥ 
CASSIS Sg aT 835 ah ass 
a ne a 2% n a a 
Ort G3 Sh47 5 53h Oe 55255 
bon 4 
; @yao-s3 
CPZ 2 AS Open PnInEn 
PASSES Nac nsJ RB SEST Oy 
a7% a <. fn ” 
B55, OT i GSsils 3240915 
{7 ae nt nape od " 
J5.5S5b, 653827 S| 
Pn ¢ 9s 47 + 
: fe 7D 
Oyre Jee SLE Ha 
“323% 


veVSRA 237 Bitty 
a a a 4 
Odtedd | AEN fs Ab§ - oh 


\ 


E 


BN 


Cr 


Ope >> 

Gow | “ye4,.\ 
Op A, shi JE EUG 
SP otu br. 9 oe 
FSF O15 45 551535 89315 555 V5 
i is o : ‘ 5 44 
Ay s 2B) >| atk z 
a3 t \ 2 4 AANTG ne 
5335 Ch a SOF Sic 
early naar ene dy 453 4) 
wk Ad) OPAL Ot 


Yon pe 1 are 4 nA (se 
OHS WET v F053 
y 2 a 9 4 

9 


Juzu 22 


FATIR 


Essuula 35 





Omulabuzi. Era tewali bantu baasuulirirwa 
wabula bonna baatumwamu Omulabuzi. 
26. Naye bwe bakulimbisa, teweekanga; 
ddala n’abo abaasooka baalimbisa Ababaka. 
Ababaka_ baabwe baabajjiranga n’obubo- 
nero obw’ olwaatu, n’ebiwandiiko, n’Ekitabo 
ekitangaaza. 


27. N’oluvannyuma nabonereza abo 
abeerema. Naye ekibonerezo ky’ obutanzi- 
kiriza kyali kitya! 


Ruku 
28. Abaffe, tolaba nga Allah bw’ atonnyesa 
amazzi okuva mu_ bire, kale netugamezesa 
ebibala eby’ erangi ezitali zimu. Ne mu nsozi 
mulimu ez’enkoloboze enjeru n’emmyuufu, 
ez’ erangi ezitali zimu, n’enzirugavu kagongolo; 


29. Ne mu bantu, ne mu bisolo eby’omu 
nsiko, ne mu bisolo ebifugibwa namwo 
mulimu eby’erangi ezitali zimu? Mazima 
abatya Allah mu baddu be be bo abalina 
okumanya. Mazima Allah ye Luwangula, 
Omusonyiyi ennyo. 


30. Mazima abo abagoberera Ekitabo kya 
Allah nebajjumbira essaala era nebatoola 
ne mw’ebyo bye twabagabira mu kyaama 
ne mu lwaatu be basuubira obusuubuzi 
bw’Enkomerero obutagwa_butaka. 


31. Bakola ebyo, Allah Alyooke abawe 
empeera yaabwe mu bujjuvu era abongeze 
ne ku mikisa gye. Mazima Ye ye Musonyiyi 
ennyo, Omusiimi ennyo. 

32. Era ebyo bye twakubikkulira mu Kitabo 
ge mazima agakakasa ebyo ebyakikulembera. 
Mazima Allah y’ Ategeera obulungi, y’ Alaba 
obulungi ebikwata ku baweereza be. 


33. N’oluvannyuma Ekitabo twakisikiza abo 
be twalonda mu baweereza baffe. Kale mu 
bo mulimu eyeerumya olw’okukkakkanya 
amaddu g’omutima gwe, ne mu bo mulimu 
ow’ ckigero, ne mu bo mulimu asukkirira ku 
balala mu kukola ebirungi olw’okulagira 
kwa Allah. Ogwo nno gwe mukisa omunene. 


OSh4 Gas TeSy a3 Ae 
eae 


© 
— 


Sie S55 


res pee 
Raters: 
ns aa > ie 

@ds 2H.523 Gig “AT Ausae 
Aes 5 Do patiess 
(53). 23 c Aish Gyses 
sol as le ee 


—— 


\ 
~\ 
GN 


s 


cs 


— 


— 


° 





Essuula 35 FATIR Juzu 22 
% 2 I2rnE nw DH 
34. Abo be baliweebwa ensuku ez’olubee- ss Sel 0G 4 OE ess 
rera ze baliyingiramu. Baliwundirwamu , 43,9 ¢ +4 4 “7 (21 a 
n’ebikomo ebya zaabu ne luulu, n’ebya- 27 \ ane OF 3 we 
ca Sa: ee ee 
mbalo byaabwe mu zo biriba bya liiri. @H» gs B48 ey 
ee a 2 
35. Era baligamba nti: Amatendo gonna EE ZAM G 345i gts 385511 3 G5 
ga Allah Oyo atuggyeeko ennaku. Mazima Vy VLG ROO eeen weer 
Mukama waffe ye Musonyiyi ennyo, 3 54 d5a8 G35 by +55)! 
Omusiimi ennyo. ok 4 ~ 4% 
36. Anti y’Oyo atutebenkezza, olw’emikisa Ge 242 2J\ Sis (hs S pa b 
’ . na 
gye, mu maka ag’olubeerera; mu go $ son Gas 4 heo 7, 4) 


tetutuukibwako kutawaana era mu go 
tetutuukibwako bukoowu. 


37. Naye abo abeerema be balifuna omuliro 
gwa Jahannamu. Tebalisalirwa nti bafe, 
wadde tebalikendeerezebwa ku kibonerezo 
kya gwo. Bwe tutyo nno bwe tusasula buli 
muteebaza. 


38. Era baliraajanira mu gwo nti: Mukama 
waffe, tuggyeemu tukole ebikolwa ebirungi 
ebitali ng’ebyo bye twakolanga. Allah 
aligamba_ nti: Abaffe, tetwabawangaaza 
ekimala oyo afumiitiriza okufumiitiririzaamu 
era nemutuukwako n’Omulabuzi? Kale 
muloze ku kibonerezo; kuba aboononyi 
tebalinaayo muyambi yenna. 

Ruku 5 

39. Mazima Allah ye Mumanyi w’ebyaama » 
by’eggulu n’ensi. Mazima Ye y’amanyi 
obulungi ebiri mu bifuba. 


40. Ye y’eyabafuula abasika mu nsi. Kale 
oyo atakkiriza, obutakkiriza bwe bukosa ye. 
Era abatakkiriza, obutakkiriza bwabwe tebulina 
kye bubongerako eri Mukama waabwe, 
okuggyako obukyaayi; era abatakkiriza 
obutakkiriza bwabwe tebulina’ kye 
bubongerako, okuggyako okufaafaaganirwa. 


41. Gamba nti: Abaffe, mulabye mutya? Ba 
katonda bammwe abo be mulaajanira ebbali 
wa Allah, mundageyo kye baatonda ku nsi? 
Nandiki balina omugabo mu kutondebwa 
kw’eggulu? Oba Glia ekitabo _ nti 
bali ku. bukakafu obw’olwaatu obuva mu 
kyo? Ddala aboonooonyi tebasuubiziganya 
bokka na bokka okuggyako okubuzaabuza. 


\ 
ov 
Lex 
AVN wri A 


‘\ 
\ 

> 
No 


k 


of o ni 74 


OF 33 5.39 (E as 5555 2151 
135555 33 ae 


@ye SOs 
ye? 


ees 
raleee nes 25) 


ane S4 oe 79 
+2) 13 BS peice shige 
Inet 2,6 ais “a8 ee 
“yp 5+ S555 a oid (03 
Ji auth Uc sasif on 30 
sesWon i saye v5 Gs 

Ox) 


9% 9 fe nZ. 


2 a.% 4 
opessGiph sb0¥ Sau ne 
2 
3 


5 bsg as hes 
3 he agheti si 





Juzu 22 FATIR Essuula 35 
nod abdsoyuts oseg cess 
> 4 
©3335) ss 
42. Mazima Allah y’akwatiridde emigigi G1 S55 \5ep poms| 2Ln2f zhi G) 
gy eggulu n’ensi byombi bireme kusagaasa- ge es ee , 490 
. . IC an a oie NE Am ae 
gana, kuba bwe bisagaasagana, tewali VoL B35 on 53 Sox 
yenna ayinza kubikwatirira atali Ye. Mazima \2,\- - ¥ 6%) ay yt? he Rat 
Ye y’Alumirirwa ennyo abaweereza be, A> O8 a5) > bo wd 2 Se 
Omusonyiyi ennyo. @\h one 
a Sun ‘ > ied 
43. Era balayira Allah mu kulayirakwabwe GAS pgilesi 34% ots L, 1520315 
okw’ okwekaza nti singa Omulabuzianajja_ , V nt 22 46... 42 A 
gye bali, mazima bajja kuba balung’amu OF 4 1 Ope 2 Pips 
nnyo okusinga ebibiina byonna. Naye (65533 58746 ep yiesS | 
Omulabuzi bwe_ yajja_ gye bali, ve  oaip geste Mee ae 
tekyabongerako okuggyako okwesamba, G5 583 SN) A3'5 
44. N’okwekulumbaliza mu nsin’okwekoba AS) ane 5 2s! 3 Bessa) 
okubi. Naye okwekoba okubi tekwebu- nt Be fui, phot, Bn oie 
ngulula mulala okuggyako ba nnyini kwo. baba ly YW ae pS! Gh 22 


Abaffe, ate balindayo ekirala okuggyako 
okutuukibwako enkola Allah gye yayisaamu 
ab’edda? Naye tojja kusanga kukyuuka 
kwonna mu nkola ya Allah era tojja kusanga 
kuwuguka kwonna mu mpisa ya Allah. 


45. Abaffe, tebatambulako mu _ nsi 
nebalaba enkomerero y’abaabasooka nga 
bwe yali ng’ate baali babasinza nnyo 
amaanyi? Era tewali kyonna mu _ ggulu 
wadde mu nsi ekiyinza okulemesa Allah. 
Mazima Ye ye Mumanyi wa _ byonna, 
ow Obuyinza ennyo. 


46. Era singa Allah yali akangavvulirawo 
abantu olwa buli kibikye baba bakoze, ku 
nsi teyaaliresecko kiramu kyonna; naye 
abalindiriza  okutuusa ku _ kiseera 
ekyagerekebwa. Kale entuuko yaabwe 
bw’etuuka, okakasa nti ddala Allah 
abaweereza be abalaba bulungi. 


GAS! EAz é 2,353 sats ive 


\ 
(or Sno hy 59 Za 
OS SIV S sh) Git d—3 OL 


Sn oth) 49) 5 2% 
QV 85 oh gan) sp 
AIA aad 

LG SEEE ISG hod | 
4 

$ bal oe Sip) acs sG ov 
2. L732 

O66 5.5 42 55 abt LEB 
53) Zits | 


uehlgsoh ores > 
gate 38 15 1235655 
OR 
ie G PGi sss 
OSS oo Gyis Je Soi 


14165, ASE SEIS BB soe 


dese SF ati SG past 


Fr On 


Othe 


RK 


N 


Le 


wa 


\ 


oO 


A 


y 


v 


Essuula 36 Juzu 22 


a Ee 2 » es 
= V Vase Trsizes = 


YA SIN 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 

% vnBy by on 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oeste}! yes ylebley 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. eho 
2. Ya Sin*. Our 
3.Njuliza Kur’ani ejjudde eby’amagezi, OsiSsiy S815 

Yen yond? 4 z\% 
4, Mazima ddala oli mu Batume, QoL 3241 Bo) eb) 
wend ed 
5. Abali ku kkubo eggolokofu. CO pibis bij Ue 

i Byype neh % aed 
6. Kuno kwe_ kubikkulirwa okuva eri @Qai> »! y; yada 35 

Luwangula, Ow’ ekisa ekingi, fo pO Fe es See 
7. Olyooke olabule abantu bakitaabwe 345 65 517\5361 2 53 3S) 
abataalabulwa, bwe batyo balagajjadde. OS nies 
: A Zane Toe 8B an Gy , 4 

8. Mazima ensala yamala okukakata ku AB ASI Ge J5H1 G> 

basinga obungi mu bo, kale si bakkiriza. of n3% 
eae OSV 43 


Fo ny ee (49 $ 
9. Mazima twassa ebikoligo mu nsingo AS 27 pgs Gel cs Ging ify 
zaabwe, byo nga bituukira ddala ku bulevu; 22228 235 GIN) Ss 
bwe batyo emitwe gyabwe gibinuddwa. . OSjrsks B45 YG SIL 


ao ea 3 ) - nw f, AN ot A ” 
10. Era twassa mu maaso gaabwe ekiziyiza, 3 | 242-2! yt Oe GSS 5 


c 


n’ekiziyiza ekirala emabega waabwe, kale , 97 291-4 21% \% on ait 
netubabuutikira; bwe batyo tebalaba. BA perthels |Xo - 3 
OS3+eR) 
at 0% rn PK nt aT 7A a7 bees 
11. Era ky’ekimu gye bali: Bw’obalabula pj p\ A475351 F agile slgu 9 
, iri 2 Soin Paw 2h 
nebw’ otabalabula, tebakkiriza. OBzie BS bs p55 
~” aw S as % 

12. Mazima ggwe olabula oyo agoberera (rs eye le tine a 4355 (5 


okubuulirira era nga atya Allah Ow’ekisa gut.e 7 9,6 ar 
mu kyaama. Kale muwe amawulire 5 $)8*o d}i35 ripdadl, GoS 
ag’essanyu ag’okusonyiyibwa n’empeera 
ey ekitiibwa. 

A ‘ a a “4 
13. Mazima Ffe tuzuukiza abafu era (5 PASS 3 33051 as was 
netuwandiika n’ebyo bye bakulembeza ne a 4 SERN on OS 
bye baleka emabega era buli kimu ALasig x js 5 pars (3 5\ 


~~ 
tukikuumira mu Kitabo ekitangaaza. 2G “ 
Od’ 24) 3 

Ruku 2 ose . ee 2 Q 


eky’abantu b’omu kibuga awo nga n 4 
Ababaka bakituuseeko. OOPS Fos \AZIa S$ 


36:2. Owange ggwe Omukulembeze Omutuukirivu e 


oO 

14. Era baleetere eky’okulabirako .445 8) 22.3 \)k2 6 A & yold 
\ 
a 





Juzu 23 YA SIN 


Essuula 36 





15. Awo bwe twatuma gye bali Ababaka 
babiri kale nebabalimbisa, olwo Ababaka 
netubongeramu amaanyi n’owokusatu, 
nebagamba nti: Mazima tuli Babaka gye 
muli. 

16. Nebagamba nti: Mmwe_ temuli kirala 
wabula muli bantu nga ffe era Allah 
Omusaasizi ennyo tassanga kintu kyonna, 
wabulammwe mulimba bulimbi. 


17. Nebagamba nti: Ddala Mukama waffe 
amanyi bulungi nti ddala tuli Babaka be gye 
mouli. 


18. Era ffe tetuvunaanyizibwa okuggyako 
okutuusa obubaka mu lwaatu. 


19. Abatakkiriza nebagamba nti: Mazima 
tufunye nnyo ekikwa ku lwammwe. Naye 
bwe muteekomeko, ddala tujja kubakuba 
amayinja era ddala mujja kutuukibwako 
ekibonerezo ekirumya okuva gye tuli. 


20. Abatume nebagamba nti: Ekikwa 
kyammwe kiri mu mmwe. Mugamba mutyo lwa 
kuba nti mubuuliriddwa? Nedda, muli bantu 
abasukkiridde obubi. 


21 .Olwo omusajja kwe kujja ng’adduka 
okuva mu kitundu eky’ewala mu kibuga, 
n’agamba nti: Bannange, mugoberere 
Abatume. 


22. Mugoberere abo abatabasaba mpeera 
ate nga balung’amu. 


. Juzu 23. ; 
23. Ye nnina nsonga ki obutasinza Oyo 
eyantonda ate nga gy’ali gye mulizzibwa? 


24. Abaffe, ate ntwale abasinzibwa abalala 

ebbali we? Singa Allah Ow’ekisa ennyo 
enlace ee akabi, okuwolereza kwabwe 
tekungasa n’akatono wadde_ tebasobola 
kumponya. 


25. Olwo nange ddala mba ndi mu kubula 
kwa lwaatu. 

26. Mazima nze nzikiririza mu Mukama 
wammwe, kale mumpulirize. 

27. Kyagambibwa nti: Yingira mu Janna. 
Nagamba nti: O! Kale singa ne bannange 
baamanya, 


AS Pash, hast Sy 
@OSyast sory Gy 53 (BS 
Gls $45 4, shi i dG 
OL ecg Se Sah SST Es 
OS3 5K5 Jy 3537 
@ogias2) 

Odi shad Ss Ese 5 
Sin SS8525 5 : 2522 955 
@sati 

spb 5Bb ost sKae sh This & 
OSs a4 SSakst be 


§ ‘ % a7 a v2 
O25 ata.2N Last Se 145 
< Zs 4K nt 
(gags! 258i SE AST 
O6A% 32h 

- pees % 
BSS SST ASSL 07 130.51 
OG 53248 


> 

a & aA Bo, ~ wae 2 ue, 

Yaz of A) add > Os MdTIE 

PootEnt ao BFF Fiat 
ae Po ° 

pane las a ge ¥ pay : el 

Bnd aap Goi 

@y BZ Vole 

Ro gt ae 

Ogee pis Hi labat 


I 


* 


Ys 


Essuula 36 YA SIN Juzu 23 


28. Nga Mukama wange bwe yansonyiwa GRRE Ss C35 CURE aes 
era n’anfuula omu mw’abo ab’ekitiibwa! ints Pee wo at 8 ae 
Ooo} a \ 





a A A aw ‘io “anes 
29, ER a wweerece eri eeewanee lye ots 7 Oo 4-9 95 (fo (3337 23 
ggye lyonna oluvannyuma lwe okuva mu \ etpitieo Tad yee. ae 
gulu era kyaali tekitwetaagisa na O63 Gs GESs 34 
uweereza. 


21544, Z2%en.0 Soon 217 a 
30. Anti tewaali kirala okuggyako |$ls Sin!5 ape YI E5 KO! 
olubwatuka lumu, okwejjuukiriza nga @632 (E 22 
baweddewo! OI aia Bip 


be 
pak Wady 


an “in Kalo i an “7% aw 
31. Kya kusaalirwa eri abantu, kuba te- 0? Pcl Gz 2Gs! JE BRR: . 
bajjirwa Mutume yenna, wabula bamujerega. eee 2G ely vB 
OSs j4RaZa4 155 6 35 


o 


rIee wo Fh Been nt aerate 

32. Abaffe, tebalaba emirembe emeka gye wd) 6s pals Ectatay 352 23 | 

twazikiriza olubereberye lIwabwe nti bo Awad nen nag a 259 

tebakyadda gye bali? Ow saa egy Lae | 

Za ¥% GS, « a 

33. Era bonna wamu ddala ba kuleetebwa 03352 Apes Bi deo!5 
mu maaso gaffe. a 

uKU ofa pen T eB enel 3 nen 948 ‘ 

34. N’akabonero gye bali y’ensi enfu: s Ghazal e akzshi es yi aad az 

tugizuukiza era netumeza mu yo empeke, Oopyez? t3Es GE Gare f 

kale ku zo kwe balya. by sas San tee oie 

we ae YP Aw 2 ew fen le 
35. Era tuteeka mu yo ensukuz’emitende 39 Sede OF o> Gas3 Glas 5 


emizabi , te ne (Zneee Tat 
n’emizabibu, era netufukumula mu yo ensulo, @uis | a(S Get dup Ea 


No 
A 
_O~ 


36. Balyooke balye ku bibala bya zo, so AEigZ (41425 Ge oly 
nga emikono gyabwe si_ gy’egibikola. el Le ae ae ee 
Abaffe, tebeebaza? O85 2 MS) + ade dol 


> 4 eve o7t att on eu. 3s 
37. Omutukuvu  y’Oyo eyatonda byonna G. GK %| DVI GwgMloxw 
nga bibiribibiri (ekisajja n’ckikazi) kw’ebyo pg 5 | ame, op Rat 9 Nag 
ensi by’emeza, ne mu bo bennyini, ne Gu. 9 Buta | O25 PSV) Sts + 


mw’ebyo bye batamanyi. 5325 553 

“CoC Bist 2.7 Fae As 25h ole 
38. N’akabonero gye bali ky’ekiro kye SGSQwiab, mle ie 4215 
tuyubulamu emisana, okwejjuukiriza nga hand, fen 2 
bali mu kizikiza. OSpLAS Ba 


‘ a a a od Ae o- 
39. N’enjuba etambula nga egoba kkubo 2Us +(Z SEG 2) Spa no! 3 


eryagitegekerwa. Okwo nno kwe kugereka Ey ca San Stig ee 
kwa Luwangula, Omumanyi wa byonna. () edhe | Pie po 

a 4“.(¢ On ooh” 
40. N’omwezi twagugerekera emitendera gye 3G AS JG 25535 jee)! 's 
guyitamu okutuusa lwe guddayo neguba nN nk APN 
ng’olukindukindu Iw’omutende olukalu Osi! os — 6 
olw’ edda. 


Juzu 23 YA SIN Essuula 36 





41. Tekisoboka njuba okutuuka_ ku mwezi, S355 ol GI cars ats i Judi J 
wadde ekiro okuyisa emisana; so nga byonna . vt eee 
biri ku nkulungo emu kwe biseeyeeyeza. 35435. Gig aH ue dai % sak 


Oo seo % 1) i 5 
42.N’akabonero gye bali kali nti Ffe 3 pect: 33 Gigs GT abs 25| 3 
tusitula abaana baabwe mu kyombo nr? sae 
ekijjuzibbwa. @ysAbal I eLhas| 


43. Era tulibakolerayo n’ebidduka ebirala @OySi¢Gabheos 225 CHIE 5 
ebikifaanana bye balyebagala. 
44. Ate bwe tuba nga _ twagadde, yeu Fei S33 Ais 3 125 ol 5 


tubasaanyaawo; era tebaba na mwasirizi Pe hg ee 
5 
wadde tebalokolebwa, © 9 defeats WEEE SS y 


45.Okuggyako nga kubadde kusaasira Ogde Jess Eghsss Y\ 


okuva gye tuli n’okweyagaza okumala 


akaseera. Kye ht 
46.Era bwe bagambibwa nti: Mwegendere- pidgey) o Ag G 1585 5144) JB 55 


> 


ze ebyo ebiri mu maaso gammwe nr’ebiri 4.3 one ASI 467 2 ait BARES 
emabega wammwe mulyooke musaasirwe, O88 ra 
tebafaayo. tf 
47. Era tebatuukwako kabonero konna mu +84 iv rer) a3 ot gsi G4 5 
bubonero bwa Mukama waabwe, wabula ACE te 

’ neo * | 
bakakuba mabega. ca se) 
48. Era bwe bagambibwa nti: Mutoole 35535 ne stags Js 1533 


okuva mw’ebyo Allah bye yabagabira, abo o: yy ‘SHE 6 Gd yl 5g + 
abatakkiriza bagamba abo = abakkiriza_nti: pithe an a 
Abaffe, tuliise oyo Allah gwe yaaliriisizza an shy § & bold Ia 
singa yali ayagadde? Mmwe temuli kirala pe %, Nit 2% iT ¢ &) = oe 
wabula muli mu kubula kwa Iwaatu. o yy aks Qu & 


Kemet 
go"! 
ne aw" ‘ ane ” 
49.Era bagamba nti: Ye okusuubiza kuno Bi y I Mes Sum AS Ogg 5 
i ima? Bhi 
kwa ddi, obanga mwogera mazima? @o44, \ 


50.Tebalina kye balinda okuggyako 
olubwatuka lumu olulibavumbagira nga_ bali 


Cnt wag A nde dD “a 
mu kutotoogana. QO ess Bb 3 22546 
a nat 4g | aAweanFDn 2 nas 
51.Kale tebalisobola na kulaama wadde +4421 G)¥3 Ane io Sauer 
n’eri ab’ewaabwe tebaliddayo. OS P2K 
Ruku 4 5 sei Lig eB ae oe 
52.Era eng’ombe erifuuyibwa, okwe- GlaeWié 8 patel S13) \Z rms 9 
jjuukiriza nga bavudde mu ntaana, beeyuna arte eae ‘ 
eri Mukama waabwe. OO Hew 43) vl} 


53.Baligamba nti: Nga zitusanze! Ani % 4355 pel bss 2 Gs G 
atuzuukusizza mu bwebakiro bwaffe? 7 


~RO" 


Essuula 36 YA SIN Juzu 23 





Baligambibwa nti: Kino Allah Omusaasizi 522 3 {a 2555 323% liu 
ennyo kye yabasuubiza, n’Abatume 9 gn 
baayogera mazima. OO sLa 2)! 
q zZ a - a a a 

54. Tewaliba kirala okuggyako olubwatuka BG Sia Bh y x, (Z dL 
lumu, okwejjuukiriza nga bonna baleete- eG WI TES sey Dd 
ddwa mu maaso gaffe. QS5jA2 G3 dd aboe st 

Ae pete 1en% FEF ET ore lt 
55. Kale kw’olwo tewali muntualiryazaama- OAS 5 Es “Wee & 2 Vs 


anyizibwa kintu kyonna era temulisasulwa 2a sane f 2 
okuggyako olw’ebyo bye mwakolanga. ©8 ¥! 


Po ny ope ato L na” & 
56.Mazima abantu b’omu Janna kw’olwo peut G agi Seale Gaua! OL 
baliba mu kwetala nga bajaganya. 534 cai 


57.Bo ne bakyala baabwe balibeera mu sis GE ALS OS 421557 ti 
bisiikirize nga bagalaamiridde ku ntebe ss c 
empunde, ereulumin. Qoj-Sairs 


58. Balifuniramu ebibala, era balifuna buli - paral 


kye baliragiriza. Zev, 9h, 
y' g @o5454 
59.‘Salaam’ (Mirembe) ky’ekigambo Osisigs n 235 os SIS 


ky’okulamusa kye balikozesa ekyava eri 
Mukama Ow’ ekisa. 


wn a “27 a ‘ g am 
60. Allah aligamba nti: Olwa leero @é€ 4 poli ys a \ 195 G8 15 
mweyawule muve mu bakozi b’ebirungi, 
abange mmwe aboonoonyi! ss 


x a \ ° ne a nw nt an 
61. Abange mmwe abaana ba Adamu, 81 23) Ge ) Gel 24 | 


saabalagira nti temusinzanga Sitaani,mazima 92 ,24,% o',%), 990% 
ye mulabe wa lwaatu gye muli? pane 3S ani! 7 one f , Za > 
- a 
\ I 7% 
Aw a é vo — Aye a 
62. Era nti: Musinze Nze nzekka? Lino @ £35253 a3 1 Jo ii Ses) gis 


ly’ekkubo eggolokofu. 
Dyn Ew, oe 
63. Era ddala Sitaani yabuza abantunkumu 3134 + |3434 Ses pie AST A 3 


mu mmwe. Abaffe, mwaali temukozesa 5108 0S 


ow ont ao fein 
magezi? @& say | 


64. Eno nno ye Jahannamu gye mwasuubizi- ©5325 paisa 8 2 Sih oie 
bwanga. a apt ay Parralits ts 
65. Mugiyingire olwa leero, kubanga © head sr ie 325) \ lo BSLo! 
temwakkiriza. sak 

66. Olwa. leerotujjakussa envumbo ku mimwa aie 5 gli SF BRS ae eral 
gyabwe, emikono gyabwe gitutegeeze bye Peat Pah 4 
baakola, n’ amagulu gaabwe gajulire kw’ebyo ine by AR) 54b5 5 Agdoa 
bye baakolanga. OOpne 


67. Era singa twayagala, ddala twalibajje- Pb se7 bs Esashi $ 2185 p 
emu amaaso gaabwe, awo nno lwe __U,, 


baalyeyunye okunoonya ekkubo. Naye a Odi men St bleil ihe 


Bek 


yd aly 


Juzu 23 YA SIN Essuula 36 





baalirabye batya?. x“ 
a 41/6 eo nr toe Baas 
68. Era singa twayagala, twalibasibidde mu »4- Ks Qe bonnes Z 5 


bifo byabwe, olwo tebaalisobodde #2, . c£%1% . oin2 (10 nilo% § 
kutambula kugenda mu maaso wadde @OY3 535 G2 156 ks) & 


okudda emabega. 


Ruku 5 Py nen + Wet Bpw dane 
69. Era buli gwe tuba tuwangaazizza, tumunafuya SBT, gli GALES Bheeiors 


mu butonde. Abaffe, era tebaategeere? oe 

o a eon aa Pata 
70. Era Nabbi tetumuyigirizanga bitontome Oa cad G5 Fags Hooke 5 
era tebimusaanira. Kino si kirala wabula "US n BG SEES, $, ? 
ky’ Ekijjukiza era ye Kur’an, Etangaaza. ees Ol} >>> 2 S 


= ane * oe 3 t- oe 2) 43 
71. Twagissa eryooke erabule oyo omulamu, a0 sil 39 Big o oe 
n’ensala eryooke ekakate ku batakkiriza. 


ryt 
72. Abaffe, tebalaba nga bwe twabatondera enue Gs 533 eae S52. ents 3\ 


ebisolo ebyo emikono gyaffe bye gyakola end i(olet nr teloien ne 
ate bo ne baba bakama ba byo? Oo paseiacs ahi vere 


73. Era twabibagondeza balyooke beebagale {2,3 3445 5 Gites pas Gas 5 
ebimu ku byo era n’ebirala babirya. 


74. Era babirinamu n’emigaso emirala mingi Says a 2 (Es 5 5 R2 asic Gs er 


n’ebyokunywa. Abaffe, tebeebaze? ng hy 
Te Oo} S85 

ws Q % 4%.¢ 

75. Naye era beefunirayo abasinzibwa pals Eas ipenre 55.2 SSIS 
abalala ebbali wa Allah mbu_balyooke bone ofS 
bayambibwe. © Ian 


". na ean a we he 
76. Tebasobola kubayamba wabula ate bo pal bb 3 V fad yoni O fags y 


be baliba ekibinja ekirireetebwa ku bo “02 Tn bF oe 
okubalumiriza. Of aia ae 8 
77. Kale okwogera kwabwe kuleme (s 213 2155 Gj » pss 5s Sb 547 Wa 
kukunakuwaza. Mazima Ffe tumanyi bye AZ irI(oZand 2 
bakisa ne bye _booleka. OS sia G 38 aay 
ae Vat gy af Me 
78. Abaffe, omuntu talaba nga bwe Ww? 4 “als (Sf ese: | 33 | 
twamutonda mu _ ttondo ly’amazzi agazaala, bt he ent ak 
okwejjuukiriza ng’ate ye muyombi Ov: SA PEM B™ NPP 8 
ow’ olwaatu. oy 
79. Era ateekawo n’ ebyokutugerageranyiza- icy SENS ¢, tos 5 jz (S ot pete 9 
ako, kyokka neyeerabira okutondebwa kwe, bn wo we shane 
n’agamba nti: Ani alizuukiza amagumba nga Ox23 Ps 2 (63) yr ow 
gamaze okusensebuka? fg Hae TEA ge Ai en ag 2 
80. Gamba nti: Oyo eyagatonda omulundi 52834 Jal Lalas ¢ | ata Js 
ogwasooka y’aligazuukiza era Ye y’amanyi © AiAE Bd Ke ros 
obulungi buli kitonde. a ee FS. oe 


Essuula 36 YA SIN Juzu 23 


a w ” A,” t 
81. Y’oyo eyabakolera omuliro okuva mu pas { pai GasE) J24 csih 
A 


muti omubisi, okwejjuukiriza nga ku gwo ” nd mph Ba Ze eis ae 
mmwe kwe mukoleeza. OOH3 Ras BU! (sb b : 
a so wwe a,” % fA 
82. Abaffe, Oyo eyatonda eggulu n’ensi PSS 5 pad) RG 5 \ Gd) 
y’atasobola kutondayo babafaanana? Anti \ wa + 


3) orn FTd 4453S Fe is 
ddala Ye ye Ssaabatonzi, Omumanyi wa Bio realn HAO! OFZ oY : 
byonna. 


ugh 


@Ans BE 


? rae oa oe tora, to Ge 
83. Mazima ekiragiro kye bw’aba nga 45 Jgag oi Ett $ip\ 131 S35 Las] 
ayagadde ekintu kyonna, kale akigamba @¢ vot od 
bugambi nti: Ba! olwo ne kitandika okuba. Vrwe 


84. Kale Omutukuvu y’Oyo alina mu lv fu 3K42 sat Sp! bt 3 
mukono gwe obuyinza bwa buli kimu era” to : AE 
gy’alimwenna gye mulizzibwa. OSs adios & 


Juzu 23 Essuula 37 





AL-SAFFAT 
(Yakka lubeberye lwa Hijra) 


: oe A a \ a% os a 3 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Opie Hl yor)! gbloty 3 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


y Zz ay o 

2. Njuliza abo abasimba ennyiriri olusimba, OWS ehialls 

3. Olwo nebatwala abalabe Ossi eb 
ekirinnyamutikka, r i 

4, Ate nebasoma okubuulirirwa okuli mu Obs eG 
Kur’ ani Ekijjukiza, : ae 

G a S 

5. Mazima Omusinzibwa wammwe ali Omu Ore \PsCH1d) 
yekka, . 

6. Mukama w’eggulu n’ensi n’ebyo ebiri G4%25 0505 S15 eB 25 
wakati wa byombi era ye Mukama baw (Zor & oe 
w’ebuvanjuba yonna. og, G2 9 

‘ ‘ : One a8 oe < % ot g 

7. Mazima twawunda eggulu ly’okumpimpi 453 54 C35 $ | 35 Gy 

’ s: ibo: ’ y “a 
n’amatiribona g’emmunyeenye, Os if 5K i 

a “ ‘ rat wD a” a4 ” 

8. Era netulikuuma ku buli Sitaani ®3)G pi we olan 9 

omujeemu. : 7 : Ss 
one ZI Yatt Se% 2 Ge 0 

9. Sitaani teziyinza kuwuliriza mu lukiiko © $3433 JEW DNOps23 9 
lw’oku ntikko ne bwe zigezaako zitya era er ss (2. 2 
zikasukirwa kibonoomu okuva buli ludda, Ost ney we 

ee  Signcléne sate nie ’ ‘ y 6 ZG Se nih ans 2 

10. Nga zisindiikirizibwa, era zirina n’ekibo- Ome! ms! 344) 5)05>5 


nerezo eky’olubeerera. 


11. Wabula buli agezaako okunyakula HGS an55l5 3 BbS)) Abs oY} 
ebyaama obunyakuzi, alondoolwa ® iy 313 
kibonoomu ayakaayakana. 


nS Mf (StS EET OOF a wt eal’ 

a Kale pauue oe Abatie, Bo eye: O* Al Gis 53) ool Jgcseils 
ola by’ebisinga obugumu oba Ffe bye , ne np DLAC So nee 
twatonda? Mazima bo twabatonda mu gab Oe Bgikls Gy » Cas 
budongo obukwatira. ea? 
OylyY 

13. Ddala ggwe weewuunya, ate bo O25 5 Btn Jy 


bajerega bujerezi. 


14. Ate bwe babuulirirwa, tebafaayo. Oz 3S 5g S133 5 \Bh5 

P 2 SZ te S 

15. Era ne bwe balaba akabonero konna, Oo SaaS 23 | 1515 1515 
bajerega bujerezi. ¥ 5 ane a oa 

16. Nga bagamba nti: Kino si kirala wabula oie Sn Viti OG 5 


kubuzaabuza kwa nkukunala. 
17. Nga beebuuza nti: Abaffe, bwe tulimala ig 2 12 (eS e143 ey 4 (65 SIZ 
okufa nga tufuuse ttaka na magumba, ddala be ee ere : “oF 





Essuula 37 AL-SAFFAT Juzu 23 
. 8 J m ate aF aot 
ate tulizuukizibwa? MO 53 gate) 
bo 6%) eRe at 
18. Kazzi mbu ne bakitaffe ab’edda nabo? Ow sv IGSGi9! 
: : : Awa Zs “ nd ay on Ie ad, 
19, Gamba nti: Yee! Era muliswazibwa. Mo spl pis! 9 oo 


20. Kale ddala Iwo luliba olukowoola lumu, 
okwejjuukiriza nga batunula! 


21. Era baligamba nti: Zitusanze! Mazima 
luno lwe lunaku I|w’okusasulwa. 


22. Luno lwe lunaku lw’ okulamula lwe mwali 
mulimbisa. 
Ruku 2 


23. Ba malayika baligambibwa nti: Mu- 
kung’aanye abo abaayonoona ne 
bannaabwe n’ebyo bye baasinzanga 


24. Ebbali wa Allah; kale muboolekeze eri 
ekkubo ly’ omuliro; 


25. Era mubayimirize, kuba ddala bateekwa 
okubuuzibwa. 

26. Balibuuzibwa nti: Mubadde ki, nga 
temuyambagana? 

27. Naye nno kw’olwo balijeemulukukira 
ddala. 

28. Era balyolekagana bokka na bokka 
nga bwe basimbagana ebibuuzo. 


29. Baligamba nti: Mazima mmwe mwa- 
tufulumanga ku ddyo. 


30. Balibaddamu nti: Nedda, mmwe 
bennyini mmwe mutaali bakkiriza. 

31. Kuba ffe tetwalina buyinza bwonna ku 
mmwe; wabula mmwe bennyini mwali bantu 
bajeemu. 


32. Kale kati ensala ya Mukama waffe 
emaze okutukakatako, tuteekwa buteekwa 
okuloza ku kibonerezo. 


33. Temutunenya, twababuza kuba naffe 
twali babuze. 


4 a BR ee nwa % 
34. Kale abo kw’olwo be baliba mu OSH ABS pba 5 es5s as 


kibonerezo nga bali bumu. 


” 
Bas n.% AUP Re eK 
ay SUS GI gail 2 |e 
% oo» 


65 a 551331 31go0 E - Bx yp >| 


XN 


» a 
Od pos082 2 dAm SF 


unit Ge 5 2 Se JSi 3 
@oislass 

“ 

gt Cite Ba 228) 1G 
Ovied! 


Zo 5 
Ooi 5G a Js SG 


Qos 5 ($55.05 Z 
4 ~ 4. Cue ord 
6, $tiss 333 Gi 
° 7 Se Se 
Oosagls 
ab EYE, te 
Osis GC) segs 


of0~ 


es) 


Juzu 23 AL-SAFFAT Essuula 37 





a agit Aes eS E % 
35. Mazima bwe tutyo bwe tuyisa @QSAapee L dase by 
aboonoonyi. 


36. Mazima baali nga bwe bagambibwa § 54 i Jas VSuig PS Bh§} 
nti: Teri Musinzibwa mulala claseyako > Ao} Vs x 


Allah,nga beekuluntaza. Ooi eaEF 2b 


24% . arinter 
37. Era nga bagamba nti: Abaffe, tulekeyo pols Gea 1 15 (25 S18 OSs 5 


bakatonda baffe olw’omuyiiya w’ebito- wise 
ntome omulogovvu? a 


38. Ddala oyo gwe mujerega y’ aleese amazima OOALS 5451S rer a 3 BS) eB 
n’akakasa n’obutuufu bw’ Abatume bonna. eA 7 

39. Mazima mujja kuloza ku kibonerezo €).ed4 Vigna! yi | J BES} 
ekirumya. . Bn af 0B (e 

40. Era temujja kusasulwa okuggyako ©S Jess ¥ Wis pyesacy) 
olw’ebyo bye mwakolanga, 


wv 


an & o S 
41. Okuggyako abaweereza ba Allah aba- OGLglisl suisGcy) 
londemu; bpave te phone 
42. Abo be balifuna okugabulwa oku- @ 45134 35) 54) 14) 91 
manyiddwa: ies eho dalg sp ih ade 
43. Okw’ ebibala; era baweebwe n’ ebitiibwa, @O5 5S be S7AaSly 
44. Nga bali mu Janna ey’essanyu erijjuvu, Make he : 5 
45. Nga bali ku ntebe empunde, nga Orn ym AY 
batunuuliganye. ; . se ae roe 

fa Bae a Pd 

46. Balyetooloozwamu ekikopo ky’ekyoku- @yAseo2ug , ag cle 3 Chi 
nywa ekiva mu nsulo ezitiiriika, “ de pao «Ly 


47. Eky’okunywa ekyeru tukutuku ekiwoo- Ody pu 33 tla 

mera abanywi, Pee 466 aiF 
48. Ekitalibaamu kitamiiza era tebaliyenjebuka @& a re 4 (Giz ps 5 sey 
ku lwakyo. ss! Lp ek eo 
49. Era baliba n’abakyala abeekuumi, @éke ee 
ab’amaaso ag’endege, 


50. Nga baling’anga amagi* amakusike. @d; 256 Ja fas 15 O48 EY 





37:50. ‘Baidhun’ ( ag ) ne ‘baidhatun’ ( Ste ) byombi bitegeeza eggi lya maaya oba 
ery "ekinyonyi ekirala kyonna. Mu njongera y’Abawarabu ‘huwa baidhatul balad’ 
( sich4x94 ) kitegeeza omuntu akuumwa obulungi obutiribiri nga maaya bw’ekuuma 
eggi lya yo  obutiribiri olw’akaana akaba mu lyo — anti likuumwa mpanga. N’oluusi 
kikozesebwa okutegeeza omuntumulamu atasangikasangika, okufaananako n’eggi 
eribeera lyokka. Ekigambo kino era kikozesebwa ku muntu ow’ekitiibwa ennyo oba 
omwami, oba mu nkozesa eno nti: Gundi ‘balad’, nga kitegeeza nti abantu bonna 
bamweyunira era muganzi gye bali okufananako n’ekibuga ‘balad’ (3ig\joba  ekifo 
abantu kye bettanira ennyo olw’obulungi bwa kyo. Abawarabu era bakozesa enjogera 
eno ku muntu omumanyifu ennyo nga wa ttutumu ate nga n’abantu bamuwuliriramu 
nnyo oba nga bamutendereza nnyo olw’ebirungi by’akola n’empisa ze ennungi. 
N’olwensonga zino zonna ‘baidhun maknoon’( wk Jax) kiba kitegeeza amakula 
ga Janna agakuumibwa obutiribiri ate nga malungi okuzaama. 


Essuula 37 AL-SAFFAT Juzu 23 





51. Kale balyolekagana bokka na bokka MO 5 joe Gadd SE Aad g3 la 
nga bwe beebuuzaganya. 7 ‘ 

y A Bat OIZ% al nd Sw 2 "1% 
52. Omwogezi omu mu bo aligamba nti: Qo 3 GSO! sets Kb) 
Ddala nze nalina mukwano gwange, ik 
53. Eyagambanga nti: Kazzi naawe oli @EA3 B24)! Go) Gs) U5ae 
mw’ abo abakakasa nti kituufu, 


1 a(h_% ict 
54. Nti bwe tulifa netufuuka ettaka L\% é (hog 35 CS ELS 
? i 2 oe a “" 
n’amagumba amasa, mbuera tulilamulwa? exe es 
“nr 2nd 89 Se € 
55. Omwogezi aligamba nti: Abaffe, Od paths srs! Jam SE 
munaalingiza ? a ON So an elt ot 
56. Kale aliringiza n’amulaba ng’ali wakati OQ) sdrsls!9o 3 3 aLbls 
mu muliro Don h(E nn, be 4S 
57. Aligamba nti: Amazima ga Allah, kata Ow 2 E35 &) gil 
onsaanyeewo. ’ 


o nea 2 ne 4 a a 
58.Singa tekwali kusaasira kwa Mukama @G4 bes alios 2255503585555 ¥3 
wange, mazima nange naalibadde mw’abo 
abaleeteddwa mu gwo. y 


59.Kazzi ffe tetuli ba kufa nate, @) 
Ho ene 
60.Okuggyako okufa kwaffe okwasooka ©33 G3 gsyi Gs x Ys 


. 9 we ww 
era tetuli na ba kubonerezebwa? Oot; RB 
nth ene) 
61.Mazima buno bwe buwanguzi obusuffu! Osea Syl $4758 oy 


8 age. 
62.Kale olw’ebiringa bino, abakola_ bye OGihs ; lore 
baba bakolerera. 


$* a 4%. 5 5a5 < 
63. Abaffe, okusembeza okulinga okwo kwe @)a § 13 18 s SP Ty $i EUST 
kusinga obulungi oba okw’omuti gwa 


Zaqqumi? Mee ns(olnoeit 
64.Mazima gwo twagufuula kigezo eri OGL AY 2545 acts lgslestt1 
aboononyi. os 


- Z * |v 
65.Ddala gwo gwe muti ogusibukira ddala @akeAll si be > 535 554% Bs) 


ku ntobo ya Jahannamu. ‘ 099 6849 (o9ne 
66.Ebibala bya gwo biring’anga emitwe @edb Hit 4 aca 
gy emisota. 7 : tie 
67.Kale ddala bo gwe balirya nebagujjuza Gino rayeaice Qi. & ge bas 

embuto zaabwe. ior ah, 


LI aw 2 
68.N’oluvannyuma, ddala baliguzzaako Wetok ot cas £i Griz, b4 S| pa 
eky’okunywa ekitabuddwa mu lweje. 


69.Nate ddala obuddo bwabwe buliba eri Optra Sy i Baaa $2 ws po 
Jahannamu. 


70.Ddala bo baasanga ne bakitaabwe nga Oeste pbiG) (gas7 6451 


babuze, 


Juzu 23 AL-SAFFAT Essuula 37 





~ 
§ 


So 
A 


‘ 
wn toe SOAK 5 


71.Naye ate nabo nebeeyunira eri buwufu OO3#}43 2 > 
bwabwe. 2 


72.Era  ddala abasinga obungi mu Oouss ET 35S GS 335 5 


baabasooka_ baali babuze. 


ea 


i 


A 


73.Era ddala twatuma Abalabuzi mu bo. @&2, 528 sass Biss \ - 
74.Naye laba enkomerero y’abo abaalabu- 2 yoied S3CoK ESB 36 

Iwa nga bwe yali, 3 See a, 
75.Okuggyako abaweereza ba Allah abalonde- Oogdss! ab15 Gs vs & 
mu. 


Ruku 3 3 24 6 OS 1 (ange 
76.Era ddala Nihu yatulaajanira, ye nga mu Ossxes yen) e SORT pe > G55 
baanukula tuli balungi nnyo! fake 


77.Era twamuwonya n’abantu be omutawa- Oates 3S los aiats aa$n3 4 
ana omusuffu, 


wt A owt 2 oe 45, 02 (4h ore 
78.Netufuula ab’ezadde lye okuba nti be Gossiss i ys Glass 
baawonawo. “a a ee re 
79.Era netumulekerawo ettutumu mu Oe?! 3 grle C5555 
b’oluvannyuma. go eae Biases 
80. Emirembe gibeere ku Nuhu mu_ bantu Obst 43 Kat 
bonna! 


- ap ea Ut 
81. Mazima Ffe bwe tutyo bwe tusasula OSLwABi OUT L 
abakozi b’ebirungi. 


aif ow G 
82. Ddala ye yali mu baweereza_baffe Oddie hs! Galle 2 25! 
abakkiriza. on aif oh, weg? 
83. N’oluvannyuma abalala twabasaanyaawo. OG: ad VWIGSTETBS 
wales ‘ Ayn .i\an bs Sie fp 
84. Era ddala mu kibinja kye mwe muli ©) B42 yt NM ashi Ooo! 22 


Ibrahimu; 


85. Awo bwe yajja eri Mukama we Ons ety 6532143) 
n’omwoyo omujeemulukufu. 

ID ak tG aee ~ edt “ % S| 
86. Awo bwe yagamba kitaawe n’abantu be QS33455 FY AP IO 4S >) 


nti: Biki ebyo bye musinza? se ae 

b wp wane ne sk 
87. Abaffe, bakatonda ab’obulimba be Q@sigsablO$.44)\ lary 
mwagala okuba Katonda ebbali wa Allah? - 


a ray ww A 2 as <a 
88. Kati olwo mulowooza mutya ku Mukama Odie oy ASS 4 
w’ebitonde byonna? » 5h eB he tes 
89. Olwo yatunula olutunula mu mmunye- 25a B55 bs 5b 
enye, 4 ee 
90. N’agamba nti: Ddala seewulira bulungi. OLshs Gal J 
aot 
91. Kale bo baamusegulira nebamukuba Ossepererseree 
amabega. ae 


92. Olwo yagenda bubba eri bakatonda opts TIS agedti Bt pls 
baabwe n’agamba nti: Abange, temuulye? 


Essuula 37 


AL-SAFFAT 





93. Mubadde ki, nga temwogera? 


94. Amangu ago yatandika okukubaakuba 
amasanamu ne ddyo. 


95. Kale oluvannyuma bajja gy’ ali bunna- 
mbiro. 


96. N’agamba nti: Abaffe, musinza ebyo 
mmwe bennyini bye mubazze, 


97.Songa Allah y’eyabatonda era n’ebyo 
bye mukola? 
98. Nebagamba nti: Mumuzimbire 


omuzimbo n’oluvannyuma mumusuule mu 
muliro. 


99. Kale baayagala okumwekobera naye 
ate bo betwafuula abaweebuufu. 


100. Ibrahimu n’agamba nti: Mazima nze 
ng’enda eri Mukama wange ajja 
kunnung’amya. 


101. Ayi Mukama wange, mpa omwana 
ng’ali mu batuukirivu. 

102. Kale twamuwa amawulire ag’essanyu 
ag’omwana ow’ omutima omugonvu. 

103. Awo bwe yatuuka okutakabana 
awamu naye, n’agamba nti: Owange 
mwana wange, mazima ndabye mu kirooto 
nga nkusala. Kale wetegereze, olaba otya? 
N’agamba nti: Ssebo kitange, kola ekyo 
ky’olagiddwa. Allah nga ayagadde, ojja 
kunsanga nga ndi mu bagumiikiriza. 


104. Kale bombi bwe baamala okwewaayo 
eri Allah era nga amuvuunise ku kyenyi 
kye, 

105. Netumukoowoola nti: Owange 
Ibrahimu, 

106. Mazima otuukirizza ekirooto. Ddala 
naffe bwe tutyo bwe tusasula abakozi 
b’ebirungi. 

107. Mazima_ ekyo 
nkukunala. 

108. Era omwana  twamununula 
n’ekiweebwayo ekisukkirivu. 

109. Era netumulekerawo eftutumu mu 
b’oluvannyuma. 


kyali kigezo kya 


° 2 a a 4% 

3 $5256 BEY STi iG 
a aN 

@Ocindd! 

2 PC een 6nd n2 at 
Dpelarxs 4 qo \g>\5 
Zr 


w ‘ oo, ae 

Oye 453 GIG esl GIGS 
\ 

Oddab2154 Grbvj 

aA,” 2 1,4 “ 

Osgdss obey a5 jas 


i Ga JB pass ale ta 
Ge o P7 
SG sR Gi sEsigus 


oP ehn 


3 3 hss eIT IG ui 


~ 
2 


‘ A 
OSS Bi G2 4b ir OW igs 


S. 
as 


a A Ge ow 
Syd sh ots GL 


te 


ww 
. 


fA 


Obbe IG Tass 

UST USE Gaiiasis 3 
Oddy rl 

Osis isis ed) 

@ gh BE 74 3d = lnete 


Cited, ded 9 
2oe oY we |Z Se 
Gd ps Vid asl 655 


Juzu 23 AL-SAFFAT Essuula 37 





> A ce ' Pd 
110. Emirembe gibeere ku Ibrahimu. @) SAB Di! ve pla 
111. Bwe tutyo bwe tusasula abakozi MAA 25 Sat Gl) ig 
b’ebirungi. ° : z 
A a a o 
112. Mazima ye yali mu baweereza baffe Odd pais Gs be 5} 
abakkiriza. 
. \ Cee 1 Goy 
113. Era twamuwa n’amawulire ag’essanyu @Gtabali Gatos ie SL 45°38 53 
ag’okuzaala Isihaka, Nabbi ali mu bank Ree es ae 
rivu. =, 
a red a \e An n% ne 
114. Era netumuwa omukisa ye ne Isihaka. O45 b jes) JF 3 as 3 » 2 
Ne mu zzadde lyabwe mwalimu oyo akola aa 6G nd Cw ee 
ebirungi n’oyo alabika nti teyeebalirira.* deb) Ade 5s Oe $2? ¥ 
Obi & 
Ruku 4 ar ah pie le Sie keer 
115.Era ddala twassa okusaasira ku Misa D550 9g Se Giz di) § 
ne Haruna. KOR PNG AE Saks 3 
116. Era netubawonya n’abantu baabwe wis)! ws ? 9 . 


a 


akabi akasuffu, 


@» 
E : 
z 
\bz 1 
“Av rv 
A a 


Rw 4¢ 4 WetDt nine 
117.Era netubayamba, kale nebaba nga be Mode \ ab I 6S 543 jai ’ 
bawanguzi. ron ena CN eiied late 
118. Era netubawa Ekitabo ekitangaaza. OdAgia! SSN 5423515 


119 Era bombiriri netubalung’amya mu @apaLesi\ Bip G 3555 
kkubo eggolokofu. 


Ln, o wh 
120. Era netubalekerawo n’ettutumu) mu Oxy 9 \sG giz 5, 555 
b’oluvannyuma. Aigo. ene eels 
121. Emirembe gibeere ku Musa ne Harina! OOS)B She Je ole 
7 nt v aw Le a 
122. Mazima bwe tutyo bwe tusasula OdAwrs | spas EU54b) 
abakozi b’ebirungi. pi het : 6 
123. Mazima bombi baali mu baweereza OGL WIC, Ge de 245 | 
baffe abakkiriza. ee Sapte Ae oe eo 
124. Era ddala ne Iliydsi yali mu Batume. OBA AS) HQ oh 
: Orb ITT nh TEE 
125. Awo bwe yagamba abantu be nti: @o pa Y| ae gi) JE | 
Abaffe, temuutye Allah? leh: cl hei ee es areata ene 
126. Abaffe, mulaajanira Ba‘l nemulekawo Gee} Oi 5 Way opera! 
Asinga abatonzi bonna, Mody ji 





37:114 ‘ Dhwaalim’ (4s\8) ‘omujoozi’ ne ‘ Dhulm’ ( al) ‘obujoozi’ mu Kur’ani Entukuvu 
tebiwa makulu. mabi gokka. Mu 35:33, mu baweereza ba Allah mulimu ayitiddwa 
‘Dhwaalimun li nafsihi’ ateebalirira, eyeerekereza byonna ku lwa Allah. Era abo 
babalirwa mu ttuluba ly’abalung’amu abayitibwa ‘muqtaswid’ ( Sughd )ne ‘Saabig 
bil khairaat’, (24343,"). Kitegeerekeke bulungi nti okukulaakulana mu by’omwoyo, 
omuntu asooka kwerumya, kwekaluubiriza, n’okwefiiriza ebingi. Abo abakola ebyo 
ku lwa Allah baba ba kitiibwa era batenderezebwa mu maaso ge era bayitibwa 
‘Dhwaalimun li nafsihi’ (¢414& ) abeefiiriza ku lulwe. 


Essuula 37 AL-SAFFAT Juzu 23 





A (BAS ¢ ‘ste t n& b 
127. Allah, Mukama wammwe era Mukama eos 255) 3 3.20855 2b 
wa bakitammwe ab’edda? 


o C7 Be 
128.Naye baamulimbisa, kale ddala ba O35) 2256 64355 
kuleetebwa bavunaanibwe, Begs t 
an c ed 
129. Okuggyako abaweereza ba Allah abalo- @Odalrsl gus! $Gs y 
ndemu. Von in. “wlseVew 
130. Era twamulekerawo ettutumu mu Mw yy! Baile C558 ) 
b’oluvannyuma. . fe gs 
131. Emirembe gibeere ku ba Iliyasi. Ooaw Gh SE oho 
ae ape aa ie % 
132. Mazima Ffe bwe tutyo bwe tusasula OSA A 4} 55 Ey 3S 1 
abakozi b’ebirungi. ‘ 63 
133. Mazima ye yali mu baweereza baffe Otdesishi Go. oe a5) 
abakkiriza. Bs 5 oz 
Aylesa ay a 
134. Era ddala ne Luti yali mu Batume. Qik Noo G Ung ol3 
5 on gh Soi nat % \ 
135. Awo bwe twamuwonya n’abantu be @eissal ani 9 Bante >} 
bonna, 
136. Okuggyako omukazi omukadde eyali Oo4 ys Rises pae h 
mw’ abo abaasigala emabega. ba Bihaeed se 
137. N’oluvannyuma abalala twabazikiriza. oi S865! > sd 
Yon phn aprons rot 
138. Era ddala mubayitako ku makya, Dodge ras sg dle Odea sS5)5 
Eo WF we te KAA A , 
139. N’ekiro. Abaffe, temukozesa magezi? OO Hiss We gals 
Ruku 5 Vic Shah A ee pa oS 
140. Ne Yunusu ddala yali mu Batume. OBES G)) WH Oo 
Ayn te on 
141. Awo bwe yaddukira eri ekyombo Oyssisighy 3 At 3) 
ekijjuzibbwa. - 


z A wn We? ow 
142.Kale bwe yakuba akalulu olw’okulag- OSLer Ne G3 SKS om 
irwa abalunnyanja, yali mw’ abo abaafiirwa, 
n’asuulibwa mu nnyanja. ; i 7 
143. Kale eky’ennyanja ekinene nekimumira @Si2 oD 3 5 cu Sa 4s4i 
ng’eno bwe yejjusa. 


Den wo 34 ot .4 4 

144. Naye singa teyali mw’ abo abatendere- @ikp io! O45 (6 I ys 
za Allah. 

2 7 6 a at 


145. Mazima yaalisigadde mu lubuto lwa Gyopersey Ay) aebiC3 B55 
kyo okutuusa ku lunaku abantu lwe 7% 
balizuukizibwa. > 


Gna ara ~S 4 3 \e “4g 
146. Kale oluvannyuma twamusuula ettale PbBAS 55 2152 bas eee 


mu kyeererezi nga mulwadde, 


6 Sh an Paw e % wa(an ne 
147. Era netumumezako ekiryo ky’ensujju. Oud bi Otis pcr (3 
’ 0% we ‘ VA on 
148.Nate twamutuma eri _emitwalo Oo 35353 j Nas 2 is 13 
gy’abantu kkumi oba nga basinga nawo. a es Roe ake 
149. Kale bo bakkiriza era netubeeyagaza Oye | aka ya 


okumala ekiseera. 


<g> 


>fFo" 


Juzu 23 AL-SAFFAT Essuula 37 





150. Kale babuuze nti: Abaffe, Mukama Bas 3 eis) 45534 13 gst aig 
wo y’alina abaana ab’obuwala naye bo be @, Vn 2% 
balina ab’obulenzi? a Ooydi 

a oy \ 


151. Nandiki, twatonda ba malayika nga f& 3 Guy 5% 43) (| Gale Zi 


oo 


X 


bakazi, bo nga be bajulizi ku kyo? Goi a 3, 

Yo Ante’ A bo aoe ee 

152. Mwegendereze, mazima bo olw’ obuli- OG $4 24! OF Ad) Y! 
mba bwabwe b’agamba nti: ee ; 

153. Allah yazaala. Naye mazima ddala @6 330) BAS) 5 v2 353 

balimba. 

b a . o\ af a” 

154. Abaffe, Ye yalonda bawala ku balenzi? (eyaetes See Edi Abst 

a zg aw 4 re ak ” 

155. Mubadde mutya, mulamula ngeri ki? © yobs AS, as BSS G 

Zanp th tare 

156. Abaffe, temufumiitiriza? OS 235 157 

Y Gn 2G \ ho nZP Oo 

157. Nandiki, mulinayo obukakafu obw’ o- Ours Gate A) 2 


lwaatu ku kyo? pnb L, De 
158. Kale muleete ekitabo ekyammwe oba- Odo kT os BSS ree) 
nga muli ba mazima. i eh aE ee ue Peat 
159. Era bassaawo n’oluganda wakati we 3Gx5 Aroy)| OA 3 625 pleas 


(Allah) n’Amajinni, so nga n’Amajinni Ynys 4 n pF n 3%, 44% open K 
gamanyi nti ddala ga kuleetebwa gy’ali. OSH BMI Yass ole si 
160. Omutuukirivu ye Allah ali ewala ennyo Od pial Gz db| Cote 
n’ebyo bye boogera. din foo <A 
wn « wo wt lw 
161.Okuggyako abaweereza ba Allah @GAw kro! ay! sGet 
abalondemu bo teboogera_batyo. 
; : No 20% 65 wats 

162. Kale ddala mmwe n’ebyo bye musi- QO s3405 3 5S 
eae é y on a a SF noe 

163. Temusobola kuwubisa yenna ku Ye, @cdi3 8, ils pid (1S 

a M4 a s 

164. Okuggyako oyo ow’okuyingira mu @ radi slesraesys 
muliro. 4% 

165. Era ne malayika zigamba nti: Tewali @Z ae Slas4s ‘| G63 
yenna mu ffe wabula buli omu alina ekifo ° 
ekimanyiddwa. wi te vet < 

166. Era ddala ffe tusimba ennyiriri mu MS pla GAU 6) § 
maaso ge. : pea 

167. Era ddala ffe tutendereza Allah. OORpAUI SUES 

168. Era ddala abatakkiriza baagamba- OG J igh ols 
nga. 


6 4 , w 4 og th 
169. Mii: Singa ddala tulina okubuulirira = @OASSW 1541555 G3 
okufaanana 1’ okwabaatusooka, ee 


170. Ddala twalibadde baweereza ba OSes) oh 13 GBS 
Allah abalondemu. 


Essuula 37 AL-SAFFAT Juzu 23 


171. Naye bwe kwajja, baakugaana; kale OS aot 5 323 os! 533 4 
mangu nnyo bajja kumanya. 4 
av 


172. Eraddala okusalawo kwaffe kwamala Gs Gay cea 4 S865 x) 8 
okuggwa eri abaweereza baffe, Abatume, 6 gona 





173. Nti ddala bo be bajja okuyambibwa- GS pais 24s Aes 
nee ‘A “ i 
174. Era nti mazima ab’eggye lyaffe ddala Qo Ris hes 6x24 83 
be bajjanga okuwangula. ; fs, 
fos we nie Vote 
175. Kale ogira obaleka okumala akaseera. QOyss o> ened 
o 
oe Cake Dee ae 
176. Era basseeko abiri, mangu nnyo bajja Mv aS jd bo ay | 45 
kulaba. ee oe ee ee 
177. Abaffe, ekibonerezo kyaffe kye Odsstsi Elias | 
bawujjirira? 


7 as 


we ” 4 7 a |e 
178. Naye nno bwe kirimala okukka mu rhs tis uTTaeey Jy sts 


a 


mpya zaabwe, olwo bulikya bubi nnyo eri a en gh 
abaalabulwa nebeerema. OSA Siw! 
x kh 4 nJte & ae 
179. Nayeogiraobaleka okumala akaseera. Ogre ist ei 3 
Snot oS 
180. Era osseewo abiri, mangu nnyo bajja OBs Heh 255 Hoi! 4 
kulaba. 


wo wie gs Zu ot nF 
181. Omutuukirivu ye Mukama wo, CS Gough (65 55a) 3 CUS Gahan 
Mukama Ow’ ekitiibwa, ali ewala ennyo 
n’ebyo bye boogera. 


Rory wrath te Sloe 
182. Era emirembe gibeere ku Batume! GALE 50) Je abe 3 

on 4\0 we bd pohia Cc 
183. Era amatendo gonna ga Allah, Omuto- Glovers 1) bly doo !5 & 


nzi w’ebitonde byonna. 


Juzu 23 Essuula 38 





oe 
SAD 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 
1.Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ennyo, Osta Hiy a qpand Pityerey 
Ow’ ekisa ekingi. ; 
2. Swad.* Njuliza Kur’ani ejjudde OyS Miss ey i5Hli5 oe 
okubuulirira. 


3. Naye abo abatakkiriza bali mu kunoonya OG 5 He 3 1H3T 633513 
bitiibwa na njawukana. 


4. Emirembe emeka gye_ twazikiriza SCS y5 33 3 Bgl Go Xislay 


ae 


olubereberye Iwabwe! Kale baalaajana naye es 

nga tewakyali kiseera kya kwesumattula. ee eels 3 
5. Era beewuunya olw’ okuba mbu bajjiddwa 565 Ape , sb ot ijige £5 
Omulabuzi ava mu bo; era abatakkiriza . ’ 5 pe 
baagamba nti: Ono mubuzabuza, mulimba Rohe SS jy 
mukulu. 

6. Abaffe, addira abasinzibwa bonna |i OLF5 Say! a 4435) Jas 
n’abafuula omusinzibwa omu bw’ati? EGE Eo 


Mazima kino kintu kya kyewuunyo nnyo! 
a #4 o A 


7. Era abakungu abamu mu _ bo U3 Gedind sfidisth G5 
é 


baagendanga bagamba abantu nti: Mmwe 229 08 6.47.4) 6 eenhus| 2 
mugende munywerere ku _ bakatonda aig Sql a oy akeal Oe 


bammwe. Mazima kino kintu kyekobe. 
\n @ now @ won v 
8. Ffe kino tetukiwulirangako mu nzikiriza $ 55 Vi ghd | heh ee a5 


endala zonna. Kino si kirala wabula aE ey bs 4 < BZra 

kijingejinge. SVS) Vlawo} 
4% ‘ gs 25 

9. Abaffe, era ye y’assibwako Okubuulirira J+ Cisg wo joy) eile J} {Z 

mu ffe fenna? Ddala bali mu kubuusabuusa ;¢ 6 ae 21% ag a 2 

ku kubuulirira kwange. Nedda, wabula Cs dg x 7 GS we > C4 Puts 

tebannaloza ku kibonerezo kyange! Ou HE 15557 As 


10. Abaffe, bo be balina amawanika 2455 A455 Cas bbs 3b 
g’ okusaasira kwa Mukama wo, Luwangula, 


Lugaba? Oy G $15 pd 
o . aah oe S$ won A 
11, Nandiki, be balina obwakabaka bw’ eggu- % 3 C235 Ly postu | 23 a Bi 
lu n’ensi n’ebiri wakati wa byombi? Kale Gast Soe hene $l wey 
bawalampe mu makubo nga bwe basobola. OwRiw! YB Ras as GAiy 
12. Bo ggye ggatte erijja okuwangulirwa Opes fhe AU CRES 
wano. 


3 2 ad Ze 
13. Abantu ba Nahu n’aba ‘Ad ne Farawo 4 se AS Ags 2555 
eyalinanga enkambi ez’amaanyi nabo ae (; y\ t Sinene 
baalimbisa Ababaka olubereberye lwabwe. ers 2B 199 OF >? 





38:2, Allah wa mazima. 


<{65> 


Essuula 38 SAD Juzu 23 





14. N’aba Thamuda n’abantu ba Liti n’a- 538533 S255 bes 355254 
bantu b’omu bibira; abo nno ly’eggyeeggatte ~ . Perit. a 
elyawangulwa lyonna.. OsljoVWlé 5) §\ 


” a 
15. Tewali mw’ abo bonna yakkiriza wabula %53 Bets | ol 
bonna baalimbisa Ababaka, kale nebakaka- P . fe a. 
tako ekibonerezo ae (10) baged Lacs 


Z Z GMAT go nue 
16. Era abo balndaye. kirala okuggyako g Si '5 ARj32 Y$ sy pad Z G 4 
olubwatuka lumu olutaliiko kalembereza. 


= “4 a 4 

OG'8 G5 

“ wt, a fa w (4% Alte 

17. Era baagamba nti: Mukama waffe, 2a. jg Gos Se GSS ipG 5 

twanguyizeeko ekitundu to eky’ekibo- ? Pphe 
nerezo nga olunaku lw’ okubalirira terunna- Oy 2 


tuuka. \ 
18. Ggwe gumiikiriza kw’ebyo bye boogera, 6 3.42 hee 313.053 srl Gye ie 
G3 


era ojjukire omuweereza walfe Daudi c 0 1% <4) 
ow’amaanyi ennyo; mazima yali yeyunira es Gai} 7 po ¥ $3515 
nnyo eri Allah. ; “ 
. 7 ~~ aw a e o 
19. Mazima twassa ensozi* ku kuweereza CApes S25 623 JG! pes Gy 
awamu naye, nga zitendereza Allah nga Ye wie . ew etl. 
buwungeera n’enjuba ng’evaayo. arch 27 CU 
ort uD 
| ¢ 


4 6 
20. Era twamugondeza ennyonyi* Ow! 
ezakung’aanyizibwa, nga zonna zeyuna 


gy’ ali. ey Re gar 435) $6812 6S 435 
21. Era twanyweza obwakabaka bwe netu- 4 26 Sapd| OL gs omy? eer 
muwa ebyamagezi n’ekitone ky’okwogera Oy 331 vas 

eon 2% Zoe dy la hog 
2. Abaffe, watukwako ebyafa ku !95pa5 $1 -qadsi (56 Eloi ms 
baatotoogana bwe baalinnya ekisenge? oes n o i 


ele ite 
23. Awo bwe baayingira eri Daudi kale #2 a Dols GE Ipas ss 
n’abeekanga. Nebagamba nti: Totya. rg 2, Bee: 3 S 
Tutotooganye fembi ng’omu ku ffe ayiikiriza ia pend ns oe 
munne. Kale lamula wakati waffe mu (72 * GIL 27 33 : . 
bwenkanya, era tosaliriza; era tulung’amye vs i pS GBs vgn 


eri ekkubo ettuufu. @b! om ls igo 2316 | iat 
a Aw 3 g a € % 

24. Mazima muganda wange ono alina pats > pus 3 35 (Sb ch) 

i i . g DSeas o G Z ww ne 

endiga enkazi kyenda mu mwenda, ate nze NG ws :§ oe ne Ch ga 4 


nnina endiga enkazi emu yokka, naye wg 
: A : o 3 Sash 
agamba nti nayo gimpe, era ye ansinza @,- E34 Gots \ 


. - ” eo 
ebigambo. ‘s ee ac 
25. Daudi n’agamba nti: akuyiikirizza 213555 hey Zicth iA JG 
okukusaba endiga yo agigatte ku zize. Era 1474% Sas (a5 

: LaISSI € 3355 DL Sb dom \ 
ddala bangi mu bakolagana, abamu mu bo # o4 oe O35 e 3d} 
38:19. Ekigambo ‘Jibaal’ ( JG> jJensozi, kiyinza okutegeeza amawanga ag’amaaanyi agaabeeranga 
mu nsozi Daudi(a.s) ge yafuganga, oba eby’obugagga ebyasimwanga mu nsozi. 
38:20. Ekigambo ‘attwair’ ( wT Jennyonyi, kitegeeza abantu abalina talanta ezibasukkulumya 


ku_balala. 
<A6g> 


~ 
cf 


DY Gs 


Juzu 23 SAD Essuula 38 





bayiikiriza abalala, okuggyako abo abakkiriza S251 VL pil aay UE tnt “nag) 
era nebakola ebikolwa ebirungi; naye abo 3AE ee i ie gis| 
batono nnnyo. Naye Daidi yamanya nti * Jas Shh shee 

tumugezesezza, kale n’asaba okubikkirirwa 4.55 <3 35315 2 Bot (28726 i< 4 
eri Mukama we era n’akka wansi n’akutama : 2238 Gl oe oS 3 


okusinza era n’adda gy’ali. Bes 5 2515 §3 5 } 
26. Kale twamubikkirira ku kyo, era ddala (34 : Ls G5 SI 13 $5.21) > 65 G 5353 433 
alina ekifo eky’oku lusegere gye tuli See re Pa 
n’obuddo amakula. Oy Bom 3a) s 
cK, 2-44 Vow ai 
27. Era twamugamba nti: Owange ggwe bl re Garrone Ss: 
Datdi, mazima Ffe tukufudde Khalifa mu assy 3, re eu oars iA G 


nsi, kale lamula wakati w’abantu mu mazima, s 

togoberera kwagala kwa mutima, si kulwa 31 b gis| ast be ata Ss 544) 
nga gakuwabya ku kkubo lya Allah. Mazima 4 ae oo oat 
abo abawaba ku kkubo lya Allah, balifuna Bas isl hii Oe Olas Sa3\ 
ekibonerezo ekikakali, kubanga baasuulirira 2,2 io 3% Gj % z i% 
olunaku lw’ okubala. ASE. ee ee ee 


Ruku 3 ww ON A ge , 
28. Era tetwatonda ggulu na nsi n’ebiri G + V59i 5 lak Gas & 3 
wakati wa byombi lwa bwereere. Eyo ~ b5 % Zt 
ndowooza y’abo abatakkiriza. Naye zibasa- Sip | os bo he 


nze abo abeerema olw’omuliro ogulibookya. Ge (345 S234) a 


' 
ded 551033 


29. Abaffe, tuyise abo abakkiriza era ne- SrLaliiglee 3! 91543102 51 2 iat 


bakola_ ebikolwa ebirungi ng’abo {32% 47; ax Ptah iv 
abatabulatabula mu nsi? Nandiki, tuyise Bats Ali ue ? pyhe) 


an % mie a 
abatya Allah nga aboonoonefu? @ 4a 6 Shaee 


pote Ot 4 Rene ol 
30. Ekitabo kino twakissa gy’ oli nga kijjudde Shc5 EShi2 Els a) assists 63 
emikisa, balyooke bafumiitirize ku Aya za feta oie al 
kyo, n’abalina amagezi balyooke balabuke. Oy Gi JI Ig) SE) 5 | 


sit ote wo Wn “ Cig “ee 
31. Era Datidi twamuwa Sulaimani, omuwee- + 2324\ £33 5s Qasld 35 2 Cars 3 


reza omulungi. Mazima yali mweyunyi nnyo ’, 6137 oS 

eri Allah. Om ot a3} 
32. Awo enfalaasi ez’olulyo olwa waggulu 2ag-251 Gd4 L Ags Uy ye >| 
empenyusi bwe zaayolekebwa gy’ali q Yo 4 
olw’eggulo, @s sii 


ae gBh « eee Aten 
33. Kale n’agamba nti: Ddala nze njagala Oo 2 Ge ea a) 5G 


nnyo ebirungi (nga enfalaasi) kubanga - we 
binzijukiza Mukama wange. Kale yalinda Oy Gok 25 F155 AS ao 553 
okutuusa lwe zaabulira emabega w’ ekisii- 


<el> 


Essuula 38 SAD 


Juzu 23 





34. N’agamba nti: Muzikomyewo gyendi, 
kale n’atandika okuweeweeta ku magulu ga 
zo ne ku nsingo. 


35. Era ddala twagezesa Sulaimani era 
netussa ku ntebe ye ekibiribiri, oluvannyuma 
yadding’ana eri Allah okusaba ekisa kye. 


36. N’agamba nti: Mukama wange, mbikki- 
rira era ompe obwakabaka atabusaanira 
yenna bw’atalifuna luvannyuma Iwange. 
Mazima Ggwe Lugaba. 


37. Kale twamugondeza empewo, nga 
efuumuuka kimpoowooze olw’okulagira kwe 
okulaga yonna gye yabanga ayagadde; 


38. Ne gakirimaanyi, n’abazimbi aba buli 
ngeri, n’ababbizi, 


39. N’abalala nga basibiddwa ku njegere. 


40. Kino nga ky’ekirabo kyaffe ekitaliiko ey 


kubalirira— kale gaba mu ddembe oba 
kwatirira, kiri gy’oli. 


41. Era ddala alina ekifo gye tuli eky’oku 
lusegere n’obuddo amakula. 

Ruku 4 
42. Ate jjukira omuweereza waffe Ayyabu, 
awo bwe yalaajanira Mukama we nti: Mazi- 
ma Sitaani antuusizzaako omutawaana 
n okubonaabona. 
43. Netumugamba nti: Sambya ekigere kyo 
ku nsolo gye weebagadde eyanguweko. 
Amazzi gaagano agannyogoga aganaabi- 
bwako era aganywebwa. 


44, Era twamuwa ab’omu maka ge n’abalala 

abalinga bo ne baba wamu nabo, nga kwe 
kusaasira okuva gye tuli era nga kwe 
kubuulirira eri abo abalina amagezi. 


45. Era netugamba nti: Kwata n’emikono 
gyo akaganda k’obuti obukalu, kale bw’oba 
ogikubisa era tomenya ekirayiro. Mazima 
twamusanga nga mugumiikiriza. Nga yali 
muweereza mulungi nnyo! Mazima yali 
mweyunyi eri Allah bulijjo. 

46. Era jjukira abaweereza baffe: Ibrahimu, 
ne Isihaka, ne Ya’qubu, abaalina obuvumu 
n okulengera ewala. 
47.Mazima twabalondera omulimu 
ogw’enjawulo ogw’okujjukiza abantu amaka 


a ¢ 24% why 4 
55th Bs Sab. fe 535 


egesi 


28S 2 6 {2 Being . 
SANT 5 Google G53 5815 
a4 
woe 


Ooi £5 305 


abe Je 


‘3 


? 


ae 


eae 


shad shi, 5 lat OT Gas 
aa? “i 1% wud on 
OyANT yo) 53 By 2585 


og §2ea 


att 09 


ward wo oa . i eb: %| 
‘5 4 y¥ “= De ; ” 

> gs ‘awe 
} 355 | 355 { {z 3, e 5 


468> 


ale 


DYbts 


Juzu 23 SAD Essuula 38 





g’enkomerero. 


4 ast 4 (40% a 4 s 
48. Era ddala bo gye tuli bali mw’abo GA as! oJ G Suis S45 13 
abalondemu abasingira ddala obulungi. ® 2 Gay 

to*, tf 25 "eT, np atte 
49. Era jjukira Ismaili ne Yasa’ ne Dhul-Kifl, bh dS N>b~cgs\s Jas 5) 35513 
era bonna baali mw’abo abasingira ddala y GSS 22 4 
obulungi. 2 


J \ mA a nae * % ¢ . 5 
50. Kuno kwe Kubuulirira. Era ddala abatya gees Sdez2O 5 5S 3lie 
Allah be balifuna obuddo amakula: fags Agee ities : 
51. Ensuku ez’olubeerera nga enzigi zonna OSISV A252 5585 RE ede 
zibagguliddwawo, Bitte > Hike wee : ley. were 
52. Ngabagalaamiridde mu zo.Balisabiramu Z4oG, as Ose55 a Che 2 
n’ebibala nkumu nankumu n’ebyokunywa. F 


53. Era baliba n’abakyala abeekuumi @L155 
abawombeefu b’amaaso ab’emyaka egye- 
nkanankana. . ‘ gee, 
54. Baligambibwa nti: Ebyo bye mwasuubi- Opis ay eee) ss (1 ped 5 
zibwa ku lunaku lw’ okubalirira. 5 . pete lng 
55. Mazima okwo kwe kugaba kwaffe oku- ©» 5 6265 G35 y lume)! 
taliiko komo. Bias hohe SC hare pc 
2n7eh, Sie (st 
56. Bino bya bakkiriza. Naye ddala abaje- Cog a i Sisbyo! 541 
emu balina obuddo bubi nnyo — ia a, a. 
57. Jahannamu — gye baliyingiramu. Ekyo Op Gesi Kis = G5 pal r Bibs 
nga kiwummulo kibi nnyo! ; ; 
S FD nwnse ° 

58. Kino kya batakkiriza. Kale olweje ka- = G@)GLAE 9 shod 3935305 Hl3m 
balulozeeko n’olusaayisaayi oluwunya 

ennyo, olumeketa. ig pisar ae cas 
59. N’ebibonerezo ebirala ebikifaanana OyVah Per Yn Os R15 
eby’engeri ezitali zimu. So ares nage 

60. Baligambibwa nti: Kino ky’ ekibiina bs 3% Y - pa 22 Bobi 7 9 \ dub 
ekinaayingira awamu nammwe, tebaayanirizi- 


% 4 a % a@ 
bwe. Mazima bo balina okwokebwa mu ©,Br \g (a Bos) b dad 
muliro. gae 2 ena a2 2% a ni 

61. Abagoberezi baligamba abakulembeze Bia BSy Caj< Josii dae 
nti: Nedda, mmwe bennyini, mmwe mu- Or) 5.5) “5 3 (3 $235 sas 


tagendera ddala kwanirizibwa, anti mmwe 
mwatutegekera kino. Naye nga kiwummulo 


kibi nnyo ! 

* Oe ae ow Ite 
62. Baligamba nti: Mukama waffe, oyo $533 Sut (55 Drs (G35 Pent 
atutuusizza ku kino, mwongere ekibonerezo oth ete 
ky’omuliro emirundi ebiri. @) Gui glaze 

g cA rt fot Fig 

63. Era baligamba nti: Tubadde ki, nga LEY JCay US ¥ Gis 3 
tetulaba bantu be twabaliranga mu babi? bo tet oe oe 


Essuula 38 SAD 





64. Abaffe, Iwa kubanga twabatwalanga 
ng’ekyokuzannyisa, nandiki amaaso ge 
gabawubiddwa? 


65. Ddala eky’okutotoogana kw’abantu 

b’omu muliro kituufu ddala. 
Ruku 5 

66. Gamba nti: Mazima nze ndi Mulabuzi. 
Era teri musinzibwa mulala okuggyako 
Allah, Omu yekka, Omukasi; 

67. Mukama w’eggulu n’ensi n’ebiri wakati 
wa byombi, Luwangula, Omusonyiyi ennyo. 


68. Gamba nti: Ago amawulire amasukkirivu, 
69. Mmwe ge mukuba amabega. 


70. Nze sirina kye nnamanya ku Lukiiko 
lwa waggulu bwe baali nga bakubaganya 
ebirowoo0zo ku kyo. 


71. Naye ekimbikkulirwa si kiralaokuggyako 
nti ddala nze ndi Mulabuzi ow’olwaatu. 


72. Jjukira nga Mukama wo bwe yagamba 
ba malayika nti: Ddala ng’enda kutonda 
omuntu mu_ budongo, 


73. Kale bwe nnaamala okumutereeza ne- 
mmufuuwamu n’omwoyo gwange, olwo 
mweyale wansi ku lulwe mumugondere. 


74. Kale bamalayika bonna wamu baamu- 
gondera, 


75. Okuggyako Ibilisi. Ye yeekuluntaza era 
n’aba mu beerema. 


76. Allah n’agamba nti: Owange Ibilisi, kiki 
ekikugaanyi okugondera oyo gwe ntonze 
n’emikono gyange? Abaffe, weekuluntazza 
oba oli mw’abo abegulumiza. 


71. Ibilisiw’ agamba nti: Nze mmusinga. Nze 
wantonda mu muliro, naye ye wamutonda 
mu _ budongo. 

78. Allah n’agamba nti: Kale vaamu, kuba 
oli mukolimire. 


79. Era ddala ojja kubaako ekikolimo 
pyauge okutuusa ku lunaku lw’okulamu- 
lirwako. 


ie eG an (ef eee ee 
92% E13 Al B a 25 RSS 
@} lass 

& \% rd gue ete 
6) ES! io (5 SA } 23 oO) 
% ' A ona ft 2 ag 
V3) gh oe G5 F5 522 GT ais J 
2 4 a b 
O35 GH do 151 2h) 
Goats G 5255 5 kEN Ss 
Ber 2. 
@j ASS 35 a! 
Cy sas (53 5h ie 

a es ate 


a Vash wlan ie a Sea 
31 EY! SIL fle oe UKE 
OS ones 
Gao om (ote SB 27, Dab 
yeas GI Gl VO FS Oo} 
gn 2 
Oud 
“(Cw % w % Toe “26 %\% 4 
(385 BIG oh) aac S67 56 3 
Myr O-4 
nt a fT Qn Ke 
C753 Os 453 2585 5 Oai5s 8G 
an C7 ne KS 
OSz azo oI pats 
34587 546 BKals pee 
Se O84 KES) RA! YI 
Va 
OF sO 
22 ,B nM ZieK Driayy “I% 
(oy Shad of Ses G nibh db 
20 BANG EE apteeesy 2 215 
@oUG 
w Goa ae o7% Ru Gane 2° 41% 
$95 Ge Cabbie abs jas UT IG 
: - Quwr ye ERLE 
py be te tes : 

ZG» he s a a\F a(e 
Osdei EG GL, ah 2GIE 
aw A { Te Za Ze wer “6 
Ox ed! Ges S255 


Juzu 23 SAD Essuula 38 





80. Ibilisi n’agamba nti: Mukama wange, @Oowe2: ef Woysst 2iSE 
mpa akaagaanya okutuusa ku lunaku Iwe 7 sete 


balizuukizibwa. Poe wi 

81. Allah n’agamba nti: Ddala oli mw’ abo Or dah Se z 369 5 
abaweereddwa akaagaanya, ¥ ates eo 
82. Okutuusa ku lunaku lw’ekiseera ekya- Os ples espyleg bl 
tegekebwa. 


83. Ibilisi n’agamba nti: Kale ndayira mu Oishi FAT; sey 2154 356 


kitiibwa kyo, mazima nzija kubabuza bonna, is ‘ ce 

mA aan a 7 Zi-( m4 

84. Okuggyako abaweereza bo abalondemu Obsessed) (re J $ Ge VY 
mu bo. 

: ae fe Bnew thie mG 

85. Allah n’agamba nti: Ddala gano ge Gc} 351 555! 55 hI G Ju 


mazima, era amazima ge njogera, 2 : 
we 4ie Zn wo eyn Poe EET 
86. Ddala ng’ enda kujjuza Jahannamu na- oe Wout, 9 ELL, 36s OLY 
awe era n’abo bonna abalikugoberera mu bo. 


87. Gamba nti: Nze sibasaba mpeera (47 lg Se bre atte peaheaT 5 dS 
@ axe 


kw’ebyo bye nkola era nze siri mw’abo ertZagrnas 
abeekaluubiriza mu bitaliimu. OSMaAe\ Ss 
. . a wy nw a G a 
88. Naye yo Kur’dni si kirala, wabula yo OSA. Sy 3m wl 
ky’ Ekijjukiza eri abantu bonna. 
£ a Rag ck 220% 08 3 
89. Era ddala mujja kumanya amazima ga Oy Tat gi23 Grol 5 & 


o oluvannyuma Iw’ ekiseera. ‘ 
y y 





Juzu 23 


Essuula 39 
a gy “Ata + 
SS VUES lie 
AL-ZUMAR 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Okubikkulirwa kw’Ekitabo kino kwaviira 
ddala eri Allah, Luwangula, Omugezi ennyo. 


3. Ddala Ffe twakubikkulira Ekitabo mu 
mazima; kale sinza Allah nga oli mwesimbu 
gy’ali mu buwulize. 


4. Mwetegereze, obuwulize bwennyini 
busaanye kuba bwa Allah. Naye abo 
abatwala abakuumi abalala ebbali we 
bagamba nti: Tetubasinza wabula balyooke 
batusembeze ku lusegere lwa Allah. Mazima 
Allah aliramula wakati waabwe mw’ebyo 
bye batakkiriziganyaamu. Mazima Allah 
talung’amya oyo omulimba, omuteebaza 
lukulwe. 


5. Singa Allah yayagala kwefunira mwana, 

y’alyerobozza mw’ebyo bye yatonda 
kyonna kye yaalyaagadde. Obutuukirivu 
bubwe! Ye Allah Omu yekka, Omukasi. 


6. Yatonda emigigi gy eggulu n’ensi mu 
magezi amasuffu. Y’asaanikira ekiro ku misana, 
era y’asaanikira emisana ku kiro era y’eyassa 
enjuban’omwezi ku kuweereza, nga buli kimu 
kiseeyeeya okumala ekiseera ekigere. 
Mwetegereze! Oyo nno ye Luwangula, Omu- 
sonyiyi ennyo. 


7. Y’eyabatonda okuva mu mwoyo ogumu 
n’oluvannyuma n’akola mu gwo gunnaagwo ¢ 
era n’abassiza ebisolo (ekisajja n’ekikazi) 
emigogo munaana. Era yabatondera mu 
mbuto za bannyammwe nga abayisa mu 
ntonda emu oluvannyuma Iw’entonda 
endalanga muyita mu bizikiza Pisa OO | 
nno ye Allah Mukama wammwe, Nannyini “4 


bwakabaka. Teri musinzibwa mulala 
okuggyako Ye yekka. Kale ate muwugulirwa 


wa? 


got ta ees 
be bS1 ds 3545 
Oeifsl 
we6 gy esas Bib 
OcrreleAcer tl 


ee ly 
isl gb 


a,@ 4 Do Aw a ae 
Sis 5s Gl Se ob Si 
owen wane A ne 4% 
Gass And, ws RLS 
& a 1% wep % a2 9d ont 
g| 1% 2 ae), Y) Ab L435 
2 a 4.4 a4 

G oh aa aka abl Gy + 
4 422 ne 
abi SLs Spertiy 233 pa 

Se 


' 49% .Sh na yh 7.7 
Abs} (555 Ree OTA S157 
‘ ne, On A 
Baise sSAsd KZ Skee 
4, A 
OSGH s215)1 


5S 2 GY, 25315 eho 


i 5G | 35 4 3 ain Je I 

i Forel 

Saal gh Sis B04 Usd g 
ois 


fo oh 9 BY 65 3k S55 4555 
pkaadl y oh ob ahklde oe 1557 
sere ea ose 

Yecrishiats BLG5 ths) 35 


Osxisa5 AE bY) 


Juzu 23 AL-ZUMAR Essuula 39 


§ g b GIS on ae A 
8. Bwe muteebaza, mumanye nti ddala ye Jus pXiz tak Z| ob eseaon 
Allah talina ky’abetaagako. Naye tayagaliza ., 9 s¢.,- “i’ ‘ewelea) Lae 
baddu be buteebaza. Kyokka bwe mwebaza, DO aaras Old% » yaa, word 
ekyo ky’ abaagaliza. Era teri mwetissialyetikka 453 83315 335 ¥ a 

a ra 
Ss a 
3 





buzito bwa mulala. N’oluvannyuma en Mukama ‘Beg 
wammwe y’eri obuddo bwammwe, kale AR} px 
alibategeeza ebyo bye mwakolanga. Mazima ¢ Zane net von 
Ye y’Amanyi obulungi ebiri mu mitima. ae ad Gy “ ¢ 

OprBioth, 

Sef ood ele es):: Sat 
9. Era omuntu bw’ atuukibwako akabi, olwo Wise ag5les ey \ 55 5) 
alaajanira Mukama we nga yetoowaza gy’ali. (2 6 49 94% 0 nee 6717154 
Naye ate bw’amuwa ku byengera ebiva Gg 3 — oS oo | 3} os 
gy’ali, amanguago yeerabira bye yabadde ty M2535 C5 Se alige RE 
alaajanako gy’ali olubereberye, olwo “¢ 2 42 Gb Me ae ug te 
ng’assizaawo Allah abavuganya naye, mbu Ax J+ abies Op5 ett SI : 
alyooke abuze abantu ku kkubo lye. Gamba Eyck BT ope 215) Fes 2) 
nti: Kale weyagalemu katono n’obutakkiriza 2 ? i ae a 
bwo, mazima oli mu bantu ba muliro. : ae 
10. Abaffe, oyo asaba nga mwetoowaze eri 45 \55 Sols dicGiey 

Allah mu biseera by’ekiro nga bwe yee- 7 - 

vuunika era nga bw’ayimirira, ng’ atya 
enkomerero era nga asuubira okusaasira kwa € 


> 
N oN 


Gs 
KH & 


—_—A!A 


\ 
> 
‘oe * 
XN 

Ot 

& 

C 

Gq 

f 
> 

WA 

kK 


Mukama we, afaanana n’omujeemu atakola , 4 « igs GE eg he Ong a Eas 
atyo? Gamba nti: Abaffe, abo abamanyi n’abo +24 3) 4¢ 28 Ge! 5 
abatamanyi benkana? Mazima abalina amagezi eis AG 
be balabuka. OyGViigsi & 
Ruku 2 Yao no . 3 od ane® ag 
11. Gamba nti: Allah agamba nti: Abange 5 ASS5 W385) gta) GI) 2 Ges Js 
mmwe abaweereza bange abakkiriza, mutye ,f¢e 2 (234 ji) .3 nd ee tiS pS 
Mukama wammwe. Abo abakola ebirungi ku ; GS b= e eae ee 
nsi kuno, be balifuna ebirungi. Era ensi ya Chai Ss Giada lsab1 ue pl 
Allah ngazi nnyo. Mazima abagumiikiriza © Ge ah heey 
balifuna empeera yaabwe mu bujjuvu awatali Be Lg AR 
kubalirira. \ . Gee soe 
12. Gamba nti: Mazima nze nalagirwa Uald4 bj 427 b1 Sel Gh SS 
okusinzanga Allah nga ndi mumalirivu Yi nu = 
gy’ali mu Gasiulice. Meza ed 
n ee aa pn 4a 
13, Era nalagirwa mbeere mubereberye mu @4oLizs! 3! 54 Ete ye ‘aa | 3 
beewaayo gy’ali. aac ‘ . ~ np 
ete ria cn ece ny AEF 1S 
14, Gamba nti: Mazimanze ntya ekibonerezo PIKE G3) Ghee Old Gi 3} 5 
ky’olunaku olw’entiisa, singa njeemera ripe ne 
Mukama wange. Ox BEL Se 
SG A oe a 4, 
15. Gamba nti: Allah yekka gwe nsinza, Oree > 4 oles AE Zs }5 
nga ndi mumalirivu gy’ali mu ddiini yange. Se 
"Z, on a won A's A als 
16. Kale ggwe mmwe musinze ebyo bye + 4335 we Peer 41534515 
mwagala ebbali we. Gamba nti: Mazima .slase co ¢ an.F on SVG 
abaafaafaaganirwa be bo abeefiiriza bokka ®¢*?! !2>4~ © 23d) Ge ppll o } 


Essuula 39 


AL-ZUMAR 


Juzu 23 





nebafiiriza n’abewaabwe ku lunaku lw’o- 
kuzuukira. Mwetegereze, okwo nno kwe 
kufiirwa okw’ olwaatu. 


17. Baliba n’ebibikka eby’ omuliro waggulu 
waabwe, nga ne wansi waabwe eriyo 
ebibikka. Ebyo Allah by’atiisa nabyo 
abeweereza be. Abange mmwe abaweereza 
bange, kale mutye Nze nzeka. 

18. Era abo abeewala okusinza bakatonda 
ab’obulimba era nebeetoowaza eri Allah, 
balina amawulire ag’essanyu. Kale wa 
abaweereza bange amawulire ag’essanyu, 


19. Abo abawuliriza ekigambo n’oluvannyu- 
ma nebagoberera ekisinga obulungi mu kyo. 
Abo nno be bo Allah be yalung’amya, era 
abo be balina amagezi. 


20. Abaffe, oyo aba akakaseeko ensala 
y’ekibonerezo, waliwo ayinza okumu- 
wonya? Abaffe, ggwe osobola okuwonya 
oyo ali mu muliro? 

21. Naye abo abatya Mukama waabwe, 
balifuna ebizimbe ebitumbiivu nga ne 
waggulu wa byo ezimbiddwayo kalina, nga 
n’emigga gikulukutira wansi wa byo. Ekyo 
kisuubizo kya Allah, ate Allah tamenya 
kisuubizo. 


22. Abaffe, tolaba nga Allah bw’ atonnye- 
sa amazzi okuva mu bire, kale n’agayisa mu 
nsulo eziri mu_ ttaka n’oluvannyuma 
n’agamezesa ebimera eby’erangi ezitali 
zimu? Oluvannyuma biwotoka n’obiraba nga 
bya kyenvu, n’oluvannyuma abifuula 
ebikutusekutuse. Mazima mw’ebyo mulimu 
okubuulirira eri abo abalina amagezi. 


Ruku 3 

23. Abaffe, oyo Allah gw’ayanjululiza eki- 
fuba kye eri Obusiramu era nga ali ku 
butangaavu obuva eri Mukama we afaanana dhuptd 
n’oyo awammanta mu kizikiza ky’obubuze ? 
Kale nno zibasanze abo abakakanyavu 
b’emitima ku kujjukira Allah. Abo nno be bali 
mu kubula okw’olwaatu. 


24. Allah yassa ekigambo ekisingira ddala 
obulungi, nga ky’Ekitabo ekitabagana, 
ekidding’ana ebigambo mu ngeri ezitali * 


ses So gal ina 
Osis Gii05 

$y eo ee “ aw jam 

45 yu O4 Jib ass a 

‘ Ge Dp 

ay abl B38) ys STB bys tt 2 

@w 3856 9G ues 

47 ede,  AEES | oasis 

£45 ahi Sy Gis aries 

OrGs 555 shel 

© janes a Sere ce 
Ab\ Ago Sis ES ss Gtoe ra) 

OvdIiddas can 

256 Win pRaliaavare Ge ocii 


©, Gi go7 ia 


> ahaa 35 rd 
A Ay on 
is CT ee 
@sGzehizs 
uot agen 4 a 
4G NS a Sot eha Bh 501 
ad anny vn (466 2% 7% 
~p- WI 3s ai Gr do ic5 
262088 1% th Fak a 8 
BS Sil aah Leh} ay 7% pet 
CRong &% 4% eo % NSE Znae 
AARRT Dut at Gaede, 
A a e(t7 
So wiGS ab 3 Sp GGs 
& Ag n 
By 
o5% oo% awe 
mmening iShda tat 75R : | 
a cath) ‘ 
nwt 
} Jas +4 


Oye 
GLEE OS peel Gast I$ a 
Sips $5ih aby Syhah es GE 


Juzu 24 


AL-ZUMAR 


Essuula 39 





zimu; ensusu z’abo abatya Mukama waabwe 
zeesisiwala ku lwa kyo nga kisomeddwa, 
n’oluvannyuma ensusu zaabwe n’emyoyo 
gyabwe bigonda olw’okujjukira Allah. Okwo 
nno kwe kulung’amya kwa_ Allah kw’a- 
lung’amyamu oyo gw’aba asiimye. Era o 
Allah gw’asalira nti abuze, kale a 
takyalinayo mulung’amya. 

25. Abaffe, oyo eyeekuumisa ekyeenyi kye 
ku kibonerezo ekibi eky’olunaku_ |w’o- 
kuzuukira yenkana n’oyo aliba emirembe? 
Era aboonoonyi baligambibwa nti: Muloze 
ku bubi bw’ebyo bye mwakolanga. 


26. Abo abaakulembera baalimbisa Aba- 
baka, kale ekibonerezo nekibatuukako mu 
ngeri gye bataamanya. 

27. Kale Allah n’abaloza ku buswaavu mu 
bulamu bw’oku nsi, naye ddala tee 
rezo ky’enkomerero ky’ekisinga obunene, 
singa babadde bamanyi. 


28. Era ddala twaleetera abantu eby’oku- 
labirako ebya buli ngeri mu Kur’ani eno, 
balyooke bafumiitirize. 


29. Twassa gy’oli Kur’ani ennyinyonnyofu 
mu Luwarabu nga teriimu bukyaamu bwonna, 
balyooke batye Allah. 


30. Allah yaleeta eky’okulabirako: omuntu 
atwalibwa abakolaganira awamu nga bangi 
ate nga bakuubagana, n’omulala nga 
yeewaayo okufugibwa omuntu omu yekka. 
Abaffe, bombi benkanankana mu mbeera? 
Mumanye nti amatendo gonna ga Allah naye 
era abasinga obungi mu bo tebamanyi. 


31. Mazima ggwe oli wa kufa, era nabo 
ddala ba kufa. 


32. N’oluvannyuma ddala mmwe ku lunaku 
lw’ okuzuukira mulitotoogona mu maaso ga 
Mukama wammwe. 

Juzu 24 
Ruku 4 

33. Naye ani mwonoonyi okusinga kw’oyo 
apaatiika obulimba ku Allah era n’alimbisa 
n’amazima nga gamutuuseeko? Abaffe, mu 
Jahannamu temulimu butuulo bw’ abeerema? 


34.Era oyo aleeta amazima n’oyo 
agakakasa, abo ddala_ be batya 
Allah. 


shbS S34 Sd 55 nibs) OsbAs 
ge 
ghe\ wih SU sas) S$) nasi 


abi pio 5.71S 3 ay Gre 


@2Bieh) K5(33 


yao 


2 Phan Ab eS CABS ya57 
8 Ghaky ca reSaH B35 

fans a oe woud wit 
O53 Jdss ood ial 
Giigaciigalabiassns 36 


ih ¥ J. jal ssl “i555 


© ao 


mea 
Oo; Zne’r o see 


ue Ace sig ry" $\ 3 4 
4) reat Vee 


Ons ahe 
654 6 
ao 
44 JOE @ 2b 55 
Es+3S 53+ olb p> 
ww A 34 
sieve “A ? goo 
bsrla sby be 9 gil 
A . Pd 
Gane wi a wn 
Ups ote Ys | 
oR a 
SE 6 we wry L 7t¢ "e413 
am 3 Y _ 2 > 92 3 
3 4 Aa , ’ Y Iw 
85 od | fate E15) 5| 2 


Dyas 


} 2204 


Yis) 


Essuula 39 AL-ZUMAR Juzu 24 


35. Balifuna bulikye balyagala eri Mukama Eu; > putt 5 oe Oss 2h ig A 
waabwe. Eyo nno y’empeera y’abakozi “ 


’ebirungi Okey sasibe 
b’ebirungi. @¢ oe 


Allah dbolie-uijo abyooke abacanwileks eg50 Vet pate aul 55 
ebibi bye baakola era abasasule empeera , Po nf n See nw 
yaabwe okusinziira ku bisingira ddala Pee PAA 54 oF 
obulungi mw’ebyo bye baakolanga. Qos i Za3\> £Cz. oS Snges es L 





37. Abaffe, ddala Allah tamala muweereza 3» 8325 ile, Pity aa 


we? Era bajja kukutiisatiisa n’ebyo bye 7 
basinza ebbali we. Naye Allah gw’asalira rai oe Oe 3 il, E53 


nti abuze, tabana mulung’amya mulala.  Cyua 2 65 (- ES ats | Ls ‘af 
6G 
6 aS a 
38. Era oyo Allah gw’alung’amya aba » hex’ oe a iasab | Ae. i$ 


takyalina yenna amubuza. Abaffe, Allah si wt 2 fe a , 
ye Luwangula, Nannyini kwesasuza? Ozlisivs bh 5 yobs 


39. Era bw’obabuuza nti: Ani yatonda GLE oo pasitc Ss 3 
Allah, Gamba nti: Mulowooza, mutya “22! A380) 231 $e jot 
kw’ebyo bye musinza ebbali wa Allah: ehh o455255 2 Ba Fs1 I 
ahale,byo bisobola okugayawo akabi ke? OhDS Fay Abi S157 0) al 
ie Hie one eae ee ee 


No 


ig’ 


Anes Late BS 
Gamba nti: Nze Allah ammala. Ye abeesiga Yi Ais Js A om 5 eyo oe 
gwe baba beesiga. corres Jaa Te s2cb| 
0k 
40. Gamba nti: Abange, mukole kyonna pkx3 (Bz J I eae { bed ee 
kye musobola, nange nkola; kale mangu “22555 4225 5 .e sy} 
nnyo mujja kumanya, Oopbs =a role A) 


41. Ani ekibonerezo ekimuswaaza gwe jse3 3 a3 ihe g a4 ig oO 


kinaatuukako, n’ekibonerezo ekiwangaala Cnudk s nie 
kimukkeko. Oadin ihe é pile 


ww % S 
42. Mazima_ tukubikkulidde Ekitabo nly, Cie] aris OY fy 


eky’amazima ku [w’ okugasa abantu. Kale f las 
oyo alung’ama, alung’ama_ \wa kugasa rea b ANS CF dat | pas iy 


mwoyo gwe, n’oyo awaba, kale ddala abula Es, (gsis A 2 GH BS oF 


n’afiiriza gwo. Era ggwe toli mulabirizi ku 

bo. OSH S. +3 ste a5] 
Ruku 5 és oto pth 

43, Allah atwala emyoyo gy’abalamu mu 9 Gs g Cam SEY 55% , ada | 

kiseera ky’okufa kwabwe, n’egyabo KIeet £33 G. (G2 03 ahd thee 

abatannafa agitwalira mu_ tulo twabwe. S hyd 2 ae 

Kale aziyiza egyo gyokka egiba gisaliddwa Jase aie i buts 5 tah CAS 

okufa, emirala n’agizzaayo eri ba nnyini |.” ¢ 48 if) 

gyo okutuusa ku ntuuko eyagerekebwa. 5) hed Jdsi ou wy 


ee 
ee 


Juzu 24 


AL-ZUMAR 





Mazima mw’ekyo mulimu obubonereo eri 
abantu abafumiitiriza*. 

44. Abaffe, baafunayo abawolereza abalala 
ebbali wa Allah? Gamba nti: Abaffe, ne bwe 
baba nga tebalina buyinza ku kyonna wadde 
nga tebategeera? 


45. Gamba nti: Okuwolereza kwonna 
kuli eri Allah. Obwakabaka bw’omu ggulu ne 
mu nsi bubwe. N’oluvannyuma gy’ali gye 
mulizzibwa. 


46. Era Allah bw’ayogerwako nga bw’ali 

Omu yekka, emitima gy’abo abatakkiriza 
nkomerero gyetamwa; naye abo abali ebbali 
we bwe boogerwako, amangw’ago nga 
bajaganya. 


47. Gamba nti: Ayi Allah Omutandisi w’e- 

ggulu n’ensi, Omumanyi w’ebitalabika 
n’ebirabika, ddala Ggwe oliramula wakati 
w’abantu bo mw’ebyo bye baayawukana- 
ngamu. 


48. Era aboonoonyi ne bwe baalibadde 
n’ebiri mu nsi byonna nga bigattiddwako 
n’ebirala ebibyenkana, mazima baalibiwa- 
ddeyo okwenunula ku kibonerezo_ ekibi 
ennyo ku lunaku lw’okuzuukira. Era ebyo 
bye baali tebasuubira okuva eri Allah 
biryeyoleka gye bali. 


49. Era n’obubi bw’ebyo bye baakolanga 
bulyeyoleka gye bali, era balyetooloolwa 
ebyo bye baajereganga. 


50. Kale omuntu bw’ atuukibwako akabi, 
olwo atulaajanira. Naye bwe tumuwa ku 
byengera ebiva gye tuli, ng’agamba nti: 
Bino bimpeereddwa lwa magezi gange. So 
nno ekyo kiba kigezo, naye abasinga 
obungi mu bo tebamanya. 


51. Ddala n’abo abaabakulembera baakyo- 
gera, naye ebyo bye baakola tebyabagasa. 


52. Naye baatuukibwako obubi bw’ ebyo bye 
baakolanga, era n’abo aboonoonefu abali mu 
batakkiriza bano, nabo mangu nnyo_bajja 


Obras (SG sate 


Od 218 9333 A VEUS 
sBRE ahi oS Ge NESE ZT 
$028 cphpez Sipe S31 Js 

@o pas ¥ 
acs) £51259 3 yet 
eb R35 Leb sss sebizes £5 
ys cesavl, Sei ¥ cash 
ah ih) 2535 Ot Gi 5e3 


o 


Oj 
a 1% 4 a & 2, 
CAV Spel sob Bai gs 


& of awe \ 

BRAS ESTES GENS labs 

ar sg a Ps 

a3 9G Gb a,G. ou 

~ 2% 4 

QS soteas 

. x an, Ai a a a” 

Siig O83 ol 

nw 0 NC "2 Sis, ont 

(53.55 YoSsG At, Ath U8) 
a oon ns 

SES2H BR lB s hb ose 
2 “ bo pan OF 

gas a) G obi 63241575 

“at my 

OO Fredy 

SE sipeSGdlis sins 


7 


wr # 


A 


w 


fs 


AN 


wade 


a AW Mn 

@O3? pA ksi aise Gags 
a 5D A A ¢ 
S36 Eshe oli wi Asse 

Tot, 416 [Bw Be nee WSS 
45) GG vg assi ac ge isl 
6 Aw @ a “ Ye » nwt 
Fats GE Us abe YE Saas 
s Soa ‘ 
Ooz2 Lag Ws pie ts So 
To% = a Par “(Ein Ge 
C3 sgt soe HIG 33 
< 21 
4 Ce 2 wonte(ont 
Gb eG Rks sai lols 
3 | onFon IA Yee ad Th 


o 
s er 
o 


uv 


Sn oOw 


Essuula 39 


Essuula 39 AL-ZUMAR 





kutuukibwako obubi bw’ebyo bye bakola, 
era tebayinza kufufuggaza ntegeka ya Allah. 


53. Abaffe, tebamanyi nti ddala Allah 
y agaziyiza ebigabibwa oyo gw’aba ayagadde 
era y’abikendeeza? Mazima mw’ebyo mulimu 
okulabula eri abantu abakkiriza. 

Ruku 6 

M4. Gamba nti: Abange mmwe abaweereza 
bange abo abasukkiridde mu kweyonoona, 
temuggwebwamu ssuubi ku kusaasira kwa 
Allah. Mazima Allah asonyiwa ebyonoono 
byonna. Ddala Ye ye Musonyiyi ennyo, 
Ow’ ekisa ekingi. 

55. Kale mudde eri Mukama wammwe era 
mwewecyo gy’ali nga ekibonerezo 


tekinnabatuukako, kuba oluvannyuma temu- 
liyambibwa. 


56. Era mugoberere enjigiriza esinga 
obulungi eyassibwa gye muli okuva eri 
Mukama wammwe, nga ekibonerezo 
tekinnabatuukako kibwatukira nga 
temutegedde, 


57. Sikulwa nga omuntu agamba nti: O! nga 
ndabye olw’ebyo bye nnagayaalirira ku ludda 
lwa Allah era ddala nali mw’abo abaabalaa- 
tanga, 


58. Oba agambe nti: Singa ddala Allah 
yannung’amya, mazima naalibadde mw’ abo 
abatya Allah; 


59. Oba agambe awo ng’alabye ekibonerezo ¢ 


nti: Singa nnyinza okuddayo, olwo naalibadde 
mu bakozi b’ebirungi. 


60. Aligambibwa nti: Ddala watuukibwako 
okulabula kwange naye n’okulimbisa, 
neweekuza era n’oba mw’abo abagaanyi. 


61. Era ku lunaku lw’okuzuukira oliraba 
abo abaayogeranga obulimba ku Allah nga 
obwenyi bwabwe buddugadde. Abaffe, mu 
muliro temuliimu butuulo bw’abo abeekuza? 


62. Era Allah awonya abo abamutya 
n’abatuusa ku  buwonero bwabwe 
obw’emirembe 1’ obuwanguzi bwabwe nga 
tebatuukibbwaako kabi konna, wadde 
tebalinakuwala. 


\ 4 
as YB obs, 2 
& “2 a at ii¢ 
OO hinds 2h ee ¥ 
aye Donte, ew 1 04 
Se ydsstosidiaGei ss 
S SIwte ¥ 


$4 “5 Ss "En? a4 
Y 25 Sik sage do! ds 
a ad 

QO 3 jass 

ne PA 4. UTS ow av ine So. 
8 3X51 551 GTA $s 15 
a 2 win’ neon a? wt 
S355) AS70 © G3 2G) 
II SEF od STEZ AS 

COA 3h 57 $2287 

440% Bes wd, CU TSA 
EbSG he Spat a Dro 
o a% a o ‘ fa a 
Gro) EAT OL 5 abl ht B 
@odps Csi 


= 
‘Ben 
& 
as 
G 

\ 
Cr 
E 


% us o 
G45 Odp 51 655 BOE a 
be n PP nwo WW Ge 
SAT BS 503 BB ES ob 
nae “w of we ae 
OCP iAH & 
2% 5 “ ws 
(485) Seyi abl Ue > 
al a, a a A wt(Zoe 
5 77h Ab 827 J agi Ge, 
Oo 3A7 5 
Oe i o> 


(20° 
f= 





Juzu 24 AL-ZUMAR Essuula 39 
63. Allah ye Mutonzi wa buli kimu era ye ¥ ats sh 5 gee j= we au 


Mulabirizi wa buli kimu. 


64. Ye nannyini bisumuluzo by’eggulu 
n’ensi. Era abo abatakkiriza bubonero bwa 
Allah be b’okufaafaaganirwa. 


. . Ruku 7 : 
65. Gamba nti: Abange mmwe abatamanyi, 
abaffe, mundagira nsinze bakatonda aba- 
lala atali Allah? 


66. Era ddala kyabikkulirwa gy’oli n’eri 
abo abaakukulembera nti bw’olyenkanya 
Allah n’ebirala, ddala ebikolwa byo bigenda 
kwonooneka era ddala oliba mw’abo 
abalifaafaaganirwa. 


67. Wabula Allah yekka gw’oba osinzanga 
era beeranga mw’abo abeebaza. 


68. Mu butuufu tebaawa Allah kitiibwa kye 
ekimusaanira. Era ensi yonna eriba. mu 
kibatu kye ku lunaku lw’ okuzuukira, 
i emeist gy egeulu girizingibwako ne 

ddyo we. Obutuukirivu bubwe, era ali 
waggulu nnyo n’ebyo bye bamwenkanya 
nabyo. 


69. Era eng’ombe erifuuyibwa, kale abali 
mu ggulu n’abali mu nsi bonna balizirika, 
okuggyako abo Allah baalisiima. N’oluva- 
nnyuma erifuuyibwamu omulundi omulala, 
okwejjuukiriza nga bayimuse, batunula! 


70. Eraensi ertyakaayakana n’ekitangaala kya 
Mukama wa yo, n’Ekitabo kiriteekebwawo, ne 
ba Nabbi, n’ Abajulizi balireetebwa, era abantu 
baliramulwa wakati waabwe mu bwenkanya 
era tebaliryazaamaanyizibwa. 


71. Era buli mwoyo gulisasulwa mu bujjuvu 
olw’ebyo bye gwakola. Era Ye y’asinga 
okumanya ebyo bye bakola. 


Ruku 8 


72. Era abo abatakkiriza baligoberwa eri Bish 


Jahannamu mu _ bibinja. Okutuusa lwe 
baligituukako enzigi za gwo ne zigguli- 
bwawo, olwo abalabirizi ba gwo baligamba 
nti: Abaffe, temwatuukibwako Batume nga 


odieise 

e535 sp po Las 65 
gis | aly (3585 ast) 13 
Ooipedli d& Bs! 


bard ob on 7% at 

SAET 45 au | 5557 3 
wan fo af 

Oo pesiitagt 


gee 


eee 3551 S15 Bc 5185 
BscthaJ eK io -eus 

OA 
OU SLISs OSs xe Gabi dy 


w 
PISS Fs 


o 


a 
ae Be 


georges 
5 aaa 555 Shas ate o 
Widihsasten Ea ght & yaks 

OS b5 Be ysis 
3 ot Goch ye bg ABS 
Aa a aninee rte 


ee 53 3G3 
22 o(oue r% ARS Zo hve 
551535) 3 Wl eh 
se %, as “ Pra aa cs 
2\3Gb § Oak Fob Sens 
We rd s. 3, 
Y sb 3 gL sis Gad 5 
7 Od 7143 
2 

%, A Men ost a 
Bist sod 21,2 G pt ESS 


3 
& 2, a — 
cks (65418 


{20+ 


ROX 


Essuula 39 


AL-ZUMAR 


Juzu 24 





bava mu mmwe, nga babasomera Aya za 
Mukama wammwe n’okubalabula ku 
nsisinkano y’olunaku Iwammwe luno? 


Baliddamu nti: Yee, baatutuukako naye 
ensala y’ekibonerezo emaze okukakata ku 
batakkiriza. 


73. Kirigambibwa nti: Kale muyingire mu 
miryango gya Jahannamu, omwo mwe mujja 
okubeera. Ye nga obutuulo bw’ abekuluntaza 
buliba bubi nnyo! 


74, Era n’abo abaatyanga Mukama waabwe 
balitwalibwa eri Janna mu bibinja. Okutuusa 
Iwe baligituukako, enzigi za yo _ne- 
zl gulibwawo. Olwo abakuumi ba yo baliga- 

a nti: Emirembe gibeere ku mmwe, mwe- 
sanyulere, era mugiyingire mwebeerere 
omwo. 


75. Era baligamba nti: Amatendo gonna 
ga Allah, Oyo atuukirizza ekisuubizo kye 
gye tuli n’atusikiza ensi , 
Janna wonna nga bwe twagala. Kale 
empeera y’abakozi b’ebirungi si nnungi 


ggero! 


76. Era oliraba ba malayika nga 
beetoolodde Nnamulondo nga batendereza ¢ 
n’amatendo ga Mukama waabwe. Era abantu 
baliramulwa wakati waabwe mu bwenkanya. 
Era kiryogerwa nti: Amatendo gonna ga 
Allah, Mukama w’ebitonde byonna. 


netutuula mu & 


cE 


Sis yiS peal 


aT ne 7 de % * 
S81 pach 21S aye 385 | 
os a 
Oates! 

es 20, s < 
S35 be GAS BEA 6555 
bas 
Sndgg) ahBy ae a 


35 G5) nine 
au psesid A 
oF 


Juzu 24 


Essuula 40 





£ sao lige 


AL-MU’MIN 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2.Ha Mim.* 


3. Okubikkulirwa kw’ Ekitabo kino kwaviira 
ddala eri Allah Luwangula, Omumanyi wa 
byonna, 


4. Omusonyiyi w’ebibi era Omukkiriza 
w’okwenenya, Omukakali mu kubonereza, 
Nannyini kugaba. Teri Musinzibwa mulala 
okuggyako Ye. Gy’ali y’eri obuddo. 


5. Tewali awakanya Aya za Allah okuggyako 
abo abatakkiriza. Kale okutawuka kwabwe 
mu nsi kuleme kukubuzaabuza. 


6. N’olubereberye lwabwe, abantu ba Nihu 
n’ebibinja ebirala oluvannyuma lwabwe 
baalimbisa obubaka era buli kibinja 
kyamalirira ku Mubaka wa kyo okumu- 
kwata era nebawakanyisa ebitaliimu mbu 
balyooke babifufuggazise amazima. Kale ne 
mbakwata, naye okubonereza kwange kwali 
kutya? 

7. Era bwe kityo, ekigambo kya Mukama wo 
nekikakata ku batakkiriza nti ddala bo bantu 
ba muliro. 


8. Ba malayika abo abawaniridde Nna- 
mulondo era n’abo abagyetoolodde, 
batendereza n’amatendo ga Mukama waabwe, 
era bakkiririza mu Ye, era basabira abo abakki- 
riza_ okusonyiyibwa nga bwe bagamba nti: 
Mukama waffe, weetooloola buli kimu mu 
kusaasira n’okumanya, kale sonyiwa abo 
abeenenya nebagoberera ekkubo lyo era 
bawonye ekibonerezo ky’ omuliro. 


9. Mukama waffe, era bayingize mu Janna 
ey’olubeerera eyo gye wabasuubiza, 
n’abo abaakola ebirungi mu bakitaabwe 
ne be baafumbiriganwa nabo n’ezadde 


40:2. Atenderezebwa 





ennyo, Ow’ekitiibwa ennyo. 


2 ‘ ae 4 
Osta HH! poe Hiablety 


Ons 
wneet ds aN anude 
Ri! gb | oO a) ee 5 

Osis 
4 tn% -(% 
faye years) id-Gs Sue 
6 7, 
sghvie Fs sb ogy Gel 
$ 

Ojos)! 5) 

“& @ ob ve A Ce 
SAY abicu! Bde 5.31% 
a a tgg Ziagh 4A ngt gy 
GB BOAR 2557 IS 15526 
win 
Oz! 
az r& Ine OE a wit 

> Er A SRLS 3 
4 a a a ‘ A nKS 
SESE ni ei be L158 Y| 
4 3nrh aia a a Sw fe GF 
bel agen de! 
Sieg! Fhe Selb UIs G 


An ane 
3 hQ5 B45 peo |S 


Qw Gc dU U5 ee 
32 ys & £38 85 ¢ a 
& Gigdotasnipiess; 


a 


a 


wr 


: bet 
Peale 
(guide 


A 


WV 


> 
\ 


N 
Ca 
XN 
Gv 
eek Ap> 
e 
Abe 
« 
3 
> wrt 
a&A 
ww\ wh 


ps 
f 


€ 
C. 


3 


WAN 


fx 
aweN 


> 
Ky 
VL wh 


wh 
Va? 


b Dubs 3235 5 aah | 


Essuula 40 


AL-MU’MIN 


Juzu 24 





lyabwe. Mazima Ggwe Luwangula, 
Omugezi ennyo. 


10. Era bawonye ebibi. Era oyo 
gw’ oliwonya ebibi olunaku olwo, mazima 
oliba omusaasidde. Era obwo bwe 
buwanguzi obusuffu. 

Ruku 2 

11. Mazima abo abatakkiriza 
baliwereekerezebwa ebigambo nti: Ddala 
okukyawa kwa Allah kw’abakyayemu, 
kusingira wala obukyayi mmwe bwe 
mwalinanga awo nga muyitiddwa eri 
okukkiriza, nemugaana. 

12. Baligamba nti: Mukama waffe, 
otutuusizzaako okufa kwa mirundi ebiri, 
era otuwadde obulamu bwa mirundi ebiri; 
kale kati tukkirizza ebisobyo byaffe. 
Abaffe, waliwo ku kkubo erifuluma mu 
kibonerezo? 


13. Baligambibwa nti: Ekyo_ kibatuu- 
seeko olw’okubanga Allah bwe yala- 
ngirirwanga nti ali Omu yekka, mwa- 
gaananga; naye bwe yenkanyizibwanga 
n’ebirala, mwakkirizanga. Kati nno 
okulamula okusembayo kuli eri Allah 
yekka, Omugulumivu, Omukulu ennyo. 


14. Ye y’Oyo abalaga obubonero bwe 
era y’abassiza ebigabibwa okuva mu 
ggulu. Naye teri afumiitiriza okuggyako 
oyo adding’ana eri Allah. 


15. Kale musabenga Allah nga muli 
bamalirivu gy’ali mu buwulize, abatakkiriza 
ne bwe baba nga tebaagala. 


16. Y’asitula mu madaala, Nannyini 
Nnamulondo. Assa Mwoyo kw’oyo 
gw’aba asiimye mu baweereza be 
olw’okulagira kwe, alyooke alabule 
abantu ebifa ku lunaku Iw’ okusisinkana, 


17. Olunaku bonna Iwe balijjirako eri 
Allah, tewali kyonna kibakwatako ki- 
ryekisa Allah. Obwakabaka buliba bw’ ani 
kw’olwo? Buliba bwa Allah, Omu yekka, 
Omukasi. 


18. Olwa leero buli omu ajja kusasulwa e 
olw’ebyo bye yakola. Leero tewali kulya-Q Ca lp ye a 


OME as 


$5 015 yk <8 EEL 
w S ‘ A oo? a 93 
& 3k J de &; 


“n a ok A ha 
Opn SI)! lay 2 S55 
a 


€ 
\ 
A 


Ga 


Chip 2 Sheet Ss abl 1,256 
wn a A g a” 
©53j4015 S35 

a a ot ‘< 
BEB 9S cod od add, 
' 


o 


Vu wv 


e 3 8 Sreont a2 ae 

abl 32 243 ¥ 7533,0 bo 254 
& ask ngh ~1.5 Pa ret 

5 BS EUS) ads ort re 
a2" ae 

©, GBI p15)! 

- rw & Son awe 

VSG BB, Gold is 555 255) 

‘ a a. 

Gos gains 


7 


a(Po- 


Juzu 24 AL-MU’MIN Essuula 40 





zaamaanya. Mazima Allah mwangu nnyo 
mu kubala. 


a 
19. Era balabule ku lunaku olubindabinda, 24 
awo nga emitima gituuse mu mimiro nga ¢ 7 
gifa ennaku. Aboononyi tebaliba na wa or : . 8 
mukwano wadde omuwolereza alikkirizibwa. adtd Y 3 peek ot Seta) G 


phe oe Sa Cate od ee 
20. Allah y’amanyi obulyake bw’amaaso LASS (33 ey Pascqiie Ass 
n’ebyo ebifuba bye bikisa. 33 a 4, 


% won 

21. Era Allah alamula mu _ bwenkanya. Dd 5 | 5 + GIL Nek 2015 
Naye abo be balaajanira ebbali we, 2,2 4, an a ~ 
tebayinza kusalawo ku kyonna. Mazima “ 3“S*= g 4 te 
Allah ye Muwulizi wa byonna, Omulabi Abowd! fe abl of s4gr4 


a * 
wa byonna. Oyee 2n| & 
Vv 
Ruku 3 ? 
Pane w nen es ingen “an a7 
22. Abaffe, tebatambulako mu nsi ne- {§paits VSI! GB Spee 345 | 


balaba enkomerero y’abo abaabakulembera \.3(& 455i s23(Z oS ef ee 


nga bwe yali? Baali be babasinga ennyo 7,5, 4°, » 2g ko ee 
mu maanyi n’okuleka ebyewuunyo mu 649 ti! p> 46 * see oe 
nsi. Naye era Allah yabakangavvula Zee oY | 3 35) 5 ay 
olw’ebibi byabwe era tebaalina yenna wa “,u .s% 42 (455 22 at 
kubataasa ku Allah. 22 DAI OOS b Looted yd , | 
Od! &4 aus| 


2 % 43% 
23. Ekyo lwa kubanga_ baatuukwangako bh i5 ag S515 25 bb5 by 
Abatume baabwe n’obubonero obw’o- 4, 92447 net ee | tae} 
Iwaatu naye nebeerema, kale Allah Al sm dol yj85 rae 
n’abakangavvula. Mazima Ye wa maanyi @v Galt st (S43 
nnyo, mukakali mu kubonereza. Fon ES OE Ne 


x 
XN 
veo 


Ne 
Eve 


. 


\ & oe 1 ‘ oO nt An SY 
24. Era ddala twatuma Musa n’obubonero wpblo 3 Cay i 31 Said 
bwaffe, n’obukakafu obw’olwaatu, Dedheats 


W 
% 


Ne 

ah 
ax 
Gc: § 
cs 


25. Eri Farawo ne Hamani ne Qartina naye (43(%% 536 3a 
nebagamba nti: Mulogo, mulimba mukulu. 


ye 
ss Seater ; 166 ho atl aS ore (27% 
26. Awo bwe yajja gye bali n’amazima |,J pee 8 SSG pms le 
agava gye tuli, baagamba nti: Mutte 7 | 50) 14.9, [es “on 
batabani b’abo abakkiriza awamu naye, #22 \gi2!) 3351 ZL53| \gtous | 
naye mulekewo abakazi baabwe. Naye »,.¢ (2 6 nate pd hota 
enkwe z’abatakkiriza si kirala wabula kugwa *+= G% AP =e Se 2 
butaka. @QU3 3 Loe 2S! 
agh “noe was % 
27. Era Farawo yagamba nti: Mundeke 52 Jj3T 3555 os 53 3 3 


nzite Musa, kale akoowoole 


Essuula 40 AL-MU’MIN Juzu 24 





. s 2. A 4 
Mukama we tulabe. Mazima nze ntya Oma sca CH x B45 e3al3 
nti ajja kukyuusa enzikirizayammwe “7, , MZ ne ne nb abn 
oba okuleeta obusambattuko U23Vi LB 34b2 Ol 91 pene 
mu nsi yaffe. @% 24h, 
4 v.09 8 


28. Era Misa n’agamba nti: Mazima DSBII3 OH Bi C31 ge SE 3 
neewogoma eri Mukama wange amponye  ~, , ‘a5 # wae Foe oh 3 
buli eyeekuza, atakkiriza lunaku lwa A wen I pXhe se od 


kubalirira. Oy Cea 
Ruku 4 ag ag § 42 
29. Era omusajja omu omukkiriza mu banu ©5255 J! os S Osse Je) JB 5 
ba Farawo eyakisanga okukkiriza kwe, ,#4546,% 2 h¢e7 4(on, 082 
n’agamba nti: Abaffe, mutte omuntu © ') ~) Oo 7 Rslay > nd 
olw’okubanga agambye nti: Mukama wange Sore 53 35 abl 3) pfs 
ye Allah, ate nga abaleetedde n’obukakafu 4.2 , 4 Bug 4 ‘oof 
obuva eri Mukama wammwe? Kale bw’aba G1 O) 34 4) Oe sid) Lu 
: : ats 2 aie: 
nga mulimba, obulimba bwe buvunaanyizi- 213 ¢ l 3 ae LS 24 Py) fs Z 


bwa ku ye; naye ddala bw’aba nga ayogera | ™ ea 3 2 
mazima, mujja kutuukibwako ebimu Sut bei Jos sh $12 
5 


kw’ebyo by’abatiisa. Mazima Allah gop Ai cee 
talung’amya oyo asukkiridde obubi, © 24 poe gné (Sede Ya! 
omulimba lukulwe. . e tidist coe 
2 a dD awe 
30. Bannange, olwa leero mmwe mulina Sip Ke) GS) 26) A 
obufuzi, mmwe muli kungulu mu nsi. Naye ath EAS TE SCAT 
ani anaatuyamba ku kibonerezo kya Allah wi ve Chiat oer 323 a 


nga kitutuuseeko? Farawo n’agamba nti: & w 5s oes J 5G? G ol gb 


Nze sibalaga kirala wabula ebyo nange 2 ht <3 
bye ndabako era sibalaga okuggyako boas >oi G 35) b 33 7 


ekkubo  ettuufu. ©> Eh Jaas J \ 


31. Era oli eyakkiriza yagamba nti: 367 1B) che G41 GIG 
Bannange, nze mbatiisa okuzikirira i ZV an [ke neath 
okufaanana n’okwolunaku Iwa b’ebibinja, Ory! Boe = 


a 
4% ZS ne nh ie 
32. Okufaanana n’embeera y’abantu ba se8 53> G Dl ae \> ute 
Nuhu n’aba ‘Adi n’aba Thamida py. 55% Jorn, ner ote W1e 
n’aboluvannyuma lwabwe. Era Allah Od yt as! 5+ dass we)? 
tayagala kulyazaamaanya baweereza be. Mate ouhede 
A004 ~% net o 
33. Era bannange, nze mbatiisa olunaku Ax ails SS os) Ay, 3 
lw’ okuwanjagiragana, Or 453 


won v6 ie wn w 8 
34. Olunaku Iwe mulikyuusa emigongo G4 bes Grid ye oss Sys 
gyammwe okudduka. Temuliba na ,4 no nee 2a 
mutaakiriza yenna ku Allah. Era oyo Allah “! Her 6252 2-0 & oe gts | 
gw’ asalira nti abuze, taba n’amulung’amya. > ( C05 (23 


<eh> 


t- 


>(R0* 


Juzu 24 AL-MU’MIN Essuula 40 





“ry 


35. Era ddala Yusufu yajja gye muli aa os pee ee 5 
olubereberye n’ obubonero obw’ olwaatu, naye iy esta es 


temwalekayo kubuusabuusa mw’ebyo bye Ce 
yabaleetera. Kyokka bwe yafa, mwagamba 3 4 % ee 1S! baw BSZLS 
nti: Allah talituma Mubaka mulalaluvannyuma “4°, 7 ,; a ee y 
lwe. Bw’atyo nno Allah bw’asalira okubula oN hw 5 ae we 2\ \eeRerted (5 

oyo asukkiridde obubi, abuusabuusa, Ss 53 th Gs 2h) 4 ee A 


Od Ess 

36. Be bo abawakana ku Aya za Allah nga yey gill | cS os ok C Zh) 

tebalina bukakafu bwonna obwabatuukako. 6 \244 09% 4 9 
Ekyo kikyayibwa nnyo mu maaso ga Allah 5 gil 5 Dae nhs a i % 


el 


n’eri abo abakkiriza. Bw’atyo nno Allah sbi cabs ZusKiighc Z| Ose 
bw’akoona envumbo ku buli mutima — 


eo wt na wy 
gw’eyeekuza, nnalukalala. ©) ena by OF 
37. Era Farawo yagamba nti: Owange Gye o Ww | a “(Z3 oye. 33 JG 3 
Hamani, nzimbira omunaala omuwanvu G4 Y a4. fs eae 
nsobole okutuuka ku makubo, Oe Tal 


4 si ‘ oe 
38. Ku makubo agatuuka mu ggulu ndyo- 4 Ji alb UG ei < oat 


we 


oke nningize eri Katonda wa Misa,era <,,! Vin 
ddala nze nkakasa nti ye mulimba. Era bwe E55 G3 BEY S13 sae ae 


bityo ebikolwa bya Farawo ebibi wy etter oy SESE) 


byamulungiyizibwa, n’aziyizibwa eri ekkubo *, .# 7 ae 5.8 v in 8 
ettuufu; era okwekoba kwa Farawo si kirala BV) 03533 tS Go» Jt 


A 


XV 


N 


ov my $ 
wabula kwali mu kuzikirira. @ (5 & 
Ruku 5 Behe Ge ate seth Poe ae 
39. Era oli eyakkiriza n’agamba nti: Ye! ooh ©! Gi! 583 
z 24 os oe ‘ 
Bannange, mungoberere mbalage ekkubo @; 1h cox 
eryesimbu. Pats = iam fs 
40. Bannange, mazima amasanyu g’ensi G5suy 5 genes | Si (65) B pled 
eno ga kaseera; naye ddala enkomerero, yo peti Onto lat fds 
ge maka ag’olubeerera. ©! 1915 GE Bre VIGIL ip Ge 
a TT 4a? wile a ee 
41. Oyo eyakola ekibi, kale talisasulwa ralee Sls 5835 nF hep : 
okuggyako ekikifaanana; n’oyo eyakola & 2407 Zt nuiei(e Toe nae 
ekirungi mu basajja obamu bakazi era nga YS - ly ae : abe elena e 
mukkiriza, kale abo be baliyingira mu Janna; @FL555 Gysls oes 52 9 
. is : 7 aa 2 ae Par Ze, won 
baligabulirwamu awatali kubalirira. seen ( £3 35554 Boe 4 


. 2 ' c 4 azn at a 4 a 
42. Ye bannange, ddala lwaki nze mba- Boa { Ujsaye >1¢ 25845 
koowoolera eri okununulwa, ate mmwe 7 ( “ 3 We Tn Pane 
nemunkoowoolera eri muliro? © , 


43. Abaffe, mumpita neegaane Allah era oy + 


mmwenkanye n’ebirala bye sirina kye . » , 5 ,\4 "4 ® . 2o5(s 
mbimanyiiko, ng’ ate nze mbakoowoolera eri AS 3-5 >! CTs sade ay - & 


Essuula 40 AL-MU’MIN Juzu 24 


4 ef ewe of 4 
Luwangula, Ssaabasonyiyi ? @) las Pa jy» a 
~ a at, aetna Be oe J 
44, Tewali kubuusabuusa, ddala ebyo bye Sind) gt | Sen om (5) 2549 
mumpitira tebirina ddoboozi mu nsi wadde BY ays (25 i bEtseS) 
ku nkomerero era ddala obuddo bwaffe 7°) To 4” Gel ote 
buli eri Allah yekka, era ddala abeesukkulu- ©! 3 gl Gt G35 ol 3 
mya be bantu b’omuliro. @) FET we ae 3) 535) 
2.48 Pe? 5 Sao ngs o* 
45. Kale mangu nnyo mujja kujjukira bye G33! $4 S55! ls 535552 
mbagamba. Era ensonga yange ngirekedde 6." 2 5 z Ae e | 
Allah. Mazima Allah alaba bulungi >2@2 40! OL +ee! Ul or" 
abaweereza be. @2 Gs) L 
e \ bs Lut 
46. Kale Allah yamuwonya ebibi bye 8G $ 133X2 4plit aula 
baamwekoberamu era ekibonerezo_ ekibi z of ye Leonean 
nekyetooloola abantu ba Farawo — Oy Ralls Sin ak 
SZ 54 Quan 
47. lege pe ku gwo ku 5 (33u8 sie Oyaz03 3 wT 
n’eggulo. Era olunaku essaawa_ eyalagaa- 2 «(8 IreaZoenvowe \%ne 
nyizibwa \w’eribaawo, malayika ziriga- ~ (isi 2 ea re ae ae 
mbibwa nti: Muyingize abantu ba Farawo @ Sd SET OG S55 Ji jhe] 
mu kibonerezo ekisukkirivu. ‘a 
: . A kok % ork Peg 
48. Era awo bwe baliba nga batotooganira () 5245 ys BY OyeEa7 315 
mu muliro, kale abateesobolanga baligamba “ta hy qs 4 


BN 
No 
Ca 
— 
o> 
‘oO 
3 
> 
A 
> 


abo abeekuzanga nti: Mazima ffe twali oor Yh Raca)| 
bagoberezi bammwe. Naye abaffe, Ez G58 2357 [43 act 2 2j 
munaatuwonyako ekitundu ku kibonerezo C13 et 
ky’omuliro? @) Wot Gig 
rm 4 % ow a “ o 
49. Abo abeekuzanga baliddamu nti: 4 $23 JSG 1135 Ea (esi 5 
Mazima fenna tuli mu gwo. Ddala Allah om y 4 : 4 


. One w on we 4 
amaze okulamula wakati w’abaweereza be. @®s +e | Ad Ao 58 Zh 1G) 
a 


50. Era abo abaliba mu muliro baligamba > 
abakuumi ba Jahannama nti: Musabe Mu- 7» jg he fas 0eGs ne nl 
kama wammwe atuwewuleko ekibonerezo By Gz - - - 
waakiri olunaku lumu. Cems | RES | 


51. Baliddamu nti: Abaffe, temwatuuki- pgSlaj peas lF ELF 3537 19 ig 
bwako Babaka bammwe n’okulabula okw’o gid ate bas BOS 
lwaatu? Baliddamu nti: Yee, baatutuukako. t\}e S15 Gos Grech 
Ba malayika baligamba nti: Kale musabe. ae ee Ln oh te 
Naye nno okusaba_ kw’abatakkiriza @) C3 'T LOR ph S115 $43 & 
tekwanukulwa wabula kugwa_ butaka. " 

Ruku 6 ‘ wig Ro oe nate 

52. Mazima Ffe ddala tuayamba Ababaka (gas | Sd i sGL2 3 jad Gi 
baffe n’abo abakkiriza, mu bulamu bw’oku a ’ 
nsi ne ku lunaku abajulizi lwe balye- 


simbawo, > EY 


<eag> 


Juzu 24 AL-MU’MIN Essuula 40 





{ 
A a4 o 
53. Olunaku aboonoonyi okuwampanya POs 5 ns v9 1) mais % a 
kwabwe Iwe kutalibagasa, era balibaako a Ton Det at 22 4A 
ekikolimo era baliba n’obutuulo bubi nnyo. ©)! > 3 pd 3 


54, Era ddala twawa Misa obulung’amu, (559) 5 3451 34 5} i 5 


ne Sea. ies re 
era netusikiza abaana ba Isirairi Ekitabo : ‘ | bb i%s) Ag 
55. Nga bwe_ bulung’amu era nga kwe Cys aT oy 55 3G54 
kubuulirira eri abalina amagezi. tM AR mc eee s 
56. Kale gumiikiriza. Mazima okusuubiza j-&a26/§ $200 13.6 5 Oba 5 
kwa Allah kwa mazima. Erasabaokubikkiri- ¢,,, an trwo 2 Z an 
rwa_ olw’obunafu bwo era tendereza ay 2 pee ~~ o Dy ? 
n’amatendo ga Mukama wo eggulo n’enkya. ) AL Te 2 L 


2 & it o a Se wn, % 
57. Mazima abo abawakanya Aya za ala \ way! 3oyss Bet Ot de 
Allah awatali bukakafu bwonna buba- °. nF be \ a 4 
tuuseeko, ddala mu mitima gyabwe temuli @& Ww} 4 ws! pain yy 
kirala wabula mululu gwa bukulu bwe seen oh (24 A 8 
batalituuka nako. Kale ggwe weewogome 724-3 JE, ate Biiey) db bie 
eri Allah. Mazima Ye ye Muwulizi wa 
byonna, Omulabi wa byonna. * eed 


A ¢ nat), ?% ais! we ‘ow 
58. Mazima okutonda kw’eggulu n’ensi OSA iY 13 go 
a 


kusingira wala okutonda kw’abantu, naye ¥ b nean adie = alk 
abantu abasinga obungi tebamanyi. ¥ uss AS lor 3 Gi 


QE ad ad 

: ; ’ 2 yen wie Vee 489 665 

59. Era omuzibe w’amaaso n’oyo alaba 3 3 ee)! 5 pee Yi G grin), Lo 9 
tebenkanankana; era n’abo abakkiriza ne- ¢ 00) by (40 oe tat 454% 

; 2 aes ; ents | plies 5 | | ore a 
bakola ebikolwa ebirungi tebenkanankana eS Bg keae o od ae ae 
na mwonoonyi. Naye mufumiitiriza katono @QG$4<> $25 G51? Prantl | YY 
nnyo! “ 

60. Mazima Essaawa eyalagaanyizibwa Gos 255 YY $23) 4 a2 cay & Z 
ddala ya kutuuka, tekiriimu kuwannaanya; eae we ee 
naye abantu abasinga obungi tebakkiriza. ©& ee 4, pL 5 1OL3 

ad ee eae it 
61. Era Mukama wammwe yagamba nti: 4 355 pape | we 3251 2535 SEs 
Munsabe, nzija kubaanukula. Mazima abo SoG ae and Dene on 
abekuluntaliza ku kunsinza, ddala ial oe O94 i, Oe pet | 5 
baliyingira mu muliro nga banyoomoofu. Oe 3 +! = aoa ras Rnow % 


Ruku 7 2 2% 3 oa the 
62. Allah y’Oyo eyabakolera_ ekiro PesOxineipsepiesausely oy 


mulyooke muwummulire mu kyo, n’emisana 73 (4 arg 4 az e gs 
nga bwe butangaavu. Mazima Allah ye abl OL seers 3 2 oe 
wo AS oA 


Nannyini mikisa eri abantu, naye abantu $5 7 £5 3 eu GE pos 
abasinga obungi tebeebaza. 7 ss 


Essuula 40 AL-MU’MIN Juzu 24 





“oO 


63. Oyo nno ye Allah, Mukama wammwe, |, 5 ce iF a Gg 3835 2b | 5 3 
Omutonzi wa buli kimu. Teri musinzibwa “~~ Jung beep lo 2 L'\% 
mulala okuggyako Ye. Kale ate muwugulwa Cb;G SES $a YL 
mutya? ; pee, on aie 
64. Bwe kityo nno abawugulwa be bo web \gsB oi 3 a 2 Sy 
abagaana Aya za Allah mu bugenderevu. @S$i5 43 ghl 

P44 ye b 1 


65. Allah y’Oyo eyabatondera ensi okuba 14135 PIV S55 


ekiwummulo, n’eggulu okuba akasolya era | 1.7% »Ze%2 % a ole 
n’abawa enfaanana era n’ayooyoota + “ pie ee 
enfaanana yammwe era n’abawa ku sq4ehi| G3 645)) § ASd¢o 
birongoofu. Oyo nno ye Allah, Mukama ,4 “hie 2% send da ot | 2% y 
wammwe. Kale ow’emikisa ye Allah, al SFa5 7 PSR) ads 2 


Omulezi w’ebitonde byonna. @Gaplal ~) 
' 


2 a g 
66. Ye Katonda Omulamu. Teri musinzibwa 5 we sib 34 VIAL YW Sly 


a 
mulala okuggyako Ye yekka. Kale mumu- 4 5 ,one oro 9 Fon 03 
sabenga nga muli beesimbu gy’ali mu #4 dS)! + Oar a) © tae 


ddiini. Amatendo gonna ga Allah, Omulezi Doro! 25 
w’ebitonde byonna. < Paar 


s ‘ 2 . we OD mw] mw = 
67. Gamba nti: Nze nagaanibwa okusinza = \omel ol Gangs Js 


ebyo bye mulaajanira ebbali wa Allah #;12 (67 4) 32 napa 
okuva lwe nnamala okutuukibwako iG 3 Sars ha oe 
obukakafu obuva eri Mukama wange era 5 U3\ : (eu $91 55 S ) Oe SdSss 


nalagirwa okweweerayo ddala eri Mukama 


a CE a? ny we 
w’ebitonde byonna. Onegin Wy ee 


2%, 4 w AX aI 4% nie % 2 
68. Ye y’eyabatonda mu ttaka, n’oluva- G4 Dag | C3 BLES Cs 315 
nmnyuma mu ttondo ly’amazzi agazaala ,? , *,¢%.475, ¢4.% 
n’oluvannyuma mu kitole ky’omusaayi; pS) 05 ARLE OH DIA) 
n’oluvannyuma abafulumya nga muli 7% ,2 ¢36 73%.2, 4% 4 
bawere; nate era abakuza mulyooke + AS +s| \gal) 25 Yad 
mutuuke mu buvubuka bwammwe, 528.202 2 (AZ, 54. n3n3e¢ 
n’oluvannyuma mulyooke mubeere G5 OA a5 Bstbisssds) 
abakadde.Naye mu mmwe mulimu #62 4 64 727 42; 6 Adm 
; aes PAT | Je UB e 


abatuusibwako okufa olubereberye lw’o- " oe 
kukaddiwa, eta abawangaaza mulyooke Qo ws eno FTE 
mutuuke ku kiseera eky’entuuko era - ) 
mulyooke mufune amagezi. m 


69. Ye y’awa obulamu era y’afiisa. Kale (nas IS 3 2 
bw’asalawo ekintu, ddala agamba kigambe © Qs CF Ost 7 Jj B55 G 


nti: Ba! ne kiba. a 58 
Ruku 8 ing ’ net Si Ott 
70. Abaffe, tolaba abo abawakana ku Aya (3 O4 > (43 O23 B15 Bol 
za Allah? Tolaba ngeri gye bawugulwamu ~ hoe ag ap te hy it 
kuva ku mazima! @w paz 3! + Bln! 
71. Abo abaalimbisa Ekitabo era n’ebyo i 3 on , i3e oe ar 
bye twatuma n’Abatume baffe. Mangu »2,,- ,7 Be toe ee oe 
nnyo bajja kumanya, OS geolg OS gud ai dy G 54 


<eas> 


ed 


DYs 


< 


ale 


Juzu 24 AL-MU’MIN Essuula 40 





72. Awo nga ebikoligo birl mu nsingo Ke \ ei 3 pas Get oc} esi >) 
zaabwe, n’enjegere. Nga bawalulirwa = zi y Oox “nr? 


Ron A m 2% A wy 4 

73. Mu Iweje, n’oluvannyuma balyokebwa ()® ag Gi Bes tered 
mu muliro. 

; Fi . 7 InP o one aAI% 4 aw & 5 

74, N’oluvannyuma baligambibwa nti: j55& (s G2!) pg St a 

Baluwa abo be mwenkanyanga ne Allah eS IES 

yang S54 pb5 


4 % & 2 o a a 
75. Ebbali wa Allah? Baligamba nti: 9 G4 17% 19518. chi yd5 de 
Batwabulidde. Nedda, wabula n’olubereberye 2% 9% 9, in Fn Bn bg n% 
tetwasinzanga kintu kirala kyonna. Bw’atyo Exh BB oe I$ 35 555 1) 


ee 2 3 
Allah bw’ asalira abatakkiriza okubula. O&-2 » 3S Abi bas 2 
a ow # 


. 3 he ,202 ney 
76. Ekyo kiribaawo, lwa kubanga mwesa- Y 5a fas Bales G bas 
3 


nyusanga mu nsi mu butaali butuufu, 2. 27 (6 2 Bh, nd anh 

n’olwokubanga mwejaabaatanga. ie Ge I Gr "2 = % oe ¥ 

Ov 5 5 

. a : of \ ve ad o ont Te af 

77. Muyingire mu miryango gya Jahanna- Gente BLAR Dlo7! (ple S| 

mu mubeere omwo. Ye nga obutuulo wn we got whe oh 4 oleae 

bw’ abekuluntaza buliba bubi nnyo! eee - : CoA mg? Phir? 

78. Kale gumiikiriza. Mazima okusuubiza (4\% . 4s ats! L473 % seg 
kwa Allah kwa mazima. Kale ne bwe Gs GOs ae) 7 


VV 


4 “ + 
tukulaga ebimu kw’ebyo bye tubalabulako 31 5 £4.43 3.51547 Els 3 
oba ne bwe tukufiisa nga iobirabyeko, era 7 Si ¥ 3 aie git <s, 
gye tuli gye balizzibwa. Ov jaS52 35 BB lia 355 


g S aw 4 oh nt A s¢ ~ 
2. Era ddala twatuma Ababaka olubeberye EAL 23 OS i5 (tis it 2855 
wo. Abamu ku bo tubakutegeezezza, .5% 2 Zpate (On AB 0% 0 98 
a aban ku bo pra alcn ececeie nue pete thee Baad ee 
tekibangawo eri Omubaka yenna okuleeta -\% (+ gy ate 8 5,873 2 3 
akabonero ku lulwe wabula akikolakulwa © eG 3s Elgle Lana 2) u- 


” 
Oo 

buyinza bwa Allah. Naye ekiragiro kya ively | “ob ei wi SoS, 
7 3 yur ~ 


> 


ae bwe ey aan a ensonga nga BS ee eed ea 
esalibwawo mu bwenkanya, era olwonga *<Z\\) “m3 oi 23121 4 \Sl5-ah | 
abalimba bazikiririra awo. Pugs vee B ISP i : 
a a ‘S . ” - 
OOWNbis Nia Fyss & 
Ruku 9 awa Sa iw 0 4 pt 
80. Allah y’Oyo eyabatondera  ebisolo ales Yi Bo) Jae g 3 abl 
ebifugibwa mulyooke mwebagale ku bimu Au 3 tes 2(ed nar Ze 
kubyo n’ebirala kwe mulya. OvPnS G Gis, ere 
aS few (One 004 o 
81. Era mubirinamu n’emigaso emirala era petit) 4 Ais ss 3 
mulyooke mutuukirize na byo ebyetaago -,eti. 2 on a i i 
esc mitima gyammwe, era ku byone (ge 35-25 i gan Gils 
byombo k itulirwa. ' 3 Y3 , 
yombo kwe musitulirwa es sate 2 524 
y \(# \ 2 
82. Era abalaga obubonero bwe. Ye giiJ ums | SG Ft | bon3 5 
kabonero_ ki ku bubonero bwa Allah ke * 2 gape 
mugaana? OSs 


oN 


Essuula 40 AL-MU’ 


MIN 





83. Abaffe, tebatambulako mu nsi_ ne- 
balaba enkomerero y’abo abaabakulembera 
nga bwe yali? Baali babasinga obungi era 
nga babasinza amaanyi n’ebijjukizo bye 
baaleka mu nsi. Naye bye baakola byonna 
tebyabagasa. 


84. Kale bwe baatuukibwangako Ababaka 

baabwe n’obubonero obw’olwaatu, badda 
mu kweragalaga olw’okumanya kwe 
baalina; Naye ebyo bye baajereganga 
byennyini ate bye byabebungulula. 


85. Naye bwe baalaba ekibonerezo kyaffe, 
baagamba nti: Tukkirizza Allah Omu yekka, 
era tetukyakkiriza ebyo bye tubadde 
twenkanya naye. 


86. Naye okukkiriza kwabwe kwali 
tekuyinza kubagasa awo nga bamaze kulaba 
kibonerezo kyaffe. Eyo y’enkola ya Allah 
eyaliwo okuva edda mu baweereza be. Era 
abatakkiriza bwe batyo bwe bafaafaagani- 
rwa. 


AN an ‘ 
RBIS O27 Il Gls 


ons $23.5 pales 


7 
Yael Sde on Zo, 3 
aeTles veI WIG 


6S 


S =~ 
ee ah ant 


a\ 
31314 


No 


2% 


OdHwie h baste 


t A Zz a 
ews azo 9 2a 
eit Bais 2457 


a 8 ai ig BD A 
3 plas! C3 Ite 


FRPg RAR at 17 A 
@S 52,6257 ai F Eran, 


Ld 


- (2% 


a % 


Go 34,5 


A 


6G 


abl Csi GG Gals 1515 EE 


a, GS G, ie 36 


one 


dur 9 


7 


ow 52 n PIER YL Pi 4% 
w aA «len » S 


a a & v® 9 
CH) ad) Ed 
“te o 

o 46 a we 
ee Sn talic re) 


oe 


A 
Cale 
% 
City 
aa 


oe 


1 4. sd ¢ 
Od yesh eyes & 


noe 


1915 
a% 
~— 


\e 


Juzu 24 Essuula 41 





Bau Madaig ais 


wr o 


HA MIM SAJDAH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


< At yh erate fe 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ost prod ys} gl Lgetny 
ennyo, Ow’ckisa ekingi. 
2.Ha Mim. * Pam 


3. Kuno kwe kubikkulirwa okuva eri Ootes HH! yt! S403 pS 
Omusaasizi ennyo Ow’ekisa ekingi. 


’ g owt! Si peu GOL 
4. Ky’Ekitabo Aya za kyo ezattottolwa mu Sy $2 15155 Gag adigb ote 


bujjuvu, ye Kur’ani eri mu lulimi ~ Bo nI4 nS nS 

olunnyonnyofu ku lw’abantu  abalina OO potas 2 - 

obumanyi. 4 ont 33 44 nes 

5.Y’ewa amawulire ag’essanyu ate vessels zed 5 aa 

y’erabula. Naye abasinga obungi mu bo Ande ne w4 n39%a 8 ie 7 
WD) Gratin, Y Dah Dad 


bakubayo mabega, kale tebawuliriza. © is “ ae 
6. Era bagamba nti: Emitima gyaffe, giriko ($s 3% ei (3 (A315 ( 3 
ebisaanikira ku lw’ebyo bye mutuyitira, ne « S Ghee ot So eae ane 
mu matu gaffe mulimu obuggavu, ne O% $93 Cy 31 3a0) Gyeis 
wakati waffe naawe waliwo eggigi. Kale clea 3 

kola bibyo, naffe tukola byaffe. 


© 
Gx 3}> 
+ 
fw 
tN 
— 
deka) 


i: ed eee . 
7. Gamba nti: Ddala nange ndi muntu nga ($5 pajis p35 
mmwe, naye nze mbikkulirwa nti ddalag 2 ¢ 2 8 
Omusinzibwa wammwe asinzibwa ali Omu +319 44) S&4J 


| 
a 
yekka. Kale mubeere beesimbu gy’ali era 9, 437355515 a3) g201% 
mumusabe okusonyiyibwa. Naye zibasanze pr aae 3 ae 


A Aw § Pi 
abo abamwenkanya n’ebirala, ® a “ , yioly 33 
8. Abo abatatoola zaka, erabo n’enkomere- Sd 3 3 S51 05544 J Gass \ 
ro tebagikkiriza. nae ~n 2 we wv 
sauna OSs Ab sv 
a a ” xe i Ae 4 oS 
9. Mazima abo abakkiriza era nebakola eb) || got 9 pial Gd io! ; 
ebikolwa ebirungi balifuna empeera etaliiko End pe Ph GnT an 27 
kkomo. Ruku 2 Og: ee pe va 5 
aoe Sw a eg ate 
10.Gamba nti: Abaffe, ddala mmwe &Y 5d Ly 03} i) AS t5) JS 


mugaana oyo eyatonda ensi mu biseera , free reneny Brn SLE 

ebibiri era nemumuteerawo n’abavuganya PEAS oe reQbe) v ail : 

naye? Oyo nno ye Mukama w’ebitonde @o: xi M5 Guys oS 1337 I 
byonna. we . i 

o Pw nt A oA lw rr eae 

ll. Era yassa kungulu wa yo ensozi 3 G33 we Coe 195 Gas os 

~ ~ Pa 


ennyweevu era n’agissaamu emikisa, 7% (44,0 4¢)%,.2 28 Belen Zot 
n’agereka mu yo eby’okulya bya yo mu gs 5! Gs IR 35 G8 a 


41:2, Allah Atenderezebwa ennyo, Ow’ ekitiibwa ennyo. 





Essuula 41 HA MIM SAJDAH Juzu 24 





biseera bina — kuno okwanukula kwe @OA43 
kumu eri abo bonna ababuuza. 


“ o 4 x e 
12. N’oluvannyuma yayolekera eri eggulu & (ES & 35h6 oy Shy sat as 
nga liri mukka bukka, kale n’ayogera gye 31 le 


liri n’eri ensi nti: Mwembi mujje ae wT ay 5 
mung’ondere mu kwagala oba mu @G-ing Lb 4557 GG KS 
butayagala. Nebigamba nti: Tuzze mu ied = 

kwagala. 


13. Kale n’amaliriza emigigi gy’eggulu 3 yA232 re) Sp gots ALG Caras 
omusanvu mu biseera bibiri, olwo n’abi- gee ee a, ae eee 
kkulira buli ggulu omulimu gwa lyo. Era a5 peicyey gee BEA 


4 s 
. 5 : x ~~ 
twawunda eggulu erya wansi n’ettaala al 5 5K (AS G ice ts) 
n’olwokukuuma. Okwo nno kwe kugereka - * ee an 
j al” Awe Pa wh ® 
kwa Luwangula, Omumanyi wa byonna. ® | ad ad | jo yes EUS 


14. Kale bwe beekyuusa, gewe gamba nti: 4% ats 3&4 SRST laa 
Nze mbalabudde ku kibonerezo ekifaanana ” 3, ,¢¢ (248. The 
n’eky’Aba ‘Adi n’aba Thamuda. @)> G05 dale dtanro Sig, 

a ' 4g t hele 3 

15. Awo bwe baatuukibwako Ababaka gas oe Sets 5) | aassle a4 


~ 


okuva mu maaso gaabwe n’emabega IZ OF NT Reale 504 543 a4 
: : Daas Yl poh Bhs 949 pated dat | 
waabwe okubagamba nti: Temusinza mulala sans 5 rd “2 - 


wo hee Se 4 ¢ 
okuggyako Allah, baddamu nti: Singa Lass sC3 > iG bail WY 
Mukama waffe yayagala bw’atyo, ddala ened 


ae " ae o 2 Ze “t ao 2 8 
yaalisindise ba malayika. Mazima ffe bye Bad)! KG Yb aeatic 555 ¥ 
mwatumwa nabyo tubigaanyi. OBS ay 


: wet tk nae wae ait & GAS 
16. Kale aba ‘Adi beekuluntaliza munsi UV@I¥'! B 552025 3 >lé GG 


mu butali butuufu nebagamba nti: Aniatu- (4 2 47 5% 12365 3 gens) 
sinza amaanyi? Abaffe, tebalaba nti ddala C4. 4 - ie . Bi ao se 
oyo Allah eyabatonda Ye abasingira wala er 4i3\ I S52 Jd'9\ 58 55 


“B 
B 
© 
\Gan 


\ 
amaanyi? Era baagaananga obubonero ea2 n 2ae vor 
of Rhee avs w "S a2 n Powe 
bwaffe mu bugenderevu. 35895 Adio xt! o> aqils 
, Ire 
a 52 4 Ne ww! A 

© SoD 2, Lu ls (a 

oe a o 
17. Kale twabaweereza empewo eya ¢3 |%<272 |(2-) gycls Gio 413 
kib : : ed a \o 5) ag tle Ge 5G 
uyaga Ow’amaanyi mu nnaku enzibu, on PZ net 2 AS 


tulyooke tubaloze ku kibonerezo ky’obu- Sle PrabeBey gt, ne QL 


swaavu mu bulamu bw’okunsi. Naye ddala 4, (<3%5; $43 ‘1 -1 
; Se es det! 5B gabe | pee) | 
ekibonerezo ky’enkomerero ky’ekirisinga , » 4 1.20) 04 8 g oe 
n’okuswaaza, era tebaliyambibwa. PD > Seal SFY! YI 


- Bee nie pI nt O% In D4 (499 
18. Ate aba Thamiuda twabawa obulu- | eee Prbcted, dD 2 GOwed (31 5 
ng’amu, naye nebasinga kwagala buzibe J¢ , ,ssee4¢ (1 ot, 46 16! 
bwa maaso ku bulung’amu, kale okubwatuka “437° iY a Gab 1 Oe a 
kw’ekibonerezo ekiswaaza nekubakwata 1356 Gy, ys! | 


olw’ebyo bye baakolanga. O33 7 
pee Se 


Juzu 24 HA MIM SAJDAH Essuula 41 





19. Naye twawonya abo abakkiriza eranga | ss (23 5 ina on 551 Cass 5 3 , 
o . 
bawulize. arr ; ore Ov5 S i & 
20. Era olunaku abalabe ba Allah lwe id Lgl Z\TEl Boe 259 9 
balikung’aanyizibwa eri omuliro, nga Oz 52534 o43 


baawuddwa mu bibinja. ae 


21. Okutuusa awo nga bagutuuseeko, olwo Agile sot Gs2k & (3) GAS 
amatu gaabwe, n’amaaso gaabwe, n’ensusu , 9 9,23 4 a PPC wre adore 
zaabwe, biribawaako obujulizi kw’ebyo bye > 9 puid) Casi 3 Db Rs 


baakolanga. Oe ess | S v G, 


ae 
22. Era baligamba ensusu zaabwe nti: Ao mt Bd brit) iG 5 3 


Lwaki mutuwaako obujulizi? Ziriddamu nti: ¢% 5 tats | (42.257 315 ga(Zs sé é 
Allah y’atwogezza Oyo ayogeza buli kimu. fs 


: ede. pera sed om %2Z 278 
Era mmwe y’eyabatonda ku mulundi SH peWd sh5 ASS Gh 


Ny 


9 . . Oe , 4 o 
ogwasooka era gy’ali gye muzzibbwa. Qo; 2 35 ¢ 54% a5 
wis oC Any O.-%, raed wow 
23. Era temwalinamu kwekeka nti amatu S604 ©1 OSj)4RGS Bice Gs 
4 


gammwe oba amaaso gammwe oba ensusu 4 , 2 sCant Men Zone 2Cr 
zammwe_ biribawako obujulizi, naye acti 3 pad 
mwalowoolezanga ddala nti Allah tamanyi 44)\ eres < pal OL3 pes B25 


bingi kw’ebyo bye mukola. @o ws eos US3 BBS bas v 


2 
24. Era okulowooza kwammwe okwo kwe S454 3 SREB ¢ 2 J {2 ped 35 3 


mwalowoozanga ku Mukama wammwe - ai os ne of Co i 
kubazikirizza nemufuuka ab’ okufaafaa- O%) AseG s >» 


ganirwa. Dp ae 561334 een om 

25. Naye ne bwe balyegumya batya, era UL ozagsus gia ne Phen LS 
omuliro bwe buliba obutuulo bwabwe; era Aon 2a", oo ae 
nebwe_ balisaba_ bawulirizibwe, tebaliba Obs jes! O4 : ACS ipgnea’ aoe 


mw’ abo abaliwulirizibwa. Baer OG Se 
26. Era twabateekerawo ab’emikwano, kale tS 645 | Gee, A 3376 Bad) J ELES 5 4 
baabalungiyiza ebikolwa ebyo ebiri mu %- a or oa . 1 hs 
maaso gaabwe n’ebiri emabega waabwe, GS? Sols G5 a4 ae ze! 

olwo nebakakatako ensala eringa eyali ku ose iE geal ay J il agile 
migigi egyayita olubereberye lwabwe mu 

Majinni n’abantu. Mazima baali mw’abo yo) Lron Sis 4 os & Aah 


us 
3,4 
abaafiirwa. Oo4; - S13 & 
Ruku 4 WEe vn? 5&5 
27. Era abo abatakkiriza bagamba nti: 35S uo I 3 
Temuwulirizanga Kur’ani enoeramugizibii- , 2% 
kirizenga nga esomwa, mulyooke muwangule. bala 033 O63 gdh 152515 19 i ha 
OS 52458 
28. Mazima abo abeerema tugenda kubaloza Sipe ry 7 t rae a | 3 Z 3b £55 
ku kibonerezo ekikakali era ddala 


Ia nS V 
a 


Essuula 41 HA MIM SAJDAH Juzu 24 





Ge o 2 acts 


nae n(n 3% Sie % 
tulibasasula okusinziira ku bisinga obubi Y 3)! ge Ab 4e Pa Slog 


bye baakolanga. OG 23 oY 


el 
€- 


te atyie oe Shih 
29. Ogwo omuliro y’empeera y’abalabe ba 4) 7 GS! al ILE ZiRS EUs 
Allah. Balibaamu n’obutuulo obw’olubeerera ,,24% — 4%. S32 ow Has 
nga kwe kusasula kw’ebyo bye baaga- oe Ge » pbc)! - Gs 
ananga mu bubonero bwaffe mu _buge- @Sd ie GC nal 
nderevu. Seaees ao ee 
30. Era abeerema baligamba nti: Mukama Gyi G35 \§j2 G23! J 


waffe, tulage kw’abo bombiriri abaatubuza Siew Mw, (ab ae af 
mu Majinni n’abantu tubateeke wansi a 81 5 pal os GLST wii 


w’ebigere byaffe, balyooke babeere mu ba (%> aA 4 eae w ne (e4 izes 
wansi ennyo. C 7 (hi 551 pe 
Oost Ss 
4 4 b s Le nA % Re & ¢ 
31. Mazima abo abagamba nti: Mukama bo a\ (3 3G Grd 5 &} 
waffe ye Allah n’oluvannyuma nebaba » nie AB ed indl| Bea 
y y pits S 5485 \5-0 LEE | 


banyweevu, ba malayika bakka gye bali ~ , | > ea ae ae 
nga babagamba nti: Temutya era temweralii- (AF Y 5 gs Gs x1 AS 5165 | 


kirira, era mujaganye olw’e Janna eyo gye jg. ..% Sor iad nate 
mwasuubizibwa. pw& (As! wal lot | 5 
“a2 one 

OGs3.2H 


aZ, , a . aw A wo 
32. Ffe tuli mikwano gyammwe mu bulamu G3 Dd! Fyn dd! pa’ m 37 OAs 
bw’oku nsi ne ku nkomerero, era mu ~ J 42 ee rere ee 
Janna mulifuniramu ebyo emyoyo REGS G a3 20 3283939 
gyammwe bye giryagala, era mulifuniramu ArPB BS (ont ne{en Ze iT 
buli kye mulisaba — @S3 35 Gs , 


33. Nga kwe kusembeza okuva eri Allah Bra) 2 se Oe 
Omusonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

Ruku 5 b ae ’ 
34. Ye ani asinza ebigambo ebirungi abl Ul es Come VE Oem 2 
kw’oyo akoowoola abantu nga abalaza » net "12 6 iC 4 YT 2 
eri Allah era n’akola n’ebikolwa ebirungi, of WH! JS 3 je Gee 7 
n’agamba nti: Mazima nze ndi mw’abo 
abeewaayo? ei tah ade oe eae 
35. Era ekirungi n’ekibi tebyenkanankana. »a22°5\) 5 2203)1 6 gtd v5 

3 : 


> 
A 
> 
‘oe 
\ 
= 
We 
XX 
wo 
se" 


© 
CAY 
i> 
\ 

A 

> 
E 


Mes cane ets a : “Gg 

ckisinga obulungi, okwejuukitiza nga G50! 945 GRAT GIL 755 
ee ee 
ogukyayokya. dos _Ostee 
36. Naye ekyo tekifunibwa okuggyako abo GBjltiS GH 3 | ¥ “ a 163 
okugeyako abo abalina omugabo omusutta  OghBS R535 Ua 


mu bulongoofu. 


494> 


Juzu 24 HA MIM SAJDAH Essuula 41 





an leis cute ae tec. (%\- 
37. Era bw’ofukuutirirwanga ne Sitaani o} 5 5) Gs Ag G\3 
olufukuutirira, kale weewogomenga eri , , 


Allah. Mazima Ye ye Muwulizi wa byonna, #3 ‘leg > , 
Omumanyi wa byonna. Qyrees] 


38. Era ne mu bubonero bwe mwe muli ekiro bbs 135 Gi 15 35 | gi oa 
ent aiaMianee eniues valionoe a 8 bly 32455 J. 528 5 
cyabitonda, bwe mubs nga dala Ye poe GGLLL Cy pl gy HSAGI5 pael 
musinza. O532285 6G) leo ws 


an wr. Be noe Pa % 
39.Naye bwe beekuluntazanga, ggwe ¢ G2 jG (Sen Ks | ys 
tobafaako, kasita abo abali eri Mukama wo Gis 5 a hs 65 Anguw? alas 


ah 


bamutendereza ekiro n’emisana era bo 2 2 ee 
tebakoowa. Qo rIZ SY aS } 
40. Era ne mu bubonero bwe ddala olaba Bi os asi Zant os 3 
cep eae ag te umole SU ai COST Has age 
Oyo agiramusa era ye Mulamusa w’ abafu. GGT (35) SI 62555 ca 
Ddala Ye ye w’Obuyinza ku buli kimu. Pr 3 ie 65 » Sasi aa” 


41. Mazima abo aboogerera Aya zaffe J 333 | 3 Odd2 2 OF 
amafuukuule tebayinza kutwekweka. (4, 4 & 4% «37,21 O:34 
Abaffe, oyo alisuulibwa mu muliro y’asinga ? 1B O09 |e 3 
obulungi, oba oyo alijja nga ali mirembe 13% a 
ku lunaku lw’ okuzuukira? Kale ggwe mukole “je Se, af , pee G if - 5) 


nga bwe mwagala, mazima Ye bye mukola 
abiraba. Ohi] 
: Joes Za aS aed 455.4) Bi 
42. Mazima abo abagaana Ekijjukiza YU) )y@> Lu 1S ne On? v- 
(Kur’ ani) nga kibatuuseeko, zibasanze! Era Vo ..2 G 35 64,4 4 2215 
ddala yo Kur’ani ddala ky’Ekitabo eS ye 5G 
Luwangula. 9 


eo oa oeS% ‘ awl 3 
43. Tekituukwamu bya bulimba okuva mu a3 WAT ws de GSI a8 y 


maaso ga kyo wadde emabega wa kyo. Kwe ,2. 4 , w Sn.38 oo al 
kubikkulirwa okwaviira ddala eri Allah P= O-% GdpS+ able os 
Ow’amagezi ennyo, Atenderezebwa. Oxo 


by’ebyo ebyagambibwa n’Abatume %¢-; £4227 z\¢¢ 4 

5 ae D> Abn 
ab’olubereberye lwo. Mazima Mukama wo Pater? j a ober Jae 
ye Nannyini kusonyiwa era ye Nannyini ® aut 2! Se 7 


kubonereza okulumya. 


Essuula 41 HA MIM SAJDAH Juzu 25 





ea Fi pSiZ 2 tS! fog VA oe nie 
45. Era singa Kur’ani twagikola nga eri YUIPU CoeSy S55 asa 5 
mu lulimi lugwiira, ddala baaligambye nti: £,J66 £ ents Cai af wh 
Lwaki Aya za yo tezannyonnyoka? Abaffe, + = 3 Cee! pd acy| 3 
olulimi lugwiira ate nga Nabbi Muwarabu? ,*% at 8 ftv net gt 4% 
pombe nti: he byes ulung’amu fae by Lh 5S ded | Gel 2 52 J 
uwonya eri abo a iriza. Naye abo abata- » 4) ne nk ESS onto 
igriza afi matu gaabwe Pati obuggavu g3\31 CB O5+952 ¥ oi33 vp) 
era ekyo ku bo bwe buzibu bw’amaaso. 2.7 2 46 2», afe <£%5 g¢ 
Abo baling’anga abakoowoolwa okuva mu Slo sl + ee Ade : I), 
kifo ekiriewala ennyo. @xmat & (43 2 533 GY & 
wo # - 4 


Ruku 6 a > 
46. Era ddala twawa Misa Ekitabo naye Aes Geel or 
nekitakkiriziganyizibwako. Naye singatekyali g¢.. e¢eohei oS n%ale, ak 
kigambo ekyakulembera okuva eri Mukama ay Crea acley 55+ a 
wo, ddala ensonga yaalisaliddwawo wakati 2) % "2 Aes { 5 es 4 a 
waabwe; era ddala bali mu kubuusabuusa 7 & . . 
ku kyo okutawaanya. Oud yo ats 


47. Oyo akola ekirungi, kale kigasa ye FET S55 ai jC Set ie 
yennyini; n’oyo akola ekibi, kale kivunaa- @x2 <i a% B55 Gist 


nibwaku ye. Naye Mukama wo si mukumpa- ~2-*34-4 
nya eri abaweereza be. 


> 
‘o 
av 
> 
E 
4 
wh 


t 


Juzu 25 aa a o * 
48. Gy’ali y’ejulizibwa okumanya kw’E- i g.4-204 pls > = AS | = 
ssaawa. Eraebibala byonna tebiva mu ng’o (¢< (4. (254 et oe PP Re 
zaabyo, n’omukazi yenna tabeera lubuto ~? + ee Sp yet re Te es 


wadde tazaala, wabula na kumanya kwe. Era 44 Ss , iy aN J 3 AX on Seas 
Olunaku lw’alibakoowoola, alibuuza nti: ~s7,°" “Ge ae, je aye 
Baluwa abenkanyankanyizibwa nange? Pelee se) Gra 2-h2. 2 2929 
Baliddamu nti: Tukutegeeza nti mu ffe tewali Meee a ee ay eee 
alina bujulizi ku bo. © Sokal oe! 


2Anmwa 2aIn r21IAGnFe % 4 
49, Era biribaabulira ebyo bye baalinga 3/520 5 mm \19.5 XS ant S%o5 
balaajanira olubereberye era olwo lwe 0 nen ote ee 
balikakasa nti ddala tebalinaayo buddukiro. Ov net OF oe) Lip 


. : a Ze NS an Plot pe need 
50. Omuntu takoowa kusaba birungi. Naye S13 Sys Soe Olas Mi pind y 


bw’atuukibwako omutawaana, olwo nga @b338 Susst E488 


aggwebwamu essuubi, nga aterebuka. 
ae (Se $2545 2354) O43 
51. Naye bwe tumuloza ku kusaasira okuva 2-2 O% Lg 40>) 4991 AS 


e tuli oluvannyuma Iw’ obugubi obwamu- em £1 chek ante od 
&y yu gu : Lo 500 Ves oH dS +| 
tuukako, agambira ddala nti: Kino kye ae ye. Me F 
j 1 ‘ S Dn one (eo % pee 26S 247 
kyange era sirowooza nti n’Essaawa eri- Syecascns3vac5l5 22h §51 
tuuka. Era ne bwe ndizzibwayo eri Mukama ,¢ , 42, "i nth Con oy 4 Oe 
wange, ndifuna gy’ali ebisinga obulungi, Aiea z Gaal) os OL wy 
Kale ddala abatakkiriza tulibategeeza ebyo .2¢4+ 2525.4 2{4 RE So 
= BASIS Glee ya o> 
bye baakolanga era ddala_ tulibaloza ku Ba 9g a2 


way a enw 
kibonerezo ekikakanyavu. OSwe pe ldt 03 


2 


Ay! 


7 


52. Era bwe tuwa omuntu eb engera, 3 Pi way jc Gosk by 5 
akyuukira ku ludda Iwe. Naye bw’ atuu- “3 


Juzu 25 HA MIM SAJDAH Essuula 41 





— 242% 


kibwako akabi, olwo n’afuuka asaba .LE4 5335 eS ys Ss his eg 
olukobo. val >t 


‘ A 4 x oo 
53. Gamba nti: Mulabye mutya,  singa Bo gis\ ps OF OS oes Js 
Kur’ani eba nga yava eri Allah ate », - Bn 
oluvannyuma mmwe nemugigaana, ddala te $® Os deol O a4 Pe 
ani mubuze asinga kw’oyo ali ku kwawukana @ a 5(h 
okw’ewala okuva ku Allah? ast Par 
54. Mangu nnyo tujjakubalaga obubonero (3 3 & GY 6 G ay Aas ya 
bwaffe mu bwengula ne mu bo bennyini, , ¢ 
okutuusa Iwe balinnyonnyokerwa nti ddala as 
yo Kur’ani ge mazima. Abaffe, tekimala s ais Lk 47 
okuba nti ddala Mukama wo ye Mujulizi Hoes Serie 
ku buli kimu? Rig 

at 


a a? Be on AQ oA coe, 
55. Muwulirize, mazima bo balimu +4) Al oF aS 3145) 


okubuusabuusa ku kusisinkana ne Mukama ne ne o 

: aes dances & Csi aw | ; 
waabwe. Mutegeere, mazima Ye buli kimu ve oe NE & 
yakyetooloola. 


Essuula 42 Juzu 25 


A fee o¢ {4 — A io 
= oY es lies 
AL-SHURA 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi © hea 51 Sis 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. . i Late 
2. Ha Mim.* oe 
3. ‘Ain Sin Qaf. * @Qgue 


4, Bw’atyo Allah, Luwangula, Omugezi ©« O23-51 Sy 5 Gut CR eu3F 
ennyo akubikkulira era y’eyabikkulira 


nJor2rnwet wb ad 

n’abolubereberye lwo. OAS pa jal ab ells 
cP Fe Ag witt By 3 (46% 

5. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna 55 SG Gs y5o0) 464 
bibye era Ye ye Mugulumivu ennyo, an el di gi 
Omusukkirivu. © 253! er 


‘ es an matty 2% ent mo emidge Z11B) 22 
6. Kumpi emigigi gy eggulu gyeyuzeemu 9 ©4339 Oe ; Ergot a6 
give waggulu wa gyo olw’ebibi byabwe; < +0 \s2 argue SEs) eh) 
era bamalayika batendereza n’amatendo ga @ 4 oe Gn Baga hee 
Mukama waabwe era basabira n’abali mu 44) OV V1.U2) SiG So) O9)aetup 


7 2 


nsi_ okusonyiyibwa. Muwulirize! Mazima pe Sy ead sh cg 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. Oars) \o* 
mee. a a ne 4% wf, & 
7. Era n’abo abeefunira abakuumi abalala 7 4351 355 we \s SAS St 3 
ebbali we, Allah era ye Mulabirizi ku bo; . %e b teen he Ease oh 
naye ggwe toli mulabirizi ku bo. Slt esilesFogic Brie ob! 


3 : , (Ke BO nh 25 nt aot 2b ee 
8. Era bwe kityo twakubikkulira Kur’ani Guj2 6153 Gl iss) ey 53 
ey’Oluwarabu, olyooke olabule Nnyina ~~ sJ-o47 0,2 \ 8% ¢oo. now 
w’ebibuga * n’abali ebbali wa kyo; era 3335 (ign cs 5.5 pall B1 Sees) 
olabule abantu ku lunaku lw’okukung’a- 2 g¢, 27 .. puede ne’ cae 
oe oon sabe alae er 4B Gps AdY Ros Dx 
ekimu kiriba mu Janna, n’ekibinja ekirala Cote 2 Sn Zend ue 
kiriba mu muliro ogubumbujja.* : Oped Sap 3 24 





42:2. Atenderezebwa ennyo, ow’Ekitiibwa ennyo. 

42:3. Omumanyi wa byonna, Awulira byonna,Nannyini buyinza. 

42:8. Enju eyasooka okuzimbwa_ ku lw’okusinzizaamu Allah yali Ka’bah 
( aga831 Jesangibwa mu kibuga Makka. Ekibuga ekyo ky’ekiyitibwa ‘Ummul-Qura’ 
( sh 8) amakulu nti ‘Nnyina w’ebibuga’. Kino kiyinza okuba nga kiva ku nkizo 
ekibuga kino gye kirina ku bibuga ebirala oba olw’okuba nti edda  ennyo 
oluvannyuma lw’okuzimbwa kw’Ennyumba ya Allah (Ka’bah), abantu 
abatamanyiddwa_ baazimbawo ekibuga abalala bonna kwe baayigira okuzimba 
ebibuga. Eno eyinza okuba nga y’emu ku nsonga lwaki ekibuga Makka kiyitibwa 


Nnyina_ w’ebibuga. 
498> 


Juzu 25 AL-SHURA Essuula 42 





: Zoe GE 68 nob gh Wk GO 
9. Era singa Allah yayagala kukaka, §§i-\5 20\ a elAd) Zis\ ZL gls 
yaalibafudde ekibiina kimu; naye ayingiza a ee ee ee 
oyo gw’aba asiimye mu kusaasirakwe. 3 *44>=) 3 li OF SESE > 


Naye aboononyi tebaliba na mukuumi ras SSE oS SAI (ease 
yenna wadde omuyambi. Ops gs ot aa) Osob sil 


“ig elon te nek ee 
10. Abatfe, baafunayo abakuumi abalala Zila relay A4s> oo Saati ol 
ebbali we? Nayenno Allah ye Mukuumi ss \¢ 792 . Snot, Peers hss 
omutuufu era y’azuukiza abafu era ye a ee er ox ; 
w’ Obuyinza ku buli kimu. On aay e js & 
Ruku 2 ~ 4 2near 


11. Era kyonna kye mwawukanamu, kale 44543 4(% oe 5b sialSailss 
okulamula kwa kyo okw’enkomerero kuli & » »% oe nto gh 4 
eri Allah.Oyo nno ye Allah, Mukama wange °* go ae 
gwe nneesiga era gy’ali gye njolekedde. OM2.5\ ays 


oe ee 

a ne ve nF pce ¢ 

12. Ye Mutandisi w’eggulu  n’ensi. o3 oS Aas» 2") 5 spon jeG 
Yabakolera okuva mu mmwe bannammwe, ¢, 9. (Caer p gig ohea 280 
ne mu bisolo yakolamu binnaabyo. Ye AAS 255i 23 A551 wt | 
"eyabayingiwaliza mu yo. Tewali kyonna ps4 6.4 (3 Cont. ne nd het ov 
in nga Ye. Era y’Awulira byonna, y”Alaba $® 32° abbey 5h) gth 865554 


byonna. ar pn 
O24! po 
set aus Pon 2 Zt 11% ri (ae 0% 
13. Ye nannyini bisumuluzo by’eggulu bid RBIS S cp goal $5) (Bs a 
n’ensi. Ayanjuluza ebigabibwa eri oyo «% ‘v 6% 9 Mee NEB, Shu 
; ; : : : { ft \ 
gw’aba ayagaddeera y’abikendeeza. Mazima 2% Ov4 49L%)2429* 2954353) 


Ye y’amanyi buli kimu. @ sue 
Zo 2 beter Aw ot M4 ee 
14. Allah yabalagira okugoberera eddiini SA 3344 503 G Qi3NG4 25 FE 
eyo gye yakuutira Nuhu, era y’eyo gye ~ «, Z. ot Zs, Ere 7. S 
tukubikkulidde era gye twakuutira Ibrahimu, #3 “05 3 Ebi, Ad! Got 
ne Musa ne ‘Isa nti: Muyimirizeewo eddiini , 2737 57 5% < \ 
era temwawukananga ku yo. Ebyo bye ~ “” = me es 
muyitira abasinza b’ebifaananyi bibakalu- Je T+ 423 is3SRS595 Oh) 
ubirira nnyo. Allah y’eyelondera oyo 4 _ ee Pe ee 
gw’aba asiimye era y’alung’amya gy’ali 4bjeg thy 2 25283 GOW. Sod \ 
oyo ayolekera gy’ali. “ < ne 


3 Dae ag ty nett? 
15. Era tebaayawukanamu wabula luva- pag ls ah Oa X11 as 3 


nnyuma lwa_ kutuukibwako kumanya, £ 4% 4 ASE 4 
Y Pe eae ah O4 5 AAs Gat Shel 


olw’obuggya obwali wakati waabwe. Era singa ae ne : zi 
tekyali kigambo ekyakulembera okuva eri Graal ow STN ess Os BEL 
Mukama wo eky’entuuko eyagerekebwa, * sat BO pine CE er cas pie 
mazima_ kyalisaliddwawo wakati waabwe. D2Z345i195)5) Srp ssernt 
Era ddala abo abaasikizibwa Ekitabo oF ma Sa Sn ae 
oluvannyuma lwabwe bali mu kubuusabuusa Ow» Ags CA! fm a 


ku kyo okutawaanya. 


Essuula 42 AL-SHURA 





16. N’olwekyo koowoola abantu era beera 7235 2 
munyweevu nga bw’olagiddwa era togo- ~ 


berera kwagala kwabwe okubi, era gamba 
nti: Nze nzikiriza ebyo Allah bye yassa mu 
Kitabo era nalagirwa okuba omwenkanya 
wakati wammwe. Allah ye Mukama waffe 
era ye Mukama wammwe. Ffe tulina 
ebikolwa ebyaffe, nammwe mulinaebikolwa + 
ebyammwe. Tewali luyombo wakati waffe 
nammwe. Allah y’alitukung’ aanya awamu era 
gy’ali y’eri obuddo. 


17. Era abo abawakana ku bifa ku Allah 
oluvannyuma nga amaze okukkirizibwa, 
ensonga yaabwe teriimu nsa mu maaso ga 
Mukama _ waabwe; era baliko n’obusungu 4% 
bwa Allah, nate balina n’ekibonerezo eki- 
kakali. 


18. Allah y’Oyo eyassa Ekitabo n’amazima 


ne minzaani. Naye ki ekinaakumanyisa nti < 


Essaawa esembedde? 


19. Abo abatagikkiriza be bagiwuijirira. 
Naye abo abakkiriza bo bagitya nnyo era 
bamanyi nti ddala yamazima. Mwetegereze, 
mazima abo abawakanya Essaawa ddala be 
bali mu kubula okw’ ewala. 


20. Allah Mwekkaanya nnyo — eri 
abaweereza be. Agabira oyo gw’aba 
ayagadde era ye w’Amaanyi ennyo, 
Luwangula. 
Ruku 3 

21. Oyo aba ayagala okukungula kw’e- 
nkomerero, tumwongera ku kukungula kwe; 
n’oyo aba ayagala okukungula kw’ensi, 
tumuwa ku kwo; naye taliba na mugabo 
gwonna ku nkomerero. 


22. Abaffe, balinayo be benkanya ne Allah ~. 
abaabateerawo eddiini eyo Allah gy’ata- 
kkirizanga? Naye singa si kigambo ekyasa- 


lwawo, mazima kyalisaliddwawo wakati 4\ 


waabwe . Era ddala aboonoonyi be baliba 
n’ekibonerezo ekirumya ennyo. 


sas Kiss ths gs Coe 
7 av Ive 
pee ase nein 
Oral g-S15. Eee 


a 
i pijb ght 3355 ae 
IIS 


o (if 
aw 


meta, cae Seta tne 
Badsp5 HW bj s5 Oe Os 
ny a nw? ne 
Gin bss 3s ohess. adj 
os 35 sath 3 45 (6 5 Gis ans 
Opie! 


— 
aw owen > : 2 A 4 AG 
BSNS ph 15255 555 24 al 
yabhdahSsivhis ests 
Me Soba iby. 5 Gol 


Ons 


_(F0* 


Juzu 25 


AL-SHURA 


Essuula 42 





23. Oliraba aboononyi bwe bakankana 
olw’ebyo bye baakolanga era bya kubatu- 
ukako. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, be baliba mu nsuku zo 
mu Janna. Balifuna buli kye balyagala 
okuva eri Mukama waabwe. Egyo nno 
gy’emikisa emisuffu. 


24. Ebyo by’ebyo Allah by’awaako 
amawulire ag’essanyu abaweereza be abo 
abakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi 
Gamba nti: Nze sibasaba mpeera ku byo, 
okuggyako okwagalana nga ab’oluganda. 
Naye oyo akola ekirungi, tumwongera mu 
kukola obulungi. Mazima Allah ye Muson- 
ylyi ennyo, Omusiimi ennyo. 


25. Kazzi bagamba nti: Mutume yapaatiika 
ku Allah eby’obulimba? Kale singa Allah 
yayagala, yaalitadde envumbo ku mutima 
gwo. Naye Allah asangulawo obulimba 
n’anyweza amazima n’ebigambo bye. 
Mazima Ye y’amanyi ebiri mu_bifuba. 


26. Era Ye y’akkiriza okwenenya okuva eri 
abaddu be era y’asonyiwa ebisobyo era 
y’amanyi bye mukola. 


27. Era ayanukula abo abakkiriza era ne- 
bakola ebikolwa ebirungi era abongera ne 
ku mikisa gye. Naye abatakkiriza balifuna 
ekibonerezo ekikakali. 


28. Era singa Allah ayanjuluza ebigabibwa (3 
eri abaweereza be okusukka ekigero, mazi- 
ma baalijagalalidde mu nsi; naye assa bya 
kigero gye bali nga bw’aba ayagadde. 
Mazima Ye y’ategeera ennyo, era y’alaba 
abaweereza be. 


29. Era y’Oyo atonnyesa enkuba oluva- 
mnyuma nga abantu baweddemu essuubi 
n’abunya wonna okusaasira kwe. Era ye 
Mukuumi , Atenderezebwa ennyo. 


30. Ne mu bubonero bwe mwe muli 
okutonda kw’eggulu n’ensi, n’ebirina 
obulamu bye yabunya mu byombi. Era Ye 
asobola nnyo okubikung’aanya bw’aba nga 
ayagadde. 


SAS AS Eolas EZ hol 5s 


Whose 3 5 ve Gis A ce 435 


4 


A 33h a age an 

uaali Sb Guba st6 oil 
ge ae 
OHS) 
4 ‘ e Qe. 
a, & » w % aoe . 
Sa3 th as Ge 415804 Gath Cys 
neeene HZ ah A ee yt 
Nea My beprball \glot $1931 
ada? ‘nets 42,0" 4 Ant he 
oy 54 S55) GZ BShal WANA ae 
a Snrp(eae 6 {n.%%e oe 2G AS 
ois Cass > Caine 3 Os, 
2 EGr7IZ YE 
> abs | 


obre poabi deus 
ab rats Sess 
45) sage, Ssh 3 Creda 

@pibnyih bas 
3 yale St Sc53n Sek Gp igs 
OMe E sles soya ys shes 
SA piighedSiHsiOHy eights 


av An 0? 


tA 5 35)3 Si foals O5 Mss A 
Otist Sie 

31543 Sx Gas 5 ae \b23 ass 
aS Ts Ot ESS IS 
kai lid wn 
Cs att be Bath Sus gy higs 
Ssh gh 5s kkass 5055 5 ghss 
OxteSii 
£5 (63 BIS sbi GE 4531535 
Sages JES BE onlays 
OS pSslhs 


Essuula 42 


AL-SHURA 





Ruku 4 
31. Era akabenje konna akabatuukako, kale 
kabaawo \w’ebyo emikono gyammwe bye 
gikola, naye Ye asonyiwa bingi. 


32. Era mmwe temuyinza kufufuggaza 
ntegeka za Allah mu nsi era temulinayo 
mukuumi mulala wadde omuyambi ebbali 
wa Allah. 

33. Ne mu bubonero bwe mwe muli ebyo- 
mbo ebiseeyeeya ku nnyanja_ nga biri 
ng’entikko z’ensozi. 


34. Bw’aba nga ayagadde, kale asiba 
empewo nebisigala nga biyimuridde wamu 
kungulu wa yo. Mazima mw’ekyo mulimu 
okulabula eri buli mugumiikiriza, omwebazi— 


35. Oba _ abizikiriza olw’ebyo abantu bye 
bakola, naye Ye asonyiwa bingi. 


36. Era tubazikiriza, abo abawakanya obu- 
bonero bwaffe balyooke bamanye nga bwe 
batalinaayo buwonero  walala. 


37. Kale ekintu kyonna kye muba 
muweereddwa kiba kya masanyu ga kaseera 
mu bulamu bw’oku nsi. Naye ebyo ebiri 
eri Allah, ebisinga obulungi era 
ebiwangaazi ennyo, by’abo abakkiriza era 
abeesiga Mukama waabwe, 


38. N’abo abeesamba ebibi ebinene n’e- 
byambyoone, era nga bwe basunguwala, 
bo basonyiwa, 


39. N’abo abaanukula Mukama waabwe, 
era nebajjumbira_ essaala, n’ensonga 
zaabwe nga ziteseganyizibwako wakati wa- 
abwe, era nga batoola ne mw’ebyo bye 
twabawa, 

40. Era n’abo ababa nga batuukiddwako 
okujoogebwa, nebeerwanako. 


41. Naye empeera y’ekibi, kiba kibi 
ekikifaanana. Naye oyo asonyiwa n’adda- 
abiriza, kale empeera ye eri ku Allah. Mazima 
Ye tayagala bajoozi. 


42. Era oyo eyeerwanako oluvannyuma 
lw’ okujoogebwa, kale abo tebaliiko kinenyo. 


C6 o Sarit os LIES 
OAs 2 5ads 3 5G pai 

BGS FUSS _ ss, asies 
OLS Bosghi ohies 


o- # 


atu ices 


swe 


Oo SK ADS 55 


4 PO aN A ne 21h San 
SS SUS Api gSuAs sy 


o 


wp w ‘ s av 3 
je) cu Gus Oy Sy 59,45 GE 
YS Z 
@y 384 Ee 
a a 
es Ass Wis Lay B4EY 31 
”, 
bse Acts ee ote 
ig stgsh & oeelar Goi sles5 
A Ga as 
Quoin’ o4 245 
we lbw Set Kine nb net(or 
Boas! r 5% ea O24 pigs) LoS 
‘ oZ 
BUG BE gir es GL 
323 a ne 
062527 5-935 be 51gtsi of 
aun ett asa Ne % o 
3 oS HUS See B435 
AD Vise & G15 Zeisi 
Bw Ad. we 
QOs>a42 
Le at Za & 
Iya 2 G7 5 2atis 134 Eka) Sd S25 5 
- a <= a 
dv ASL sh she 5 TL 
Zz 2.2 goed 
OSs sp iG, 
az ta $43 af Sy SEs 5 
Rene 4 hehe wc atenitics 
lak 0 Ate Sota 19 Sm 9 
: a” 
Gur5 VES I oe abl Jz ops S15 ALS 


—2e new 


eu) GB aglBisT rally 


a 


Juzu 25 


Juzu 25 


AL-SHURA 


Essuula 42 





43. Naye okunenya kuli kw’abo abajooga 
abantu era abajagalalira) mu nsi awatali 
nsonga ntuufu. Abo be balifuna ekibonerezo 
ekirumya. 

44, Naye oyo agumiikiriza era n’asonyiwa, 
mazima ekyo kiri mu bigambo ebyetaaga 
obumalirivu. 

Ruku 5 


45.Era oyo Allah gw’asalira nti abuze, aba 

takyalinayo mukuumi yenna ebbali we. Era 
oliraba aboonoonyi awo nga _ balabye 
ekibonerezo, nga bagamba nti: Abaffe, 
waliwo ku kkubo eriddayo? 


46. Era olibalaba nga baleetebwa mu maaso 

ga gwo nga batunudde wansi olw’obu- 
swaavu nga batunula kikijjama. Naye abo 
abakkiriza baligamba nti: Mazima abaafa- 
afaaganirwa be bo abeefiiriza bennyini 
nebafiiriza n’ab’omu maka gaabwe ku 
lunaku lw’ okuzuukira. Mwetegereze! Mazima 
aboonoonyi be balibeera mu kibonerezo 
ekiwangaazi. 


47, Era tebaliba na bayambi ab’okuba- 
yamba ku Allah. Era oyo Allah gw’ asalira 
nti abuze, aba takyalinayo kkubo lyonna. 


48. Kale mwanukule Mukama wammwe nga 

olunaku olutaziyizika oluva eri Allah teru- 
nnatuuka. Temuliba na buddukiro ku lunaku 
olwo era temulisobola kwegaana. 


49. Kale bwe beekyuusa, ggwe tetwaku- 
tuma kuba mukuumi ku _ bo. Ggwe 
tovunaanyizibwa okuggyako okutuusa 
obubaka. Era ddala bwe tuloza omuntu ku 
kusaasira okuva gye tuli, akusanyukira 
nnyo. Naye akabi bwe kabatuukako 
olw’ebyo emikono gyabwe bye gyakule- 
mbeza, olwo nga agaanira ddala okwebaza 
n’ebyo by’alina. Ddala omuntu muteebaza 
mukulu. 


50. Obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa 
Allah. Atonda nga bw’aba ayagadde. 
Agabira oyo gw’aba ayagadde abaana 
ab’obuwala era n’agabira oyo gw’aba 
ayagadde abaana ab’ obulenzi; 


aaF ta wt qa aie st -% 

O 5ots7 oz 5) ec Si | las) 
w n Awe ane fA . ae x g 
+ SSSI Ry WIS OTL) 
— 

“uw lp 

@L SEZ agit 

a vei Sea eee nantes 
AdE S95 EUS GS FAS 9S 545 5 


- nase S 
@254 v' 
1 

h ha “ aya anew 
8 NS 06 63 Ab Lei O45 
a bo “ ” 
17 CBT Sd ot 6 553+ 5 
‘ a 2» * 
os 356 Jy ds dsh5is Gish 
2 x a 
a ! Pa a re 4 a s 
Sha es (Gale 555547 14555 
ae AT A S52 his Sine 
ti es 2 2 
“NM wt og BAe 
G8 py dd! OL (f3! Sis JG 5 
a ay he Ate ho tw F 
LATS agcasT Shek SIR 

. on ‘ o “4 a aot 
GB Chath & Wrasge 257 
nad te 
Og ple 


aD np IZa 


- Toast 5 a 4 wit 

OBS 5-285 sls os 2455 
a 4 i ad b a 
65 G3 abi Gh b7675, 261 y§ 
@digse 


oe ene ae aa a 
GOT St ats py 


a 


X 


vo Wt 


\ 


ata Sony 


Sw, 
s 4 “aw % 
SSD 6s als Ss STS 5 


J 554 
* Grav itr: o,BL oS 
Osi 03 25565 p47 ES 

a gilz 4 Va Hi CSig2 SATS 
Z Bo arn % a) won ee 
VS) Gy Sead Wels oi. Uagas 

22 ws A a a 
5 -G.- sacsi gli; iat 
7 7 


© 


\ 


> 


N 


E 


‘Gn 


Pa ow 26 , D 
n A e aA Meals * ww f a ‘oe A 

= 4 ph & 
a ate DD 3 aw te? 


\ 
OSs 3yw SG 


LHS EG liies 97-1 G 
Y onze ES ns 
CG) poi! FLET god 


en. 
(ZO 


Essuula 42 AL-SHURA Juzu 25 





Zs @ Zs g a? ‘ id av 
51. Oba abatabika, ab’obulenzi n’abo- Aaadz3 -GU1 516 1555444332 5! 
buwala; era afuula oyo gw’aba ayagadde 6s tha y¢ ct Bsus? Rigs 


okuba omugumba. Mazima Ye ye Mumanyi Ox xa 
wa byonna, Ow’ obuyinza. . 
52. Era tekibangawo eri omuntu Allah Gsgy eu iacsee 
okwogera naye, wabula nga kubikkulirwa - ,, , 

oba nga asinziira mabega w’ekisiikiriza oba A#3* 3! 


CR 


& 

\ 

ge 

2 

we 
i 

A 

wev Ql 

eR 
g & 
\e> iv 
VY —-~. MA 


=\ 
( 
y 
N 

ow 
Cy 


N 
X 


wadde obukkiriza. Naye okubikkulirwa 2\35 oy 4 g 455 


atuma omubaka (malayika) kale n’abikkulira witg 3G A bby Cio 523 54) 
omuntu Olw’okulagira’ kwe ebyo Ye Sia howe t 
by’aba ayagadde. Mazima Ye Mugulumivu OrSs ge a5) 
nnyo, Mugezi nnyo. i 
“, ww A “, & Snone? fw 
53. Era bwe kityo naawe twakubikkulira 1G sTosls 33a SSeS) SY i55 
Ekigambo (Kur’ani) olw’okulagira kwaffe. 5. 3.6 phe Mie mine 2itG 
Ggwe wali tomanyi Kitabo nga bwe kiri eG wisecasile G55 G 
we “AE le ® GG 2iiss os 
twakufuula obutangaavu bwetulung’amizi- eee ee ee 
sa oyo gwe tuba tusiimye mu baweereza bio OG = es) 3G alte os 
baffe. Era ddala ggwe olagirira abantu eri boaae nd 
se g yrecere: 


ekkubo eggolokofu, 
o . 640. % 8 ’ 
54. Ekkubo lya Allah Oyo nannyini ebyo Sep5s%di & stg sti gsibite 


ebiri mu ggulu n’ebiri munsi. Mwetegereze! Apnsdt pe ct 4S sat ae & 
Pe : go | Hod ab waa é 
Ensonga zonna zizzibwa eri Allah. @ Sl rel gh oy Sis) : 3& & 


EY EGS Bie 


Essuula 43 


< 


AL-ZUKHRUF 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2.Ha Mim.* 


3. Njuliza Ekitabo ekinnyonnyofu (Kur’ani,) 


4. Ddala Ffe twakifuula ekisomebwa ennyo 
nga kiri mu lulimi olutegeerekeka, mulyooke 
mukozese amagezi. 


5. Era ddala kiri mu Nnyina_w’Ekitabo gye 
tulinga kigulumivu nnyo, kijjude eby’ama- 
gezi.* 


6. Abaffe, tulekeyo okubabuulirira tubasu- 
ulirire olw’ ‘okubanga muli bantu abeesukku- 
lumya? 


7. Ye ba Nabbi 
abaasooka! 


8. Naye tebaatuukibwako Nabbi yenna 
wabula baamujereganga. 


bameka be twatuma eri 


9. Kale twazikiriza abaali basinga bano 
amaanyi, era eky’okulabirako ky’ abolu- 
bereberye nekiyita. 


10. Era bw’ obabuuza nti: Ani yatonda eggulu 
n’ensi, ddala bajja kugamba nti: Luwangula, 
Omumanyi wa byonna y’eyabitonda. 


11.Oyo eyabakolera ensi okuba ekyaliiro 
n’agibateeramu n’amakubo, mulyooke mu- 
kwate ekkubo ettuufu. 


12. Era y’Oyo atonnyesa amazzi okuva mu 
bire mu kigero, kale netugazuukizisa ensi 
eba efudde; bwe mutyo nno nammwe bwe 
mulizuukizibwa; 





43:2. Allah Atenderezebwa_ ennyo, 


Ops gts 5) gblety 


o 
ze 5 


OAS 


beh Asis 


5 
Od sas 
bs id sie vB ss 
Ohies 


Oy aac $25 he Ay baht 
OSL A563 ae 
Oss d 3 a ASS 


a4 BES ga 35 syle les 


ee: 

os 

eae) ee ” shai a 
OAL 


Sas 5h 5s BIS IESG sii 
Oo3.235 25552580 (gis 25 
nynk2G, seat 
aus (ig Ba ay Gos 
@o34 oo SAS 2 


Ow’ ekitiibwa ennyo. 


43:5. Elinnya‘Ummul-Kitab’ (,3i\3\) oba ‘Nnyina w’Ebitabo litera okukozesebwa ku Sura Al-fatiha 
olw’okuba nti yo ye Sura eringa omulyango omusomi mw’ ayita okusobola okutegeera Kur’ ani. 
Elinnya lino wano_ likozesebbwa ku Kur’ani naye nga likwatira ddala ku nnono ya yo Allah 
gy ’akuumye obutiribiri, nga kino kitegeeza nti teyinza kukyuusibwa wadde okwoonoonebwa nga 


Ebitabo ebirala bwe biri. 


Essuula 43 


AL-ZUKHRUF 





13. Era y’Oyo eyakola emigogo gy’ ebibiri 
bibiri (ekisajja n’ekikazi) eva buli_ngeri. 
Era n’abakolera ebyombo n’ebisolo bye 
mwebagalako, 

14. Mulyooke mutereere ku migongo gya 
byo,n’oluvannyuma mujjukire ebyengera 
bya Mukama wammwe awo nga muteredde 
ku byo, era mugambe nti: Omutuukirivu 
y Oyo eyatugondeza bino, so nga ku lwaffe 
tetwalibisobodde. 


15. Era ddala eri Mukama waffe gye tuli- 
dda. 

16.Era bamuteerawo ekitundu mu bamu ku 
baweereza be okuba abaana be. Mazima 
omuntu muteebaza nnyo wa Iwaatu. 

Ruku 2 

17. Abaffe, Ye y’eyeetwalira ab’obuwala 
okuva mw’ebyo by’atonda, naye mmwe 
n’abalondera ab’obulenzi? 


18. So ng’ate omu mu bo bw’aweebwa 
amawulire nti afunye oyo afaanana ne 
gw’agwanyiza Allah Omusaasizi ennyo, 
obwenyi bwe mangu ago bufuuka 
obufumye ngaafa ennaku. 


19. Abaffe, oyo alererwa mu by’amajolo- 
bera era nga mu kukubaganya ebirowoozo 
si mulambulukufu, gwe mugwanyiza 
Allah? 

20. Era batwala ba malayika abo abawe- 
ereza ba Allah Ow’ ekisa ekingi, nti bakazi. 
Abaffe, baaliwo mu kutondebwa kwabwe? 
Kale obujulizi bwabwe bujja kuwandiikibwa, 
era bajja kubuuzibwa ku kyo. 


21, Era bagamba nti: Singa Allah Ow’ ekisa 
ekingi yayagala, abo be tusinza tetwa- 
libasinzizza. Tebalina kumanya kwonna 
kw’ekyo, wabula bateebereza buteebereza. 


22. Abaffe, twabawaayo ekitabo olubere- 
berye lwa kino, nti kale kye bava banywerera 
ku kyo? 

23. Nedda, wabula bagamba bugambi nti: 
Twasanga ne bakitaffe nga balina enzikiriza 
y’emu, era naffe tulung’amizibwa buwufu 
bwabwe. 

24. Era bwe kityo tetutumanga Mulabuzi 
yenna olubereberye lwo mu kibuga kyonna 
wabula bannaggagga baamu baagambanga 


ye 4% SS oo Se 41% me % 
SIS GE AIHVGE G3 
y a Mr s nae 44% so 
MORSE 0 S555 lai os 
np22 2 OE Pe Ve eg at 
135435 pe 3) 5-45 Ee lyn) 
= iz nite 07% < Kas a Bs 
, 7 oem . e a 44 
3 ibabs 55 3s Cop ight ish eas 

y wn e cnt Gy 
Mods 445 GSE 

ned 
OS jE C3553 
s a “ Aue 
bIZ5 4S salts Oe STias > 3 


th gn 


Osis Goin’ & 
Y 


S 
wl 


‘ 


go. ew 2 te atte 44% @ 
pOast 5 ig Gray Ge 555 ol 
COLL 

etd 

a a IS wa wey ueie 
Hj Coy BRST ZB IS 


2 
e25 os per o o 


ra eta at 
Se 31552 oods Ub Yas Sh 


OA sf 

nn . % o 
6H tbs GAG oF 57 
n S343 plash 


Oya = 


bf 45 35sleg 17% 


° Bond 

um o = ey 
Soe ye St 2. Big « 
23-31 QSGsEIGigg bib JF 
oat arta at ai 

ME NAG Dud >| 4 

ei 2 “% owe ao a o~ ' wd 
BS 2y3 o& Cisst iu 2435 
SS Pe “se © Sow < 
‘. Znriss 2 - a 2 f e wn 
Gy lh $3544 JEW) pio 23S 


Juzu 25 


Juzu 25 AL-ZUKHRUF Essuula 43 





me 


: a z Zz. “7 “\% = V2.0 
nti: Mazima twasanga ne bakitaffe balina sj» pivets5 a5) Qe sigh G345 


enzikiriza yaabwe era naffe tugoberera 
buwufu bwabwe. 


® 
Gx 
we 
\ 
E 


\ 


: renee 10% w~Zee arr7 ah 
25. Omubaka waabwe yagambanga nti: S555; 6.0.9 setting 91 
Abaffe, ne bwe mba nga _ mbaleetedde Zs ~o G Be er 
obulung’amu obusings kw’ebyo bye dyprtyji la, 115 sp Ss\G\ gris 
mwasangako bakitammwe? Baddamu_ nti: or et 
Mazima ffe bye mutumiddwa na byo © ong 
tubigaanidde ddala. Soe Ae ae | pc) ae Maa 
26. Kale twabesasulizaako. Kale laba OS G35 j55G sgt, C2ks _ 
enkomerero y abaalimbisa obubaka nga bwe Ooi ies Nass ra 
yali embi! af, x 
Ruku 3_ ~o ~ Bs nts ger Na 460% 
27. Era jjukira nga Ibrahimu bwe yagamba (61 49353 Ad, We aie tS 315 
kitaawe n’abantu be nti: Mazima nze ndi Kyaw p -3(hs we 
: : 54 
wala nnyo n’ebyo bye musinza, OS5 4A G 
a aww ¢ = aye 4% ane % S 
28. Okuggyako Oyo eyantonda; kaleddala y+ MoMA 456 Bibs Sitivys 


Ye ajja kunnung’amya. 


29. Era yakifuula ekigambo eky’okusiga- +35 G3 4434 4215 3 
lawo mu bazzukulu be, balyooke badde eri SRI 2 M4 acet 
Allah. ; ©85 ae 

o i | . n®@o e ih 

30. Wewaawo abo nabeeyagazaamu ne AS 2AtGI5235a Cabs Sy 
bakitaabwe okutuusa amazima lwe gaabatuu- 6° 2K, see hor rie 
kako n’Omubaka ow’olwaatu. Oost dj > Gl ase 

2 Gn * zion vie 18% 

31. Naye amazima bwe gaabatuukako, 3 tay ub 1555 GSS Az 4 (353 
baagamba nti: Buno bulogo, era ddala ffe Arpee g 
tetubukkiriza. 08 pm tt} 

wee ot PZ Fa Fiqh 

32. Era baagamba nti: Lwaki Kur’ani eno 343 Qé &)54)) ha S55 ¥5J B55 

§ Z 2 
ane h 
teyassibwa ku muntu omukulu ennyo mu @xi be ol es53hi os 


bibuga ebibiri? 
4 20 he 


33. Abaffe, kati bo be baagala n’okugaba G53 4 E45 ELS Ohruis ZAT 
okusaasirakwa Mukama wo? Ffe tubagabira . .J, . .5e2, 0 ¢. 9 pelea ek 
ebyetaago by’obulamu bwabwe mu bulamu 5x8IG A¢tits« iain Gack 


bw’oku nsi netusitula n’abamu mu boku Vine 4nd ng Zone lentes (eth 
2 paw. Gs 3335 Sh 
bannaabwe mu madaala, okukkakkana nga Og tt ata dd: 


4 


abamu mu bo bafudde bannaabwe aS 5 aes Avast 35h) 45 
abanyoomoofu. Era okusaasira kwaMuka- "2, Siee teeters bee 
ma wo kwe_ kusinga ebyo bye Ooja2h7 bss ey ate) 
bakung’aanya. ‘“ By @ g = 
34. Era singa tekyali nti abantu_bonna § 3.5134 <1 US! 5&8 d1Y 5 
baalibadde ba ngeri emu, mazima twaliwadde , ., »» Vad 
abo abatakkiriza Allah Ow’ekisa ekingi Asien prs} ; 
obusolya bw’enju zaabwe nebuba bwa (7.f2 - \(e- 4 
ffeeza, ce nnaaala agaziriko kwe balinnyira ~* & yes 3 ; 
nga nago ga ffeeza; (053-443 
35. N’enzigi z’ennyumba zaabwe n’ebitanda (4532 1332 9 ipai Ag3its 5 
kwe bagalamira nabyo byalibadde bya ve, - 
ffeeza, Qvi-S4 


wu oh 


% 


ra\y 


Essuula 43 AL-ZUKHRUF Juzu 25 


ae vt & a. 2 (% £4 
36. Ne zaabu. Naye ebyo byonna si kirala 7 Gs 85 43 dS oh 5264433 
wabula bya kweyagala kwa bulamu bwa 1, 2, 15 J 3 i gies 
nsi, naye bye ey enon a. ebiri eri S45 BRS v1 35451 bya BS 
Mukama wo by’ abo abatya : pects ever ht 
° Ruku 7 Osh ays & 

37. Era oyo akuba amabega eri okujjukira vai sce Si 72d vs ss SAG 
Allah Omusaasizi ennyo, tumuteekako oo) = fn epee te cf 
Sitaani n’aba munywanyi we. Ovz 3 oI 405 bes 


a ae 
38. Era ddala bo ba Sitaani be babaziyiza 3 di,Bi oS 24555 49) 545135 
mu kkubo [ya Allah, naye bo nga balowooza a ae. eee 
nti ddala balung’amiziddwa. CAO3R245 24510 BST 
39, Okutuusa oyo Ilw’alijja gye tuli n’a- 26095 peal IGG Ay ke 
gamba munywaanyi we nti: O! Kale singa Pee ye ae mare ae ee 
wakati wange naawe waali weesudde nga Ooty A$ yh pai 
ebuvanjuba n’ebugwanjuba! Abaffe, nga 

oyo wa mukwano mubi nnyo! 


40. Era baligambibwa nti: Ddala okubeera pes eT BE - gsi \ Bena ES os 3 
kwammwe obumu mu kibonerezo olwa leero S RK betcha 
tekujja kubagasa okuva lwe mwayonoona. ©8 pte lal 
41. Abaffe, ggwe oyinza okuwuliza kiggala fee S45 31 $3458 233 
oba okulaga muzibe oba oyo ali mu bubuze ~ < DAs et Gees 
obw’ olwaatu? Oy pie Go 525 





—N 


Sevwte 4 


42. Kale ggwe ne bwe tukuggyawo, ddala pitio Ge Ay OL LS ue 
era tulyesasuza ku bo, 6 


43. Oba ne bwe tukulaga kw’ebyo bye GG 245243 i Gad zy ; 
twabasuubiza, era mazima Ffe tulina 7 pa 


obuyinza obujjuvu ku bo. @os 243 aysie 

4 o I ~~ 4 A a 4 
44, Kale ggwe nywerera kw’ebyo ebya- 4U)-8\3) Cig 5 Sy 52515 
kubikkulirwa. Mazima ggwe oli ku kkubo s aSnh bite Es 
geolokofu. a cau aoe 
45. Era ddala Kur’ani eno ky’Ekijjukiza 3524-2158) 3 25 hS35 4553 
gy’oli n’eri abantu bo, era ddala muli ba @o3its5 


kubuuzibwa. 
a 2 c 44907 ~, 4 
46. Era weebuuze ku Babaka baffe be Gs S45 wt (41253 we tw 9 


twatuma olubereberye lwo. Abaffe, twassaa- 47, , .s on iti S27 Gg? 
woko abalala ebbali wa Allah Omusaasizi 244) post Nyd> Gelitaa lid) 


— bond pad é 

ennyo basinzibwenga? @e sata & 

Ruku 5 __ : J lege Meo hreecaewaes , 
47. Era ddala twatuma Misa n’obubonero ©§ 3-3 JIE ww He G5 
bwaffe eri Farawo n’abakungu be, kale 7. oi. (04 40,3. tee otto 
n’agamba nti: Nze ndi Mubaka w’Omulezi Oop tal 45 S505 3) Js a4 eh 

w’ebitonde byonna. eda tu 

aad 


nero bwaffe, okwejjuukiriza nga babuseke- 


rera busekerezi. 


48, Kale awo bwe yajja gyebali n’obubo- (423 24 {31 Gay a 
® 


Juzu 25 AL-ZUKHRUF Essuula 43 





49. Era tetwabalaga kabonero konna O44 wvS 45. Ai esi e J ot) Os A435 las 
wabula nga ko kasinga ku kannaako, era 


tn 467 4 
twabakangavvula n’ekibonerezo, balyooke peisics pinash B4553753G5 f 
badde gye tuli. @w sini 


50. Era baagambanga nti: Owange ggwe la, ay G Se SitpehsIZ ae pos 
cry Os tusabire eri Mukama wo ng’osi- 
nziira kw’ebyo bye yakusuubiza, mazima OSvessesy «3 2\Fis Igé 
ddala naffe tujja  kulung’ama. 


51. Naye bwe twabaggyangako ekibonerezo, 4213) Qiiss) 24iz GREY 655 
amangw’ago nga beefuula. Ook Z 
52. Era Farawo yalangirira mu bantu be api JG wes G2 O35 Se ter 
n’agamba nti: Abange bantu bange! Ddala 5. » vives 

obwakabaka bwa Misiri si bwange, na gino +65 v' Sim 5 jes pA gh oT 


si migga egikulukuta wansi wange? Abaffe, OPI: ALF a & ee 
temulaba? Osit~ ° si 7 


\ 


53. Abaffe, si nze nsinga ono omunyoo- bodgs res 3 (ab 08 AGT ar 


moofu atasobola na kunnyonnyola bulungi? @bi24 as 55 


54. Olwo Iwaki teyaweebwa bikomo bya Hk $o4 $5.07 ailé a3 Vy ee 


? 


zaabu oba ba malayika okujja awamu "@¢ sis % Set Zieh sere 316 
9 es Lis 

toe : ; irae pat 546 on Ste nit 

55. Kale bw’atyo yasiruwaza abantu be 1} 6 Ags15 63506 put 

nebamugondera. Ddala baali bantu boono- vr, 11 4,% 

nefu. Ooit ays 

mat ' 1o7t 


rn 3? 20% “aw me 
56. Kale bwe baatusunguwaza, twesasuza Abies ARs | Gea) 43 
gye bali netubasaanyawo bonna. bz nt pau 890 


57. Olwo netubafuula abaayita, nebaba kya @) Qo re oy 5is3 Sic San ieee & 

kulabirako eri ab’oluvannyuma. : 
Ruku 6 

58. Era. awo Mutabani wa Maryamu aL 


S4- ewan 


2 


bw’aleetebwa ng’ekyokulabirako, ama- @3%4 e bs 21253 


ngw’ago abantu bo bakikubira encaakaali, 


59. Nga bagamba nti: Abaffe, bakatonda ma Ab ZbS ae 
baffe be basinga oba ye? Ekyo tebakiku- 
gamba wabula lwa kuwakanya. Ddala bo @é 
bantu bawakanyi. 


n% a AAG 2 4 3 
60. Ddala ye si mulala wabula muweereza 24L1253 at4e pie Gani \OAEN ao 
gwe twawa ebyengera era netumufuula ju Q "huts ma ae ner Bes 
eky’ okulabirako eri abaana ba Isirairi. é e 


7 ‘ _20%< ee Voi at eS %- 
61. Era singa twayagala, twalikoze mu mmwe <3 a&513 ati, sLE5 a 3 


ba malayika nebaba abasika mu nsi. i 


Essuula 43 AL-ZUKHRUF Juzu 25 





“ ws a 4 aw 4 we A ” 3 a 
62, Era ddala yo kwe kumanyisa kw’E- , 63443 4 a2 Sid 4515 
ssaawa. Kale temubuusabuusa ku yo, era Saige eh a oe hope gr 
mungoberere. Lino ly’ekkubo eggolokofu. MaLgide Sipe lie types 


ed aus : 40 2,212.4 1 pets sole 
63 Era Sitaani tabaziyizanga, mazima ye yes Gren nth 2555.25 35 
mulabe wa lwaatu gye muli. MEd 4 


2 
' 
& 
XN 
c 
i 
N 
wh 
\ 
ee 
A 
Ne 


we 
ws 
Nps 
XN 
a 
> 
6 


Ze ae a o \ 

64. Era awo ‘Isa bwe yajja gye bali BS8 x 533 ee 
n’obukakafu obw’olwaatu, yagamba nti: , sii oar pe Ad 
Mazima nzize gye muli n’ebyamagezi era ¥2"" ¥™ a < 2" 7 : 
mbannyonnyole n’ebimu kw’ebyo bye @yjAth 1} aul [y5 GAGS pens 
mutakkiriziganyaamu. Kale mutye Allah, era aoe a” 
mumpulire. i : 

“4 > nit CBee 2 ytd at < 
65. Mazima Allah ye Mukama wange era \i= bBSRZSUG AN55 5 5 Ge Ab OL 
ye Mukama wammwe, kale Ye gwe muba Grad hie 
musinza. Lino ly’ekkubo eggolokofu. Ors ane 


66. Naye ebibiina byayawukanamu byokka 


na byokka. Kale zibasanze abo aboononyi naee ote te 
olw’ekibonerezo ky’olunaku olulumya. B22 plas ot (folk Gait) 
@xsit 
‘ . Zeal Zr7e -( % aA Sn Cw 
67. Abaffe, ate balindayo ki okuggyako +¢@4;b0)! azBiwySspbir is 
Essaawa okubatuukako ekibwatukira nga QS 342 nein 2 bE 2 te 
tebategedde. Sa 2 Atay 
av a ag ‘, wane ‘% > 
68. Ab’emikwano kw’olwo baliba balabe Up& Abinat 54533 1597 
eri bokka na bokka, okuggyako abatya be on Son Gg 1 
Allah — ‘ OSdetai ys sz & 
° Vv 
Ruku 7 te oe gh ghee BSS 
69. Allah aligamba nti: Abange mmwe BEST 3254 | Zrate eS | Gai 
abaweereza bange, tewali kutya kwonna ku Reet ne 
mmwe olwa leero, wadde temujja kuna- QO $5 SAS 
kuwala; 


ss ~ ‘ a a ” ° 
70. Mmwe abakkiriza Aya zaffe era abaali ! ya 9 Geb Isl Gti) 
abajeemulukufu, Dot ‘< 
Odie 


ect a7 237 nZone Ger 444 
71. Kale muyingire mu Janna, mmwe ne be #&4535! 3 2351 aj! Nel ao! 
mwafumbiriganwa nabo, mujja kusanyusi- OS34$L53 


bwa nnyo. 





43:62. Wano ekigambo (a2\231) ‘Essaawa’ kisaana kutwalibwa mu makulu agali mu 
54:2. Enkyuukakyuuka mu bulamu bw’omuntu ezaalangibwa zaatuukirira n’okujja 
kwa Nabbi Muhammad (s.a.w.) era zeziyitibwa ( azisT ) Assaa’at’. Okwabika 
kw’omwezi kujulirwa nga akabonero akalaga enkyuukakyuuka ezaali Zijja 
okubaawo mu_by’omwoyo. Singa wano kitwalibwa nti ‘Isa (a.s.) ‘Kwe kumanyi 
sa kw’essaawa’, nga abamu bwe balowooza, olwo Aya eno eba eranga kujja 
kwa Masih Eyalagaanyizibwa (a.s.) eyajja mu linnya lya ‘Isa (a.s.) awamu 
n’enkyuukakyuuka ezijja okubaawo mu by’omwoyo. 


Juzu 25 AL-ZUKHRUF Essuula 43 


: - ~ & . n at 3.” 

72. Balyetoolozebwamu essowaani n’ebi- $ 153 dix bgade thi 

kopo ebya zaabu, era mu byo mulibaamu , 7 5 aw 
> 22tZ a Zettel ense o 

buli emyoyo bye giryagala n’ebisanyusa Om® ¥ 144-42 Lal4a537 y's! 
1 . Zo oR awh aw 

amaaso, era mmwe omwo mwe mulibeera. (; 23 pT 5 oh LG 5S 

z ‘ 

Ossi 

‘S% 24 
, Tees 2 (Kage weber Zee 
73. Era eno y’e Janna gye musikizibbwa Gy C5 5255951 ASI GAR EUS 5 


olw’ebyo bye mwakolanga. 6 glass hed 
74. Mulifuniramu ebibala nfaafa, ku byo G23 $5425 4ge6 G23 3 
kwe munaalya. Qo dis 
75. Mazima aboononyi mu kibonerezo uae wy IE oe} Gap dos Sy 
ky’omuliro mwe balibeera. oss 


“4 
gc ahictgy 


76. Tekiribakendeerezebwako, era mu gwo QS Gdns tt} fs is 
mwe baliggwerwamu_essuubi. aie : ee 
77. Era tetwabalyazaamaanya, naye bo be ab NGF OFS 54215645 


baali abalyazaamaanyi. noo 
Odie Ls 
78. Era balikoowola nti: Ayi omukuumi + 235 (izle Unis) Zu) 350 5 
w’omuliro, tusabire Mukama_ wo waakiri ps secant plea oases 
atutte! Aliddamu nti: Ddala mulina kube- ObHSl Hi; JG 
erawo. Lae gee ule san oa 
79. Aligamba ade aa twabaleetera 455451 E055 ALY ALits 15 
amazima; naye abasinga obungi mu mmwe ee pace ma 
amazima baagakyawa. ©6 54 ie Grd 
80. Abaffe, bamaliridde ku nsonga @832426 G47 2saT aT 


yaabwe? Kale ddala naffe tumaliridde. 


o - Z he A 
81. Abaffe, balowooza nti Ffe tetuwulira ows hy Aa iT O 54ers 1 
” a 
3 


byaama byabwe n’enktiko zaabwe ez’e- us «@ MoD ON Re 

nkukutu? Ddala Ababaka baffe bali wamu gd35 Git} 3 dosed} 

nabo, bawandiika buli kimu. ee 
O5544G 


Ge eee 1ag 217 - re 
82. Gamba nti: Singa Allah Omusaasizi Si GBS 555 gary aw o1 55 
ennyo yalina omwana, kale nze nnaalibadde “5. 34 
omubereberye mu bamusinza. O82 rp 


83. Omutuukirivu ye Allah Mukama 45 G23W\3 poe) BGR 
w’eggulu n’ensi, Nannyini Nnamulondo, * 2 
ali waggulu w’ebyo bye boogera. 


\ 
84. Kale ggwe baleke babalaate era AS 15427 315 pay Bb) AS 
bazannye okutuusa Iwe_ balisisinkana PRES Fock 
n’olunaku Iwabwe olwo olw’abasuubizibwa. 0325 54 


\ 
> 


Essuula 43 AL-ZUKHRUF Juzu 25 
Katonda mu nsi; era Ye ye Mugezi ennyo, @xb Lai Apes 35 345 4 
Omumanyi wa byonna. ; y 

86. Era nannyini mikisa y’Oyo Nannyini pec els OTe pi Dp55 
bwakabaka bw’eggulu n’ensi n’ebiri wakati ,* ¢o5 + (se ,oyoe nate 
wa byombi, era n’okumanya kw’Essaawa @*+# §*+8 9 ate serie ste Ob )p) 
kuli gy’ali, era gy’ali gye mulizzibwa. OS (4553 as Fras len 


87. Era abo be basaba ebbali we (Allah), G+ © 
tebalina buyinza kuwolereza yenna, » iLiad os 


rd m 4% <li z j a2 

okuggyako oyo awa obujulizi obw’amazima, Bw ysis y) edad 

era nabo bamumanyi. Ob pA1LAZ bbs 

we % nF ore, kT 

88. Era bw’obabuuza : Ani yabatonda ? BOSS oH fa-3) la cA 3 

Ddala bajja kugamba nti: Allah. Kale ate vo Wakes tage  gRk of 

bawugulwa_batya? e O35 S64 135 

% go MAS vt an ow 

89. Era njuliza okwogera kwe nti: Mukama 533 es OL we abt > 
wange, ddala bano be bantu abatakkiriza. 3 su bs 3 
not, G! ne Jan at ¥ < 

90. Kale baleke era ogambe nti: Mirembe. 94454 p40 U5 5 s4is xaos 
Naye mangu nnyo bajja kumanya. oh 1a Fe 
- goa ¥ 
r 


Juzu 25 Essuula 44 


£SbK clei Nise 





AL-DUKHAN 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Opie Hi yesh giiacy 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. tere, 3 
2.Ha Mim. * oa 


aPin » Lue 
3. Njuliza Ekitabo kino ekitangaaza. Ov ash5 


4. Ddala twakissa mu kiro eky’omukisa. EF hh atyi4 Ls o Assi 2 


Mazima Ffe balabuzi. 4 
é 
5.Mu kyo mwe munnyonnyolerwa buli @) pi Sa pil a4 . ne a3 
- oO 


nsonga ez’ amagezi, 


Roa A Ze fale a 0% 
6. Olw’okulagira okuva gye tuli. Mazima G)Gatbwj Cagk: NG So os 521 
Ffe tutuma Ababaka, 


Zs a “(uw pw Z own 
7.Nga kwe kusaasira okuva eri Mukama ALopud 5h 451520) cs aeao 
wo, era mazima Ye ye Muwulizi wa 7 Bayo ek 
byonna, Omumanyi wa byonna, Oats 

8. Der oe ee a (54235 6 5 Ue5 v5 eyes) sy) 2 

wa byombi, bwe mubanga mwagala oku- Me ee 
ales . OSA Bite by 
1 
9. Teri musinzibwa mulala okuggyako Ye. bat Joe 35 ga jb 14) uy 
Y’awa obulamu era y’afiisa. Ye Mukama che wes 2200! tee 
wammwe era ye Mukama wa bakitammwe OSA VARIG O35 

abaasooka. Dae eerste mae ft ch 
10. Naye bo bali mu kubuusabuusa, bee- OS 342 Sls BY ob 
zannyira. ig. See fas fay? 
11. Kale lindirira olunaku eggulu Iwe ylaa4zls SJ) GUS 355 SSG 
lilireetaomukka ogulabikira ddala, Ques wf 


12. Ogulibuutikira abantu. Kino nno kiriba @A247 4142 (Bb FC 483 
kibonerezo ekirumya ennyo. 5 

13. Baliraajana nti: Mukama waffe, tu- @& seh tah hs Beh es 
ggyeeko ekibonerezo, mazima tukkirizza! : ; 

14. Naye banaagasibwa batya okubuuliri- S32j 26715 235 IHSjiI TST 
rwa kati, ng’ ate bajjirwa dda Omubaka omu- . ga 2 
nnyonnyozi nebamugaana, fs re 

15. Oluvannyuma nebamukuba amabega pin 34) 9 a4 
ne bagamba nti: Ayigirizibwa, omulalu ? nf at 3 


16. Mazima_ tuliggyawo ekibonerezo ba} Sus ial wees Gy 
akatonotono, naye ddala era mugenda Pe bso 
kuddira okukola’ ebibi. Mosse 


Zz 
44:2. Atenderezebwa ennyo, Ow’ ekitiibwa ennyo. > 





Essuula 44 AL-DUKHAN Juzu 25 


7 : SB ae a 7 wane 
17. Olunaku lwe tulivumbagira Gy z SAN SZ ici Gobet Ay 
oluvumbagira olunene, mazima tulyesasuza. 


Oost: 

4 ow Gost teed 

18. Era ddala n’olubereberye lwabwe twa- 3 & §-@ 5-3 5$3 smhs3 Ss ha 5 
gezesa abantu ba Farawo era nebajjirwa Gane Googe 

Omubaka ow’ ekitiibwa. Oyeres ya Am Ze 

% BT ion s ait whe id 

19. N’agamba nti: Mumpe nze abantu ba SKS Gyo abi Sieg B55 31 

Allah. Mazimanze Mubaka omwesigwa gye bgn o §, ou 
muli pao! Spe) 

: ‘ “~~ Ss “ey 4 nt % a4 

20. Era temwekulumbaliza ku Allah. Mazima 333) Ga) 7gbl dé ghd v O15 
mbaleetedde n’obukakafu obw’olwaatu. © yf 3 2 biz 


21. Era ddala neewogoma eri Mukama we 8 
era Mukama wammwe, muleme kunkuba Proce % 4 
mayinja Og 
22. Era obanga temunzikirize, kale munve- @vy 554s Boss ear PAIOLS 
eko. rae eS 

23. Kale yasaba Mukama we, nti: Mazima @& 32 p82 353 Paes a 4352134 
bano bantu boononyi. 

’ ° be 9 ohare h, SF Mo o "13 

24. Allah n’agamba nti: Kale twala @jatis p45) Uy Ge so 

abaweereza bange ekiro, naye ddala mujja 


kuwonderwa. 

25. Era somoka ennyanja ng’oyita ku {£2 Bess GSS x soy 2 sa5 
bugulumu, mazima bo ly’eggye erijja okusaa- @o7734 
nyizibwawo. ar pees 

aJIF Z & mA 4 Sa < 

26. Ensuku mmeka aba Farawo ze baaleka Oy 25 Bie ba IS SF AS 
n’ensulo! j Z ne 

a 2g “ A Ap 

27. N’ennimiro n’ebifo eby’ekitiibwa! OQst= 2G 272 

: . . ‘ yo. 7 at ah lZ 7% 
28. N’ebyengera ebya buli ngeri bye baali- (Qronwees ss ph 425 5 


ngamu nga beeyagala! 


o - Ae -, tf 
29. Kyalina kuba kityo. Era byonna twabi- Od 51 15 55 1459515 ws Ay37 
sikiza abantu abalala. ; 7 J du od . 
30. Naye eggulu n’ensi tebyabakaabira era 3 U93'‘W 15 2am agile LG ; 
tebaaweebwa kaagaanya Aas BUIGKEe 
gaanya. Ooty halo & 
Ruku 2 Cade: o, new (0 WH now 
31. Era ddala twawonya abaana ba Isirairi Of Udel}el Ge tas i> 
ekibonerezo ekiswaaza —* 
Ovdessi we RAS! 


32. Okuva eri Farawo. Mazima yali mwe- {2 wie ov a5, 205253 Oe 
kuluntazi nga ali mw’abo abasukkiridde 


obubi. Qed p-a2si 
33. Era ddala twabalonda mu bantu jé gis BE sQb5h er gE 5 
b’ekiseera ekyo nga tumanyi. 6 oe Uhh 


<g> 


Juzu 25 AL-DUKHAN Essuula 44 





34. Era netubawa obubonero obwalimu yee, aii a ei OS S4L515 
okugezesa okw’olwaatu. Obie 
35. Mazima na bano bagamba niti: OS papers) 234 &) 
36. Teri kirala okuggyako okufa kwaffe G&3G4 xv 68553 Yio) 
okusooka, era tetulizuukizibwa. ® Od y Zitz 4 
37. Kale muleete bakitaffe, obanga mwogera @MGaA3 sub sUS OS GL ists 


mazima. 


38. Abaffe, bo be basinga obulungi oba G+ & 555 vas Abs BI os ea 
abantu b’e Tubba’ n’abo abaabasooka? ,,4¢4 , 54, . aa fvaw, on at 
Twabazikiriza kuba ddala baali boonoonyi. PS Ags) J AULA Bo 

Odin 

39, Era tetwatonda ggulu na nsi n’ebiri & 3 GeSWI 5 eyed GEIR UT 
wakati wa byombi nga tuzannya buzannyi. at) Esk 
40. Tetwabitonda byombi wabula lwa és 3 GAIL a low 4 
nsonga, naye era abasinga obungi mu bo at a 2u% 
tebamanyi. Ooxlag VASRST 


41. Mazima olunaku lw’ okulamula ky’ ekise- OOigcsitnds 4 ane 35-435 
era kyabwe ekyabategekerwa bonna, e es 7 

42. Lwe lunaku ow’omukwano lw’ataligasa J$ 43 S38 62 O33 HAY a 
we mukwano mu kyonna, wadde tebaliyambi- Ooipau said 
wa, 


wo? ” 3 o = ae 
43. Okuggyako oyo Allah gw *alisaasira. pa je A 433 ses Pe) OA A 
Mazima Ye, ye Luwangula, Ow’ ekisa ekingi. 


—t 


a4, Fu *y 
Roku 3 eer 
44, Mazimaomuti gwa Zaqqumi, @s Hl apa Oo} 
“7 ane 4 
45. Y’eriba emmere y’omwonoonyi. ; 244! slab 
46. Guliba ng’ekikomo ekisaanuuse, nga Qv3btiG giz t Las q 
gweserera mu mbuto, 7 
47. Ng’olweje bwe lwesera. Orie! D4 


48. Kirigambibwa nti: Mumukwate mumu- pierSSI ENG SS spié G B3Re 
walulire wakati w’omuliro ogubumbujja. 


fo 4 he 2% ah 9 C4 
49. N’oluvannyuma mufuke ku mutwe gwe pik Gt doy 15 G53 332 35 
ekibonerezo ky’ olweje. a. 2% 
ome ©2424)! 

gas % oS 


50. Lozaako! Anti mbu ggwe w’amaanyi © Ag hi 54 js 2ST EU} £SS 
ennyo ow’ekitiibwa. 


51. Mazima kino ky’ekyo kye mwali mu- aed ey su Gis by 
buusabuusa. i 
52. Mazima abatya Allah be baliba mu kifo CY) rehns pls 3 Sia ksiE St 


eky’emirembe, 


<his> 


Essuula 44 AL-DUKHAN Juzu 25 





¢ We wpe K 8 

53. Mu nsuku n’ensulo, @y 4 oe S03 
oe ’ on & 4 “ns Ote 

54. Nga bambadde liiri ow’oluwewere ne 3 yok. 5 XY 422 & S peg 
liiri omuzito, nga boolekaganye. ' Vein, bed 
Cort aia 


2 4 (,Aale 
55. Ddala kiriba bwe kityo era tulibafumbiza Qos ay b44$5) Fa Yi 
abakyala amakula, ab’amaaso ag’endege. ” 
56. Balisabiramu ebibala ebya buli ngeri Cotes a2 G Sy Gs36 
nga bali ntende. 
57. Tebalikomberamu ku kufa, okuggyako S534) Vy S21 1433555 5351 
okufa okwasooka. Era alibawonya ekibone- 4% 2 -*% LF 4 eae 
rezo ky’omuliro ogubumbujja, Oster 
58. Nga gwe mukisa oguva eri Mukama Teal tm EUs » E135 oe We 
wo. Okwo nno kwe kuwangula okusuffu. ‘ 
: Oaiba 
59, Mazima Kur’dni twagigonza mu lulimi pasos Sistay, 45555 5G 
lwo. balyooke bejjukanye. pice 


Tt. 
i 


60. Kale lindirira, ddala nabo balindiridde. ¢ gaa ja es Seas G 


Juzu 25 Essuula 45 


SS Lo sacs liies 





AL-JATHIYAH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 

a . ‘ad b A 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Opie Hi yas Diab | acy 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. eee 
2. Ha Mim.* a Oe 
=, Dib tale ey Eitabs kino kwaviira 5253) gir Se Gath dys 
aeri , Luwangula, Omugezi ennyo. no 
: i Ostes 

Ye “nr . ¢ 
4. Mazima mu ggulu ne mu nsi ddala ey wei! 3 wp A 3 ot 
mulimu obubonero eri abakkiriza. boon, Bg ae 
Oe “we oe 

G\\ . 3 4, Zeta 4s 


‘ 
5. Ne mu kutondebwa kwammwe ne wut 4413 64 247165 ASHE 
mw’ebyo ebirina obulamu bye yabunya an ee ee 
wonna, mulimu obubonero eri abantu or) 2 22 AL 
abalina obukakafu. Re os - Daa 
e os <0 “ wy? at r Pa oie 
6. Ne mu kukyuukakyuuka kw’ekiro n’e- 2 1S}51125 losis LHe3 Wa 
misana, ne mw’ebyo ebigabibwa Allah < ,-> ye ah a MES ew 
$ > sage : : Os glen! Gs 
by’assa okuva waggulu n’abiramusisa ensi V? 13 GAG See : 


oluvannyuma Iw’okufa kwa yo, ne mu fi my! 2} ps 5 4554 Ray 

kukyuukakyuuka kw’empewo, mulimu nt Kone" 

obubonero eri abantu abakozesa amagezi. Ospse 254 

won o 2 ag ‘ 2 i! Pare 

7. Ezo nno ze Aya za Allah ze tukusomera 7GNdy aust 3 (Sy ais) Gy! CLS 

mu butuufu. Kale ate kigambo ki kye »s - 3 | tar dtak ols 

balikkiriza oluvannyuma Iw’okugaana ##! 9 gH! > Gee oe 

mae oP 

Allah ne Aya ze? OG Hs 44 

, Be usu Sue 

8. Zimusanze buli mulimba omwonoonyi, ® giti SUI SL das 

: : a 23% we Vag & il po at 

9. Awulira Aya za Allah nga zimusome- p25 dite Jas atu) Gu! Adu 

rwa, naye nagugubira ku bujeemu nga 5,424 rone nt antec & Mane 

yekuluntaza, n’aba ng’ataziwulidde. Kale 53+ * Yasir BI ¢ byte 

muwe amawulire g’ekibonerezo ekirumya. Oz 47 Gaal kon 

go oo” 

7 4% 2rnmi~t atta Sine 

10. Era nga bw’abaako kyonna ky’atege- La x83) Ets Kay! de BLE 315 

dde ku Aya zaffe, akitwala nga eky’okubala- DG bg Cen ee es ase 

ata. Abo nno be balifuna eckibonerezo cki- 9 Owtge LE £4) Sg) 91 4 155m 
swaaza. . aye < s 


Paw on & 


11. Mu maaso gaabwe eribaayo omuliro. ~@+* Aw Iz AGS 545139 bs 
Ate bye baafuna tebiribagasa n’akatono yisoes! $5351 lay ; C25 ws Sg 
wadde ebyo bye batwala ng’abakuumi ~ , , > Bach ae ha 
ebbali wa Allah. Era balifuna ekibonerezo @abSe £152 445 57 71Qi5i gis 
ekisuffu. " 

12. Buno bwe bulung’amu obw’amazima. ak 1344 SARI 5 7 GR Niue 
Naye abo abatakkiriza Aya za Mukama ° 


45:2. Atenderezebwa ennyo, Ow’ekitiibwa ennyo. 





Essuula 45 


AL-JATHIYAH 





waabwe balifuna ekibonerezo eky’engeri 
embi, ekirumya. 
Ruku 2 
13. Allah y’Oyo eyabagondeza ennyanja, 
ebyombo biryooke biseeyeeye ku yo 
olw’ okulagira kwe era mulyooke munoonye 
emikisa gye era mulyooke mwebaze. 


14. Era yabagondeza ebirimu ggulu n’ebiri 
mu nsi, byonna nga biva gy’ali. Mazima 
mw’ekyo mulimu obubonero eri abantu 
abafumiitiriza. 


15. Gamba abo abakkiriza basonyiwe abo 
abatatya kibonerezo kya nnaku za Allah, 
kale Allah alyooke asasule abantu olw’ebyo 
bye baakolanga. 

16. Oyo akola ekirungi, kale kigasa ye 
yennyini; n’oyo akola ekibi, kale kikosa 
ye. N’oluvannyuma eri Mukama wammwe 
gye mulizzibwa. 

17. Era ddala twawa abaana ba Isirairi 
Ekitabo, n’obufuzi, n’obwa Nabbi, era 
netubawa_ ebirungi, netubasukkulumya ku 
bantu. b’omulembe gwabwe. 


18. Era twabawa ennyinyonnyola etegeere- 
keka ku tteeka. Naye tebaayawukanamu, 
wabula luvannyuma lwa kutuukibwako 


kumanya,olw’obuggya obwali wakati waabwe. 


Mazima Mukama wo aliramula_ wakati 
waabwe ku lunaku |w’okuzuukira mw’ebyo 
bye baali batakkiriziganyaamu. 


19. N’oluvannyuma, ggwe twakussa_ ku 
bukakafu bw’Amateecka, kale gagoberere; 
era togobereranga kwagala kw’abo abata- 
manyi. 


20. Mazima bo tebayinza kukugasa mu 
kyonna ku Allah. Era ddala aboononyi ba 
mukwano bokka na bokka; naye Allah ye 
Mukwano gw’abo abamutya. 


21. Kur’anieno bwe bukakafu obw’ olwaatu 
eri abantu era bwe bulung’amu n’okusaasira 
eri abantu abalina okukakasa. 


22. Abaffe, abo abakola ebibi balowooza 
nti tugenda kubayisa kyenkanyi ng’abo 


a 


Con nents tL ne £108" 
abated Da fait bop al ang elias 


OO3KE5 sLGo5 5 
a 


v7 .1tg a 1eae - 
3 > BG prt gnc 
v4 La 8 tualFa it 
SoU EUS BS) satya eee iv 
vnph tes G4 
Od Saki st 

— -“ 
“5.9% Pe Se ental on, BY Ae 

S254) 3ha85 isi op 
¢ : » te ar i 
(453 Gags oh! ZT G5453 W 

HF Sao nrlA 
OG $45 155 6 Lay 
Le sw Ate o “ 
FET O55 ray dt lo dee 
Pore neue \, Bh ja atet 
@Sj45j5 SNG5 Uy $5 5 Gat 

‘ “4 a ~ lag 

eel! Distt) Ga Gg Las 
- gIhG, Scat vy we IS ow 
OF B45) 5 Sh 5 weal 5 


“4 “as w - a) owt 
“37 a ea oo w a o Nw 
las riv\ & ore 3 

— f. t “Se 

2 aw , 40% 

Absa 6 aa7 oe YY) Pe seES) 
a a a. of 
cnokg 2185 bys n6ta7 hazel 


So no 


© 217 an ew la eae on 
a IPE 4B aanwl 2h nH 


oP eX ww “ZiNe ey aoe 34 
2155 55,5 Us GL ins 25 
” ed o Sie 
tes Soe, Be o( en Sie 
D2 3 1S\p law 5 4a 
a 
” s aw 
OG p2tagyv 
gee aa 2h, 7,24 
So lers gil 2 BLE la O41) 
‘ 
— “,9 2 a *. & 
noptlaysiad beod ol bid) 
a ‘ 
ota Bet aye gee 
OBAS26 CY 215 
% ‘ 


— o 
A545 54S 3 pl $57 tin 


a 


” a2w agt 
OS 54353 23) 


Juzu 25 AL-JATHIYAH Essuula 45 





fs 3 < é 2 - lt ate Bs A wat 
abakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi, |oLo. 5 S53 GLI BHRAS 
benkanenkane mu bulamu bwabwe ne mu | ys, Lp patee yi 
kufa kwabwe? Okusalawo kwabwe nga kubi +445 (423s AG4 Soles 
nnyo. s 


—t 


Ruku 3 Par - wh = evn ew 
23. Era Allah yatonda eggulu n’ensi mu GU W5V13 Gyan abi BS5 
butuufu, buli muntu alyooke asasulwe ,+-+ ,~cLe (2 + 9 42 8.6 
olw’ebyo bye yakola; era tebaliryazaa- ** ? —— G, ug S55 5045 
maanyizibwa. Qos Lee 


ind 2 nee? 


232 671,% 4% 2 ad 
24. Abaffe, omulabye oyo atwala okwagala 3 a+5> 444) ad! gt ce Sas | 
‘ of ‘ are we 
kwe nti ye katonda we, kale ne Allah , 3 - \2 52255 ple JE abi ALB 
n’amusalira nti abuze ng’ate amanyi eki- ‘~~, Sate eo nae e: 
tuufu, era n’assa envumbo mu matu ge ne 62555556 5a JF Aad 9 dols 5 
ku mutima gwe, era n’assa ku maaso ge p Bt atte, bo neh a As 
oe 2 2 oO 3 a 1 ue et hg Ded, 
ekibikka? Kale ate ani asobola okumulu- OS SIS abip-Meossists 
ng’amya nga oggyeeko Allah? Abaffe, 
temufumiitiriza? i. _ 4 Poe 
25. Era bagamba nti: Ate ki okuggyako Gi441 W3GK YL @ IPs 


obulamu bwaffe obw’oku nsi; tufa era _,.¢, .% (22, as =< ets ht 25 
netuba abalamu; era tewali kituzikiriza * piv eLuG 2s 9 


okugg yako ebiseera. Naye ekyo tebalina kye J bie ple os 2 i a nas 
bakimanyiko. Tebalina kirala wabula we tae 


wat to F 

bateebereza_ buteebereza. OG 343 
Zio ber (Z Ain ge | be tie 

26. ae me perme ve “ye Zale OWE oy Cay) Agate J£5 1535 
ez’ olwaatu, tebaba_na nsonga okuggyako 7 3) st Fe nt ete 
okugamba nti: Muleete bakitaffe abaafa, Gs Ly 5st os Vy seta 


obanga mwogera mazima. “A tnta Fa 
6 e MEAs ps si S J 
; ’ a2 nZ Ban 2 4 aes ap pu 4, 
27. Gamba nti: Allah y’abawa obulamu, 4 s&Fiv, FACES au! hI 
noluvannyuma n/’abafiisa; n’oluvannyuma a rn ooh og 
? ne ow lw a Pw n 
yee ng’abakung’aanya okutuusa ku #43 22) VAt2Hl ae Jj sas Ar 
u 


naku lw’okuzuukira olutaliiko kubuusa- Ba Di ccip nas SB, t@ecie 
buusa. Naye era abantu abasinga obungi @avle J obi Ai 623 S 
tebamanyi. 
Ruku 4 PO Pee ee eee Cee eae ee 
28. Era obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa “34 9 > 422 15 yom! Us aly 5 
Allah. Era ku lunaku Essaawa Iw’erituuka, 4285 34335 Seen 4 BG 
kw’ olwo abaagoberera obulimba kaliba- - aie gs 
jyuutuka. OSsj-bi0! 


‘ ‘ sah rout *2 @ os(en GB? Ze 
29.Era oliraba buli kibiina nga 33 da! wacs(s ao! is »5 9 
kifukamidde. Buli kibiina kirikoowolerwa , 
eri Ekitabo kya kyo, era baligambibwa nti: 


Olwa leero mujja kusasulwa ebyo bye mwa- (ys) eos 
kolanga. 5 

30. Kino ky’Ekitabo kyaffe ekyogera ku Gs GS sCcle Bute Gb Lb 
mmwe amazima. Mu butuufu twawandiisa- Sieh pce aeae er eee 
nga byonna bye mwakolanga. OS pL cas BRITS Reyes GS 


Essuula 45 AL-JATHIYAH Juzu 25 





! ww a o ene 

31. Naye abo abakkiriza era nebakola ebi- SL Aiiigh ad 3 Basi Sei aE 
kolwa ebirungi, kale Mukama waabwe 2 2,5) saent aoton 24 oo of 
alibayingiza mu kusaasira kwe. Obwo nno ae een Le 
bwe buwanguzi obwetadde. MSL! 555 
32. Naye abo abatakkiriza, alibagamba Ail ghee: ts SALTS 

nti: Abaffe, temwasomerwanga Aya zange 12.4 .2nby np bne Meat nto Mab 
naye nemwekuluntaza? Era mwali bamenyi B55 BA's a5 5A CEs 6 pkets jes 
ba mateeka. oi a 


33. Era bwe kyagambibwanga nti: XSLE5 35 gbiied 
Ekisuubizo kya Allah ddala kya mazima, ae a2 
n’Essaawa teriimu kubuusabuusa, mwaga- 4 @ 335 & s05 as 
mbanga nti: Ffe Essaawa tetugimanyi. Era ha Oe cone 
tulowooza nti ekyo si kirala wabula GAT GSUBY 1G ovals 
kuteebereza buteebereza, era ffe tetukakasa Bhs eee n> 
nti gy’eri. Mossi teey 
=a ue opubE Pe ore Be oe bulye- GG 31 Shes iG & Gs p45 1355 
yoleka gye bali, era ebyo bye baajereganga gas lich ah AIG 
biribebungulula. OG5? dias ye Age 
2 o yy aot Kae? 
35. Era kirigambibwa nti: Olwaleero tujja stt05 6S pO spi d3d3 
kubasuulirira nga nammwe bwe mwerabira +3, 42 ste - 7) sd aeg of 
ensisinkano y’olunaku lwammwe luno. Era ? Li A sl ae on a Jas 
obuddo bwammwe muliro, era temulinaayo OG4 p25 O3 BSI 
bayambi. gig oil W stad, 287 ae ‘ 
36. Ekyo, lwa kubanga mmwe mwatwalanga 5% chil £53851 2S \ Xs 
Aya zaAllah nga eky’okubalaata, n’obulamu 4.24157 ,(-34 ),4.°2$\ 22,547.23 
bw’ensi nebubabuzaabuza. Kale leero aswU rsa os ; is 
tebajja kuggyibwa mu gwo, wadde tebajja MOYER pAVSGL S34 549 
kusembezebwa. : a o 
37. Kale amatendo gonna ga Allah, Gd 3 qyeeti oj AeA)! aly 


Mukama w’eggulu era Mukama w’ensi onan 4 hts 
: ; Sag t 2525) 
Omulezi w’ebitonde byonna. Oe: ee W290 
on 4 . i“ o 
38. Era obukulu bubwe yekka mu ggulu Hu2Z5Si5 @pomid 313 ASK as3 
ne mu nsi, era Ye ye Luwangula, A se shits ah cas é 
Omugezi ennyo. OA Sad! 545-5)! 5-5 & 


Juzu 26 Essuula 46 


a & Y _-%4 Goo» 
oe Va al “eo c— 
a 2 ee NB lis 
AL-AHQAF 
(Yakka lubereberye lwa Hijira) 
ms tat 4 A 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi  Qehe 4! Qo Hi eb ley 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
Juzu 26 





I 


a 2» lu” t , ie 
2.Ha Mim *. © Dua “S 
A A 4 4 oA, §e 
3. Okubikkulirwa kw’Ekitabo kino kwaviira $J}*1 abl Ge geil Jijt 
ddala eri Allah, Luwangula, Omugezi ennyo. Oxiesd)! 


y 4%), 2 < ante (- 
4. Tetwatonda geulu na nsi n’ebiri wakati Gs Ges 3 ey 8 ais & 
wa byombi, wabula lwa nsonga n’ekiseera 4 


A 
ge 
i 
Wr 
Wyptt 
A 
2 
Cc 
es 
— 
v 
So 
“Av 
tho 
A 


ekigere; naye abo abatakkiriza, ebyo bye **“* ee, ties 
balabulwako babikuba mabega. OS pb yes Lie ip SF 


5. Gamba nti: Mulabye mutya? Abo be yb oe 

mulaajanira ebbali wa Allah, mundage biki o< 7) 2, 272 (6 353 ; 
bye baatonda ku nsi? Nandiki, nabo balina 23! Be | 0 Gas a 
obwegassi ku kutonda kw’eggulu? Kale (3543) + i po 3 he pas SI 
mundetereyo Ekitabo ekyakulembera kino \ w 


~ 
Ye nt ZF 4 ee *p ‘ 
oba oluwenda lwonna olw’amagezi Y 2 531 3 |» pH Oe tenes 
. ‘ ore 3 ACF A ‘ 
olubawagira, obanga mwogera mazima. OAs ws gh ys ahs 


—\ 
> 
A 


: . ° u nan aZ Gan — 
6.Era ani omubuze asinga kw’oyo gb! y5sO% I§633 Ges Lo 
alaajanira abali ebbali wa Allah, abo 35 Shot oi ES 203 J 


NV wh 


> 


abatayinza na kumwanukula okutuusiza oor ; es. Aa 
ddala ku lunaku Iw’okuzuukira, era nga Oplas syle $e bch 
tebafa na ku kusaba kwabwe? S oss o , 

7. Era abantu bwe balikung’aanyizibwa, be ¢\3.27 a4 yy wg Pl) FES 1515 
baasinzanga baliba balabe gye bali era Sin Wg eae 13 %% 
balyegaana n’okusinzibwa kwabwe. Ovrys Phy ren, 3 


42 Vg ‘ ge ’ 2& 44 
8. Era bwe basomerwa Aya zaffe ez’olwaatu, JG ws 551 bug ht Blobs 
abo abatakkiriza boogera ku mazima nga ,¢ 
gabatuuseeko nti: Kuno kubuzaabuza kwa \ ute Y fonds LG 
lwaatu. Obi. pay 

; : ‘ LInoe & 62 9 1S 4 244 
9. Kazzi bagamba nti: Kur’ani y’e- 33303\y) SS rau ntl Sg) ga7 
yagijingajinga? Gamba nti: Obanga nze ,»5 9.4 So wn ond a ers 
nagijingajinga, kale temulina kye muyinza 9 + kes alos d Op->los } 
kunnyamba mu kyonna ku Allah. Ye + ng tn tanee (s. 2087 
y amanyi cou ony bye See at b Dads, Ged ete aan 
mwamu. Ye amala okuba omujulizi wakati 2444/42 4.4 nee ane no Ban % 
wange nammwe. Era Ye ye Musonyiyi ennyo, ? SAA) 585s 275 Gormat | Sages 
Omusaasizi ennyo. @Ad 1 





46:2. Atenderezebwa ennyo, Ow’ekitiibwa ennyo. 


<at> 


Essuula 46 


AL-AHQAF 





10. Gamba nti: Si nze musaale mu Batume 
era siyinza kumanya kinankolwako wadde 
ekinaakolwa ku mmwe. Nze_sigoberera 
kirala okuggyako ebyo ebimbikkulirwa; era 
siti kirala wabula ndi Mulabuzi ow’ olwaatu. 


11. Gamba nti: Mulabye mutya? Singa 
ddala Kur’dani eba nga yava eri Allah ate 
mmwe nemugigaana, nga n’omujulizi ava 
mu_ baana ba Isirairi awa obujulizi ku 
Nabbi amufaanana, ye n’akkiriza ate mmwe 
nemwekuluntaza, ddala Katonda ayinza 
obutababonereza? Mazima Allah talung’a- 


mya bantu boononefu. 
Ruku 2 
12. Era abo abatakkiriza bagamba abo 
abakkiriza nti: Singa Kur’ani yalimu akalungi, 
tebaalitusoose gy’eri. Naye okuva lwe 
bataalung’amizibwa nayo, kale bajja kugamba 
nti: Buno bulimba bwa dda. 


13. Era n’olubereberye lwa yo yaliyo 
Ekitabo kya Misa ekyaali kirung’amya era 
nga kwe kusaasira; naye kino ky’Ekitabo 
ekiri mu lulimi Oluwarabu ekikakasa 
ebyalangibwa_ kiryooke kirabule abo 
aboonona era kiwa amawulire ag’essanyu 
eri abakozi b’ebirungi. 

14, Mazima abo abagamba nti: Mukama 
waffe ye Allah n’oluvannyuma nebaba 
banyweevu, kale tebaliba na kutya kwonna 
wadde tebalinakuwala. 


15. Abo be bantu b’omu Janna, omwo mwe 
balibeera — nga y’empeera olw’ebyo bye 
baakolanga. 

16. Era twakuutira omuntu ayisenga 
bulungi bazadde be. Kuba nnyina aba 
olubuto Iwe mu buzibu era n’amuzaalira 
mu buzibu. Era okubeera kwe mu lubuto 
n’okuva kwe ku mabeere gy’emyezi 
amakumi asatu, okutuusa Iw’atuuka mu 
bukulu bwe n’aweza emyaka amakumi ana, 
olwo n’agamba nti: Mukama wange, 
nsobozesa okwebaza ebyengera byo bye 
wassa ku nze ne ku bazadde bange era 
nsobozesa ebikolwa ebirungi by’osiima era 
onnongooseze n’ezzadde lyange. Mazima 
nze mboneredde gy’oli, era ddala ndi 
mw’abo abeewaayo gy’oli. 


BEsesI5 S218 ahbe Je 
4 
Otol bi sei sn8t 


KN n © ngewe a,@ 
P1453) G25 AS Ge! 
Ts 4 4 we) A% 
Bi i.at CpeecG Hse 

4) naw O% 


Oeynes A A8 


nv 
ww 


eG G 
fm 


. 
aA 
> 
A 


f 


” npn 
La SaLss 


of 
r 
Cr 


\ 


Z 
% 


“ Mg 
Passjsloleloys 


> 


. 
wt 


we 


e 
A 
A 

CN 

i 

N 

Gre 

Vet 

is 
gh 
nN 
= 
ur ' 
wk 


X @a 
awe 
Us 
> 
. 
a 


Abe 


<g> 


_@o- 


Juzu 26 AL-AHQAF Essuula 46 





a 3te SEGA he 6 4 a 
17. Abo nno be bo be tukkiririza ebirungi Bete GEES Gi Shs! 
bye baakola, n’ebibi byabwe netubiyitako , + 2e6(ees 6 nh (“2 37 
kkuutwe, era baliba mu bantu b’omu Janna, @* 2?" oN% Cae. 
nga tutuukiriza ekisuubizo eky’amazima %$3 4 38h cereal 0% pais 
ekyo kye baasuubizibwa. fi % 


18. Naye oyo eyekaanya bazadde be nga \¢ rf 

agamba nti: Abaffe, munkangisa nti #4 72. 2 k 
ndizuukizibwa ng’ate emirembe nkumu nnyo S++ + 9 7#)> oe 25° 
egiyise olubereberye lwange ? Ng’olwo bo .Js5%25 GA 4 2A h33 Os 8235) 
abazadde bombi balaajanira Allah nga bwe Ze**y* 
bagamba omwana nti: Nga zikusanze! Kkiriza, 75> ¢s| 325 OLS O-3! EUG al 


mazima ekisuubizo kya Allah kya mazima; ,, “@ 2s ch 44% 
naye omwana nga yeddiramu nti: Kino si ae Gt SL Via GJ = 
kirala wabula ngero z’abedda. Ooi sy 


4, & 


x ae ey 
19. Abo nno be baakakatako ensala S55) BA ilé GE 3 23S! ELss sf 
y’ekibonerezo nga bwe kyali mu migigi pu , 2 4 042 0% 27 Th 
egyayita olubereberye Iwabwe, mu Majinni O% ag445 cs Eds 47l GB 
ne mu_ bantu. Mazima abo be mys is 136% S15 SoM) Sapa 
baafaafaaganirwa. Oot py I> bugs a 

3 a 
oS oe Paris Beane uaa r\ilee Hg 2438 Ga) 5 
olw’ebyo bye baakola. Kiriba kityo, Alla ie eae 
alyooke abasasule mu bujjuvu lv onikalwa Y ob 5 pots Csi peLiyen) 5 
byabwe, era tebaliryazaamaanyizibwa. Ly 


N 


th 


XN 


4yIF9 Gs 
“on : ae ns tiane 4 And one 
a. Era Olunaku ee ne Seal d= 15 wigs” 1 Ue 2H 3 
tebwa mu maaso g’omuliro, baligambibwa ,5  .2 1 uw? 2 one a 
nti. Mwamalawo ebirungi ebyammwe mu a peeing pitbsl + glu) 
bulamu bwammwe obw’oku nsi era weaeeea testy 22 Ge 
nemubyeyagaliramu. Naye olwa leero mujja 744>+atete| 5% dl afagls 
kusasulwa_ ekibonerezo ekiswaaza, |- wig i “gi \% 2 ont Ae, eae 
oe mwekuluntazanga mu nsi mu 2 oe ae mn OI RIA st 
i : j ‘ ” : RP, Keane ne 
butali butuutu, n’olwokubanga mwajeemanga. peE 251 35 3% Canh ant 
Aad 


x 


X 


a* 


> 


f ” ate ao ate z - 4 ’ 

; OS pas G, ees] 
Ruku 7 a 0fne 2 is th 
22. Era juices muganda wa ba ‘Adi nga 4<$ Je51 Sy 34 (AT 59515 
bwe yalabula abantu be mu ntuumo *, — 424 “4 te 
z’omusenyu — ng’ate ddala n’abalabuzi 0 9+" © 2B 
abalala baali baamala okuyitawo olubereberye Wee Ni ABLE Ot 5 13 ius 
lwe n’oluvannyuma lwe — yagamba_ nti: Be ree a 
Temusinzanga balala okuggyako Allah. Nze \R5 os 35 Bir aial wh 
mbatiisa ekibonerezo ky’ olunaku olusuffu. ® pi tae $2. 


Ox 
«(70 


e 

‘ wi wen so 
23. Baagamba nti: Abaffe, otujjiridde * 34h) YE KEES) cee WG 
otuwugule ku bakatonda baffe? Kale 
tuleetere ekibonerezo ky’ otukangisaako, 
obanga oli mu ba mazima? @oAS pas 


<eas> 


Essuula 46 


AL-AHQAF 


Juzu 26 





tesla sits) IG 


24. N’agamba nti: Mazima okumanya 
kw’ekyo kuli eri Allah. Naye nze mbatuusa- 
ako butuusa ebyo bye mba ntumiddwa 
nabyo, era nze mbalaba nga muli bantu 
abeesiruwaza. 


25. Kale ekire bwe baakiraba nga 
kyolekedde eri ebiwonvu byabwe, baagamba 
nti: Ekyo ky’ekire eky’okututonnyeseza 
enkuba. Nedda, ekyo kye mwawujjiriranga 
ky’ekizze —— kibuyaga alimu ekibonerezo 
ekirumya. 

26. Anaazikiriza buli kimu olw’ okulagira kwa 
Mukama we. Kale twabasaanyawo ne baba 
nga tebakyakubwako kimunye, okuggyako 
amaka gaabwe. Bwetutyo nno bwe tusasula 
abantu aboononyi. 


27. Era ddala bo twabatebenkeza mw’ ebyo 
mmwe bye tutabatebenkezzaamu; era 
twabateekako amatu, n’amaaso, n’emitima. 
Naye amatu gaabwe n’amaaso gaabwe 
wadde emitima gyabwe tebyabagasa 
n’akatono okuva lwe baagaana mu 
bugenderevu obubonero bwa Allah era 
beebungululwa ebyo bye baalinga bajerega. 


Ruku 4 
28. Era ddala twazikiriza ebibuga ebyo 
ebibeetoolodde, era tuttottodde okulabula 
mu ngeri ezitali zimu, balyooke beddemu. 


29. Kale abo be baatwalanga ebbali wa 
Allah nti be bakatonda abasembeza, lwaki 
tebaabayamba? Naye baabaabulira bwabulizi. 
Ebyo nno by’ebyava mu bulimba bwabwe 
n’ebyo bye baajingajinganga. 


30. Era jjukira nga bwe twayolekeza gy’oli 

ekibiina ky’Amajinni gawulirize Kur’ani. 
Kale bwe baatuuka w’eri, baagamba 
bannaabwe nti: Musiriikirire. Kale bwe 
yaggwa okusomwa, nebaddayo eri 
bannaabwe ng’ abalabuzi. 


31. Baagamba nti: Bannaffe, mazima 
twawulirizza Ekitabo ekyassibwa oluva- 
nnyuma lIwa Musa, ekikakasa ebyo 


ebyakikulembera, nga kirung’amya eri gikid< 52) Lo aa! 


amazima n’eri ekkubo eggolokofu. 


YZ Boon Sede | 

(6 Alsi $F ab 
e@ ,~wie ened So 
1433 ARIST cAg 3 44 Guy)! 
M55 one 


a 


t 


wo at % 84,4(% Pt (67% 
A a w A | 


34 dg Ghbsd Hye La 1G 
Like Gas ay ogy Masti 
Ato 15 G35 ps 2 5 3S 3433 
ih5 ET ties Wu 5 
Otay 2555) 

ap 2s og 2g sis 
SEL S iCal 5 as 24) Glass 
g SnrSP nw nF’ 


pdsCaM V5 pbaas Ane es 


' wn 
cg ly YOSAAR 
a 


f a at a a% 
OS 5754205 a4 1( 
5 sk) Os ahygs G GALT 3455 
” Soe 4 oa Aw 
Odpar 7 sald ayy Bis 
nt 4% n,@ o " 
re LAG 25 £s5.25 WLS 


a] i Zz ‘@ A o ad 
per jy7sagy GY gl yds 
42 Jo, 4h 
WIS 3 Ages! E33, sgie 
wrnIary 
O53 Ang 
w w 72% “1% > 4 
ge! Ge Ifa Gy Gaps 313 
“ 1 gn ‘ 2, 
Sh GG rR) Shee ksZ 
‘ Gas oh (ECE Ak 8 Ie 
SS WS Gand r Voted! 1555 
“ » thn a% 
Oz) 4 ago 
Ce aih em ee 4, aia 
Gad GS Cys Gy lhe 5B 5 
A & “ Z Sia 
alte Ott Gh Bhat ps nts 
a Sat wn F ' * % Ras 
Z BL eneg 


<eeh> 


420+ 


Juzu 26 AL-AHQAF 


Essuula 46 





32. Bannaffe, mwanukule Omukoowoozi 


wa Allah era Allah mumukkirize; ajja ‘ 


kubasonyiwa ebyonoono byammwe era 
abakuume ku kibonerezo ekirumya. 


33. Era oyo atayanukula Mukoowoozi wa 3 


Allah, kale tayinza kufufuggaza ntegeka 
za Allah mu nsiera talinaayo bakuumi balala 
ebbali we. Abo nno be bali mu_ kubula 
okw’ olwaatu. 

34. Abaffe, tebalaba nti ddala Allah y’Oyo 
eyatonda eggulu n’ensi naye n’atakoowa 


namu_ olw’okubitonda era nti y’alina © 


n’obuyinza obw’okuzuukiza abafu? Tewali 
kubuusabuusa, ddala y’alina obuyinza ku 
buli kimu. 

35. Era olunaku abo abeerema_ lwe 
balireetebwa mu maaso_ g’omuliro, 
baligambibwa nti: Abaffe, era na kino 
ekibonerezo si kya mazima? Baliddamu 
nti: Yee! Amazima ga Mukama waffe, kya 
mazima. Aligamba nti: Kale muloze ku 
kibonerezo olw’ebyo bye mwagaananga. 


36. Kale gumiikiriza nga Ababaka abaali 
abamalirivu bwe baagumiikiriza era 
tobabuguutanira. Olunaku lwe baliraba ebyo 
bye balabulwako, baliba nga abataawangaala 
okuggyako essaawa emu _ ey’emisana. 
Okulabula kuno kutuusiddwa. Abaffe, 
waliwo abalala abalizikirizibwa okuggyako 
abantu abajeemu? 


> 
Tr 
we 
sh > 
Oa 
Gt Ww 
~ ON 
TK 


‘e 
N 


wry 
K 
p> 
Xo 
ah 
& 

We: : 
\ ¢? 
> we 
Cc i 
Pe 
“S 

ae 

ql 
ES 
> > 
Noa 
—‘\ MeN 


vv 
ah 


& 
{is 
yk 
he 
@ "Gc 
© te 
\e> 
‘Ne 
i= Cr 
AN 
> & 
Ne 
EE 
VA 


G 
NS 
& 
‘e- 
=e 
cA 
\ 
K 
\ 
7. 
cA 


Essuula 47 


= fo a — Ag > = 

S £V 2855 MoS ie = 
MUHAMMAD 

(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Abo abatakkiriza era abeekiika mu kkubo 
lya Allah, Allah afaafaaganya ebikolwa 
byabwe. 


3. Naye abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi, era nebakkiriza n’ebyo 
ebyassibwa ku Muhammad — era nga ge 
mazima agaava eri Mukama waabwe — 
abo Allah abasangulako ebyoonono 
byabwe n’alongoosa n’enneeyisa yaabwe. 


4. Ekyo lwa kubanga abo abatakkiriza 
bagoberera bya bulimba, so nga ddala abo 
abakkiriza bagoberera mazima agaava eri 
Mukama waabwe. Bw’atyo nno Allah 
bw’ aleetera abantu eby’okulabirako byabwe. 


5. Kale bwe musisinkananga n’abatakkiriza «p 
mu lutalo, mukubanga ku nsingo; okutuusa 
nga mubawangudde, olwo nno munyuu- 
nyuule ebisiba — n’oluvannyuma mubate 
olw’ekisa oba mubate olw’okwenunula — 
okutuusa nga olutalo lukkakkanyizza ebizito 
bya lwo. Ekyo kiragiro. Era singa Allah 
yayagala, Ye yennyini yaalibabonerezza, naye 
yagenderera kugeseza abamu ku mmwe n’a- 
balala. Era abo abattirwa mu kkubo lya 
Allah, talidibaga bikolwa byabwe. 


6. Alibalung’ amya era n’atereeza n’embeera 
zaabwe. 

7. Era alibayingiza mu Janna gye 
yayooyoota n’agyawula ku lwabwe. 

8. Abange mmwe abakkiriza, bwe munaaya- 
mba eddiini ya Allah, naye ajja kubayamba 
era anyweze n’ebigere byammwe. 


9. Naye abo abatakkiriza balinayo okuzikir- 
ira era alifaafaaganya n’ebikolwa byabwe. 


Osh Hy gaia 
gil Jags 82 155 at i 


stilt 

‘onan. ty 

Sse oes 3 pee O25 9 
2.492% Be Ye Wee, aoe! 

GINZA 5 yh5% Rrzeyeicegysey, 
7 Nas % n wm a 

5 AgtS Bt FAS v 343) Oe 


Sp lGin ya3 5551 pS IG 4B) 

e 

oe os las AzS\ ighel Saji 

Gy ae Loy ByiS ss 
ve abt type ay 


ar 
= an 


A Ve VA ven 


\ 


© 
> 
No 
X 
wv 
>, 


“A 


vn 


33 AF oth sas | 


a 


ce 
Be 
at 
R 
uc 


X 
—_ 
x 
No 
> 
rE 
N 
B 
& Wh WAL Yen 


Ja 2° gos ad Ne oe 
periee: Vuh L833 5%.2U 
b o Aw ee t a 


Xo 

iz 
wi 
> 


c. 
E 
a 


oS gi 


A 


"© 
be 
i 


Oye J Gigetishanls Wee 

ag ia, (9,! o. % 477 

IyjceakF OS! ghz) OR GU 
a 4 hwy 

@sé 2135124 4332 ey ; 255 Zs | 
- ae, A g 

<n ; nat Ae 552 SS5N 5 
Acar 

Osa ci 


<hag> 


Juzu 26 MUHAMMAD Essuula 47 


10. Ekyo lwa pubanes baakyawa ebyo Ses a S55 Bl TO igh S eo Guys 
Allah bye yassa, kale naye n’adibaga r pee hace 
ebikolwa byabwe. Opgsac' 


38 ed 


11. Abaffe, tebatambulako mu nsi nebalaba BS \gydaies bis Ue) DT 3! Shs Ads | 


enkomerero y’abo abaabakulembera nga bwe -~ Me ne het Sele & 
yali? Allah yabazikiririza ddala, era n’aba- ead B55 Agi we Stes aq3le 5e 


takkiriza balifuna ekibonerezo ekifaanana og sy oe yah) 33 7 Bgl Z2ts| 
n’ekyo. 





SG 4 bu 6% aya 
12. Ekyo lwa kubanga Allah ye Mukuumi 3 1344 isi Sd) Gye abi u EUs 
w’abo abakkiriza, songa ddala abatakkiriza ER ee GOs P j za 
2 4 § s \ 
tebalina mukuumi yenna. @ags via Oy . & 
Ruku 2 FF Se woah SB ee Bhs 
13. Mazima Allah aliyingiza abo abakkiriza 9 \$i2! G23! At24 abl vf 


era ne bakola ebikolwa ebirungi mu Janna .. 4. «2 Jte 03 “ON tedoa 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo. Naye See a eis es 
abo abatakkiriza kati beeyagala era balya {$4 Op) 55a y! 4na5 
ng’ensolo bwe zirya, naye omuliro gegaliba ss% Ge Lvs is $ ow toe. 
amaka gaabwe. bys 2, 2 O pare, 
2, cf oan 
@AU ois flu 3 2654) 
‘ : : 3 » 0) 40e 4 GTO ne ne nee 
14. Ye ebibuga bimeka ebyalieby’amaanyi &4 855 Si! UG? B52) OF O25 4 
ennyo okusinga ne ku kibuga kyo ekyo , ,tgaae_ <isee37 m4) ZpeerG 
ekyakugoba, abaabirimu twabazikiriza cra. 64+ rae | BS ots? 
tebaafuna muyambi! (oyw Sul 1 
= s 
15. Abaffe, oyo ali ku bukakafu Seavey yey gist Je 36 as 
obw’olwaatu obuviira ddala eri Mukama ~4 2 - oe gre 65 vue 
we, afaanana n’oyo eyalungiyizibwa ‘SP! 9 abae + oe 
ebikolwa bye ebibi nebagoberera kwagala SAZIZaT 
kwabwe? 7 OAA 19 
@oh BS Ohh 
16. Enfaanana ya Janna eyo eyasu- 425.0 shat S$ cat goss dhs 
ubizibwa abatya Allah: Erimu emigga |. ¢,.0. 1 eH wgite 
egy’amazzi agatayonooneka, n’emigga O-% +! s7g-—w! pre gle OF yd | 
gy’amata agatakyuuka ku mpooma ya go, ».2$ see ¢ 5 nT So een% at = 
n’emigga gy’omwenge oguwoomera ae eG vs 2s 
abanywi, n’emigga gy’omubisi gw’enjuki 32 §3°77742, £15 x3 UE 
y Ze ped By 0 & i) 2 pd 1 95 Oy y id pos 
omusengejje. Era balifuniramu ebibala ebya wu» fa fo es 
buli ngeri n’okusonyiyibwa okuva eri OF (a5 Aa db Anas f ’ 


Mukama waabwe. Abaffe, abo bafaanana -7,-2 ee 
n’abo abaliba mu muliro nga banywesebwa 


: : : On oe nee 4 » 9 ( 
amazzi olweje agalikutulakutula ebyenda Etok ple \hau J Co Brad 
byabwe? Wf ot ae 

yabwe @ db 7les| ALE 
6 gh pI 
17. Era mu bo mulimu abeefuula abaku- i Ge z ELs51 opie oe re 5 


wuliriza, okutuusa lwe bafuluma okuva w’oli  , 
nebagamba abo abaaweebwa okumanya |, 
nti: Biki nno by’abadde ayogera? - 


<ai> 


(Sap GDpte os 458 
5551 Ells Bl IGG sisi 


Essuula 47 MUHAMMAD Juzu 26 





Abo nno be bo Allah be yassa envumbo a 3 Jute eS ue ae gi ao 


ku mitima gyabwe era abagoberera Cb Poe 
okwagala kwabwe. OAS ie 
18. Naye abo abagoberera obulung” amu, 5 Sia sb 315 d ee oo 5 
Allah abongera obulung’amu n’abawa VZoa 8 Fev 
n’obutuukirivu bwabwe. O4 é 5 das 


19. Abaffe, balindayo ki okuggyako essa- Baga Soi Z AACAANC sp bis Js 


awa ey’akabi okubatuukako ekibwatukira. , 2 (ah here 
Ate nno n’obubonero bwa yo bumaze bas 5 55. Gh 5. ae a5 is 


n’okutuuka. Abaffe, baligasibwa ki mu @ pds 2d 245 shy 
kubuulirirwa kwabwe awo nga essaawa 

emaze okutuuka ? ott Brgy gg 
20. Kale manya nti ddala tewali musinzibwa peEon 5 ab 23s YY a) 457 sels 
mulala okuggyako Allah, era saba okubi- | 1 23f¢ 25. Set) 2% .4 
kkirirwa olw’obunafu bwo, era osabire ae ase te a = na es be} 


\ 
n’ abakkiriza abasajja n’ abakkiriza abakazi.Era 4 3%\ £55 XG LASS ASS 235 
Allah amanyi bulungi obutawukiro bwammwe © : 
n’ebifo byammwe bye mubeeramu. 


UGO* 


Ruku 3 SDS sel ee Ne in "Ba aos 
21. Era abo abakkiriza bagamba nti: Lwaki ed Y y igiel S235) O34 5 
essuula eragira okulwaana tessibwa? Naye ¢§ ,2,4 $e, 9 21.37% G $443 
essuula ennamuzi bw’enessibwa okulwana ply Se Sa IS re 


: 4 , ‘ 

ne kwogerwako mu yo, ojja kulaba abo 3 oes 2315 9 JG i335, 555 
abalina obulwadde mu mitima gyabwe nga |, ‘ Cr ae eee 
batunula gy’oli entunula eringa ey’oyo GUI! O50 Vole ogy 


irl S i { Ve a G4 wins 
azirika olw’okufa. Kale abo zibasanze! RY tererre scr mres Bich 
Osa 


22. Ekyetagibwa bwe buwulize n’ebigambo » Ahh Be wn i NP 5 5 Sach 
cb Nae een emanate 325 ahs, 1 Sz 5S af 
ky’ekisinga obulungi gye bali. < BES % 

23.0lwo nammwe bwe munaateekebwa mu = de FO) ates atpce J 
ee es sists 


24. Abo be bo Allah be syakolimira, kale 2451 ae O43 Els) s\ 


6 


n’abaziba amatu era n’aziba n’amaaso i at vn 
gaabwe. @pajlast wei 3 24326 

ne NO A On, wn b leg AEF 
25. Abaffe, bo tebafumiitiriza ku Kur’ani, eit Js | Olay O52 2Z V5] 
nandiki ku myoye gyabwe kwe kuli ekku- 24 4ar 
fulu za gyo? @lgs Las 


a v a a an Ae 
26. Mazima abo abadda emabega waabwe o3 Sal st Je | $55 2! Oo) 
oluvannyuma nga obulung’amu bumaze a3 ve pI te otle ae 
okunnyonnyoka gye bali, Sitaani y’eyabase- gbasi Visnes Bed OA5s G>n7 


Juzu 26 MUHAMMAD Essuula 47 
as” nto , Oe <2 - 
ndasenda n’abasuubiza_eby’ obulimba. Qs jo! 3+ 445 S50 


yin, %, 4 a OY 
27. Ekyo lwa_ kubanga baagamba abo pm pS HiU pe al ols 
abakyawa ebyo Allah bye yassa, nti: Tujja . .7 oh az ge L fe a5) J G 





kubagonderanga mu nsonga ezimu. Naye “7 * 5 ; ak 
Allah amanyi bulungi ebyaama byabwe. ABIL) Laz a5 = 2)! 
28. Naye kiriba kitya awo nga malayika pease £45555 (34 Ase s 
zibafiisa nga zikuba obwenyi na Solent Sne ent? And De 
bwabwe n’emigongo gyabwe? @OADIYS! 9 ob 5>s Oot pias 


“ of oon “(2 a v% ae ” » 
29. Ekyo Iwa kubanga baagoberera ebyo ALILAAT6 AAG £45 ey 
ebinyiiza Allah nebakyawa okusiima kwe. 4 +47 (227 T2164 3ituuby AS 
Kale Allah yadibaga ebikolwa byabwe. OA eet LESS pe) 13, 


wrt v 
<0" 


Ruku 4 ad 4, ae in ie aa o a, % a 7 ne 
30. Abaffe, abo abalina obulwadde mu wv! UU F0 Sat gl 2 G2 pS ee I 
mitima gyabwe balowooza nti Allah @a37 BbTsbi Ke es a4 


talikwekula ffutwa lyabwe? Se, ca BN LG anes 
31. Era singa twayagala, ddala twalibakulaze, 4¢255215 4534 7125 3 
kale ddala waalibategeeredde ku bulambe (es es de seme vt 
bwabwe. Naye era ddala ojja kubamanyira ku +4) igs ew St) po 2 b Lah Omri, 
ddobozi ly’enjogera yaabwe. Era Allah aL trate? arpa 
amanyi bulungi ebikolwa byammwe. OsSiGsi prez a5 
a ow L Coe 
Era ddala me pte tag okutuusa lwe Gd pgs eas as S53 5 
tulimanyisa abanyllkivu mu mmwe x j,4 4, oar 4 eo an ga 
n’abagumiikiriza, era tumanyise nakwo ekyo ys Cre yhnca) a, as 
kye muli. @4S5Gsi 


np on wh o rst ne ® S 
33. Mazima abo abeerema era nebeekiika de+* OF Ijae 4 sat" ea) ow! 
mu kkubo lya Allah era nebawakanya \z , 47 % 02 SLES abl 
Mutume oluvannyuma nga obulung’amu - "6 i d a oe ° are 
bumaze okunnyonnyoka gye bali, tebayinza Z| Igy, G2 4 59)| pe) G45 
kulumya Allah wadde akatono; era mangu BAC ae 4 nde (Oh 
nnyo ajja kudibaga ebikolwa byabwe. Ose | agree 9s 


) - 73 od 
34, Abange mmwe abakkiriza, mugondere 5 2b) !,2isI Vz 6435 | a1 2 
Allah era mugondere Mutume_ era ak peek La teat Ae 
temudibaganga bikolwa byammwe. @ sei (Sees) 5S 5a 5511 sath’ 


\ 
a nw nk 2 apne we £eF 
35. Mazima abo abatakkiriza era nebeekiika int Oe 19m 5 shar” - = oy 
\ 


mu kkubo lya Allah, n’oluvannyuma nebafa . . 24.7% | 2& a2 ¢ SCs <5 ok 
nga beeremye, mazima Allah tagenda 7 GA Sas am a1 me 
kubasonyiwa. 25 ets 


de 8a 4 Gene 8 oes 
36. Kale mmwe temuterebuka nemusaba 3 % yuen) OL gern 91 Hg M3 
emirembe eri abalabe songaddala mmwe .7, 4, ,3  edewne 2) 9, be 
mugenda okubeera kungulu, ate nga ne & 5 aui3s Oley! at! 


Allah ali wamu nammwe, era talibafiiriza ® SKIES bas 


bikolwa byammwe. 


Essuula 47 


MUHAMMAD 


Juzu 26 





37. Mazima ddala obulamu bw’ensi 
muzannyo na kwegayaaza. Naye bwe 
mukkiriza era nemwekuuma, Allah alibawa 
empeera yammwe era talibasaba ku bya 
bugagga bwammwe. 


38. Kuba bw’ abibasaba n’abakaluubiriza, 
mukodowola, era ajja kukwekulayo 
neffutwa lyammwe. 


39. Muwulirize, mmwe muumwo abakoowo- 
olwa mulyooke mutoole mu kkubo lya 
Allah. Kyokka mu mmwe mulimu 
abakodowala. Naye oyo akodowola, mazima 
akodowala n’akosa mwoyo gwe. Era Ye 
Allah yeemala, naye mmwe mmwe beetaavu. 
Era bwe muneekyuusa, ajja kubakyuusaamu 
abantu abatali nga mmwe, nate bo tebajja 
kubeera nga mmwe. 


og 2 A <i 
5 tua) (55s Syl (Sy 
2 


Zoe rate A fa 
BSA SES 5 5055 
OsBS 41 shit J 

44% nee a < A Zhe, Gn 
S (glhsF SAS LAs sB lend of 

neve nen 2 
@sSi Gl x24 


a oe & Pavey 
aw ett, Aneh wu 4 
gag its Oot 


-_—- 


cee 


AZ oS nD nn 4 


Juzu 26 Essuula 48 





SS ‘AS&mzasigs 389 Gud & 


AL-FATH 
(Yakka luvannyuma lwa Hijira) 
1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ont Sl peo Sle ais | pe, 
ennyo, Ow’ekisa_ekingi. . oy Mee 
2. Mazima tukuwadde obuwanguzi obw’e- Oki (A25 20 eas Gy 
nkukunala, 


a & aw ra’ or 
3. Allah alyooke asonyiwe ebibi bye ELa3 os Ss 5 abi EU Faat 
baakusobya oluberyeberye n’eby’ oluva- 
nnyuma, era atuukirize ebyengera bye ku 


ott 


jigs seas S31 55h Gas 


ggwe era akulung’amye mu_ kkubo Mazris$ Biss 2 E15 345 
eggolokofu; 
4. Era Allah alyooke akuyambe oluyamba Ons dap jE hs bh Sh cai5 


olw’amaanyi. Gee Pee 
5. Ye y’eyassa obukkakkamu mu mitima ri g o Sansa J55i CdS! es 
gy abakkiriza balyooke bongere obukkiriza -< ,4,. aot 77, Zaft 
ku bukkiriza bwabwe. Era Allah ye nannyini bu \3 SI55B) C4254 
magye g’omu ggulu ne mu nsi era Allah ye Sy eS) Soak aly 5 5 » bgilotl 


Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo — } onus ail OW 4 4 602531 
lage PAN EO) 


6. Era alyooke ayingize abakkiriza we whe 5Ah5 Sheet J554) 


abasajja n’abakkiriza abakazi mu nsuku ee 3 tse ee 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo, nga Loe sald oo pense 
omwo mwe balibeera era abasanguleko Aus 2% b bah lgc ie 
ebyonoono byabwe; era ekyo eri Allah bk: 2% Shah 


kwe kuwangula okusuffu — 
a Vel gt A Jt ‘ 
7, Ate abonereze bannanfuusi abasajja ne 4 Sigil 5 5 Sere eee) me 3 


bannanfuusi abakazi, n’abasajja ab’enkanya aL - van 
ebirala ne Allah n’abakazi ab’enkanya dsl yds Ubi Shei 5 sibs 


ebirala ne Allah, abalowooza ku Allah + Beene a 1 
’ . b We 
akilowoses. OkUDL: Abo be ‘baliko. feo 3 Bghhé oy 58 Ls 


2.) 


Eat 


4% a At “ ”~ 
ekibambulira eky’akabi, ne Allah 5 gS 3 ag dle abl G26 
yabasunguwalira era yabakolimira era ~\2, Ja Ot ob oe 1 21% 8 
n’abategekera Jahannamu. Ye nga obwo Oiiet Sze 3s > dg 


buddo bubi nnyo! Or Re RR eae ae ae 
8. Era amagye g’omu geulu ne mu nsi OE 3 *uB3'V 13 ey pot S 53> ab § 
gonna ga Allah. Era Allah ye Luwangula, Oléres Zn. o 
Omugezi ennyo. : s ae 

9. Mazima twakutuma nga ggwe Mujulizi § Secs 3 (Sli Gus 31 Ui 
era ng’oli Muwi w’amawulire ag’essanyu 


One 

era Omulabuzi, ; ORS 
2% A 4 ae 4, 

10. Mulyooke mukkirize Allah ne Mutume 3 Be 3 £5 3 abl lgisscd 

we era mumuwagire era mumusseemu ont us su cteaes 

ekitiibwa, ate (Allah) mumugulumizenga Oda 3 85 BF Bepid 9B 4 257 


enkya n’eggulo. 


<l> 





Essuula 48 AL-FATH Juzu 26 
% = way % S 
11. Mazima abo abeeyama obuwulize gy’oli, L435} BG 54 Lae wr pa) , wl) 
mazima ddala beeyama eri Allah. Omukono 4 4 b (25 a 1 Orel 
gwa Allah guba waggulu w’emikono gyabwe 355 g¥! 4 + 2U Se 


nga beeyama. Kale oyo amenya obweyamo 
bwe, mazima ddala aba abumenye lwa 
kwefiiriza yekka; n’oyo atuukiriza ebyo bye 
yasuubiza eri Allah, kale ddala alimuwa 
empeera ensuffu. 
Ruku 2 

12. Abawarabu b’omu ddungu abeesigaza 
emabega bajja kukugamba nti: Twatawanyizi- 
bwa ebintu byaffe n’ab’omu maka gaffe, kale 
tusabire okusonyiyibwa. Boogera n’ennimi 
zaabwe ebyo ebitali na mu mitima gyabwe. 
Gamba nti: Ani ayinza okubagasa ku Allah 
mu kyonna, bw’ aba nga abaagalizza obuzibu 
oba nga abaagalizza omugaso? Ddala Allah 
ategeera bulungi bye mukola. 


13. Naye mwalowooza nti Mutume 
n’abakkiriza tebalikomawo ddi na ddi eri 
ab’ewaabwe. Era ekyo kyalungiyizibwa nnyo 
eri emitima gyammwe, era mwalowooza 
n’okulowooza okubi, nemufuuka abantu 
ab’ okuzikirira. 


14. Naye oyo atakkiriza Allah ne Mutume 
we, mazima twategekera abatakkiriza omuliro 
ogubumbujja. 

15. Era obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa 
Allah. Asonyiwa oyo gw’aba asiimye, 
n’abonereza oyo gw’ aba asalidde. Era Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


16. Abo abeesigaza emabega bajja 
kugamba awo nga mugenda eri omunyago 
okugutwala_ nti: Mutuleke  naffe 
tubagoberere, nga bagenderera okukyuusa 
ekigambo kya Allah. Gamba nti: Temujja 


kutugoberera; bw’ atyo Allah bwe yayogere- ¢ 


rawo. Kale bajja kugamba nti: Nedda, 
mutukwatirwa nsaalwa. Si bwekiri, wabula 
tebategeera okuggyako akatono ennyo. 


17. Gamba Abawarabu b’omu ddungu 
abeesigaza emabega nti: Mujja kuyitibwa 


at ne wa \83 as 
eri abantu abalwanyi kasiggu, mulwane nabo 4 wy 272 


ad 24 4? tan ae 
ES YG EG 525 dg i pel 
Steer liy tala oe ag 
Agle Shc lay BHO Stes DE 
wo 4 

OSE 54 T ahd abl & 

q 

eS 4 nave" 217 Aree 
PIE SoG palea CU O5aes 
a ad aw o OM Aw 
rCIeREOG Css sai Ges 
a at Son a - aT An in he 


24% £7 2 so, ow %% oe Ae 
32 SS) Clas G25 Soo sap 


a7 Z ae A 2%, 4 
NS 24357 o) Ese git 
4 A se . 2 o 
(, abr 6B 37s Gi 26 5157 
grew a “ 
Cd Prot _y 
A 1 oes 2 


“ 


Pd oan 
Gees ed o lee 
— Idec 


hs 

fades esi 5 8 Gils oh 5 

5318S os 232257 ocl 

OG s55 52 ab 5% 

5 sites la Sst 

nr péacs 255555 2 41H 25 Gs 

JG abl Ae SpesoT assy 

oe a JG sKj 32 Cay Ss od 

4 

OLB Yoda Vis ¥ 

336320 IE Se S42 JS 
a 

iS yah only abl 233 J) 


<g> 


Juzu 26 AL-FATH 


Essuula 48 





oba bajeemulukuke. Kale bwe muliba ems Aaye-we S70 325 2. 
abawulize, Allah alibawa empeera ennungi. ie | 5H vee . \ ae ex 


Naye bwe mulyefuula nga bwe mwefuula @+ 


; ; 2 2 g an 
olubereberye, alibabonereza n’ekibonerezo i352 5 a55 “2 esas a ne Bigs 


ekirumya ennyo. 


18. Tewali kinenyo ku muzibe w’amaaso, EE y 3 5 We ae ¥! je Sud 


nga tagenze kulwana oba ekinenyo ku sf os 
mulema, wadde ekinenyo ku mulwadde. 


2 


el 


aw 


\ 
XN 


\ 
A 


\ 
aU 


Oar 


,* 


an 


2 


aA 


> 
O 


‘“ 


GEG 6A oy 
V5 73> nF 


Ne 


eee BAN 
Naye oyo agondera Allah ne Mutume we, ahs Aad fw) § aI p24 o- 3 
alimuyingiza mu nsuku ezikulukutamu . , ee Sioa mg Me ae te 
emigga wansi wa zo. Naye oyo alyefuula, ? 7 vw) Bias at Bp nd i oF 
alimubonereza ekibonerezo ekirumya. De a)4 pes 23353 5% \¢ ies 5 Oe e 


Ruku 3 


19. Mazima Allah yasiima nnyo abakkiriza >) Gisaid oe asl Ge 25 32) 
awo nga beeyama obuwulize gy’oli wansi 2is3 Znt (os 


w’omuti, kuba yamanya ebiri mu mit oe y 


> : 2 ono 6 qe aA oA, ey 
gyabwe, olwo n’abassiza obukkakkamu, 42i&:%1 ae ; bbs eS (s 


n’abasasula obuwanguzi obw’okumpi O43 3 


A535 545 373 5 


ennyo; bis Agele 
20, N’eminyago emingi gye balitwala. Era 3 G3 3534 LA tg b tae lez 
Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. Ok; <i oh peed , er 


21. Allah yabasuubiza n’eminyago emingi ise 
gye mulitwala, kati abanguyirizzaayo gino, rf ie 
n’aziyiza n’emikono gy’abantu okubatuu- 7 pb 
kako, era kiryooke kibeere akabonero eri Zoi Oy 


ow 


ates sd mre 
5 en5 1523 (e555 4% 


in “a o 
1325 Aeeating sit 


abakkiriza, era abalung’amye mu kkubo 4 a 2 Socios a, bea 

eggolokofu. Lelie BAS 3 Chine 
»| g.% 
®) eo Lis 

22. Era yabasuubiza n’obuwanguzi obulala Lat 33 4 sé 135 5 ra sh § 

bwe mutannasobola kufuna, naye nga (4 #, 1) 44 2 Bee 

Allah amaze okubwetooloola. Era Allah ye #6" Y 5 au! olé 54a au | 


Musobozi wa buli kimu. 


23. Era singa abatakkiriza abo baalwana \3)qJ 45 jAS S3j1 NCA 3 


nammwe, mazima baalikyuusizza emigongo, 


: 7S BBS 20k LG Bh len 
n’oluvannyuma tebaalifunyeeyo mukuumi ¥ 3 45 O 9 Mey YY 25 5SY 


wadde omuyambi. 


24. Eyo y’enkola ya Allah eyaliwo 3 7A8 os i563 3 ead bl 524 


n’olubereberye, era togenda kusanga 


kukyuukakyuuka kwonna mu _nkola ya OU x5 gis att 5 es oJ 


Allah. 


25. Era Ye y’eyaziyiza emikono gyabwe § aL Cig 
ku mmwe, n’emikono gyammwe n ‘agiziyiza 


ae ‘GS We 
pega aS 33) 5A 5 


Pmt pt ” 


Essuula 48 AL-FATH Juzu 26 





Js i ae 
ku bo mu kikko ky’e Makka, oluvannyuma et peat og 5 yey Ane % ai 


“se 


ng’amaze okubawa obuwanguzi kubo.Era ,~ oj) ogee on ate nZot ae 
byonna bye mukola, Allah abiraba. lay abi SE 35 Pbile bo jae! 
* a a4 wo ne 

OGinel bss 


rd Js “ 4% 

26. Bo be bo abatakkiriza era be baaba- oF 2553S 3 Be St5) be 
ziyizaeri Omuzigiti Ogw’emizizo n’ebisolo 4, % Lo, ore ie ot a, 
bya saddaaka ebitegekeddwa, bireme bi aas SF G51 92! te te 
kutuuka mu _ kifo webisalirwa. Era Ce Fo Pig oe os 
twalibalese nemulwana singa tebaali bas- J ~) a4 ¥ Stables alizs o| 
ajja abakkiriza n’abakazi abakkiriza abadli ,*@ 6:3 324 67.2 4,4 32 
mu bo mmwe be mutaamanya, kuba s Che, Gnd rly 2? 
mwalibalinnyiridde nga temutegenderedde, ago. 23 s 4-205 go) 2 £2043 
nemutuukibwako okunakuwala ku lwabwe. “) "= e 

eile ss : ~ A ; a” mo 4% 23u 
TEER alyooke ayingize mu_ kusaasira 3 34h 7 ole yey ge 

yo gw’aba asiimye. Naye ings ea as 2° ; 

gigas + n4 Gea we aw e. a t w 
abakkiriza baali beeyawudde UNAG3S J 2lbs ages jub abs 
batakkiriza, mazima twalibonerezza abo ~ 7 ins 2 Bo is 
abatakkiriza mu bo ekibonerezo ekirumya. G1 ME bbing { aS oo 3 3 <5 


rd 
4 
aI% 


# e A & ow a 
27. Awo abatakkiriza bwe bassa mu mitima ub $5 C3 15 S231 SAE Sf 
gyabwe okwenyumiriza, okwenyumiriza kw’o- I Se ey Tae ee ee a4 
rn le Sy any kale Allah pia L Babs Gi Ag Ato)! 

obu amu bwe ku Mutume we ne ku ¢e ~ ee Vo cee, r 
Erne ete gh abanywereza ku kigambo Je 4 athe) se ata cols | 
’okutya ; a be atuukana pI BLS A Aah Sieh 
nakyo era nga be ba nannyini kyo. Era Allah oe. ware ~ Z. S a 
ye Mumanyi wa buli kimu. olS% » GisTs Gy Bs71 56s 


Aes ai 
a ne 3 
bal oF da, 2bi& 
Ruku 4 Par 


buy foserd So a 08% 
28. Mazima Allah yatuukiriza ekirooto kya 750 Le ia BS 44 | 5S 5B) 
Mutume we mu_ butuufu, nti ddala mujja (% | oot ent G48 027 
kuyingira mirembe Omuzigiti Ogw’emizizo , OL Balad! depo os ri) 
— Allah nga ayagadde — abamu nga 4 2342} ¢ Fe V hg! Zi 
mumwedde emitwe gyammwe n’abalala nga a2 , Pas Oe Regie ork sles 
enviiri muzikendeezezzaako, nga temulina 3) 4 415 + 333 GS YY ox aati 
na kutya kwonna. Naye Ye yamanyaebyo',.4 271 0g 5 4 yee pat, 
mmwe bye mutaamanya. Bw’atyo, Lad EUs ys oF Daas lia 


ataddewo n’obuwanguzi obw’ okumpi ebbali on % 
w’obwo. Oi ,5 


29. Ye y’eyatuma Omubaka_ we n’obulu- Satu 4702 
ng’amu n’Eddiini Ey’amazima, alyooke 2 
\ 


agiwanguzise eddiini endala zonna. Era wd3s\ JZ 5 hay E51 ods 3 
Allah amala okuba Omujulizi. ee. a eae a ag 
OMigb ehh AS drabeo 


30. Muhammad Mubaka wa Allah. Era ass oe ar Sabi S525 noes 
abo abali naye bakakali nnyo ku batakkiriza, pep, Bg k. ay 
basaasiragana nnyo bokka na bokka. Ag245 21434 plas) ge 21 is | 
Obalaba nga bakutama nga bwego¢ J,2¢.4 45 % 
bavuunama, nga banoonya emikisa egiva ; VA 


<eah> 


Juzu 26 AL-FATH Essuula 48 


eri Allah n’okusiima kwe. Obubonero § pd Gty 3 Gipe) 3 abl Bs 
bwabwe buli mu byenyi byabwe ¢,.! , 44), Way 4 no? 
olw’obulambe bw’okuvuunama. Eyo ELS phe! 1 OF Age Se 
y’enfaanana yaabwe mu Tauréti. Ate 5 241% 4S (0S) & AGES 
enfaanana yaabwe mu Nijjiri ering’anga 4 Gao ee ak ot ag 8 
ey’ekisimbe ekitutunuddeyo omutunsi gwa §3313 slbE Zs! p35 Bag wl 
kyo n’oluvannyuma nekigugumya, bce fy zit 2 it 
negugejja, n’oluvannyuma nekitebenkera #354" GF 4x GB SL ails 
ku nduli ya kyo, nekisanyusa abalimi. Allah st 242 ene 

atebenkeza abakkiriza alyooke 4 pe Ore i 7 
abasunguwazise abatakkiriza. Allah Iyhas A Gal O2isJ! 4bl 65 
yasuubiza abo abakkiriza mu bo era nebakola 
ebikolwa_ ebirungi, okusonyiyibwa 


” 
t 
n’empeera_ ensuffu. 66 gas % 


Essuula 49 Juzu 26 


iS tem adic 
AL-HUJURAT 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 





4 rf a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ota pot jt! ais lod, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi . 


4 no ie ne Pe Tea 
2. Abange mmwe abakkiriza, temweyitiri O46 152405 Y 1544) G23U) Ge 


a 
zanga mu maaso ga Allah n’Omubaka we, 2, 4, ,4%,6 ,\. 944 Luss 
era mutye Allah. Mazima Allah ye OJ + Adsl gail J adged = Z* - 
Muwulizi wa byonna, Omumanyi wa OPALe ato Z| 


byonna. Cot ne wl reel ae % Vea 
3. Abange mmwe abakkiriza, temutumbula- | $=? 33 Y pis! oe 3 Bol 
nga maloboozi gammwe kusinga ddoboozi J #2), 22 32.3 4 2317 57 
lya Mubaka era temukangulanga ddoboozi y : 27 : wa a - ise! 
gy’ali nga mwogera, nga bwe mulikangula A247 yas BL eRe? <1 


nga muli mwekka na mwekka, si kulwa 


Atte Chie at Leones nh 
nga ebikolwa byammwe byonooneka nga 4] 5 Slee! Leas of 3 44 
temutegedde. OO33283 J 


gaabwe awali Omubaka wa Allah, abo be 


4. Mazima abo abassa wansi amaloboozi S5e5 S45 or 
g,% - 
bo Allah be yalongoosa emitima gyabwe Gis! Gpoeis 


nga abagezesa mu kutya Allah. Abo Sat § pas Aad shh S AST is 
balifuna okusonyiyibwa n’empeera ensuffu. Celie 
Opes 


ne 
5. Mazima abo abakukoowoola nga 3/33 Os G33$1%3 Gui ty 
bakyaali wala n’ebisulo byo, abasinga Os Pane dln IPb BT tees 
obungi mu bo tebategeera. 9 


6. So singa bagumiikiriza okutuusa (WS ~jAF AK LS $451 555 
Iw’ ofuluma gye bali, ddala ky’ekyalibadde Ga 2624 sh oe ,p2 nd wit 
ekirungi ennyo gye bali. Era Allah ye Orbe» phe aulys Ag las © 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 5 2 oy 
es wre A new wee 27% 
7, Abange mmwe abakkiriza, omwonoonefu aS; cS Oh | peel & 2 be) | Oa be 
bw’ajjanga gye muli n’amawulire gonna, 4.4.05, 200 4¢°C% 0%, & 13 
kale mwekenneenyenga nnyo, si kulwa nga 653 Stes ON Yee Gy 


nnyuma nemuba abejjusa olw’ekyo kye 


o ' I” * 
mulumya abantu mu butamanya, n’oluva- 44 { <5 15 JE (Rawat 3 3(45., 
mukoze. 
4 


< 7a a Z : 7 ingo% of 
8. Era mumanye nti ddala mummwe mwe- + 2b! S503 OT joie § 
muli Omubaka wa Allah. Singaabagondera 2 (4 45 cw nar Sys 
mu nsonga ezisinga obungi, mazima Bid WG-4 TS ‘ 
mwaligudde mu mitawaana. Naye Allah 
yabaagaliza obukkiriza era n’abulungiya mu : 
mitima gyammwe, n’abakyayisa 42.44 $2 3,4 is oh 4085 


obutakkiriza n’obwonoonefu n’obujeemu. 


Juzu 26 AL-HUJURAT Essuula 49 


s “Ts ~ 4 4 3s a Da 
Abo nno be balung’amu. 1451 Gata 5 5 5ta5i 5 F255) 
y 2 
OS ILI Am 
4 


9. Egyo nga gy’emikisa era nga Ries BINS bass} Sql G4 LG 
ky’ekyengera ekiva eri Allah. Era Allah Gr 

ye Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. OAS 
10. Era ebibiina by’abakkiriza ebibiri bwe 'pE251 O4594451 G4 tb G15 
birwanagananga, kale mubitabaganyenga. ~» | a tenth (Costner ind | 01% 
Naye ate ekimu ku _ byo_ bwe Gers ERG Ope aaa o 2 
kirumbagananga ekirala, olwo mulwanyisenga tat (AS) | pl Spm YI 3 
ekyo ekirumbaganye okutuusa_ lIwe mg ‘ po ee bo 
kirikomawo ku kiragiro kya Allah. Kale BG OB rail pal BAG et ne 
bwe kikomangawo, olwo mubitabaganyenga , ul 4 MO CSL IZ a4 
mu bwenkanya era mubeerenga beesimbu. lap?) Igrwly #5 : 4 
Mazima Allah ayagala nnyo abeesimbu. Obhbets bax’ Paty 





— 


N aC 


ey 


N 
— 


11. Mazima abakkiriza bonna ba luganda. OA | vals B54 3 Gina Fadl 


Kale mutabaganyenga wakati wa baganda AL ,. 2, 2 %6% 4 , 
bammwe, era mutye Allah mulyooke D834 3 Jabbeiela poise 


musaasirwe. 


=< 


> 


ala 
| al| 


Ruku 2 Ghats 2 2 
12. Abange mmwe abakkiriza, abantu Ly R25 Sighs ai 13s aa 
abamu baleme kusekereranga balala, kuba ¢en 3 %u ate aes 
ob’olyawo nebaba nga _ be babasinga. ie $ 7 5358 We ae cag 
Wadde abakazi tebasekereranga bakazi SL 23,45 y1 ue 124 ¢ 
bannaabwe, kuba ob’olyawo nebaba nga 7) . 5 (4446 0% 44 J * G2 tu 
be babasinga. Era temuwaayirizanga sepele 
bannammwe era temuyiting’ananga 2 
mannya mapaatiike. Kibi nnyo okwegulira Ss ‘ oe, 
erinnya_ ly’obujeemu  oluvannyuma whe Sastry GW i583 1 3 Gat) 
lw’ okukkiriza. Naye abo abatabonerera, kale op 92 aot te 
abo_be boonoonefu. Osyse La ob b 
13. Abange mmwe abakkiriza, mwewalenga 4a 4 Sea | gis | oe Far (4s 
nnyo okuteebereza okungi, kuba ddala -2,, 2 3 
okuteebereza okumu kuba kyonoono. Era J sas) Bn fs ass ae G4 
temukettagananga era temugeyang’ananga. ne PB 23 . ss 
Abaffe, omu mu mmwe ddala yaalyagadde * Cass slash 25 24 4 4% § SRS 


okulya ennyama ya muganda we afudde? a2 garg ot 
Ekyo ddala temwalikyagadde. Kale nno aes taal JEG of SS 2 \ ape | 
mutye Allah. Mazima Allah ye Musonyiyi - ahr Gide 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. abi Sysab 11 85554 ‘ia = 
Gn BG &% 

Oaiss oi 

(3) ear 

14.Abange mmwe abantu, mazima yB3 os akials Gy oH GSU 

. ae la a = ZS 

twabatonda mu kisajja n’ekikazi era Sat § 3308 A T) las 5 AGN 


netubafuula amawangan’ebika mulyooke ae LL 
mumanyagane. Mazima asinga okubeera eh iis ps7 coi OL o 1h Flas 


Essuula 49 AL-HUJURAT Juzu 26 





ow’ekitiibwa mu mmwe mu maaso ga ObsgS is at ALG) s Rati 
Allah, y’oyo abasinga okutya Allah. am 
Mazima Allah ye Mumanyi wa byonna, 

Ategeera byonna. 

15. Abawarabu b’omu ddungu bagamba {51045 
nti:Tukkiriza. Gamba nti: Temunnaba 4.0 47 2. @.%7,.7 7% ae ty 
kukkiriza, wabula mugambe nti: Tusiramuse, jekz bs 5 | 3 
kuba obukkiriza tebunnayingira mu mitima 2%, ,, 2 bee 15 6 2 5 ob OS 
gyammwe. Naye bwe munaagondera Allah pene oe “2 BA ob oleae) 
n’Omubaka we, Allah talikendeeza ku +Eté aS! La6! Ot se yo 5.0 53 


> 
\ ‘> 
v 
tx 
A 
gs 
(- 
x 
Ve 
4 
in 
GA 


bikolwa byammwe n’akatono. Mazima Al- 5, % 6 ae ye 
lah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. Opie) 9h6 on be 
4 IND 3 . 


16.Mazima abakkiriza abatuufu be bo 3 gil on | a Sehsi us 
abakkiriza Allah n’Omubaka we, 3% n(k ’ 4 

n’oluvannyuma nebatabaamu kubuusabuusa !3> s 
kwonna, wabula nebatakabana n’ebyobugagga , oa poe . aon ast s Suahleals 
bwabwe n’obulamu bwabwe mu kkubo lya 7 7°" ™ ans 
Allah. Abo nno be b’amazima. @575,21 4 Els 


—s 


% 


? 


o s ne oA ‘A wet 
17. Gamba nti: Abaffe, mwagala kumanyisa @b\3 + SSS 4 ait BAe ( 5 


Allah bukkiriza bwammwe? Naye nno Al- , o*%j, 3 ig Fe dB a (32 Las 
lah amanyi ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi. VO 2 are 
Era Allah y’amanyi buli kimu. Oni 5 K L153 


4s “8, 4th Ai Ae ane te 
18.Balowooza nti bakukoledde kisa Leste Vjolal Ol Elie Ohs7 
olw’ okusiramuka kwabwe. Gamba nti: Nze tis “~ bg 1 df nh GLa 3 fe 
iS oy 


temunkolera_ kisa olw’okusiramuka : B 

A wo 
kwammwe, wabula Allah mmwe (35. 5K ke Wl 
b’akoledde ekisa n’abalung’amya eri Digik s¢ 
obukkiriza, bwe muba nga ddala mwogera Oond me 
mazima. 


19.Mazima Allah y’amanyi eby’enkiso NGG aS mn 


ebiri mu ggulu ne mu nsi. Era bye mukola neoat 4 4 Bits) : 
byonna Allah abiraba. @dzlas 5 Gy Shad s 


\t 


Juzu 26 


Essuula 50 





QAF 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oras Hy ee iat Lend 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
' 3, — 
2. Qaf*. Njuliza Kur’ani Entukuvu nga ye Ooms > phased! y\is15 % 33 
mujulizi ku mazima go. ~, 
an a we - “ 
3. Naye beewuunya olw’okutuukibwako BSI sa absls Olt% pes ks 
Omulabuzi ng’ava mu bo, olwo abatakkiriza ong 2 Or et 
baagamba nti: Kino kintu kya kyewuunyo! ee “2 fast ib ad om 1d 
4. Beebuuza nti: Abaffe, bwe tulifa ne- 5 Eus 7 (3153 GS% 3 \Lk, Sus 
tufuuka ettaka, era tulizuukizibwa? aes aa 
okwo nga kuli wala nnyo n’amagezi! or 


5. Mazima Ffe tumanyi ekyo ettaka kye 
libakendeezaako era gye tuli y’eri Ekitabo 
ekikuuma byonna. 


6. Naye baalimbisa amazima nga gabatu- 
useeko, kale bali mu mbeera ntabufutabufu. 


7. Abaffe, tebatunulako eri eggulu waggulu 
waabwe nebalaba nga bwe_ twalizimba 
era netuliwunda nga teliriiko njatika? 


8. N’ensi twagyaliira netugissamu ensozi 
ennyweevu, netugimezaamu ebirungi ebya 
buli ngeri, 


9. Nga kwe kutangaaza era nga kwe 
kujjukiza eri buli muntu adding’ana eri 
Allah. 


10. Era tutonnyesa amazzi agajjudde emikisa 
okuva mu bire, kale netugamezesesa 
ennimiro n’empeke ezikungulwa, 


11. N’emitende emiwanvu egiriko eng’o 
eziberekaganye, 


12. Nga by’ebigabulwa eri abantu; era 
amazzi tugalamusisa ensi eba efudde. 
N’okuzuukira nno na kwo bwe kutyo bwe 
kuliba. 

13. Abantu ba Nuhu abaabakulembera 


baalimbisa obubaka, n’abantu b’oku luzzi, 
n’aba Thamuda, 


50:2. Omuyinza wa byonna. 


Sree ne y eae ee 
a mwa wh nee Ne 
eae ats 
Ont» Z at 3b 
KS 5.4345 516 2% i SiN5 sjhis 5147 
Org 335s GI 3 G5553 Gass 
195 GR E333 B5TI5 
wn ty 
Orpiay iii dé os Gas Gadis 


2 wp 
Oy tt pedal) 
o 


a 


Vso 


Essuula 50 


14. N’aba ‘Adi, ne Farawo ne baganda ba 
Luti, 

15. N’abantu b’omu kibira*, n’abantu b’e 
Tubba’* bonna baalimbisa Ababaka, olwo 
ekibonerezo kyange kye nabalabulako 
nekituukirira. 

16. Abaffe, mulowooza nti twakoowa 
olw’okutonda okwasooka? Nedda, bo bali 
mu kutabukatabuka ku ntonda empya. 


Ruku 2 
17. Mazima Ffe twatonda omuntu era 
tumanyi bulungi ebyo omwoyo gwe bye 
gumupikirizaamu, era Ffe tuli okumpi 
ennyo naye n’okusinga omusuwa gwe 
ogw’ obulamu. 


18. Awo ba malayika ababiri abawandiisi 
bwe bawandiika ebikolwa nga_batudde, 
omu nga ali ku ddyo n’omulala ku kkono, 


19. Omuntu tayogera kigambo kyonna, 
wabula w’ali wabaawo omulabirizi ali 
obulindaala okukiwandiika. 


20. Era okutaawa kw’okufa ddala kwa 
kujja, omuntu ategezebwe nti: Ekyo nno 
kye wali ogezaako okwewala. 


QAF 


Zs Co ophien £ 2S 1 4% 
AS 5 455 45 9853 | Smet! 
= * 2 Ze 

Omiss GAS Jp SiS 


62253 <2 aw 3 
Bt paneer des » t% 2 aoe 
We 5.3 | eS 3 Fr Gactitelcd Gs I" Sa 


’ o ot “ BL e2)) eT ae 
3 hed! YE ydglia Z 
a 


o a 3 nwa de lath 
Ass aistv1 335 balls 


7 Ad ) ra 
@$ Aw Z 


Card 

a 2 hat 
s AY we hss) Bas 27143 
Oxia 2 i o 2 i (EUs 


t a 7 a 4 3 2 4 
21. Era eng’ombe erifuuyibwa nti: Luno O45 341254 Ey ss pid wes 


nno Iwe lunaku olwalagaanyizibwa. 


22.Era buli muntu alijja nga aliko 
malayika omugobi ne malayika omujulizi. 


23. Aligambibwa nti: Mazima wali tofaayo 

ku kino, naye kati tukuggyeeko ekibikka 
kyo, kale okulaba kwo olwa _ leero 
kwekansa. 


24. Era munneewe aligamba nti: 
Ekiwandiiko kye kiikino kiri bulindaala 
wendi. 


25.Ba malayika baligambibwa nti: 
Mwembi musuule mu _ muliro buli 
mutakkiriza, omulabe w’amazima, 


26. Omuziyiza w’ ebirungi, abuuka ensalo, 
abuusabuusa, 

27.Oyo eyassaawo katonda omulala 
awamu ne Allah. Kale mwembi 
mumusuule mu kibonerezo ekikakali. 





2 ro 
2 2.0% (g-% e452 SSK Ss 
RS as 
5 eke wy : 2 
a ee 
Oxtgi 
4) “3% 423 =T 
GREG us oe aleccs GIS ia) 
a . ue 
wan 


- ea - ta 
Bee) Wet Aslhy aulz 


Bs is (33 

ut pe ge 2 Fat 
vig! 3 oe eer ne 4 
Fh GS) abl ps Jae Gd2 
% 2 on nwa 


50:15.Gano gaali mawanga g’Abawarabu mu mirembe egy’edda. 





Juzu 26 QAF Essuula 50 
‘ a _— a 
28. Munneewe aligamba nti: Mukama 6553 655557 2655 £35 5 J 5 
waffe, si nze namujeemya, wabula ye Pee ee ae iF 
yennyini y’eyali mu kubula okw’ewala. Ons Give Ge 
; ‘ ; GS DBEn BeBe nd 2% eel We 
29. Allah Aligamba nti: Temutotooganira G.e15 5 9 63! poe J 
mu maaso gange ate nga nawa dda okulabula cowl what 
kwange gye muli olubereberye. Ooms 4 sey 4 
Be anon. TAnt IS oa(2 
30. Teri nsala eva gyendi ekyuusibwa era pt 5123 J Sez : 
nze siryazaamaanya baweereza. » al 4 & 
Ruku 3 2 4, - 2 A 34 id 
31. Ku lunaku olwo tuligamba omuliro nti: 5 y1%e\ de % a) O35 AY 
Owange, ojjudde? Era guliddamu_oniti: reZni ie ae 
Abaffe, eriyo ennyongeza? On} bs da J 
ent wr pet ho ets 
32. Era n’e Janna erisembezebwa eri Foe Srbrels SA)! Eris)! » 
abatya Allah n’etaba wala. @ tat 
33. Baligambibwa nti: Eno y’e Janna gye aes y Sidas55 5 523 Giks 
mwasuubizibwa, mmwe veri buli eyaddi- 
ng’ ananga ennyo eri Allah, nga mwekuumi, 
—_— oe A 4 ¢ A 
34. Oyo eyatyanga Allah Omusaasizi ennyo, 714% eth Gosd§| a wo 
mu kyaama era n’ajja gy’ali n’omutima x ® ro. 1% 
omwenenyi. Be BE 
42434 bog ltt & (Cazids! 
35.Mugiyingire mirembe. Luno Iwe@) @2tds37 25 2 2 
lunaku olw’olubeerera. 
. . . . oe 4 s Amat wm nD 74 a” (3 aA 7 
36. Balifuniramu buli kye balyagaliramu, Esx3 3 a5 Obs lng 
; iri Knee 
ate nga n’ennyongeza tugirina. Ou} 
37. Ye emirembe emeka gye twazikiriza bub gi be sits GAtST3S3 


olubereberye Iwabwe abaali babasinza 
amaanyi! Kale ekibonerezo bwe_ kyajja, 
baabuna emiwabo mu nsi. Abaffe, waaliwo 
obuwonero? 


38. Mazima mw’ekyo mulimu okubuulirira 
eri oyo alina omutima, oba atega amatu 
era nga assaayo omwoyo. 


39. Era mazima twatonda eggulu n’ensi 
n’ebiri wakati wa byombi mu biseera 
mukaaga, naye tetwatuukwako bukoowu 
bwonna. 


40. Kale ggwe gumiikiriza kw’ebyo bye 
boogera era otendereze n’amatendo ga 
Mukama wo, nga enjuba tennavaayo n’awo 
nga tennagwa. 


a 


22% Lz Ls a7 ts 


” 


Lieven) sashes 
Sty 5h5 ASS EN BIT Si 


AA 


awe 


duet | 


aon 
ral BIH 


Vr 


Cesta fe (ERTS 3535 

si265 ¢ Gis to Gix 
w 

a) rink ee a |* 
Ree 3 O5a7 & LE iy 


a wo 
nant 48 
ompyesiet 


<ul> 


Essuula 50 QAF Juzu 26 





41.Era mutenderezenga ne mu _ kiro, 
n’oluvannyuma lw’okuvuunama mu swala. 


42. Era wuliriza! Olunaku omukoowoozi 
lw’alikoowoola nga ayima mu kifo 
eky’okumpi, 


43. Olwo |lwe lunaku Iwe_ baliwulira 
olubwatuka olw’amazima, olwo nno lwe 
lunaku lw’okuva mu ntaana. 


44.Mazima Ffe tuwa obulamu era Ffe 
tufiisa era gye tuli y’eri obuddo. 


45. Olunaku ensi lw’eribaabikako balijja 
buteesagga. Okwo nno kwe kukung’aanya 
okwangu ennyo gye tuli. 


46. Ffe tumanyi bulungi ebyo bye boogera, 
era gewe toli mukasi kubo. Kale buulirira 
ne Kur’ani oyo atya okulabula kwange. 


aot ZR ono 8 Bae 

be pts) Gs 255 vats 

> y x a ga 
On ry 

a a o a“ ia aw wae 

sGS5SL, ZALBI Ojnedg oh 

- neat caw Z 

Or 5-3)! 2h, CS 


slbity a4ie 234 RES Aye 
@jiwd Cite Lbs Es 


ww 


Juzu 26 Essuula 51 





SS ove Nlie 


AL-DHARIYAT 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
, vate ‘ 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ons Tl ped igh eiy 

ennyo, Ow’ekisa ekingi. ; 
at NES chy oll 5 
2. Njuliza ebyo ebisaasaanya olusaasaanya, Ol53> en! 9 
bah \ a 
3. Era njuliza n’ebyo ebyetikka ebizito, Ol 3 Galea 
YD war 14,4 
4, N’ebyo ebidduka ekimpoowooze, @\jad, ce Ls 


5. N’oluvannyuma njuliza n’ebigabanya 
olw’ ekiragiro, 


y £ 4 wnt no o 
6. Mazima ddala ebyo bye musuubizibwa Os pal 535255 


\ 

a 
bya mazima; bG n o% yw % 1% 
7. Era ddala okulamula, mazima kwa Ort! Gey! o}) 
kubaawo. , Son Se ae as 

a\I2 wil a 

8. Era njuliza obwengula obujjude Oss wilds "9 
amakubo, ; shale ce J dt 
9. Mazima ddala muli ku kigambo Ouatin- D3 & ’ 
ekitatabagana. i a ide ops atts 
10. Awugulwa ku mazima y’oyo asaanye @©24) en > 
okuwugulwa. oh pee 
11, Abalimba bakolimirwe! OS$-S158 


12. Abo abali mu butamanya obw’ewala, OS es ts 55% 3 pa Oe | 
abatafaayo. * 


> aw a oaet aT ot Ae aw 

13. Abeebuuza nti: Olunaku lw’Okulamula Ov ce 14§4 OG) Gjlen 
lulibaawo ddi? 

: otaots (4) fen 2 Onw 

14. Bagambe nti: Lwe lunaku_ Iwe @O pieag yLU Je pm 2 5, 


balibonerezebwa mu muliro. - é 
ov PF pOr, an 
15. Baligambibwa nti: Muloze ku kibonere- peice CS 541 Vat » mS sind 14555 
zo ky’enkwe zammwe. Kino nno kye mwali ah spree oe 
muwujjirira. OOH pans 44 
Aa « wf Wo A 
16.Mazima abatya Allah be baliba mu Quis Feds § GAEL) 
nsuku_ n’ensulo, ~ ; 
w wo” a eos 
17. Nga beefunira ebyo Mukama waabwe 2@6) + 244) pd! Le Bibs! 
bye yabawa. Mazima bo n’olubereberye bor, ap ais Taeine(Z 
lw’ekyo baali bakozi ba birungi. OGApeds GU LS i (& 


Bue 42% 
18. Baalinga beebaka katono ekiro. Od52n476 JH | pe 
. on ” nKi 
19. Era nga basaba n’okusonyiyibwa mu Qo yeahs pb R294 5 
matulutulu, 


<eas> 


Essuula 51 AL-DHARIYAT Juzu 27 





‘ —s Wf Z 
20. Era nga ne mu by’obugagga bwabwe @233-42415 ISLEY SS sghl9 31035 
mulimu omutemwa omukakafu olw’oyo c. i 
asaba n’oyo atasobola kusaba. j pg Se, 2S 
21. Era mu nsi mulimu obubonero eri abo = S443 5 By! vs W139 
abalina obukakafu, sor issn hak ee 
22.Ne mu mmwe bennyini. Abaffe, Odi ws 1 16 5S B51 B 5 


temulaba? phe Des Oe 
23.Era mu ggulu y’eri ebigabibwa @53 23 G3 pe 
byammwe n’ebyo bye musuubizibwa. 


4 Le % ‘ So “Se wo # o” 

24. Kale mu mazima g’Omutonzi w’eggulu 34) 45) arsis plod wy 
n’ensi, Kur’ani ddala ntuufu nga bwe kiri Ano ttn eee The 

ekituufu nti nammwe mwogera. OO~EEAS jlo hag 

Ruku 2 oes ive oo 2, eo 2 Le fe 

25. Abaffe, watuukwako ebyafa ku bagenyi “+ AL bdo Gad Ls) de 

ba Ibrahimu ab’ekitiibwa? wo KI 
a7 a o a Ka o 3 

26.Awo bwe baayingira gy’ali, kale Jl5+ 415 (C85 ae, IGLSS 5} 

baagamba nti: Mirembe! Naddamu nti: Ronse th Go Fie 

Mirembe! Anti bonna baali bantu bagwiira. OO djs 255 zole 


27. Kale yeemulula n’agenda eri ab’omu (Mepiat lea flat alas yes 

maka ge, n’aleeta ennyama y’ennyana ee ee eS 
ensava enjokye. ; fel ate 7 
28. N’agibasembereza, n’agamba_ nti: Osis 5YTIG syihy O35 a5 
Abaffe , temuulyeko? 


a “ 2 o 8 a 
29. Olwo yawulira muli nga abatidde. Ne- 1.545 brakes Arbig S515 
bagamba nti: Totya. Olwo nebamuwa ante 18 on dhoe 
amawulire ag’essanyu  ag’omwana Maths olay 55)05 5 
ow’obulenzi alina obumanyi. nt 
30.Olwo ne mukyala we_ yasembera & <n 352 “3 EICOT : Lb 
ng’eno bw’akungiriza nga bwe yeekuba 7 Se gn eee us 
mu maaso © pLbE j5aF GIB 5 >9 
ge, n’agamba nti: Nze omukadde, 
omugumba ! 


ae A . A e 
31. Baddamu nti: Bw’atyo Mukama wo a5) + S155 JG His Iyb 


bw’agambye. Ddala Ye ye Mugezi ennyo, gay ett Ine 2% 
Omumanyi wa byonna. OAL! aig! 


Juzu 27 


ts ad 4 4 
32. lbrdhimu n’agamba nti: Ddala (387 pois (a3 Jk : 


mujjiridde nsonga ki, abange mmwe sk ot 
abatumiddwa? Oo Hs j2J! 
y A a4 ae Vi ee nt - aR % 
33. Nebaddamu nti: Ddala tutumiddwa eri @)SAw p29 55 JEL By 86 
abantu aboonoonyi, 
a » Z Oe Ke 
34. Tulyooke tubasuuleko oluyinjayinja, eb oO 53 G& Agilé ew jad 


35. Olulambiddwako okuva eri Mukama @GxA3, pnel 25 5 Bg 4 


wo. olw’abasusse mu bubi. 


SA 


AP ady 


t 


e 


Ws 


Juzu 27 AL-DHARIYAT Essuula 51 


ens Behe Bee Wie eres 
36. Kale twaggyamu abakkiriza abaakirimu, Qo 5! 5245 Cars baja 
37. Naye tetwakisangamu, okuggyako enju Be eg se Gs GS55 3s 


of we 


emu yokka ey’ Abasiraamu. @6A oe 3h 
~ 4 Z Ae Su @ \(e ae (4% & 

38. Era twakirekamu eky’okulabirako ku @ Gs G34 a3 \o23 C2555 
’ : : bo, 4h auf 

lw’abo abatya ekibonerezo ekirumya. an Sic ai 


Pate ‘ ‘4 an 3 + a na % 
39. Era ne mu byafa ku Musa mwalimu ©5£34 3h AihL25| 5) whe G3 
eky’okuyiga. Awo bwe twamutuma eri ie i 2 
Farawo n’obukakafu obw’olwaatu. ave bd 


‘ 

ate ° Pra 

40. Kale Fardwo n’akubayo mabega n’a Ss as me ca S135 ac » Said 
bakungu be n’agamba nti: Mulogo oba Oe oa r2 Page 


mulalu. : 
. ta v7 a Va Ah% 
41. Kale twamubonereza n’amagye ge 3 Agssqis Sept 4 25i5b 


netubasuula mu nnyanja nga ye y’ane- bigs GPO sist 
nyezebwa. Re oe © > 3 2)! 
= we oe nN ay” 
42.Era n’ebyafa ku ba ‘Adi mulimu 7~35) Pee Ces SL alé Bs 
eky’okulabirako. Awo bwe twabasindikira =” Zan woh, 
kibuyaga azikiriza, @Aaa 
: : aoe + oe ee sey 

43. Ataataliza kintu kyonna kye yatuukako, @21S4.N) gE el get ot) 3 
wabula yakifuula ng’eggumba erimerengufu. b. 8% 
Oey 6 


& e Fee a % ae 
44.Era ne mu byafaku ba Thamida PRICE Leyes) 33 5\353 G3 


byalimu_ eky’okulabirako. Awo bwe wo 
baagambibwa nti: Mweyagalemu okumala Og 
akaseera. p 
oo s oi ro nw iad 
45.Kale nebajeemera ekiragiro kya 4 25323 pt) yal gad 
Mukama waabwe, olwo okubwatuka ne- aaptn os Zeke by 
kubakangavvula nga nabo balaba. Od 5 B43 a5 
¢ . 
46. Kale tebaasobola kusituka wadde ips 3s de GSULRS ILS 
tebeerwanako. e¢ . “45 
47. Era twazikiriza n’abantu ba Nihu \.3% + 43 rs os 45 23 5 
olubereberye wa bano. Ddala nabo baali r i . os er ae y 
bantu bajeemu. OGAeyI e53 & 
Ruku 3 se sb re ae } 
48. Era n’eggulu Ffe twalikola n’amaanyi Gy 5 pe (333.33 Fle! § 
era ddala tukyaligaziya. wa nae 
Ermer CEES 
a ” : a) ao % 
49. Era n’ensi Ffe twagyaliira, ye nga tuli aad Gis 5 Ub 


baalirizi balungi nnyo! @S 5 Rei 


<p> 


A 


Essuula 51 AL-DHARIYAT Juzu 27 





50. Era mu buli kimu twakolamu peed ghS35 CELE 4 FOF O45 
omugogo gw’ekisajja n’ekikazi, mulyooke 19204 
mufumiitirize. OO 35S 

4 Re 
51.Kale muddukire eri Allah, Mazima $435 423 p2J Gysgh S) 15 a8 
nze Mulabuzi wammwe ow’olwaatu ava ore 5% 
gy’ ali. "4 

a tigt ob ran 

52.Era temuteekangawo musinzibwa pS ileyabt me |GLR85 V3 
mulala awamu ne Allah. Mazima nze GREG coe gh or. de 
Mulabuzi wammwe ow’olwaatu ava gy’ali. vine $335 455 64) 


53.Bwe kityo era n’abaabasooka Gye ag tts cys G2sss Sy 4 Eu 
tebaatuukibwangako Mubaka yenna, 2¢ a5 Co nhik BF in 9% 
wabula baagambanga nti: Mulogo oba OY S22 5! eG G Wi 
mulalu. 

54. Abaffe, baakuutiragana ku kyo? Nedda, @0 $2 Ub 333 ph SF 4g 151537 
wabula bo bantu bajeemu. 


55.Kale ggwe baleke, kuba si ggwe 
onenyezebwa. . Soe aoe 
56.Naye buulirira, kuba  ddala@cie insu SSlobjess 
okubuulirira kugasa nnyo abakkiriza. . 

St 2 att (ee 
57. Era saatonda Majinni na bantu wabula ‘¥ | Gu 23! 3 Gel GalS G3 


lwa kunsinza. Qu 54 Ino 
o . 


58.Nze seetaaga kuweebwa kya kulya 44)1 3 G5503 poe tale 
kyonna okuva gye bali, wadde seetaaga ~~ e é. “2 2 
bo kundiisa. Dy) foes O | 
n ae 3 % 

59.Mazima Allah ye Ssaabagabi, §%5 loo Oss 3 41 ol 
Nannyini buyinza, Ow’amaanyi ennyo. or eh 

Morse! 
60. Naye ddala abo aboonoonyi balina Bes cS 6 pes S343 re 3 
omutemwa ogufaananira ddala "9 ae eg. Ne yet Ot 
n’omutemwa gwa bannaabwe eb’edda, kale Ow $43 2° Putter | het St 


baleme kumbuguutanya. 


as%% vine Go § .o% 
61. Kale zibasanze abo abatakkiriza, Dias or isfay St J335 
olw’olunaku lwabwe _ olwo lwe LP RI A KB Bee r 
baasuubizibwa! MOOSE 2 Gd! & 


Juzu 27 Essuula 52 





= oY seus Bliss 


AL-TUR 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O23 hI oa ul Dui 
ennyo, Ow’ekisa_ ekingi. eee Sen oat 
2. Njuliza olusozi Tir, ©) 52515 
3. N’Ekitabo ekyawandiikibwa : ) dot SUdS3 
e 2 
: . yo, 4 a% went 
4. Ku bipande ebyanjuluze, (oS Gets g B 
y nia wie 
5. N’Ennyumba etabeerera awo, ©) gone! Saas 
V ano eh Sie 
6. N’akasolya akawanike, gs} Lub 
be oe not aw 
7.N’ennyanja efuukuuse, 2 Send) yl 5 
ow 0% 
8. Mazima ekibonerezo kya Mukama wo Oasys = SF aihE ws 
ddala kya kubaawo; Do nh an 64 1G 
9. Tewali ayinza kukiziyiza. @at'> we Le 
7 n39% on® 
10. Olunaku eggulu Iwe lirisambattuka 1332 128 3905 353 
olusambattuka olw’amaanyi, : o3 
b a “ a 

11. N’agasozi galitambula olutambula, Onis J I Vjanys 5 
a 4 nw $ no” 
12. Kale kw’olwo abaalimbisa ziribasanga, OO: 5223 pas iS is 

s nF wD ep a at wh % Ly 

13. Abo abaalinga mu kubalaata nga OO RAL U3 EG Ab I 4 
beezannyira. ad egos a baee 
14. Olunaku lwe balisindikibwa mu muliro MES A645 yb Ho Ge mee PO 


olusindika, eee - \ 
15. Baligambibwa nti: Guno gwe muliro GG bie (AS SLI Bb 


gwe mwalimbisanga. Oo 225 2% 
16. Abaffe, era kuno kubuzaabuza oba era OS 3 aks J aS T oy RBS AS 


mmwe temulaba? ae PP eet 
17. Kale muguyingire. Bwe munaagumii- B1SS lS pau V5 Sol Grey 
kiriza oba bwe mutaagumiikirize, ky’ekimu |» 4 » vat nd ch J 4, 
gye muli. Mazima musasulwalw’ebyo bye «© G a)» 


mwakolanga. OG 51333 


4 oo = nwo % 
18. Mazima abatya Allah be baliba mu Janna ® eis 5 et C3 Saaz wh 
n’amasanyu amajjuvu, oe Sn 
19. Nga beeyagalira mw’ebyo Mukama (055 9 ht) he | oy > a 
waabwe by’abawadde, era Mukama waabwe ses ORE S 4 a 
alibawonya ekibonerezo ky’ omuliro. Optra lat 2 


Essuula 52 AL-TUR Juzu 27 





rtd oR. iets “1 é 
20. Baligambibwa nti: Mulye era munywe 24 , Biss = 3h oleh 


n’essanyu nga y’empeera y’ebyo bye "1h ase ae 
mwakolanga, 68 < 
21. Nga bagalaamuridde ku ntebe empunde 3 a 45 5h.a% es é Gases 
ezitegekeddwa mu nnyirin. Era tulibafumbiza af m2 an PL ADT 
abakyala amakula ab’amaaso ag’endege. Oy Sy POAT) 
8 io. @ 
22. Naye abo abakkiriza n’ezzadde lyabwe pass tec (5153 21523 3515 
nelibagoberera mu _ bukkiriza, naffe Ze .9¢du2 nate an 
tulibasisinkanya n’ezzadde lyabwe. Era S 4 *2 a Pay Cas} ig geib, bs 
tetulikendeeza kantu konna ku bikolwa chee es Li oe dst 3 ne 3A tafe 
byabwe. Buli muntu y’aliba omusingo % 
gw’ebyo bye yakolanga. @bieji 224 chk, G ya a\ 


a ¢ a 
23. Era tulibongera ebibala n’ennyama eya Ss eas 3 5 niet, 243 455321 3 
buli ngeri mw’ebyo bye balyagalanga. OO 54283 noe 
: ; ; 44 (ene G88 ata ane nat 
24. Baliweerezaganya ekikopo ky’ekyoku- YW (S53 qu DY GU las Ose ‘es 


nywa ekitaleeta bya swakaba wadde 


okwonoona. oft 
a ” Sy 

ae balyetooloolwamu  abavubuka £46 (2 s458 EGhs 4 ~ 3; a 
aabwe, abalibanga luulu enkusike. esx 2.3 £355 

: ad YG pP Bnew ST yhh 2 

26. Era baliyolekagana bokkanabokka nga gst  (}& rer 3231 5 

beewuunaganya. @2 3 oot 
37 LS 


27. Nga bwe bagamba nti: Ddala olubere- bi S Ag ay Loy pale 
berye bwe twabanga mu baffe twatyanga or Pree 
nnyo Allah okutusunguwalira. MOABbin 


28. Kale ne Allah n’aba wa kisa gye tuli GIs G33 3 ee 2% | os 
n’atuwonya ekibonerezo ky’olubabu. . * 


Osieus 

n a IR on OY G 

29.Mazima n’olubereberye, ffe Ye gwe Aan 51% 5255 A 4 BSG) 
twalaajaniranga. Ddala Ye ye Mulungi bign % 

ennyo, ow’ekisa ekingi. Are) | 

Ruku 2 4 Ayo As neat, eae 

30. Kale buulirira. Kuba olw’okusaasira oral, = 35 ord 2511235555 

kwa Mukama wo, toli mulaguzi wadde ~* A nda z5 4 

toli mugwi wa ddalu. Oy rx 4 


Linke 0% 

31.Kazzi bagamba nti: Muyiiya wa 25 de Sas jel O5)g83 2) 
bitontome, tumulindiriza kiseera eky’akabi? : neo 
Ow pos! 


32. Gamba nti: Kale mulindirire! Nange ndi be ee 3G 134055 J 
wamu nammwe mu balindirira. . 


-_ 


b woe ph 
OSra He 


‘ 
4R°- 





Juzu 27 AL-TUR Essuula 52 
D> TaV nS GING A 
33. Abaffe, amagezi gaabwe ge gabalagira bb Bi Tidy Deol abyol5 3| 
kino oba bo bantu bajeemu bujeemu? Rep ih Gant 
MOseld 055 
2 a 4AEt wo Ane oe 
34. Nandiki, bagamba nti: Kur’ani jo 3 5 Os 3 1 


y’eyagiyliya ? Ddala bo si ba kukkiriza. 


35. Kale nabo baleeteyo ekigambo ekiringa 
kino, obanga boogera mazima. 


36. Nandiki, baatondebwa lwa bweerere 
oba bo be batonzi ? 


37. Nandiki be baatonda eggulu n’ensi? 
Nedda, tebalina bukakafu. 


38. Abaffe, bo be balina amawanika ga 
Mukama wo, oba bo be balabirizi ba go? 


39.Nandiki, balinawo amadaala_ ge 
bawuliririzaako ebifa mu ggulu? Kale 
omuwuliriza waabwe aleete obukakafu 
obw’ olwaatu. 


40. Abaffe, Ye y’alina abaana abawala, 
mmwe nemuba n’abalenzi? 


41. Nandiki obasabye mpeera nti bazito- 
owererwa bbanja? 


42. Oba balina okumanya kw’ ebyenkiso nti 
katibo bye bawandiika? 

43. Nandiki, baagala kwekoba? Anti era 
abatakkiriza okwekoba kwabwe ate kuddira 
bo. 


44. Abaffe, balinayo katonda omulala atali 
Allah? Omutuukirivu ye Allah ali waggulu 
ennyo n’ebyo bye benkanya naye! 

45. Era bwe balaba ekibajjo ekiva waggulu 
nga kigwa, bagamba nti: Ebire by’enkuba 
binaatera okwetuuma. 

46. Kale ggwe baleke okutuusa Iwe balisisi- 
nkana n’olunaku lwabwe olwo lwe balikubi- 
rwamu eraddu, 

47,Olunaku okwekoba kwabwe lwe 5 
kutaligasa n’ akatono,wadde tebaliyambibwa. 


48. Era ddala abo abakola ebibi, balinayo 
n’ekibonerezo ekirala ebbali w’ekyo. Naye 
abasinga obungi mu _ bo tebamanyi. 


-” 
oF a” a at a az g a” 
bb 3) 4G yle Se lghle Al 
Bo Ak en 
Qo sass! 
Sin a 24a an 
S52 55 oo Gsi pale st 
bo nk wad 
ef Od 3 
’ ; w” 
$b 1 2G5 C555 pedis 21 
OS35L3 np 9 \ 
a Opmgring Lag i Abs zi 


oul Gaetis b gist $42 4) aad af 
©5354 24 Ge 

ty Ce glo Sas inter i) 
OSs & Cais 5a 

Re 


@esi2 4: 4-333 Hise As phys 


» CAD a 


o 
QO 58255 asi 
5Es $hsid wa Few awe % (ash 23% 
Oo3p28 3 ba 


O35 Gis 15245 Ge S13 
@b123 9 3 pasteles 


Essuula 52 AL-TUR Juzu 27 


4 ¢ G4 if aA oa 
49. Kale lindirira okusalawo kwa Mukama (i4e Leu eb pene), deo 15 
wo, mazima gwe oli mu bulabirizi bwaffe; y°, se. ° 4.6 no nweow 
era tendereza nnyo n’amatendo ga 43-5 Os 2155 poe, > 
Mukama wo buli Iw’ ogolokoka, = [ 


G Y 
: ; ; s(oet oI nw a a 
50. Era ne mu kitundu ekimu eky’ekiro Os35'5 2b 2At23 LU 823 & 
mutenderezenga nnyo, n’awo emmunye- é 
enye we zigwiira. 





Juzu 27 


Essuula 53 
£_e¢ @ tld 2 
0 > *¢ 4-4 
OY ES oe lise 
AL-NAJM 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 





\ 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi © phe) pati gb lacy 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. Njuliza emmunyeenye awo nga egwa, 


3. Munnammwe tabulanga wadde tawa- 
banga, 
4. Era tayogera lwa kweyagalira. 


5. Ebyo si kirala wabula kwe kubikkulirwa 
okubikkulwa Allah. 


6. Ow’ amaanyi amasukkirivu y’ amuyigiriza, 
7. Nannyini maanyi ag’ensusso. Bw’atyo 
eyatebenkera ku Nnamulondo ye. 

8. Era y’eyamubikkulira nga ali ekkuzimu 
esingira ddala obutumbiivu. 

9. N’oluvannyuma yasembera nnyo eri 
Allah, olwo ate n’akkirira eri ebitonde, 
10. Kale n’aba ng’ akagwa akali ku mitego 
gy obusaale ebiri, oba okumpi ennyo 
okusingawo. 

11. Olwo n’abikkulira Omuweereza we 
ebyo bye yabikkula. 

12. Omwoyo gwa Mutume tegwalimbamu 
kw’ebyo bye yalaba. 
13. Abaffe, era 
kw’ebyo bye yalaba? 


munaamuwakanya 


14. Era ddala yamulaba ne mu kukka 
okulala, 

15. Okumpi 
ogukomererayo. 


n’omuti gwa_ Sidiri 


16. Okumpi na gwo we wali Janna 
y’amaka ag’olubeerera. 

17. Ekyo kyaliwo awo_ ng’ekisaanikira 
Sidiri kigisaanikidde. 

18. Eriiso teryawubwa wadde teryalaba- 
nkana. 


19. Mazima yalabira ddala obubonero 
bwa Mukama we obusingira ddala 
obukulu. 


<el> 


Ov3b ib) 42413 
MuvjpeGs sh4.02 536 


an 


Ow 545) yt GEES 


‘ x Ss a 
Ors FIVIZ>OL 


Qu yladi ee Gtic 
eds 35551 AS By 
@abes jadi 256 


pwr gw tn Va n 44 
Os AS 35) Os G5 A 


Essuula 53 AL-NAJM Juzu 27 





. » o% 
20. Abaffe, mubalabye: Lati * ne ‘Uzza? * Osi EAN S557 sal 
ner aa eg hy 
21. N’omulala Manati * owokusatu? Ov SNIAA LS ps3 
Larn ow v% ad 
22. Abaffe, mmwe mulina ab’obulenzi, Ye OAS 45 5jSN Asus! 
alina ba buwala? : 5 Pa 
23.Mazima okwo nno kugabanya kwa My jee ADL3 IS EUS 
kiryazaamaanyi ! gene go age 
aw’ nShrte $\e a4 e ‘ 
24. Ago si kirala wabula mannya bunnya 3 pis (ng2eres plesl VL vo} 
ge mwatuuma mmwe ne bakitammwe.  \"5 a. (@ 9%) 14% (% 224741 
Allah tagassangako bukakafu bwonna. spb, be G, al 55s 6 Aaelt 
Tebagoberera kirala wabula kuteebereza, .733 (Z ~ @ 4) “i OY hy ol 
n’ebyo emyoyo gyabwe bye gyagala; so nga 6 a te 2 YY - a oe 
ddala baatuukibwako obulung’amu obwava Ag} Oo pack $35 4 2 Qua Vl 
eri Mukama waabwe. by 54 
G45! 
7 4 o 8 Bi A 
25. Abaffe, omuntu ayinza okufuna buli (G33 Ge y Ces uy al 
kye yeegomba? Rogie et a ae 
26. Kale eby’enkomerero n’eby’oku nsi Odds 5 854 lob 
Allah. 
ee Bukw2 ; meth aF 01 Sy 4 af TS am 0h 
27. Ye ba malayika bameka abali mu Gs VW pogouwl 3 a wae 9 
ggulu naye nga okuwolereza kwabwe Jasg ,2 woh 2 ag 98 aith 
tekugasa n’akatono, wabula luvannyuma ¢& SL ol ae Ce yee at 


nga Allah amaze kukkiriza oyo gw’aba Ono $3 320483 

ayagadde era ng’asiimye? at a oe 
. a oer « aA’ 

28. Mazima abo abatakkiriza nkomerero 3)» L O52 5 : 

aS batuuma ba malayika amannya @ et i, Sn8 542 4 <5 ane 255 
* s fn ix “ 

29. So ngaekyo tebalina kye bakimanyiiko. Ojayti OLs ole G8 44 pas 

Tebagoberera kirala wabula okuteebeeka; 444 40». $924,466 6%, % 

> BANE y2 : - 
naye ddala okuteebeeka tekugasa n’akatono GU 3 BY OB O97 DANY) 
awali amazima. mE a 


won -)% pBnw BZ ate 
30. Kale leka oyo akuba amabega eri $C 3521055 C4 52 Ue tl 


Okubuulirira kwaffe era atanoonya kirala beh, Bn Ge er 
okuggyako obulamu bw’ensi. Os! B gs! SI byt 


ws 40% Re Dan DE ne eid 
31.Awo_ bo we bakoma mu kumanya. 39> €4}5 OJ + pba! Gs py alie Es 
a 


So 
X 
\ 
A 


y% 


Mazima Mukama wo y’asinga okumanya ‘2 6) 9. Re rere 
oye abuze ku kkubo lye era y’asinga phe \ 5b 9) Lie OF Nite Gey phe | 
okumanya oyo agoberera obulung’amu. Van 


32. Era byonnaebiri mu ggulu n’ebiri muy (oth, 8 GJ eS &G a 
nsi bya Allah, n’ekivaamu asasula is es BI Dyce ee os 
abaayonoona okusinziira ku bye baakola; ‘| 54 G4 ssa GAs Gia 
n’asasula n’abo abakola_ ebirungi IM Pg i ope 

ng’abasasula ebyo ebisingira ddala obulungi. Owrmeadh inne oe 





53:20,21 *Ago gaali masanamu ga Bawarabu aba Quraishi gebaasinganga okwagala. 


off0~ 


os) 


Juzu 27 AL-NAJM Essuula 53 





33. Abo abeewalira ddala ebibi ebinene 3 as BM ne OLAS ¢ 3 Shs 
n "ebyambyoone—okuggyako » ¢ . 
obusobyosobyo obuyitira — mazima ps9 a5 Sy saab Sus 
Mukama wo ye Nannyini kusonyiwa peo b5y § i ¢ 33 at c15h Bb h8 nosh 
okugazi. Ye mmwe_ y’asinga okubategeera ps 
okuviira ddala awo we yabatondera mu Y aoe ey 2a pay S| 302 5 ¥ o4 


nsi era n’awo nga mukyali ttutumba mu 4, » 3 peel Bae an 
mbuto za bannyammwe. Kale nies Pea eS og 
temwetukuzatukuzanga, Ye y’asinga i ae & 
okumanya oyo atya Allah. 7 " 
Ruku 3 bye nF ot poh 
34. Abaffe, omulabye oyo akubayo Eas GIG s551 
amabega, 80g e 2 te 
35.N’atoola katono, n’akodowala? Co se 19 
A on ow 
36. Abaffe, alinayo okumanya kw’ ebye- Gewese Ale b ite 


nkiso, bw’atyo asobola okulaba ebijja? ae ae eo 
37. Abaffe, teyategeezebwa kw’ ebyo ebiri Qe bes GE G% s5 
mu biwandiiko bya Misa 


ry Y ‘. Ale 4 a n 
38. Ne Ibrahimu oyo eyatuukiriza endagaa- @O33 G 341 as, > 3 \3 
no? Pony 2 4. 
39.Nti tewali mwetissi yenna alyetikka Qu 5+ 353 3 33'3 5 I 
buzito bwa mulala; 4 - 


40.Era nti omuntu talifuna kyonna Or Gi by on) L Fi é 3 
okuggyako ekyo ky’ atakabanidde; 


z 4 a if a a 
41.Era nti ddala okufuba kwe mangu ® 33 5 aga O15 
nnyo kujja kulabwa; iM pn Nt ce \ y? 
if ‘ cA “\te 3 «= A SD ‘be 
42. N’oluvannyuma alisasulwa empeera E38 V1 FSS! ae ee 
enzijuvu; LD Songer srs \ gee 
43.Era ddala eri Mukama wo y’eri Oreo 2G Sols 
enkomerero ya buli kimu; ee Pj avy 
nie oie bh % 
44. Era nti ddala Ye y’asesa era y’ akaabya; QS Ip Glo] $2 4515 
45. Era nti ddala Ye y’afiisa era y’awa OGLTIE (74 6315 
obulamu; 5 Ps 
: honed. 4 vet a wat 257 ORT 
46. Era nti ddala Ye y’eyatonda ebibiri 5 dS) I! Gis asl 
ebibiri, ekisajja_n’ekikazi, n ed 
w } 3 @ Ove 
47. Okuva mu ttondo ly’amazzi agazaala O)sr65 |b] Sabi Os 
awo nga liyiibbwa; . of 
48. Era nti ddala n’okutonda kw’oluva- Ose of} SUR sit ols 
nnyuma kuli ku Ye; 
yo Loan Loa SI 
49.Era nti ddala Ye y’agaggawaza era QASTS uly 5 3 
y amatiza; py Bako se ois 
50.Era nti ddala Ye Mukama Ces pais! 25 Gm 455 
w’emmunyeenye Shi’ra; fe MB a 
. Sess . aa fl owle oa te 
51.Era nti ddala y’eyazikiriza aba ‘Adi CVS MS EUS1 S575 
abaasooka, 


<g> 


Essuula 53 AL-NAJM Juzu 27 





\ wax She 
52.N’aba Thamida teyalekawo n’omu, Ait lod 155085 
So wah 

a A ee ei. Niahu ee = Ai pi Bash 345 3 

ala bo baali boonoonefu nnyo, nga b hee he 

bajeemu nnyo — Owl 3 BSI 

54. N’ebibuga ebyavuunikibwa y’eyabisu- us i 42355 2515 

ula, ge Meese tee 
55. Kale nekibisaanikira ekyo ekyabisaa- C2) gan & 

nikira. Veo ed eid. iets 

56. Kale ate kiki ky’owakanya ku byengera Qs) (6.35 2155 ,WiGk3 

bya Mukama wo? 3 a‘ me 

\ gn Pw o Gre s an 

57.Ono ye Mulabuzi ali mu Balabuzi Q35'¥ 1 psu) Ot 335 lk 

ab’ olubereberye. z2e.5 4.8 

58. Essaawa ey’okusembera esembedde. CA) a8 pv! 5}! 

bg 31% rn a a an AN 

59.Teriiko ayinza kugiggyawo okuggyako aes 8 gbly3ad 245 si) 

Allah. Bide, or Be a eee 

60. Abaffe, ekigambo kino kye mwewuunya? CO WRT Sg Rod 1 Cro 

Yo we 4A AF ORGS 

61. Nemuseka busesi, nemutakaaba? @Y PS V3 5ear 5 9 

mn ow ne a 
OS35265 55575 


62. Era ne mutafa nayo? 


& 
63. Kale muvuunamire Allah era gwe @ M4213 aby 
mubanga musinza. 


>> 
‘oe 
DA 

> 
GA 


<(=0* 


Juzu 27 Essuula 54 





3 of EG ali: 


AL-QAMAR 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 

4 f. 4 n 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusasizi O22}! ero Jo! ks | peony, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. oie e phe oe 
2. Essaawa esembedde, n’omwezi gwabi- @oHI G45! sac uy AD) 
es 5400 2 re % o\ 4B an ” 
3. Naye bo bwe balaba akabonero, baku- 1$) 943 5 \gcoyay 2a! 192 O15 

bayo mabega nebagamba nti: Bulogo bwa e G2 BG 
lutentezi. ©) pene pew 

& 07 a ohio in 98 
4. Nebalimbisa era nebagoberera bas ates eb 15A5515154 3 
okwagala kwabwe. Naye buli kiragiro kiba Zen bh of 
n’ekiseera_ ekigere. ©ypa< gal 


S. Era ddala baatuukibwako amawulire 443 Gerke Os Sth 5455 
amakulu ago agalimu okulabula — 


4 5 ee 1% om 
6. Nga magezi majjuvu, naye okulabula 3 sat eed 3246 ASS 
tekugasa gye bali. 


aes Zi Fn were Poe Foe ‘9 

7. Kale ggwe baleke okutuusa olunaku g9@™ Gl glasip 52224 ee Spt z 
wee ; cs 
Omukoowoozi |w’alikoowoola abantu eri y @ 
ekintu ekitakkirizika, OF 
4 on 33 Be ak j 2% 2 


8. Amaaso gaabwe galitunula wansi. 0% W5>>}r4% Abj Cas 
Baliva mu ntaana nga balinga enzige »6 4% 4 7 
ezisaasaanye, re 


a 2 g 4 A aZ 

9. Nga beeyuna eri Omukoowoozi. OAS O33» pad! GO) Oaabs< 

Abatakkiriza baligamba nti: Luno lunaku 7% 6 25 0e 5} 

lukakanyavu. Ores Axe ae 
4m nae 


% 2 won 
10. Abantu ba Nuhu abaabakulembera 1943 25 Zr sy sais 24 
baalimbisa obubaka era nebalimbisa o FS ‘ 
n’Omuwereza waffe, nebagamba nti mulalu © 
era alumbiddwa ba lubaale. Z 
11. Kale yasaba Mukama we nti: Ddala Opeth Syez |) oe 
nze mpanguddwa, naye yamba! “3 


rs > s ang 'S jo o On (eo pS 

12. Kale oe enzigi z’ebire Oyoer sg 25 pols 
n’amazzi agafukumuka; co eee acne Gt? _ uy eat s8 
13.Era netuvuuguula ensulo mu nsi, (jes ifaw gee UP VG 5d 9 
” 


amazzi negasisinkana olw’ensonga eyali ny 
emaze okugerekebwa. ©)» > 


7 pals gF Sal 
14. Era Nuhu netumusitulira mu kyombo © yw as Zl Hie 
eky’embaawo n’emisumaali. * 


15. Nga kiseeyeeya na kulabirira kwaffe, 
nga yempeera yoyo eyagaanibwa. Or 2 


<fa5> 


GN 

Rr 

Bs 

We 

> 

X 

Kk 

N 

WN Nf 
vs 

ow 

Ge F 

s > \ 

t. Vou & 


Essuula 54 AL-QAMAR Juzu 27 





% aA * . ' Rwtn 
16.Era mazima — ekikolwa = ekyo@y 55 4143 23 Zi655 34)5 
twakirekawo ng’akabonero; naye abaffe, 7 
waliwo ku yenna alabuka? 5 


X 
3% 


s SA nL Zw eA ‘ a “ 
17. Naye ekibonerezo kyange n’okulabula ®) 2339) me Ob Bias 
kwange byali bitya? soon ed ‘ee ee 


18. Era ddala twafuula Kur’ ani ennyangu oe 344 SS SIS $525 3355 
okujjukirwa n’okutegeera. Naye abaffe, - 42 
waliwo ku yenna afumiitiriza? Oye» 


19. Aba ‘Adi baalimbisa Omubaka. Naye 3¢3\32 G(% 4223 SE 2935 


ekibonerezo kyange n’okulabula kwange 22 
byali. bitya? O23 
7 g a “Z, 

20.Mazima_ twabasindikira kibuyaga (3 \}2}< Es, py ste aa} i er 
ow’essungu ku lunaku olw’ekikwa ~ Sed: \aelaee 
eky’ olutentezi, Oye Users 25. 
S46 2 nt pp By wi fg 

21.Ng’asikambula abantu nebagwa eri J5 st pes» wll ry 
nebaba ng’ebikolo by’emitende egikuuli- ~ 228 
ddwa. Oy 
ante oe 4,4 

22. Naye ekibonerezo kyange n’okulabula © yo 3 - {KE - 6 iG 


kwange byali bitya? has vdee Pa : 
23. Era ddala Kur’ ani twagifuula sanyaney &4 he So SUSI 5a | bho Ads 
affe, 8 


okukwata n’okutegeera. Naye a s z 
waliwo ku yenna andasikwata i mwoyo? Or — 
anuke2 : : 24 rnr9hnwgta 
24. Aba Thamtida nabo baalimbisa @, HL >A 5 RS 
Abalabuzi. a oe ee eo nee 
25. Ne bagamba nti: Abaffe, omuntu omu 4 42455 (Sol 9 Ls 41 Pelee 
ati mu ffe gwe tuba tugoberera? Mazima ssh ia 0 2 Te 
olwo naffe tunaaba tuli mu bubuze na Or opine (fp) BLL 
bulogovvu. ‘ . 4 Bi indi Sothys 
26. Era ye y’assibwako Okubuulirira mu J 524 Os age has (A 1s 
ffe fenna? Nedda, oyo mulimba, mwepansi! ® en os 62% ; 


| 
ae a Bate. nee 
27. Enkya bajja kumanya ani mulimba, AB SIS yp EO Fotage 
a 


omwepansi! @ on Kt 5 nD 
28. Mazima tujja kuweereza eng’amira pe nnd 3 \yhes 7 } 
enkazi nga kigezo gye bali. Kale ggwe Ayano 15 54285 jl 
basseeko abiri era ogumiikirize. ie 3S ie t eg iB Aw 
nen erent g wa wr 
29. Era bategeeze nti ddala amazzi ga rH ASins 31% lol erp 3 
kugabanyizibwa wakati waabwe naye nga G tok nt 
buli kiseera ky’okunywa kikuumwa. @)jatrre eka 


“oe Pr ' o a o nw e 
30. Naye baakoowoola munnaabwe, @)fa5)p G55 4240a 15st 
n’asinziira n’agitemako amagulu. 2 34,4 oan 
31. Naye ekibonerezo kyange n’okulabula ©) $35 ON2OF 4G 
kwange by’ali bitya? e se es rsinn gee 
32. Mazima twabasindikira olubwatuka Shy \9¢ +. 2 puvstateecgy Ly 
a 


lumu, nebaba ng’omuddo omukalu, oguli- ~onpt, nn 7 
® bios! 2 ‘ | 


3 
nnyiriddwa. re > 


\ 


Juzu 27 AL-QAMAR Essuula 54 





~ a? ve P4 Za fy a 44 
33. Era ddala Kur’ ani twagifuula ennyangu las y= ~— d| sas 55.83 5a 


aes ‘ 2? 
Scie ta ati Oyo 204 
34, N’abantu ba Liti baalimbisa abalabuzi. ) 2 i L ‘551455 E53 
35. Mazima twabasindikira omuyaga si) NF eel sytle last G, 
Dr Ene bo retavoniat ness bites (Oyen jars 
okukya, e 3 


nw \ © oe a we Ae 
36. Nga gwe mukisa oguva gye tuli. Bwe ¢> C5 pei ay 5.6 bc C4 ASA 
tutyo nno bwe tusasula oyo eyeebaza. ae 24 


osai 
37.Era ddala yabalabula ku kibonerezo | 35S GSEhs gays! 3555 
kyaffe, naye nebabuusabuusa okulabula. ® ysl 
38. Era ddala baagezaako okumuggya ku Gackt able Oe 559515 5EI5 
bagenyi be, kale netuziba amaaso gaabwe, Lea. % BBS 96 pat 


netubagamba nti: Kale muloze ku @pSS 3 BN RE 195558 ee Ac | 
kibonerezo kyange n’okulabula kwange. " > a 


39. Era ddala ekibonerezo eky’olutentezi @))Bis S132 5% PAO 3 
kyabatuukako ku maliiri. = fi 


40. Kale muloze ku kibonerezo kyange Oy 9 Nhe 135 o35 
n’okulabula kwange. ae an Ps sae 
41. Era ddala Kur’ani twagifuula ennyang rs 45 »S 3 5H) G 5a 5 a) 
okujjukirwa n’okukwata. Naye abaffe, a 
waliwo ku yenna anaalabuka? 
Ruku 3 eoF Bo nn Mm rare 
42. Era ddala abantu ba Farawo nabo @) mH (OSE53S1 71S sa 9 
baatuukibwako Abalabuzi. 


‘ 
nN 
20* 


WAL EACECACACECR CK 
43. Baalimbisa obubonero bwaffe bwonna, $2 rcv lb (le Gab |3 
kale netubakangavvula enkangavvula eya 2h bene 
Kirimaanyi, Nannyini buyinza. @)*a< 22 
aes MY 5 av~Gnae, 2 boa 
44. Abaffe, abatakkiriza abammwe be basi- boas (BSS 91 3545 555 Ladi 
nga kw’abo? Nandiki mulinawo obuwonero ae ate ee 
obwawandiikibwa mu Bitabo? @©y¥! ZB sely 
; ‘ se wi j 6 Ahn ow pee Aree 6% 
45. Kazzi bagamba nti: Ffe kibiina ekiwa- Btn Rom 5 Oss pas BI 
nguzi? 2 3 “Sui ain 
46. Naye mangu nnyoeggye lyabwe lijja © WIG 57 Dida 
kuwangulwa balage n’enkoona. : 
s, “(% ” 
47.Ddala Essaawa_ kwe kusuubizibwa $2(S 3 peyer 2 4S | 1 
kwabwe, naye Essaawa ya kabenje nnyo Bote Lat 
era nkaawu nnyo. ©1351 
2 o ' Saw" a a wz 
48. Mazima aboonoonyi bali mu kubula @)2o SpLS Cb Sie pho oO} 4 


na kuzoola. 


A A } ” 2 a rJrmn aw 
49. Olunaku lwe baliwalulirwa ku bwenyi + Sug 525 BEI! Bo ASS bd 
bwabwe mu muliro baligambibwa_ nii: Bnd 
Muloze ku kukoonwako kw’omuliro. © pEO 015595 


Essuula 54 AL-QAMAR Juzu 27 





7 

\ 

“ 

\ 
a 

So 
Ca 


No 
mma 

Ce 
Lei NT 


50. Mazima buli kimu twakitonda mu 7% oth ak 
kigero ekisaanidde. ©) able 5 CH SS 


A oy Gy oa 
51.Era_ ekiragiro kyaffe kiba ekigambo @y-24 L pole AS F523 Vf 
kimu ng’okutemya kw’eriiso. a : ae 
is tot wie A ehh n oe 
52. Era ddala abaali bafaanana nga mmwe © ch45 ASS Gealai su 3 
4 


twabazikiriza. Abaffe, waliwo ku yenna a 
afumiitiriza ? Q;e~< 
. : cos st ‘ ont “% a % Z Z 
53. Era buli kimu kye baakola kiri mu Orig Sed si Bs 
Bitabo. “ 
os FS ng CME on ‘ 4 
54. Era buli kitono n’ekinene kiwandiikibwa. @jbhse yer se 3 
55.Mazima abatya Allah be baliba mu ©y S55 255 ch Olga) 


Janna n’emigga, eas a ait 
. . oe ot e awn Po A 

56.Mu_ butuulo obw’amazima awali ©) sha scliis ab AS 3 So nels G3 Re 

Kabaka Ow’ obuyinza. . . ¥ 


Juzu 27 Essuula 55 





AL-RAHMAN 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ons | pos! Abs Loin 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. gies 
2. Allah, Omusaasizi ennyo Ocgoey 
b Bn 4s 

3. Y’eyayigiriza Kur’ani. O33 Vale 
4, Yatonda omuntu. O CABS bc 
5. N’amuyigiriza ennyinyonnyola OsGeasls 
ennambulukufu. an 

6. Enjuba n’omwezi bitambulira ku Oy Gra, auls ee 
kubalirira. tdi, Wie . 
7. Era ebimera n’emiti biwulize gy’ali. Oy S255 ALIS BENS 


: : » 4 eo tes(omiowie td 4 
8. N’eggulu y’eyaliwanika era n’assaawo WOOlAeIl po 53 (GA55 paeerely) 
ekipima buli kimu. 


9. Kale temukyamyanga mu kupima. Oy! Slick abs : 
10.Era mutereezenga okupima mu Isat 33 bowl OBI lass | a3) 
bwenkanya ate temukendeezanga ku kipimo. OD) seh 
11. Era n’ensi y’eyagissaawo olw’ ebitonde Os Ww Ga35 5 Sossis 
One ian ebibala ebya buli ngeri 25\% Aad § der 4G a3 
n’emitende egirina eng’o, 6. ey 


13.N’ebimera  eby’empeke eziriko Os (A355 ashigg BAIS 


ebikuta n’ebyakawoowo. 


14. Kale mwembi, abantu n’Amajinni, Qer3 2% (5€83,,5\ ous 
kiki kye munaagaana ku byengera bya 27 seo Ee 


Mukama wammwe? Sag 2 gate ah oe 
15. Yatonda omuntu mu budongo obukalu O58 Jlals deals LON Bs 
obudoodooma obuling’anga ekibumbe 
ekyookye. pce ah g La 
16.Era n’atonda Amajinni mu nnimi @,G oa gyeoeu lai Glas 
z’omuliro. : : 


w Laat “@# 
17. Kale mwembi kiki kye munaagaana OG 6652S GUS 
ku byengera bya Mukama wammwe? 7 is i a : = a 
18. Mukama w’ebuvanjuba wombi era MyAt al 95 YAS pol 
Mukama w’ebugwanjuba wombi . Ya Vor S00 % 
19. Kale mwembi kiki kye munaagaana Wer KS G55 NG sS 
ku byengera bya Mukama wammwe? be side: es 
20. Y’akulukusa ennyanja ebbiri, lumu Oysbi 2501752 
ezirisisinkana. 


Essuula 55 AL-RAHMAN Juzu 27 





21. Kati wakati wa zombi waliwo ekiziyiza oats J ris ose 
kye zitayinza kubuuka. = Sa on 

ap hs a “ 
22. Kale mwembi kiki kye munaagaana ey A 3 NG “ 
ku byengera bya Mukama wammwe? e ‘ 


23. Mu nnyanja ezo zombi muvaamu luulu OB 2 sSsbacbiad AS 
ne marijaani. ” Late 
24. Kale mwembi kiki kye munaagaana Ogi Gas5¥ igh 
ku byengera bya Mukama wammwe? i; 


net s 3% & 9% ” 
25.’ epyombe ebigulumidde ku nnyanja ype! B CARS 5 Sasi 2d 5 
ng’agasozi bibye. 2 A ahd 
-_! a 
26. Kale mwembi kiki kye munaagaana Oe pass 5 Ses 
ku byengera bya Mukama wammwe? 2 
Ruku 2 £ 4a. . ow 
27. Buli ekiri ku yo (ensi) kya kuggwawo. aes b He Ot OS 
( a 
3 iiss 135 3 aM 5 


28. Olwo See Mukama_ wo yekka 
Kabwejungira Ow’ entiisa n’Ekitiibwa. 


* of 
e 


ee 
4 
l= 


29. Kale mwembi kiki kye munaagaana Ks aks, \ tls 
mu byengera bya Mukama wammwe? bs & - : e . 
30. Ebiri mu ggulu ne mu nsi byonna ($+ U9} ee 
bisaba Ye yekka. Buli kiseera Ye aba ku A Shared ne 
ttendo lya njawulo. ee tee a. 
w —n\ 

31. Kale mwembi kiki kye munaagaana KEES) oY C 
ku byengera bya Mukama wammwe? bie o 4 ja 5 

R = ” 
32.Mangu_ tujja kuboolekera, abange ae ST pas ¥ yaa 
mmwe ba kirimaanyi ababiri. DaAat a 
33. Kale mwembi kiki kye munaagaana Oe SS GSs Siz Ls 


ku byengera bya Mukama wammwe? ees : 

34. Abange mmwe ebibiina by’Amajinni sr2bi4\y) i Aq yhaes 
n’abantu, obanga musobola okuyisa ensalo + |, S37 i Sone oo 
zeggulu n’ensi, kale muyitewo. Naye 7 ysl os Iba Ol 


wan 8 


. . . 422 y 4 an 4 7 ae 
poe kuyitawo wabula lwa buyinza 53 Py aa 6 vet 
. ~ Yon 

Oybta+ 

w 104 2 

35. Kale mwembi kiki kye munaagaana Our3s 5 263 Py) Gls 
ku byengera bya Mukama wammwe? : an ‘ = : i“ 

S a oe (. re 2 wie wn 

36.Mwembi mujja kuweerezebwa ennimi 54) Gos By Lads day 

zZ omuliro ezitaleeta mukka, n’ekikomo mz 4 Zae4t 6 (<3 
ekisaanuuse, ate temujja kuyambagana. Oy -etS Vw 

ed iu & 

37. Kale mwembi kiki kye munaagaana Ours 5 cs Zl gis 

ku byengera bya Mukama wammwe? pe ees eB ee 

38. Kale eggulu bwe liryabika, olwo liriba $333 eos slot nhc Sb 

z w iZ 

limyuufu ng’eddiba erimyuufu. @ G3 ¥ 


2G0~ ciaill 





Juzu 27 AL-RAHMAN Essuula 55 
39. Kale mwembi kiki kye munaagaana Qu 3.43 Ces, eS \ Gus 
ku byengera bya Mukama wammwe? - a eo 
Seite G4, fl ne AZ rer cenet 
40. Kale kw’olwo omuntu wadde ejjinni 3.3) do > OE Seni, 2° sr 
tewaliba abuuzibwa_ ku kibi kye. 63E45 
we a, “Ay wt 4 
41. Kale mwembi kiki kye munaagaana @) y VL A533 Vi Gly 


ku byengera bya Mukama wammwe? 


A a 4 av 
42. Aboonoonyi balimanyibwa olw’ obu- SEES Rides ® sys}! bh, 


lambe bwabwe, kale balikwatibwa mu 
nviiri zoomu kawompo ne ku bigere. 


43. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byegera bya Mukama wammwe? 


@2!33 BJiSqgshh 
Medi 145 SS wIghs 


F 2 a, aa Sy, 7 
44,Guno gwe muliro ogwo aboonoonyi a, 2 S5 (A) pig 8p 


gwe baalimbisanga. 


45. Balyetooloolera wakati wa gwo ne yl gerd 


wakati w’olweje olwesera. 
46. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 


Ruku 3 
47.Naye oyo atya embuga ya Mukama 
we alifunae Janna _bbiri. 
48. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
mu byengera bya Mukama wammwe? 
49.Nga zombi zirimu emiti gy’amatabi 
amangi. 
50. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 
51.Nga mu zombi mulimu ensulo bbiri 
ezikulukuta. 
52. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 
53.Mu zombi nga mulimu buli kibala 
nga kya ngeri bbiri bbiri. 
54. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 


55. Nga bagalaamiridde ku biwempe nga @ esis 


munda wabyo mulimu liiri omuzito, 
n’ebibala eby’e Janna zombi nga biri 
kumpi nnyo. 

56. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 


57. Nga mu zombi mulimu abakazi abakka- Shalt 3 a vue sshd 


kkamu b’amaaso, abatakoonebwangako 
olubereberye Iwabwe muntu yenna wadde 
ejjinni. 


: 


fae t wOINSn 
OglS FEHR GED 


uy bak (24% “os 


PSs 5 WIG 


ao 


G25 E43 
ObES3 pah5 Bi 


AAGas 


=f70~ 
a 


Essuula 55 AL-RAHMAN Juzu 27 





w at ev # 
58. Kale mwembi kiki kye munaagaana Oey 3 C3 > ols 
ku byengera bya Mukama wammwe? . o 
59. Abaling’anga yaakuuti ne marijaani. Ow (Kyshscgsihie este 
60. Kale mwembi kiki kye munaagaana Que 3B3 BX 5 ss \ 63 
ku byengera bya Mukama wammwe? : c os e ns Pf oe 
61. Abaffe, empeera y’obulungi eyinza SGN ys syi7'' > Sad 
okuba ekirala okuggyako obulungi? nb Qkeay See 
62. Kale mwembi kiki kye munaagaana ku Myr 5 6535 gy | & Lays 
byengera bya Mukama wammwe? ee, ee 
63. Era n’ebbali w’e Janna zombi nga re, O45 5> 29 
eriyo Janna endala bbiri. beep oe Sat Ss 
64. Kale mwembi kiki kye munaagaana SSG) gy 
ku byengera bya Mukama wammwe? Lea 9 
65.Zombi nga zirimu ebikoola ebya Buys ss 
kiragala omukwaafu. iene 
66. Kale mwembi kiki kye munaagaana Ov} ay oy ne 
ku byengera bya Mukama wammwe? 
67.Mu zombi nga mulimu ensulo bbiri Met ots 2305 wist ont lagts 
ezitiiriika ennyo. er uw 
68. Kale mwembi kiki kye munaagaana Ou 4 5 5 Sigh 
ku byengera bya Mukama wammwe? Lye eves ce 
69.Mu zombi nga mulimu ebibala ebya Oo 3 ee ’ st 4 153, 
buli ngeri, n’entende n’enkomamawanga. Sts 
70. Kale mwembi kiki kye munaagaana Ow 2% DONG s 
ku byengera bya Mukama wammwe? 
71.Mu zombi nga mulimu abakazi ba aiGud a webs 
nnalulungi ab’empisa ennungi — are er, 
72. Kale mwembi kiki kye munaagaana Ov 3G 655 My > 
ku byengera bya Mukama wammwe? 6 ; 
73.Abakazi amakula abalabiririrwa mu éakeshad » 50S ># 
weema — we wy Gi ote 
74. Kale mwembi kiki kye munaagaana Ow 3S 4 3) ONG r 
ku byengera bya Mukama wammwe? gue 2628 Bae 
75. Abatakoonebwangako muntu yenna GobS3 a5I3 JS) a the 3 bd 
olubereberye Iwabwe wadde ejjinni — ie ee 
76.Kale mwembi kiki kye munaagaana Our 635 eS lls 
ku byengera bya Mukama wammwe? a a oe ao gl mS ie. 
71.Nga bagalaamiridde ku mitto egya & RE § pod 35 Asie 
kiragala n’ebiwempe amakula. eo . A we le 

oe a” 

wes yp, Gee 

78. Kale mwembi kiki kye munaagaana Ow C555 oy : 


ku byengera bya Mukama wammwe? 


79. Lyamikisa nnyo elinnya lya Mukama wo @xz \ $53) M5 Salics > EL5 pul EN5AS 


ow’ Entiisa n’ Ekitiibwa. 


<heg> 


Juzu 27 Essuula 56 





SS ot SEG ja slsls d79 bzes 
AL-WAQI‘AH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


‘ oe a a \ a 6 4 a 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Opie si get}! atl pd 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. : 


W a oho 
2. Awo eky’okugwawo bwe kirigwawo — OBA5I5) 235 (Sl 
“ 2 
3. Tewali ayinza kulimbisa kugwawo kwa @is3 2 Gass Ho 4 
kyo — 
4, Abamu kiribassa wansi n’abalala Shay Shae 
kiribagulumiza. vig, 

5. Awo ensi bw’erikankanyizibwa oluka- © 52 Se S581 
nkana, y Z : 
6. N’ensozi nezimulungulwa olumulungulwa, Olas SGah) ety 2 
7. Kale zirifuuka fufugge erifuumuuka, OE LEG S3KE 
8. Era muliba mu bibinja bisatu: OSES B13} i ipxat ay 

ae 
9. Kale abantu b’oku ddyo —  abaffe, cage (3 g63aas Caawols 
abantu b’oku ddyo ate be baliba batya! as 475 23 
~ wah on a 
10.Bra abantu b’oku kkono — abaffe, BABI Ls !asesa Gael 5 
abantu b’oku kkono ate be baliba batya! 6: oo hej) 
: vee ob v8 b 4 
11. Era abaakulembera be balikulembera. CO) Sogn | ORs 4 
Re 20% 9h 215) 7 
12.Abo nno be b’oku lusegere /wa MoH (EL 459} 
Allah. , % ae 
13. Abaliba mu Janna ez’ essanyu erijjuvu — Opes! ma 
14.Nga ekitundu ekinene kiva mu Qow3 5) 535.55 
baasooka okukkiriza Obusiraamu, ” v ee 
15.N’abatonotono nga bava mu OO 3 ye le 2 S115 5 
b’oluvannyuma, J : 
16. Nga bali ku ntebe empunde ne zaabu 25 $432 ) je LE 
ne luulu. seg So 
17.Nga bagalaamiridde ku zo, nga Obs BE la: 5 IE Sie C88 
batunuuliganye. en ee ee ee ee 
18.Nga beetooloolwamu abavubuka OE SAS Olat3 Agdle 5b) 
abatava mu kigero. Kee St oe Cae a 
19. Nga babaweereza eggiraasi n’ebbinika Ot ylS>2 Gy C13 eek 
n’ebikompe ebirimu eby’okunywa_ ebiva 2 Nae 
mu nsulo ezitiiriika, 3 
oe : : , Zr2eet IG ele torn 9% woe 
20. Tebiribalumya mitwe wadde tebalitami- OS pi v5 ») 5-e Sy 


ira. 


Essuula 56 AL-WAQI‘AH Juzu 27 





o 4 2% 
21. Baliweebwa n’ebibala mw’ebyo bye ; O55 (Bs 928 3 
balyeroboza, oe ree ¥ Lh 
22.N’ennyama y’ennyonyi mw’eyo gye OO 54255 Gs pee 2A) 5 
balyagala. a Sa.53 
23.N’abakyala amakula ab’amaaso @bis i) 
ag’ endege, 6 LR eo HE 48 

24. Abaling’anga luulu omukusike. Wy ASI! 554 sl Sls 

Ye 
25.Nga y’empeera olw’ebyo bye @Ooplss3 38 Gy +355 
baakolanga. oe: ake a 
26. Tebaliwuliriramu bya swaakaba wadde Mass s 9 Rad ($235 522455 
ebibi, ae nel ek 
27. Okuggyako ekigambo ky’okulamusa OG 645 V3) 


nti: Mirembe, mirembe. Bees UR ce Monae aa. oe 
28.Era abantu ab’oku ddyo — Ye ate Oybet tes eroreg rol 3 
abantu b’oku ddyo be baliba batya! 4 


vA a “ 
29, Balibeera mu miti gya sidiri egitaliiko Mz pnr3 re) 
maggwa, y 2ne 87 8 
30. N’ebitooke ebissizza, Ope Bib 3 
n a .% 
31. N’ebisiikirize ebigaziyizibbwa, @:idie go 
, 1 f ne r% \o% 
32. N’amazzi agafukumulwa, Oy sais y as 
’ ‘s - A » ~ ee, ¢ S 
33. N’ebibala enfaafa, O§ $425: 235i ee} 
: 2 “% CA a 4 ° ow 7 

34. Ebitasalikako era ebitaziyizibwa, @Masyssy 9 AE pha y 
’ @3 Sotn B welt 
35. N’abakyala aba waggulu ennyo — CAE 5-8 je U5 5 
36. Ddala twabatonda olutonda, 283) 25 LES & \ 
L Orne 6 oi tewn, 
37. Kale twabakola nga mbeerera, O63 Gauanss 
L ayotn as 2 
38. Nga baagalwa nnyo, ba myaka egyenka- 151451 Gye 
nankana hon Of . ae 
39. Nga ba bantu b’oku ddyo. Moret! 2} 
. Ruku 2 : on BER ow dP 
40. Nga ekitundu ekinene kiva mu bantu Oow eV loe as 
abaasooka okukkiriza Obusiraamu, koe 86 yg 84h2 
41. N’ekitundu ekinene ekirala nga kiva mu Oo8 SV! G2 4s 9 
b’oluvannyuma. 2 oo fT Late 
42.Era abantu b’oku kkono— Ye ate Qmol le 3 JES eee) 
abantu b’oku kkono be baliba batya! ® J ( I 

a“ 

43. Balibeera mu mpewo eyokya, n’olweje, @ pies 3 4 om Q 
y ‘ a% na a 
44, N’ekisiikirize ky’erikka eriddugavu, @25-Aj 0245 
~ 44 & 
45.Ekitaliimu bunnyogovu  wadde ©s4y5 Vso) 39 


akalungi konna! 


<eeh> 


Juzu 27 AL-WAQI‘AH Essuula 56 





. sa. now § ee ore , 
46.Ddala olubereberye lwa_ bino bo oad 54 EUs 13 1S 5451 
baalinga mu bulamu obw’eddembe 
n ebyobugagga. Ck, Ss pg fs 
47.Era nga bagugubira nnyo kukibi Bdaji GE G3}-a2 pls 3 
ekisukkirivu. 


48.Era baagambanga nti: Abaffe, bwe Go5 Eh, 457 8 55) 583 153 24 
tulifa netufuuka ettaka era nga tuli 6 . 


magumba, abaffe era tulizuukizibwa, c » 
: , Ante Zio of 

49. Era ne bakitaffe ab’edda? Ooys'¥! 65151 51 
‘ ‘ 5 e 2 3 aOR, 5 48 

50. Gamba nti: Mazima ab’olubereberye OOS ys! TGAds VIS!) JS 


n’aboluvannyuma, 


51. Ddala balikung’aanyizibwa ku kiseera 4 32 eae) a ‘ ah 3 68) 
ekyategekebwa eky’olunaku olumanyi- nn 
ddwa. , Ospas ; 


52.N’oluvannyuma nammwe abaabula, ¢ y (31 35% peas) as 


abaalimbisa amazima, Yo npt a oh 
MOY $521 
. - eS alte he ne #44 wrt Le. 

53. Ddala mulirya ku muti gwa Zaqqumi, Os 5 Oe ye 48 he 
a a a 
54. Kale mugujjuze embuto zammwe, OE set) Big oyiGs 
® ap A ee ar ma ag 
55. N’oluvannyuma mugunywereko ama- @areaiz 2 gic 33,45 
zzi_ olweje, bm 4 ne mA IS 
56. Kale nga munywa ennywa ering’anga Ceres! SGC 523 
ey’eng’amira etawona nnyonta. he igs ccs pI eo wy 
57.0kwo nga kwe kusembezebwa Myth ss! 253 ddd 55 |ap 

kwabwe ku lunaku |w’okusasulirwako. pel indee te eo 


58. Ffe twabatonda. Naye lwaki temuka- @S55 pas YY 515 PpStAs E55 
kasa bye tugamba? 


59. Kale mulowooza mutya ku ‘mani’ ge OG P05 Le D255! 
"od Abate, mmwe mugatonda oba Ffe Od shy Gig xb a1 gah Peery 
rT EE eiascrell okufa wakati wammwe, G 3 Es 535i pad 6533 O25 
era Ffe tetulemwa, Oo33 pbsy es 


3 Bee nr SOE Mt Fuse ar ty 

62.Mmwe okubakyuusaamu abalala Pe $555 2a S35 Ol Se 

ababafaanana, mmwe netubakola mu ngeri Z,n97 sania 

endala gye mutamanyi. Oe YG o 
“ 


44 N28 6958) he ne 257 
63. Era ddala mumanyi bulungi entonda % peter] SU 2 a 535 5 


ka. Kale lwaki temufumiitiriza? 52 20% 
eyasooka. Kale lw emufumiitiriza QS ; ’ is 
be 49 aw (% 4 eet 
64. Abaffe, mulaba mutya ebyo bye GO 55 pas Le BR FI 
mulima? gae a7 Ton IAS anne ~ 
65. Abaffe, mmwe mubimeza oba Ffe = | 2556) poisl + 


9 “8 
bameza_ ba byo? OS 35)! 


Essuula 56 AL-WAQI‘AH Juzu 27 





66. Bwe tuba twagadde,ddala tubifuula ebise- pals \ZtbS Boge) 2185 pS) 
nsebufu nemusigala nga mwesaasaabaga, Qs Bae 


4% 
.. en vo 3 A go % 
67. Nti: Ddala tufiirizibbwa, OO $25 ea) L 4 
68. Ddala ffe tummiddwa! OS 3pA2 OS SN 
Bit RL PR i Bg oe 
69. Abaffe, mulaba mutya amazzi ago ge OBIS Gri sla 453535) 
munywa? no gh Pp pErtes bare 
70. Abaffe, mmwe mugassa okuva mu bire 4! y jd! Go Sho z | Ba + 
oba Ffe bassi ba go? wine tod a £9 
A g 3 Oo! ne NAS a 
71. Bwe tuba twagadde, tugafuulaagakaawa. ¥ 93 {AGI tose slES 
9 wno? he 
Kale lwaki temwebaza? . © 35. 2,5 
bon dnd ra 4 ¥ Bnew 24 
72. Abaffe, mulaba mutya omuliro gwe Mv ay! SL) 2RBS | 
mukuma? gp nent ne 4) “4% ‘ BURST re it 
73. Abaffe, mwe mwatonda omuti ku lwa O==3.4! a oma | pals 
gwo oba Ffe batonzi? QS Zat3 4 
Salen. aes é 4, fe Ya = Bae 
74. Ffe eva ekijjukizo era eky’o- (Z Es 5 Spess Gils 655 
mugaso eri abatambuze. Ron yt 
: f wai Shoe a tod 
75. Kale tendereza erinnya lya Mukama © 25881605 porn) Friend 
wo, Omukulu ennyo. ? 
Ruku 3 nae oe a2 te 
76. Nedda, njuliza okugwa kw’emmunye- Ox Saul Bb5oy Bd! 
enye — pent Bb eet be 
71. Era ddala ekyo kirayiro kikulu nnyo,  @fSibeG5eleFs ham 6515 
singa mubadde mumanyi — 2 6\20¢% 
78. Nti ddala eno ye Kur’ ani ey’Ekitiibwa, Ons > Opa 65) 
79. Eri mu Kitabo ekyekusifu, OQhE SS 3 
a4 % 
80. Ennono ya yo tetuukibwako, oku- OH sabes ‘I 62255 
ggyako abo abatukuzibbwa. 3 Z 
on Sih ygonu ae $ m 
81. Kwe kubikkulirwa okwaviira ddala Odie! wos A355 


eri Omutonzi w’ebitonde byonna. as 
AW pnw ie 


ont Mg eee ere: 
82. Abaffe, ekigambo kino mmwe kye osha 3S 551 Ed pos) |b | 
mwekkiriranyamu? . ge gg ; 
83. Ddala okukirimbisa mmwe kwe OOY SSS BAS 3655, Sass 
mufudde ekkubo ly’okufunamu eky’ okulya 


kyammwe? vo pn en he we 
84. Kale lwaki awo nga omwoyo gw’oyo 2) B Soda | Bod Ish) gu 
afa gutuuse mu ddookooli, ‘ pote ug Pasty 
85. Mu kiseera ekyo mutunula butunuzi, 53 5S pete Biol 9 

% V Sfn “ he Aw 
86. Era Ffe tuba okumpi ennyo naye ¥ oS § sXe oth) £53) O45 5 
okusinga mmwe, naye mmwe I|wa butalaba. QS 33 235 


<heg> 


Juzu 27 AL-WAQI‘AH Essuula 56 





bet nw Zn On AE 
87. Kale obanga ddala temuli ba Moa peegralye 395 
kulamulwa, Sete 
88. Lwaki temugukomyawo, obanga OBS sso Se iase28s 
mwogera mazima? 
89. Naye omufu bw’aba ng’ali mw’abo Oo Es Se GleaasG6U 
ab’oku lusegere lwa Allah. 7 7 
90. Olwo liba ddembe n’ebyakaloosa n’e Osis EGS 50 OBsst-5 
Janna ey’essanyu erijjuvu. 


91. Ate omufu bw’aba nga ali mu bantu wt Ji Aside 5a) (E15 
b’oku ddyo, ee bes oe ee 
92. Kale agambibwa nti: Emirembe Oped ps Ot 6 pie 
gibeere ku ggwe, owange gwe alimu bantu 
b’oku ddyo. a Oe 
93. Naye omufu bw’aba ng’ali mw’abo 6355-2251 oe OW Ol L875 
abaalimbisa amazima, abaabula, bo ng 
iba!) 
Geta 
94. Olwo okusembezebwa kwe kuliba kwa @ Weean ee 
mazzi olweje, re 2 “4 
a wets Aes 
95. N’okwokebwa mu muliro. ee ated 5 
a wo wwe \ o) 
96.Ddala gano ge mazima amakakafu. Oyisd gx a a ho ot 
- 
.Kal ’erinnya lya Muk $35 \E155 2% : 
97. Kale tendereza n’erinnya lya Mukama oynees L rec & 


wo Omusukkirivu. 


Essuula 57 Juzu 27 





SS OV BK rjadlise 
AL-HADID 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


ay, % 0 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi On Vp SS ab et 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ep deme as Se 
2. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna $237 08333 pga g leab Re 
bitendereza Allah era ye Luwangula, oe emda, ot 
Omugezi ennyo. OAL) ys 


3. Obwakabaka bw’eggulu n’ensi bubwe. § Par ve 53 3 Sp pol al a3 


Y’awa obulamu era y’afiisaera ye ‘6, ~ sah ¥’Z love o_ on Dd 
w’Obuyinza ku buli kimu. Oras eed& es? 97 Sem. 

, , Brea 1 Bee aie TERE 92 
4. Ye ye w’Olubereberye era ye w’Oluva- 7 &bCIi5 Nespas) 3000 5a 
nnyuma, era ye w’Olwaatu era ye Mwekusifu, on (tl Re. eke 
era y’Amanyi obulungi buli kimu. Oats se* 3 - A 


: Z nt 
5. Ye y’eyatonda eggulun’ensi mu biseera GANT Spa AS GSSI5 
omukaaga, n’oluvannyuma n’atebenkera ku baet 49 1on BH (0% Be 
Nnamulondo. Y’amanyi ebiyingira mu _ nsi ae I Oe oy eo Ab 
n’ebigifulumamu, n’ebyo ebikka okuva mu % 5076323 S GAs 
ggulu n’ebyambuka mu lyo. Era Ye abeera » , RACK we \Z Io Gg 
3 


nammwe wonna we mubeera. Era byonna 7 *= 6 = yea be ode 
bye mukola, Allah abiraba. LE 545G85 6 SE ne" 563633 
§ ment 

Orel Bes5 Gy 

a 0 aZh 6 2 n a“ 

6. Ye nannyini bwakabaka bw’eggulu GL 340953 ot | elie ad 

n’ensi era eri Allah ensonga zonna gye Pazar gene tt 
zizzibwa. Oe! aty gu 
¢ wt Me ey 

7. Y’ayingiza ekiro mu misana, era payey 3 Gui Bo dw! J52. 
y ayingiza emisana mu kiro era y’amanyi , 4% Ga yeuse Bs sjot 

obulungi ebiri mu bifuba. pl hg BASE GB HIG Ta 

©) 5 2! 


8. Mukkirize Allah ne Mutume we era G. ise ast 3 4345 3 abl 1 Santa | 
mutoole okuva mw’ebyo bye yabasikiza. 2.,,%)¢ 

Kale abo abakkiriza mu mmwe nebatoola St3Jb + 
mu kkubo lya Allah balifuna empeera ay et GAT 5 Bek si 
nnene nnyo. 


ng’ate Omubaka abakoowoola mulyooke 
mukkirize Mukama wammwe, ate nga Ye 


yamala okutwala- endagaano yammwe, Oba 55 ae ive pal’ Le 
obanga ddala muli bakkiriza? 


<hes> 


a oo 4 m4) a £ q ” 
9. Ye mubadde ki obutakkiriza Allah Je IS ably Feogs JAS) 3 
ct ’ 2 
3 


Juzu 27 AL-HADID Essuula 57 





ieee fut, 8 
10. Ye y’Oyo assa ku Muweereza we Aya | 5 ie dé D343 G dS! so 
ez’ olwaatu, alyooke abaggye mu kizikiza 12%, santo 8 f Va 
abalaze eri obutangaavu. Era ddala Allah Bh rol O4 ASF pad Sh 


Musaasizi nnyo, Wa kisa nnyo gye muli. © £ = < Ae 3 5k ak, 4 155 sul 


1 at 2,402 GS, 99 

11. Ye mubadde ki obutatoola mu kkubo gis\ Jat CS 52as Yaad G3 
lya Allah, so nga obusika bw’eggulu n’ensi , 2 n%iie (113) £178 bo. 
bwa Allah? Abo mu mmwe abatoola era 233 wp gouell obs 2 49 
nebalwana nga obuwanguzi tebunnabaawo, US gs SBT oe 3854 peers) y 
tebenkanankana n’abo abatoola era ne- we ii cee en . ile nen 
balwana oluvannyuma Iw’obuwanguzi. Bali 64 4553 A851 O14) 1s 5159 7a! 
babasingira wala nnyo mu madaala. Naye 3% 3 2 ,%ajhen noth. ne E84 “5.9 
bonna Allah yabasuubiza ebirungi. Era ws 1515185 Dt Or V9 lon} ! 


bye mukola byonna Allah abimanyi bulungi. is ou Abia poS eb pea 
7 


— 


£Gn 4 

Oo s 

W 
; Ruku 2 2 Oe oe, % Bene ® 4 aw 
12.Ani oyo anaawola Allah okuwola (28 bo33 ab! ye Gils Ge 


okulungi, kale akumukubisizeemu enfunda ro. % 
nnyingi era okuwola okwo akufunemu @ 
n’empeera ey’ekitiibwa? 


zai is 1 85% a, Da eh one 

13. Kw’olwo oliraba abakkiriza abasajja ene ge (3 Srite 5-231 GY AR, 

n’abakkiriza abakazi nga obutangaavu v «., 4% of P95 Vonw 
54 " o n 

bwabwe bumyansa mu maaso gaabwe ne 2 Pger Oe AD) v ao 


ku ddyo waabwe, baligambibwa nti: Olwa @iOS Syl BR Pts o gly 
oR -” 


leero mawulire malungi gye muli! Ensuku Volatile oe hy fe 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo, omwo aaa ¥ WE sAS eee 
mwe mugenda okubeera. Obwo nno bwe Rok otis Bhi 25 E3423 
buwanguzi obusuffu. OpEaw 55S Oy Si 
a A be a 
14. Kw’olwo bannanfuusi abasajja ne Ba sng ozeaiah S538 by 
bannanfuusi abakazi baligamba abo , , #4 Gs? 4% Hed z\ vine ® 
abakkiriza nti: Mutugumiikirizeeko tufune oo. 5 as |! gis o> z 
oe . a 4 ys Se a n “ aw n ae 
ku butangaavu bwammwe. Kirigambibwa + » oi 415515 a TN Ses BS ye 
nti: Muddeyo emabega wammwe munoonye ~ yy Sit as Bt ee 
obutangaavu obanga musobola. Olwo 5 5G a ) 5 rer poorly 
wakati waabwe walissibwawo ekyawula nga 
kiriko oluggi, nga munda wa lwo y’eri : i 
okusaasira, ate ebweeru wa lwo gye ORapesire 


lwolekedde nga y’eri ekibonerezo. 


: : F f Pr ree 
15. Bannanfuusi balibakoowoola nti: \% Grice re 531 6453803, 
Abaffe, tetwalinga wamu nammwe? 


- % £ nee Ge ' 
Baliddamu nti: Yee, naye mmwe mweteeka § &§ och i RASS 52 5 ew 
mwekka mu kigezo era nemufuuka 3.04. save, 2 0, 5 2 tod 
malindirizi era nemubuusabuusa era SCSI Dt ye 9 pis5\ 3 pines 5s 
nemubuzibwabuzibwa okwagala kwammwe, “1 gh wep Sige ee 4% 
n’omulimba n’ababuzaabuza ku Allah, abl pey = 5 gbl ol tlk AS 
okutuusa ekiragiro kya Allah lwe kizze. : ; 


Essuula 57 AL-HADID Juzu 27 





se a 
16. Kale olwaleero mmwe temuggyibweko fx 5 4353 Bg Sf ro Yassu 
kyenunulo wadde okuva _ kw’abo os 2 (4, 2K not tione® 
abatakkiriza. Amaka gammwe muliro, gwo we) p12 15352 : S33 
ye mukwano gwammwe. Ye nga buddo jouer 24,75 aE jog 
bubi nnyo! Ore ing3 ee 
17. Abaffe, era abakkiriza emitima gyabwe Aad ol igs CAs gt Asi 
teginnatuuka kwetoowaza na kujjukira Allah Hy. 2% (e¢ 4 Pe ae Base 
n’ebyamazima ebyakka__ gye bali, era J3 2 ou! yo 544 $515 
baleme na kuba ng’abo abaaweebwa J} si nasloasSeis so55 A) 


Ekitabo olubereberye nebawanvuyizibwa * 
ekiseera ky’emirembe, naye ate emitima 2 3%35 325 La persis As as wo 


2a 


A 
wh 
a 


a \ 


f 


gyabwe negikakanyala bukakanyazi? Era y shod tI ow ne ape 
bangi mu _ bo boonoonefu. Wo aaa ae 
18. Mumanye nti ddala Allah y’alamusa 33 5S rs ai Ot 152 

ensi oluvannyuma Iw’okufa kwa yo. 944 Re Sodan 3 Zane 
Mazima tubannyonnyola okulabula, said) oni 265 ‘ax 
mulyooke mukozese amagezi. @askas 


19.Mazima abasajja abawa_ saddaaka, lg} 5313 SSR BA O43 E2051 
n’abakazi abawa saddaaka era nebawola , 44 » 18 «2 “7 
Allsh okuwola’olealinoi—alibakubisizaame 9 pa) Camas ens ais) 


emirundi mingi era balifuna empeera ip AS eS 
ey’ ekitiibwa. Ory SAT a4 


bang” 
20. Era abo abakkiriza Allah n’Abatume Elassi AE ab Lyiihs 2108315 


be, abo nno be b’Amazima era be Bajulizi 7 ae oh edeenbnw wy a 2 
eri Mukama waabwe. Balifuna empeera 5 544i a6 pea a en 


yaabwe n’obutangaavu bwabwe. Naye abo , . 244% ss eat 245 b bb3 
abatakkiriza era nebalimbisa Aya zaffe, abo oer I? 3 ul a oe 
be bantu b’omuliro. Gabi rae 3 1534S 23s! 5 


—t 


Seieai ae Zi st E553 4 
Ruku 3 ¥ 


21.Mumanye nti ddala obulamu bw’ensi 535. $ Sug) SENS aastigshes 
muzannyo, na kwegayaaza, na bya majolor. 3 oe & ws2 4e5he¢ 
bera, n’okwewu ‘ica ku bannammwe, @ 551255 sags ass 3 a) : 
n "okuvuganya mu kwaza eby’ obugagga , ei 

n’abaana. Okufaanana  ng’enku ba baad Gases IS 5 ad bi L 
bw’esanyusa abalimi olw’ebimera bya yo, os nm 5.55 2% ie ie) = 
naye Pheer aaa nara eta olwo er as poeta pass ee 
n’obiraba nga bifuuse bya kyenvu; +422 5 Sn’ Bo (Sha eS 
n’oluvannyuma nebifuuka ebikutufuku- ¢ , - " aa 
tufu. Naye ku nkomerero eriyo ekibonerezo § Bahn J Sink SIS § < shi 3 3 
ekikakali, n’okusonyiwa, n’okusiima okuva ’ 1 43 
eri Allah. Naye obulamu bw’ensi si BaShi ls 5s Sl}e) 5 gid! Oe 


at? 


&- 


kirala wabula ge masanyu agabuzaabuza. apa4hie p(s v sh 
; ©3543 oss 

22. Muvuganye mu kunoonya okusonyiyi- g-55 ee DO8 5 4as 253 jy \Qa mG 

bwa okuva eri Mukama wammwe n’e ” a ene 

Janna eyo obugazi bwa yo obwenkanankana 'U8 pteal ue jaS = 


Juzu 27 AL-HADID 


Essuula 57 





n’obugazi bw’eggulu n’ensi, eyategekerwa 
abo abakkiriza Allah n’Abatume be. Egyo 
gy emikisa gya Allah gy’awa oyo gw’aba 
asiimye. Era Allah ye Nannyini mikisa 
emisuffu. 


23. Tewali kabenje konna kagwawo mu 
nsi wadde kummwe bennyini, wabula kaba 
mu Kitabo kuva lubereberye nga 
tetunnakabeezaawo. Mazima ekyo eri 
Allah kyangu nnyo. 


24. Kiri bwe kityo, mulyooke muleme 
kusaalirwa olw’ekyo kye muba 
musubiddwa, era muleme na kuduula 
olw’ebyo by’aba abawadde. Era Allah 
tayagala buli eyeeragaalaga, eyeewulira. 


25.Be bo abakodowala era nebalagira 
n’abantu§ okukodowala. Naye oyo 
eyeekyuusa, kale amanye nti ddala Allah 
y’Eyeemala, y’Atenderezebwa ennyo. 


26.Mazima twatuma Ababaka baffe 
n’obubonero obw’olwaatu era netussa 
awamu nabo Ekitabo n’ekipima, abantu 
balyooke batuukirize obwenkanya; era 
twassan’ekyuuma ekirimu amaanyi kasiggu 
n’emigaso eri abantu, era Allah alyooke 
amanyise oyo amuyamba n’Abatume be— 
newaakubadde nga Ye talabika. Mazima 
Allah ye w’Amaanyi ennyo, Luwangula. 


Ruku 4 Z 
27. Era ddala twatuma Nihu ne Ibrahimu, 
era netussa mu zzadde lyabwe obwa Nabbi 
n’Ekitabo. Kale abamu mu _ bo baali 
balung’amu, naye bangi mu bo baali 
bajeemu. 


28.N’oluvannyuma twagobereza mu 
buwufu bwabwe Ababaka baffe; era ne- 
tugobereza ‘Isa Mutabani wa Maryamu 
netumuwa Enjiri, era netussa mu mitima 
gy’ abo abaamugoberera ekisa n’okusaasira. 
Naye obusoosolooti be baabwegunjirawo 
bokka, Ffe tetububalagiranga, wabula 
baabussaawo mbu lwa kunoonya kusiima 
kwa Allah, naye ate tebaabukuuma mu 
nkuuma ya bwo entuufu. Kale twawa abo 


2 \ on, @ % 


J5 eSNG atts Oe GEIL 
i 


¢, 


a 
* ‘ fy eo % yn 
Oy gui $2 Su Gys(Bi pes 


“wu 


\ a a 
Ssads0 G je cl’ Teel 
4 


@3543 EM SS 
Hiss os5.slss axles 6255} 
$6 BG 3583 o25 
5 ned 4125 CLs37 sa 
SSS 5 eb, Hi s5ay 


eo wn vny @ se < Ant na Zia 
9 Sey ls ES Gish 35 
v SS59% eo wet ny (es 
g yews) o2)> By iss 
a -aed org nor 4% \ A 
o 7 « ow 
WES 97> Pebinogs GiS5! 
@o% + AP hw 
5 ao 4 
2% 4 9e ti Ve ie Ge g 2 
9 tw ed) 1 pe Czas 35 
1 ow! a Ld 
Soret ere on A wn one 
aids! 3 oe atl wake 
on FE ne ie ipods y “a &y% 
2diusg A A538 tas! 
> = 
Co ioe SG adewnss oe 
Ani) 94455) 5 3 BO 5aesl 


<i> 


+ 


Essuula 57 AL-HADID Juzu 27 





abakkiriza mu bo empeera yaabwe, naye 3 Z\ Se silEssG rGzilé) Gs 
bangi mnyo mu bo bajeemu. Spi ac Gra ase oe ee ta 


s a ony on cc 
Pte, ALS 3 bbs! pba 
wine ‘ 
OS shud 


o 25 0 BO nd ® po 8% 
29. Abange mmwe abakkiriza, Mutyenga 3 td! |G! | a | O23 45 
nnyo Allah era mukkirize Omubaka we; , OFS, eZ 8D inde ae | 
olwo Allah ajja kubawa emigabo ebiri mu Ot Galas ASS 2 5 pt | Gina 


kusaasira kwe era _abassizeewo ot 485 S35 neal jae eases 
n’obutangaavu mwe mulitambulira, era 4, bn BIne yd oe ab ans toe 
abasonyiwe. Era Allah ye Musonyiyi Aba SRE Abs 15, 5EI ARTS ty 
ennyo, Omusaasizi ennyo — Box i 

av. Ba Be aA nee nw wae 
30. Abantu b’Ekitabo balyooke bave ku O33 p83 ST LASISi BihaZ yes 
ndowooza egamba nti bo (Abasiraamu) ¢7 4 4 4 nw ah fe 
tebalina kyonna kye basobola kukola ne- ©! 2? a dad ws gy SF 
bafuna ku mikisa gya Allah, era bamanye $4 g43553 aul st ugh 
nti emikisa gyonna giri mu mikono gya 0 ae Ck 2 9a 
Allah; agiwa oyo gw’aba ayagadde. Era Ooi eds Leas y§ 2b 1547 i 
Allah ye Nannyini mikisa emisuffu. 


é 


& 
v 


Juzu 28 Essuula 58 


S oNexahlelise 





AL-MUJADALAH 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oriel y oS pod Zi gh lady 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


I 


Juzu 28 ae oh - we & 
2. Mazima Allah amaze okuwulira oat J33 ahs) ao CEN 
okwogera kw’omukazi atotoogana naawe _, Pees = 
ku nsonga za bba, era awanjaze n’eri Sebi dy LESS Gs Bias 
Allah. Ne Allah awulidde okwogeraganya % ee Pane 2%, 
kwammwe mwembi. Mazima Allah ye abl oh +e S365 Ags eh gan ais 
Muwulizi wa byonna, Omulabi wa byonna. Oy 2 jo 
. Aa ste & wns Ae Sie 
3. Abomu mmwe abazira bakyala baabwe Pg LO8 Seat Oy) SaBiod Sip 
nga babayita bannyaabwe — ddala tebafuuka ¥ \ { aC 
bannyaabwe; bannyaabwe si balala wabula | roca ai bs sdgabsloe 
i A n% - 
be bo abaabazaalira ddala. Era ddala abo C5 ae ossid sad) 343 Ras 559 wes 
bye boogera bigambo bibi nnyo era bya i ae 
bulimba; naye ddala Allah ye ee sak Bh eiahigy sae SS Agaic 4 
webibi, Omusonyiyi ennyo. \ us 
“on on, ow 
4. Era abo abayita bakyala baabwe $b gle O20) S484 2>J19 
bannyaabwe olw’okubeeyawulako, wv olu- a o%e 35 a7, yo5 | ES yess , 
vannyuma nebeefukulula kw’ebyo bye oF g°) ye 7 are . 
baayogera, kale bateekwa okuwa omuddu ~,+p,2e* a i b Let z 33 yg ol jes 
eddembe nga bombi tebannatuukaganako. Bynes Z oS a 
Bwe mutyo nno bwe mubuuliriddwa ku Oye OsleS Gy wbi5 say 
kyo. Era byonna bye mukola Allah 
abitegeera. oie B22 rs S 
5. Naye oyo atalifuna muddu, kale asiibe gy ame A Gnas oe A oo 
emyezi ebiri egiddiring’ana, nga bombi 7° 
tebannatuukaganako. Naye oyo atasobola, gas. GL o ONY de gia, Ges 
kale aliise abanaku nkaaga. Kiri bwe kityo ,{%5 Gate 3 GLa LES 5 
mulyooke mukkirize Allah n’Omubaka we. 4 a labo ey 4,8 Bi. 
Era zino z’ensalo za Allah. Era abatakkiriza CUS >< 25033 esky | os CUS 
balif kib ki FIT INL Oo AUS eae Sa’ 
alifuna ekibonerezo ekirumya @% Eres 2 J egiiS5he 
4 ow uw oo £—, Ae w 
6. Mazima abo abawakanya Allah n’O- &5§45 5 ab! S$slay Gi of 
mubaka we, bajja kunyoomoolwa ng’abo , gn. 400% 2 Zed 0h F 
abaabasooka bwe baanyoomoolwa; era Sy de BiS SASS 
ddala twamala okussa Aya ez’olwaatu. Era ~ eh) Shue Lae lt (7373.35 
abatakkiriza balifuna ekibonerezo & tee ee ee Te 
ekiswaaza. Ooiss SIRE 
fn we _ a JF a a 
7. Olunaku Allah Iw’alibazuukiza bonna, ae ies ahs) SGES25 25% 
kale alibategeeza ebyo bye baakolanga. ° 5 ‘56 7. ,} aie G&G 
Allah yabibalirira mu kitabo, naye bo ne- +35 9 5 ais) davai s\hee ee 
babyerabira. Era Allah ye Mujulizi ku % 4S be hie 
buli_ kimu. OSes oP IS ye a5 & 


<eis> 


Essuula 58 


AL-MUJADALAH 





Ruku 2 

8. Abaffe, tolaba nti Allah y’amanyi ebiri 
mu ggulu n’ebiri mu nsi? Tewali kafubo .. 
konna kabaamu basatu, wabula Ye y’aba 
ow’okuna ku bo; oba abataano, wabula 
Ye y’aba ow’omukaaga ku bo; wadde 
abatenkana awo oba abasingawo, wabula © 
naye aba nabo wonna_ we baba. 
N’oluvannyuma ku lunaku lw’ okuzuukira, 
alibategeeza ebyo bye baakola. Mazima 
Allah y’amanyi obulungi buli kimu. 


9. Abaffe, tewalaba abo abaaziyizibwa 


okuteesa mu nkukutu ate era_nebaddira ekyo 
ekyabaziyizibwa, era nebateeseza mu 


nkukutu olw’okukola ebibi, n’ebyobulabe, 
n’okujeemera Omubaka? Era bwe_ bajja 
gy’oli, bakulamusa n’e kiramuso Allah 
ky’ ataakulamusa na kyo, neboogera ne mu 
myoyo gyabwe nti: Lwaki Allah 
tatubonereza olw’ebyo bye twogera? 
Omuliro gwe balyokebwamu- gwe 
gulibamala. Naye obwo nga buddo_ bubi 
nnyo! 


10. Abange mmwe abakkiriza, bwe mutee- 

sezanga mu kyaama, temuteesanga lwa 
kukola_ kibi, n’obulabe, n’okujeemera 
Omubaka, wabula muteesenga mu kyaama 
lwa_ kukola birungi na kutya Allah. Era 
mutye nnyo Allah Oyo gy’ali gye 
mulikung’ aanyirizibwa. 


11.Mazima okuteesa mu kyaama 
olw’ebibi kikolwa kya Sitaani, akikola 
alyooke anakuwaze abo abakkiriza; naye 
tayinza kubalumya mu kyonna, mpozzi 
nga Allah akkirizza. Era abakkiriza 
beesigenga Allah yekka. 


12.Abange mmwe_ abakkiriza, bwe 
mugambibwanga mu nkung’aana nti: Muwe 
ekyaanya, kale muwanga ekyaanya, ne Allah 
alibawa ekyaanya. Ate bwe mugambibwanga 
nti: Musituke, kale musitukanga; Allah 
alisitula mu madaala abo abakkiriza mu 
mmwe n’abo abaaweebwa okumanya. Era 
bye mukola byonna Allah abitegeera. 


gag ais 8153 27 
ris On 3G Csresidk 


Ven 


ee 


a 
t 


i REISS 5 S4aN5 sa) 

5 aus did saz 46 
Banpecar sas asseisie 
+oe nal 233 si gles Ca, BBs 
Osn42 yeh eahidy 
Buigs £1323 Soest 
ane ae | aes 


a> 


¥ oe 

OO % J a See 

7 G5 ple] x 5 oS As S 6 S55 

Ox “4 “3% 

7 Oe. 

<4 ren “4.1% nn : 4 Sa 

o Sn pt og a , 104% 

5 isha 5 2k iets 

SUSE S ee eta de 

iy , 2 ow eno 
7, me % oh, 2% 5% 

QSL Cob A B51 5 se kul § 

av a2 

Or) 3 


$8) ghtbn ¢ oo URUILSS 
era pajla, S555 iG Sa55I 


oe nw 


sisi ch Jesciiai yy 
eal 

4a, #4 3 os 
es OB SL pt a5 au 
jee ArSG ta ssid 5A B55 Sad g 

aes 

orca Ist Aas 5p 2365 abi 
one Yn tne 
SEs oC, |gh2 Nees Hiad 9532 3 
Gy Abi S sas alah isi 


sd 


GX Zante oh 
Ons GH155 


<eh> 


Juzu 28 


Juzu 28 


AL-MUJADALAH 


Essuula 58 





13.Abange mmwe abakkiriza, bwe 
mwebuuzanga ku Mutume mu kyaama, kale 
mukulembezenga saddaaka olubereberye 
lw’akafubo kammwe. Ekyo ky’ekisinga 
obulungi gye muli_ era ky’ekisinga 
n’obulongoofu. Naye bwe mutafunanga kye 
mutoola, kale ddala Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 


14. Abaffe, mutya okukulembeza saddaaka 
olubereberye |w’okwebuuza kwammwe ku 
Mutume mu kyaama? Kale ekyo bwe 
mutaasobole kukikola — Allah abaddiremu 
— kale nno mujjumbire nnyo essaala era 
mutoole zaka era mugondere nnyo Allah 
n’Omubaka we. Era byonna bye mukola, 
Allah abitegeera. 

Ruku 3 

15. Abaffe, tewalaba abo abaakwanagana 
n’abantu Allah be yasunguwalira? Abo 
tebali mu mmwe wadde tebali mu bo, era 
balayira ne ku by’obulimba nga ddala jis 
bamanyi. 


16.Allah yabategekera ekibonerezo 
ekikakali. Ddala bibi nnyo ebyo bye 
baakolanga. 


17. Baatwala okulayira kwabwe nga engabo, 
kale nebeekiika mu kkubo lya Allah, 
n’olwekyo balifuna ekibonerezo ekiswaaza. 


18. Eby’ obugagga bwaabwe wadde abaana 
baabwe tebijja kubagasa wadde akatono 
ku Allah. Abo be bantu b’omuliro, bo mu 
gwo mwe balibeera. 


19. Olunaku Allah lw’ alibazuukiza bonna 
awamu, kale balimulayirira nga bwe 
babalayirira, nga balowooza nti balina kye 
baliko. Mwetegereze! Ddala bo be 
balimba. 


20. Sitaani yabeefuga, kale n’abeerabiza 

okujjukira Allah. Abo ekibiina kya 
Sitaani. Mwetegereze! Mazima ekibiina 
kya Sitaani be b’okufaafaaganirwa. 


i 
on 


BRAS 13) hcl Sagh 
4 5 633.5435 
B85 OAS I52 
ge 2% Sonn 

OG 33575 225 aes 
oe HplscuiSgutgsad 
GS Sd4 5 on pa 4% BT 
Sigal AG gsi ae 55 
Bytes gts BU selesbic 2 
sST5A55edan gas TSB, 5 i8h5 
Ani oe sale Gn a gh iw 
OS 51385 Ce hE 215 


o 
& 
” 


a 


oY 


653 15355 S351 Js 5 53 ssi 


Pru a on a(" 9 
SSSA Ae 2 & rigile tl ean’ 
Caw a ge 
a 34 SSI Osbs 33 ye “3 
oF Ona ne 
OG 553 
“% 4 2 % 
BSS Rep birds aT 2b iSct 
7 5 A are oe 
OS piss lobes 
24 


3 x gag Ga S25 


aw ne 0% 
Cae Ibses Gsm 


Obipe & LEAR ght 
3 pe Niel Pee 53 oe 


wv 


Es ei slg ahs g Os A SY i 
eee bbs i 2d3 
GI Oalad hrox Brey? ARES 25% 
slosteses flasher GY 
Sie as 
SdutSbebrisy Ae $3555) 
bbe be Siihaghi5b5 


“ ‘ 4 xy 
B& hid Se Oo) YT 
as Le 

OOS -n-) 


<fis> 


~R0* 





Essuula 58 AL-MUJADALAH Juzu 28 
ow “ @ bs ove whet 2 
21.Mazima abo abawakanya Allah 433235 § ani S$sla; Gey! of 
n’Omubaka we, abo be bali mu wnieas yg ae a 
banyoomoofu ennyo. OoN3'¥! 4 Sys! 
ee é : 3 a 99 he Bw Ae oo 
22. Allah yalangirira dda nti: Mazima Nze ©\+Q) 9 bl GALEY 4h! one 
nnaawangulanga bulijjo, Nze n’ Ababaka : 6,0 & 204 
bange. Mazima Allah ye w’Amaanyi OR} 8 aul 


ennyo, Luwangula. 

23. Tojja kusanga bantu bakkiriza Allah 
molinale Iw’enkomerero nga baagalana 
n’abo abawakanya Allah n’Omubaka we, 
ne bwe baba nga be bakitaabwe, oba nga 
baana baabwe, oba baganda baabwe, oba 
ab’eng’anda zaabwe. Abo nno Allah be 
yawandiika ku mitima gyabwe obukkiriza 
era n’abawagira n’omwoyo oguva gy’ali. 
Era alibayingiza mu nsuku ezikulukutamu 
emigga wansi wa zo. Omwo mwe balibeera, 
nga Allah musanyufu gye bali, nabo nga 
basanyufu gy’ali. Abo nno be b’ekibinja 
kya Allah. Mwetegereze! Ddala ab’ekibinja 
kya Allah be b’okuganyulwa. 


ae a ~! ne fn 
3) pas 1I5CS 335 
PZ An On nS AS An Doi Ze 
bo$s Jit 9 ods lot lola 5! 
a IP 
SOGEy ag ld ob 5S Gish 5) 
an eran Ru 8 a a9 
Ptts 6 545g Ase pub 331 
an t 


Ve a a a a » 
3d a1 las 3 Oe yah os = 
3s a bs . ° a \ 
VploSSpARE ahs! ass GR Seots 

~ 4 n ~~ A 
Sy ¥Tsabt She Desi + aks 


a 


bone DIV 9 Fo Bw 
OSs eet am phil Shs 


: 
& 
. 


Juzu 28 Essuula 59 


A = in ig 4g 
= OVSK pf A lbs 
AL-HASHR 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 





at a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oske Hl got sb late 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ¥ 
. ” ‘ Bs * w De 
2. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna G 3 ee 3 & An pe 
bitendereza Allah; era ye Luwangula, are Pv. 
Omugezi ennyo. Osras) $y ye 33725)! 


A itn nw 
3. Ye y’eyafulumya abo abatakkiriza mu seas S55 Ze 35155 
bantu b’Ekitabo okuva mu maka gaabwe tb) 4 A - « 
mu kuwang’angusa okwasooka. Mmwe sya id Yas 2 1G rds 38h 3 
temwalowooza nti balivaamu era nabo s ‘ 31 | sa537 O1sk36 G 
baalowooza nti ebigo byabwe bijja eB 51H ae 
kubawonya Allah. Naye nno Allah ee £55 3G 
yabajjira mu ngeri gye bataalowoozaako, 3 Bae ae 
n’assa ensisi mu mitima gyabwe, 3 5 Viet pegeee nee OF sist 
nebazikiriza ennyumba zaabwe n’emikono ¢24 £2 47% 
gyabwe wamu n’emikono gy’abakkiriza. Or yt ae) \ Boge 136 Gos 
Kale mmwe abalina amaaso, ekyo S31 3 aynl A R453 
mukitwale ng’ekyokulabula. 


qv ad San 
Gola Saxe 5 Chie} 
@, tat 
Soh oy 


4. Era singa tekyali nti Allah yabasalira 3343! 244 (65S 91 J 33 3 


_ 
. 


A 


kuwang’ angusibwa, mazima yaalibabonere- . 7.1» 3 rSovt ot 

zza mu nsi muno. Ate ne ku nkomererero, SSG 55 sins F3a5 

balina ekibonerezo ky’omuliro. ©, Gui Bai3 ers 
2 4 

5. Ekyo lwa kubanga baawakanya Allah ra T3i5 5 at \ Lt 35 , Sys 

n’Omubaka we. Era oyo awakanya Allah, » ah wh Bit od wre 5 S's 

kale ddala Allah mukakali nnyo mu *2>* ada | ob ad! gla; ww 9 


kubonereza. © hn ‘ 
Heald 


6. Omutende gwonna gwe mwatema oba U& 5S 53 5 Og shah ( ae 
gwe mwalekawo nga guyimiridde ku oo 
mirandira gya gwo, kale kyalilwa kukkiriza 3 gb | yobs ne | Je peo: 


kwa Allah, era alyooke aswaaze aboononefu. ©é4 * i wilt € G Ad 
7. Eraomunyago gwonna Allah gwe yawa ve Bane ad 153 3 ue 231 si 3 3 
femwaguddusizaako mbalaasi wadde 82 93 Joe Ge ate shies 
AMibaka’ be obuyina kwreye gweana OF OF 103 Liat abi Sous 
ayagadde, Era Allah ye w’Obuyinza ku buli @$3 3405 6 Jé 2515 2 BS 


kimu. 


<> 


Essuula 59 AL-HASHR 


Juzu 28 





8. Eby’omunyago byonna Allah by’aba ¢ 
awadde Omubaka we okuva mu bantu b’omu 


sD Bioe4 ee 


bibuga, kale biba bya Allah, n’Omubaka, waadls aidisss ie Soaks 
n’ababe, ne bamulekwa, n’abankuseere, ¥ iS, he. th gtisg ie ~si3 


n’abatambuze; olwo eby’obugagga biryooke 


bireme kwetooloorera mu bagagga bokka ,.%%% wgles Bie 4 55 £58 én” 


mu mmwe. Era ekyo kyonna Omubaka 


ky’ abanga abawadde, kale mukitwalenga; ate as 558 J as 2551 BS Gs 


ekyo kyonna ky’abanga abagaanye, kale 


gS 
mukirekenga. Era mutye nnyo Allah. oh 


Mazima Allah mukakali mu kubonereza. 


wu 


aN 


1" 


2A gBS 13 iGo ALE 5 


‘ 
Op Galiic, Sais : 


ae nr a) A 223 
9. Era omunyago gwabanaku Abasenguse | pes yrlor i! ow padedl g| patel, 


abo abaagobebwa mu maka gaabwe ne 


Cr2,%nw fA Oe #& ” A 
ku by’obugagga bwabwe nga banoonya OS#*+2 agsige! 5 Ads OF 


emikisa egiva eri Allah n’okusiima kwe, 5 
era nebayamba Allah n’Omubaka we. Abo 


‘ oe A 
nno be b’amazima. aa Ess 455585 9 215 als 
\ 


A ot a a) 
10. Era n’abo abaategeka amaka e Madina be GSW 15515 95 : 3315 
oo 


nebakkiriza olubereberye lwabwe, baagalana + 
n’abo abaasengukira gye bali, era tebawulira ? 


7 ’ ~~ . 
nkenyera yonna mu mitima gyabwe kw’ebyo ($342(5 tm 3S S05 053859 
ebiba biweereddwa Abasenguse, era « , ae ae 2 


bakulembeza Abasenguse okusinga ne ku 
bo bennyini, newankubadde nga bo bennyini 
bali mu bwavu. Era oyo awonyezebwa 


okululunkana kw’omwoyo gwe, kale abo po Glis Cees 


be baliganyulwa. 


11. Era n’abo abajja oluvannyuma lwabwe © 
nga bagamba nti: Mukama_ waffe, c 
tusonyiwe era ne baganda baffe abo 


oD 

Pp desi os ESS 
et hia 

Sys cons shys C32 gs Gs 


abaatukulembera mu kukkiriza, era tossa G oe spi ¢ ey S57 \5 5 Y (33 YY & 


ffutwa mu mitima gyaffe kw’abo 


abakkiriza. Mukama waffe, 
mazima Ggwe Musaasizi ennyo, Ow’ ekisa 
eke, Ruku 2 


o ae ww 
oh 32151 G33 rs shal S34 


OSiss 


So id 


12. Abaffe, tewalaba abo abaafuuka 533389 BGS >! O55 33 | 


bannanfuusi ? Baagamba baganda baabwe 


abo abatakkiriza mu bantu b’Ekitabo nti: JB1G2153 S53 ie “y 


Singa ddala munaagobebwa mu Madina, 
mazima naffe tujja kugenda nammwe, era 
tetugenda ku aoe yee ku bikwata ku 
mmwe 


% 


Ries Loe ach 


Poet doe 


di: era bwe 4 £24 shane ns 5 Pew 


s nan ~“ ao” 
mulirwanyisibwa, ae tulibayamba. » L55\Ss5 Gee 29 patisilsss outs sj 


Naye Allah akakasa nti ddala bo balimba. 


<eis> 


OOPS BAS ig hs o%, , 


Wis 


= 


Sy 


Juzu 28 AL-HASHR Essuula 59 





na Fer eng h 


as net 

13. Bwe baligobebwa, tebaligenda nabo, 742 O52>45 J 5 p81 ond 
era ne bwe balirwanyisibwa, tebalibayamba. aso nn 24039 98a 4 ni indn eto 
Ate ne bwe balibayamba, ddala balikubayo ae 2arny | roots 
enkoona; n’oluvannyuma abannanfuusi » 35 Css S35 235 2h o® 
tebaliyambibwa. Vasa dl oo oa) Ae >) 


14. Ddala mmwe be batya ennyo mu mi- CB ate 50 Fa 5n5 21 35 


tima gyabwe n’okusinga Allah; ekyo lwa | 52, 0% 2 sav b. 24 
kubanga be bantu abatategeera. Oo 48.85 Ys 556 L Ad > bats | 


X\ 


o Fe at % a.” at a4 (% 
15. Tebayinza kulwana nammwe bonna yw) ey vy Atox $53 3\B3 
lumu, mpozzi nga bali mu bibuga ebiriko , » 5 is 99 1% a a Se we 
ebigo oba nga bali mabega wa bisenge. “4 43> 5199 OF 9) garware 


So nno okulwanagana kwabwe bokka na $ Et. Kee LAGS 5 5 BOK 15 
bokka kukakali. Ggwe obalowoozanti bali “, Be Ghee oi N eg we 
bumu, naye emitima gyabwe myawufu. ) 233 2454 Ges ne gags 
Ekyo Iwa kubanga be bantu abatakozesa Rn? wae 
magezi. Oa 


o a rn wage o 
16.Bafaanana n’abo abaabakulembera \% IS Gg Saglsde : Bi gees 
emabegako katono abaaloza ku bubi 26,667, ,8%- 
bw’ebikolwa byabwe. Ate nno balinayo © I Qike Ag) 37 
n’ekibonerezo ekirumya ennyo. ge nes, Lies 
ft - % a’, 7 
17. Okufaanana nga Sitaani bw’agamba ¢& au JB 3) obit Jier 
omuntu nti: Weereme! Naye bwe yeerema, 9%" - “yy 3 v2.2 497 AS , 
olwo ng’agamba nti: Mazima nkwesambye; ~ 7 


‘ 
ddala nze ntya nnyo Allah, Omutonzi Zoo i , 
w’ebitonde byonna. Mbrel ion ab 


Re cat 
C 
BA 
a 
AOE 


% » 
18. Kale enkomerero ya bombi n’eba nti yi g 
ddala bombi ba mu muliro, omwo mwe %4T 7 
balibeera. Anti eyo y’empeera y’abakozi '$>> 


b’ebibi. OE 4 LBS 
Ruku 3 2K SK b My Be Ne Fae % ant 

19. Abange mmwe abakkiriza, mutyenga eSEs eat pe tie sic elev ie) 
nnyo Allah era omuntu asaanye yeetegereze- “_ 4 sg 4, Utara 6 44 
nga nnyo ebyo by’akulembezza olw’olunaku +@43\ \gG5\9 x ree 33S (paid 


fe 
v A 
Vv” he 
ok 
—N 
X 
‘o 
X 
QA 
N 
A 
Gu 
\ 
A 


o(20~* 


lw’enkya. Era mutye nnyo Allah. Mazima Swe on alh g 
Allah ategeera bulungi bye mukola. Od pos G Jos a! o) 
. oe 9 we Bd pA pe Z 
20. Era temubanga ng’abo abeerabira Allah, @tul |giu Se w ¥% 
—_— 


- 


kale ne Allah n’abeerabiza emyoyo gyabwe. 


hed tt7 4 an < 

Abo nno be boonoonefu. pb Elsssi b dns | Abana G 
OG 5B 

a ROO ay Et 

21. Abantu b’omu muliro n’abantu b’omu Ces 3 ys . ol, és * 33 
Janna tebayinza kwenkanankana. Abantu 2 iy “Zn 55 %58 9 4 ne Bon 
b’omu Janna bo be bawanguzi. OO3}5 Wap acs) Be cls O5I 


Essuula 59 AL-HASHR Juzu 28 


22. Singa Kur’ani eno twagissa ku lusozi, Se a Ba 555i 37 % 
mazima waalilulabye ngalwetoowaza,nga .. woke z (57 
lwabikayabika olw’okutya Allah. Era eASIE: 


; : : 23 
eby’okulabirako bino tubireetera abantu, tug 23) Essie a Iss ae < 


balyooke bafumiitirize. @é S 2 
a3 440 2 eal 
55 AES pals 
: sas ee oe {533 » ee 
23. Ye ye Allah. Tewali musinzibwa mulala lee 25m Yay $3 | Bdsl > 
mutuufu okuggyako Ye. Ye Mumanyi in 3 TACK awh 
w’ebitalabika n’ebirabika. Ye ye Musaasizi bd55) | 3 75> a ? he! 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. @s S. yo 


Ga “s . & boo 

24. Ye ye Allah. Tewali musinzibwa mulala & =| 4 ZI \2 42 ASS) 45 WY gp aul 5a 
mutuufu okuggyako Ye, Kabwejungira, 3 Pa Te 

Omutukuvu, Omuwi w’emirembe, Omuwi jothali bs a's Feealres 5 all 
w’eddembe, Omulabirizi, Luwangula, 4.2) .5 9° %%2 WG a ii4 Sapa 
Omiddaatiria!, Omugdlomivu,.-Omuami  o* aS 
kirivu ye Allah, aliewala ennyo n’ebyo bye © 5b se 
benkanya naye. ts bo Bip 

25. Ye ye Allah, Omutonzi, Omutandisi wa 2 Syuachi % Gy SiG att pa 


buli kimu, Omuyiiya w’enfaanana. Y’ alina “ D6 4 9% ye ee 
eee SG AS Aech Asgh Tess 
2 


amatendo amakula. Ebiri mu ggulu ne mu : 
nsi Ye gwe bitendereza, era ye Luwangula, pass 34 3 72 sy 5 ey 1e yy 
Foon a ¥ 
Osas!! & 
x 


Omugezi ennyo. 


Juzu 28 Essuula 60 





AL-MUMTAHINAH 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ont pied y a pets ghlpiy 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. > ons aw 
2. Abange mmwe abakkiriza, temutwalanga ‘phees v sha Gr. si WsG 


abalabe bange n’abalabe bammwe okuba J ,4 49 “4 Peenad o 

ab’emikwano, nemubalaga okwagala OFES F sy Lays! of oe 

ng’ate baagaana amazima agajja gye muli, cay (3 “5 333 2% L Ae) 
* 


nebagoba n’Omubaka nammwe okuva Z Poe Le 
mu maka gammwe mbu olw’okubanga (J Sib se ngotabe 
mukkiriza Allah Mukama wammwe. Naye 2 3g nto Z.(8) 2 
bwe muba nga mugenze mu lutalo mu * abl, \gie Ol pSla)s 


kkubo lyange n’okunoonya okusiima pees ‘e nes é Qt 


kwange, abamu mu mmwe mubatumira 


re f 


mu nkukutu olw’omukwano, naye Nze ah eyyor yes we cVCSps ZLB 
mmanyi bulungi ebyo bye mukisa n’ebyo Ge rant ttle 9% a1ih4e den Soe 
bye mwoleka. Era oyo alikikola mu mmwe, 4) sighitle, aie IGiSs Ba5s L 
ddala aliba awabye ku kkubo ettuufu. LZ 533 ne £2 ig a5 OF pM AT 
, Ld 


% 2 a” a nee n a 23% 0 
3. Kuba bo bwe baba nga _ be 52152) 605 igs 5 5 BS 5A ) 
babavuumbikirizza, baba balabe bammwe , 944 “een se 4 65 Kere. 
mu lwaatu era babagololera n’emikono ABBE 3 anda pis = Lipa a 


gyabwe n’ennimi zaabwe mu ngeri embi; OS gfASt 3) 383 3 syadk 
era beegomba nnyo nti singa mufuuse 
abatakkiriza. 

4. Eng’anda zammwe wadde abaana ¥ 5 ReeT 1 RAE SESE 635 


bammwe tebalibagasa ku  lunaku % &%& weit) one 
lw’okuzuukira. Allah y’aliramula’ wakati J-eti # Baia 2 sea 335i 4 
wammwe, era byonna bye mukola Allah © G* foase oy nhess SG atsis BE 
abiraba. 

~~ ¢ 
5. Mazima mwalina eky’okulabirako o noose $3 gi £3 25 
ekirungi mu Ibrahimu n’abo abaali naye, 44 2, «ee 27% 
awo bwe baagamba bannaabwe nti: ips tel oleh xia 
Mazima ffe tubeesambye era n’ebyo bye 6.3 aSie 5355 OL Ages B 
musinza ebbali wa Allah. Mazima ffe “zh 332s 
tubeegaanye. Obulabe obw’ olubeerera 5a G55 sably wd 02 653435 
n’obukyayi bimaze okweyoleka wakati » non A toe S% neo(“t wee 
waffe nammwe, okutuusa lwe mulikkiriza % slasas 33 i) AS55 sat 
Allah Omu yekka— mpozzi ye Ibrahimu JL S38 gly pss a 155) 
ku lulwe n’agamba kitaawe nti: Mazima 2 4g. ise 647 Note “4 
nzija kukusabira okusonyiyibwa, naye nga SU OpHare Vou L033 
nze Sirina buyinza ku kyonna ku lulwo ku Jy, 8 as os, aye 21 4 iGs 
Allah. Kye baava basaba nti: Mukama ot Or ¢ 7 


Essuula 60 AL-MUMTAHINAH 


Juzu 28 





waffe, twesiga Ggwe wekka, era gy’oli gye 
twetoowaza era gy’oli y’eri obuddo. 


6. Mukama waffe, totufuula kigezo eri 
abo abatakkiriza era tusonyiwe, Mukama 
waffe. Mazima Ggwe Luwangula, Omugezi 
ennyo. 


7, Mazima ddala mulina mubo eky’oku- ¢ 
labirako ekirungi ennyo eri abo abalina , 
essuubi mu Allah n’olunaku Iw’enkomerero. 
Naye oyo  eyekyuusa, mazima Allah ye 
Yeemala, y’ Atenderezebwa ennyo. 

Ruku 2 
8. Ob’olyawo Allah anassa okwagalana 


wakati wammwe n’abo be mulinako obulabe 
mu bo. Era Allah ye w’Obuyinza. Era Allah 


ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


9. Allah tabaziyiza kw’abo abatalwa- 
nagana nammwe_ olw’eddiini_ era 
abatabagoba mu maka gammwe, 
okubakolera ekisa n’okuba abenkanya gye 
bali. Mazima Allah ayagala nnyo abenkanya. 


10. Wabula Allah abaziyiza kw’ abo bokka 
abalwanagana nammwe olw’eddiini era ne- 
babagoba ne mu maka gammwe, oba 
nebayamba abalabe bammwe basobole 
okubagoba, abo mwaziyizibwa okukwana- 


gana nabo. Era yenna akwanagana n’abo, Oye sbi 5 pA5533 


kale abo be boonoonyi. 


11, Abange mmwe abakkiriza, abakazi 
abakkiriza bwe bajjanga gye muli nga 
Basenguse, kale mubagezesenga. Alla 
y’asinga okumanya obulungi okukkiriza 
kwabwe. Kale bwe mumanyanga nti ddala 
bakkiriza, olwo temubazzangayo eri 
abatakkiriza. Kuba abakyala abo baba 
tebakyakkirizibwa gye bali, era nabo baba 
tebakyakkirizibwa_eri abakyala abo. Naye > 
ba bbaabwe abatakkiriza muabawe ebyo bye 
baatoola ku bo. Era temubaako kisobyo owe 
muba mubawasizza, bwe muba nga 
mubawadde amahare gaabwe. Naye 
temuddiranga abakyala abatakkiriza ne- 
mugattibwa nabo; naye nammwe bwe mutyo 
musabe abatakkiriza ebyo bye mwatoola ku 
bakazi bammwe, nabo babasabe ebyo bye 
baatoola ku baabwe. Okwo nno kwe kulamula 


Sy 5 OST EG 5 Es eile 
Obie 

(52S G2p0) Bids Class 5 C85 

Be ee 
Obes 


os 
ae 


a 
sjizce Seal 8 
oss SVs itt 


Bhs docs iy ats ab 3 aan 3 of 
OG dtS Sod, 2dh\ 
BSS55 ss geass 
3 SyGe os ehstts SAR 
rab oie Seis 


i ad 


wr 
ASG kes i Sih a5\s. 


‘ 


ae 


3 


a 


ob. Sate 207 aki 

obs Tl g ‘ L 9 34 GAs 
¥ss8ibe bY 1815) 

J 5515855 Miatee 5055) Osher 


%, 
I> m8 Se Siar ne a (49 
by GaiAgSS of le 


sab 2h ohh 59855 (Eilzasds 


<fey> 


<(<0- 


Juzu 28 AL-MUMTAHINAH Essuula 60 


kwa Allah. Bw’atyo bw’alamula wakati © Sac Se zea a Xa 23 £08 ; 


wammwe. Era Allah ye Mumanyi wa byonna, 
Omugezi ennyo. 





a 


wv Ave Za 
12.Era yenna mu bakyala bammwe 3s SS 35T Gre? BESS &)3 


bw’ anoberanga eri abatakkiriza, oluvannyu- 2 BoA 
ma bwe mwesasuzanga nemufuna omunya- ois is BGS G2 


go, kale muwenga abo abaanobebwako 4 wn dd ae of 

pas ae pas we pane n pe yo pansy G Shs 34% >{5 eae SGR% 
e baatoola ku bo. Era mutye nnyo 2 a, 

Ove gwe mukkiriza. ais ARS oop BEST G prada 19855 


4 oA we os Sg yam 
13. Owange ggwe Nabbi, abakazi abakkiriza Cd-2%2J\ Essie By gyi lau, 
bwe bajjanga gy’oli nga beeyama obuwulize } ob & ue Ty wan Coy 
gy’oli nga bwe batajja kwenkanya Allah eb L oa >) ee! 
ne kyonna era nga bwe batajja kubba era nga J feist J 
bwe batajja kwenda era nti tebajja_kutta - = 2 if 
baana baabwe era nti tebajja kuleeta bya Casig Y 3 Sassi tf BS 
Kuwaayiriza kwe bajinzejinze wakati J. ’ ¥. 2% , 
w’emikono gyabwe n’amagulu gaabwe 9 Gx42 22! Ose? a2 pte pte, 


eranti tebaakujeemerenga mu bituufu, kale wa tne ng Zien nen Je By nt 
kkiriza obweyamo bwabwe era obasabire re Bette Ys Odbe5! 
n’okusonyiyibwa eri Allah. Mazima Allah 4,3.) 245,33 515 G43 “ 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. OL oA Ces baie! 9 2% 
Gn % $,2% a 
ee D5Ae Gs 
woh % Sho 

14. Abange mmwe abakkiriza, te 15555 J Be G23 wl 
temukwananga bantu Allah be yasungu- « isgeoht sg 2 
walira; kuba baba baamala okuggwebwamu ee AS seit 4bi cud 
a ee okofaanana whos Gli nu cate Eegs a : 
ng’ abatakkiriza bwe baggwebwamu essuubi £ ashn LQ 
ku bantu b’omu ntaana. Oe ef 


Essuula 61 Juzu 28 





AL-SAFF 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 

Z eS bo 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ose! yoshi ghledy 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. Gio each cen as 

uA . ‘ ey ow 
2. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna re Bi ile pes 
bitendereza Allah; era Ye ye Luwangula, Pheri \ 
Omugezi ennyo. OAS 5 jays 53 
3. Abange mmwe abakkiriza, Lwaki GSpipkisuigic rs Z | SINE 
mwogera ebyo bye mutakola? OS newt Sse 


g bu . 
4. Kikyayibwa nnyo nnyini eri Allah J & W385 oT | aul 5 S26 fa 
mmwe okwogera ebyo bye mutakola. Oo seis Oh 


‘ ~ a. % 4 
5. Mazima Allah ayagala mnyo abo & Ses Gz S231 Grad “| SL 
abalwana mu kkubo lye mu nnyiriri nga ¢ 


ots note % o a” 
baling’anga omusekese ogusibiddwa oGt Stil LS obiss 
n’essasi. Q52 5-233 

a). 7 o nwt 4 ar 46 $13 

6. Era jjukira nga Misa bwe yagamba >) 2542 2052) wrge JU 313 
abantu be nti: Abange, lwaki munnumya 3s ae ih An 97 BNR eo ne Sate 
ng’ate mumanyi nti ddala ndi Mubaka wa © 3"? a es = 2 i a 
Allah gye muli? Kale bwe baawuguka, ne 4jy| pI S045 3215 5 Gis s res J} Paty 
Allah n’awugula emitima gyabwe. Era | ,, Ps Ly es "by 
Allah talung’amya bantu bajeemu. Pe! G03 'Y Zu) dass 
a Va 

Ooi dd)! 

7. Era jjukira nga ‘Isa, mutabani wa NBN) AL 2052 Sil eke DG AY 


Maryamu bwe yagamba nti: Abange 
abaana ba Isirairi, mazima nzendi Mubaka _, “Ze DBAs & An ven 
wa Allah gye muli, nze mukakasa w’ebyo OMS (ahs 53 SD aul 55 Bl 
ebyankulembera ebiri mu Tauréti, era nze 


muwi w’amawulire ag’essanyu ag’Omubaka ,j.2¢, \Pneos ce beh wo Bee 
alijja oluvannyuma lwange, erinnya lye 4 7% ete 9 SU Ot Gan 
ye Ahmad. Kale Omulangwa  bwe cpeeg , 0 we Ho, nef ght 
yabatuukako n’obukakafu obw’olwaatu, (353.5421 445) Crew OF BY 
baagamba nti: Kuno kubuzaabuza kwalwaatu. ¢. ¢ Sm Soot np oO 
: jay hb IG coedl ear 
G* 

Oo 


Hy 4% 4%, : 
8. Naye ani asinga obwoonoonyi kw’oyo au JF Gy! oe pds 


apaatika ku Allah eby’obulimba ate nga ERE ASSN 
akoowoolerwa eri Obusiraamu? Era Allah 245 spe wids F585 23 


talung’amya bantu boonoonyi. OGLebBs Se! 82% 


<eh> 


Juzu 28 


AL-SAFF 


Essuula 61 





* bs Prone 2 orIn 3 
9. Baagala okuzikiza obutangaavu bwa Al- A€2\33 yebl$! abode 
‘ 


lah n’emimwa gyabwe, naye Allah ajja Goes {- n% 


kutuukiriza obutangaavu bwe, abatakkiriza 
ne bwe banaaba nga tebaagala. 


10. Ye y’eyatuma Omubaka we n’obulu- 
ng’amu n’eddiini ey’amazima, alyooke 
agiwanguzise eddiini zonna, newaakubadde 
nga abamwenkanya n’ebirala tebaagala. 


Ruku 2 

11. Abange mmwe abakkiriza, mbategeeze 
eky’ obusuubuzi ekiribawonya ekibonerezo 
ekirumya? 

12. Mukkirize Allah n’Omubaka we, era 
mufube nnyo mu kkubo lya Allah 
nebyobugagga bwammwe_ n’obwennyini 
bwammwe. Ekyo ky’ekisinga obulungi gye 
muli, singa mubadde mumanyi. 


13. Allah ajja kubasonyiwa ebyonoono 

byammwe era abayingize mu nsuku 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo, 
n’amaka amalungi agali mu Janna 
ez’olubeerera. Obwo nno bwe buwanguzi 
obusuffu. 


14. N’ekirala kye mwagala alikibawa — 

nga bwe buyambi obuva eri Allah 
nobuwanguzi obw’okumpi. Kale wa 
abakkiriza amawulire ag’essanyu. 


15. Abange mmwe abakkiriza, mubeere 
bayambi ba Allah, nga ‘Isa mutabani wa 
Maryamu bwe yagamba abayigirizwa be 
nti: B’ani abayambi bange ku Iwa Allah? 
Abayigirizwa baddamu nti: Ffe bayambi ba 
Allah. Kale ekibiina ekimu mu baana ba 
Isirairt nekikkiriza, naye ekirala nekyerema. 
Kale netuwagira abo abakkiriza ku mulabe 
waabwe, nebafuuka abawanguzi. 


2 415 


2 a3 g a 
aw om n oA PAu Owner in Ante 
SI py? pe yee 


244 © 7 fe 4 ne % oT 
DB CUS + gre Git & ati 
@Aaesli 

te db n% Seb 2 ot 84 
Pend 5 chs) Gs Fah GS tas os H15 


a oR we a rd 
OSS 855 +235 


we ec ‘ 
OF S55b etc soi 5CenT 8s 
S53 SRS ES Leas 
Feconty ws fe-rerarsedice se) 
OGiyolE 


2O- 


Essuula 62 Juzu 28 





we Winixcdiics Gude 
AL-JUMU‘AH 


(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


% n% & fn 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ® pias SI! pod ys! gs Lge 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ps 7 ; 

2.Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna VW PAI GG3 eB Gay mics 
bitendereza Allah, Kabaka, Omutukuvu, ne th, Ae it 
Luwangula, Omugezi ennyo. Os SS 3555) wi ea 

wow 7 . % 

3. Ye y’eyatuma Omubaka mu _ bantu pbs S35 OY i gag 6 S355 
abatamanyi kusoma ng’ava mu _ bo, Aedes FSi Pw 
abasomere Aya ze era abatukuze era 5 Seyi 3 axl Rytlé Wks 


abayigirize Ekitabo n’eby’amagezi, fe L892 pte 
newaakubadde nga olubereberye baali mu OL56 5326515 ? cis na 
kubula kwa Iwaatu; Ogis 2 J gii Ge JS Os I33 6 
4. Era alituma n’eri abalala mu bo +A44 GbR G5 a4. 2 Ob £15 
abatannabeegattako. Era Ye ye Luwangula z. 


? ae fa of 4 
Omugezi ennyo. Os445)! Lassigh 
5.Egyo nno gy’emikisa gya Allah, agiwa + ES o- ais a eal dis Sus 
oyo gw’aba asiimye. Era Allah ye eee 
Nannyini mikisa emisuffu. ©2hgs) | pwabs\ss atsl5 


ER EN Fue ore SEy 
6. Enfaanana y’abo abaakwasibwa — »3 Buy g\ Igles ordi! Jive 
amateeka ga Tauréti n’oluvannyuma , sti 4 ot Gy i yhse (Ash, he 


nebatagatuukiriza, baling’anga endogoyi 

eyeetisse ebitabo. Mbi nnyo embeera eal pe 43563 5341 gall \E2 S jute 5 

y’abantu abalimbisa obubonero bwa Allah. 4 

Era Allah talug’amya bantu boonoonyi. Obie A ya G 3 2s 5 ry 4) 
Ne 22 Ame 8h J 

7.Gamba nti: Abange mmwe Abayudaaya, i835 OL 3 33G% ae 3 | Nae Bo o 

obanga mwebala nti ddalammwe mikwano os ea Y 3D Os ab ty aT 5 

gya Allah nga abantu abalala tebaliiko, “7 | ppt ged 

kale mwooye okufa, obanga muli ba OAS eb BRS oY seal | pao 


mazima. wcsee we Ue geste 
8. Naye tebagenda kukwooya ddi na wx Vag! a ee 3 
wo 


ddi olw’ebyo emikono gyabwe bye ~VJ. Ue , 
gyakulembeza. Era Allah amanyi bulungi Odie bl iad 2is\'92 
abakozi b’ebibi. ne Bs “ 
9. Gamba nti: Mazima okufa kwe abe Od 25 53! Ss 525! wl 
mudduka, ddala kwa_ kubatuukako. reenZ hah 


wo aw |S O" 
N’oluvannyuma  mulizzibwayo — eri wit Se O>>: 32S pia jhe 45 


*, 


Omumanyi_ w’ebitalabika n’ebirabika, {¢ 2 fee stue(ein ye 234) 
2 Gy pSatah3 BSG iS 


olwo abategeeze ebyo bye mwakolanga. be 


Ooms ee 
<$ae> 


| 
t 


N 


ca 


EN 
tt 

> 

No 


Ga bi 


- 
=al- 


Juzu 28 


AL-MUNAFIQUN 


Ruku 2 
10. Abange mmwe abakkiriza, Adhani 
bw’ekoowoolwanga olw’essaala ku lunaku 
lwa Jumu‘ah, kale musitukirengamu 
mugende eri okutendereza Allah, era 
mulekenga eby’amaguzi. Ekyo ky’ekisinga 
obulungi gye muli, singa mubadde 
mumanyi. 
11.Kale essaala bw’eggwanga, olwo 
musaasaane mu nsi munoonye ku mikisa 
gya Allah, era mutenderezenga nnyo Allah, 
Iwe mujja okuganyulwa. 


12. Naye bwe balaba eby’obusuubuzi oba 
eby’amasanyu, baabuka nebalaga gye biri, 
ne bakuleka nga wesimbye. Gamba nti: 
Ebyo ebiri eri Allah by’ebisinga obulungi 
ku by’amasanyu n’ebyobusuubuzi. Era 
Allah y’asinga abagabi bonna. 





Ww oat i 


Essuula 63 


Eki cacti gths git 


ae sae ib eee 
Oe 

4 1533 51 B55 1315 ($15 
Js G5B aK Gsy 
sega stn ostEE 


wo wes 


Geis spas | 


a: 


\ 
gisick 


eo wd 


2319 485 


AL-MUNAFIQUN 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku Ilw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Awo bannanfuusi bwe bajja_ gy’oli, 
bagamba nti: Tukakasa nti ddala ggwe oli 
Mubaka wa Allah. Ne Allah akimanyi nti 
ddala ggwe oli Mubaka we, naye Allah 
akakasa, awatali kuwannaanya, nti ddala 
bannanfuusi balimba. 


3. Okulayira kwabwe bakutwala nga 
engabo, olwo nebeekiika mu kkubo lya 
Allah. Mazima bye bakola bibi nnyo. 


4. Ekyo lwa_ kubanga __bakkiriza, 
n’oluvannyuma nebeerema, kale emitima 
gyabwe negissibwako envumbo; bwe 
batyo tebakyategeera. 


5. Era bw’obalaba, endabika y’emibiri © 
gyabwe ekusanyusa. Ne bwe boogera, 


‘ r — ¢ 
Ag bs GG opeare Dele ih) 
4 & 


ZR . ‘ 
Ov? 
0° @S “Ce a2 46 
\gnas Ba 55 esi R551 
98 G sie Abi ahs da oF 
OSes 
mab bZ B53 1A SU Sus 
A KIS 

Od 568i 243 Se 515 hz 


Songs asl Eleons 5 BSNS 


& 


AiGdy 


Essuula 63 


AL-MUNAFIQUN 


Juzu 28 





ebigambo byabwe obiwuliriza. Baling’ anga 
ebiti ebizigiikirire— (kasajjaffuba). 
Abo nno be balabe, kale beerinde. Allah 
abakolimire. Kale ate bawugulwa batya! 


6. Era bwe bagambibwa nti: Mujje, 
Omubaka wa Allah abasabire okusonyiyi- 
bwa, bakyuusa emitwe gyabwe era obalaba “+ 
nga bawalira era nga _ beekuza. 


7. Ky’ekimu gye bali ggwe okubasabira 
okusonyiyibwa oba obutabasabira kusonyi- 
yibwa,Ye Allah tagenda kubasonyiwa. 
Mazima Allah talung’amya bantu bajeemu. 


8. Be bamu abagamba nti: Temutoola 

konna eri abo abali n’Omubaka wa Allah 
okutuusa lwe balisasika nebamulekawo, 
so nga amawanika g’omu ggulu ne mu 
nsi_ ga Allah; naye era bannanfuusi 
tebategeera. 


9. Bagamba nti: Bwe tunaddayo e Madina, 
ddala asinga ekitiibwa ajja kugoba asinga ¢ 
obunyoomoofu mu kyo. Song’ate ekitiibwa 
kyonnakya Allah n’?Omubaka we n’abakki- 
riza; naye era bannanfuusi tebamanyi. 


Ruku 2 
10. Abange mmwe abakkiriza, eby’ obu- 
gagga bwammwe n’abaana bammwe 
biremenga kubawugula ku kujjukira Al- 
lah. Naye oyo alikola ekyo, kale abo 
be b’okufaafaaganirwa. 
11. Era mutoolenga mw’ebyo bye twabawa 
nga omu mu mmwe tannatuukwako kufa, = 
n’oluvannyuma agambe nti: Mukama 
wange, singa ondwisizzawoko akaseera 
akampimpi, kale naalitodde saddaaka era 
naalibadde mu bakozi_ ba birungi. 


12. Naye Allah talwisaawo muntu nga 
entuuko ye etuuse. Era bye mukola byonna 
Allah abitegeera. 


ts BBY ayia) Asa ise 
anne J oe 
BRAG AEG Sal Pa sagule 
OOsK85s St 2k 
aipgesaieat i 


BIESISS BSS nerie 


219 pt 95913 

Od}, teak g Asa 
DS AD ESE agile 55s 
ba) ui $383 Cs eon 
OSi5eH B5ibs 243 5 cs au) 


BBA e tt 58 W oslsis oaph pb 
nvoert 


ah suphiis ke gbiggtsite 
Z0\ 5 anh ow a a5 
Cy 9 V2)Vl 5 Sell 
OS rant yaks J Osa: i 
asac)) Sy tes + shit 
a Bown 
oe 


5 el 


SssthisS 6s oe 
pbjipti kel Siisicashig 
Js 8 34 Saghl Soe “A Shirts 
se Obie ha s asst é 
oid 5 03 Lee ate 
3 S33) 25555 9 
ee Hiy3 J' oy S53 
” Gigi ae 
s ist 1G eS ahi $505 
OS HeSG, Hi5 abi5 


—_N ae A 
> ZN At Zr’ 
or We Se Cy 


\ 


Ce 


w 
— 
. 3d 


nc, 


i a 


« ea 


y 
Z 
Bane 


<fas> 


ae ah 
eens 


oe § 9% 
AA 3I 


& 


\y 


\é 


~ <°& fi > 
VéeecnlEB igs 


Essuula 64 


AL-TAGHABUN 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa_ ekingi. 

2. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna z 
bitendereza Allah. Obwakabaka bwonna 
bubwe n’amatendo gonna gage era Ye ye 
w’ Obuyinza ku buli_ kimu. 


3. Ye y’eyabatonda, naye mu mmwe 
mulimu abatakkiriza ne mu mmwe 
mulimu abakkiriza. Era bye mukola, 
Allah abiraba. 

4, Y’eyatonda eggulu n’ensi mu butuufu, 
n’akola enfaanana yammwe, n’ayooyoota 
ekikula kyammwe, era gy’ali y’eri obuddo. 


5. Y’amanyi byonna ebiri mu migigi 
gy eggulu ne munsi era y’amanyi byonna 
bye mukisa ne bye mwoleka. Era Allah 
y’amanyi ebiri mu bifuba. 


6. Abaffe, temutuukwangako ebyafa kw’ abo 
abeerema olubereberye? Kale baaloza ku 
bubi obuva mu bikolwa_ byabwe, era 


balifuna n’ekibonerezo ekirumya. 


7. Ekyo lwa kubanga baatuukwangako 
Abatume baabwe n’ obubonero 
obw’ olwaatu, naye nebagamba nti: Abaffe, 
abantu obuntu banaatulung’amya? Kale 
beerema nebakubayo amabega, naye Allah 
naye teyali mwetaavu gye bali. Anti Allah 
y’Eyeemala, Atenderezebwa ennyo. 

8. Abatakkiriza beebala nti tebalizuuki- 
zibwa. Gamba nti: Si kyo. Mu mazima ga 
Mukama wange, ddala mulizuukizibwa, 
n’oluvannyuma ddala mulitegeezebwa ebyo 
bye mwakola; era ekyo eri Allah kyangu 
nnyo. 


9. Kale mukkirize Allah n’?Omubaka we : 


n’Ekitangaala kye twassa. Era bye mukola 
Allah abitegeera. 

10.Olunaku lw’alibakung’aanya ku 
lunaku Iw’okukung’aana, olwo nno lwe 


Ose By ospigb acy 
SiGGsepwi gab agss 5 
248555355145 $5 Aish 25 

Ori25 4g 
B55 Bakiss pAall sigh 


Foe 


ee 455 Si uhis sah 

“i atk 4 oh z nae 

5 GAIL, IVS eyed GE 

4 Pa er 2 Ge 

2D15 58552 GLA SESS 
Dn wo’ 

Oxdgeos! 

C1535 esi otig Galez 

t & gt wp te 

pdalé 21515 + S55 G3 sus 
a 


pales sus a3¥ s3U, tus 
CS “ eh ety ips eigdl 


Sid y a9 


aii S sabi ASe51§ 1533 515 AAS 
o oo we % 

OMe at 

halt sand on aii ea ass 
Gy BS 5 bie had 5sd3 
Ofiu3 SAmund gold shi geaus Sj eihes 


Essuula 64 AL-TAGHABUN Juzu 28 





lunaku lw’ okuftirwa n “okufuna. Naye oyo 
akkiriza Allah era n’akola ebikolwa 
ebirungi, alimusangulako ebibi bye era 
alimuyingiza mu _ nsuku ezikulukutamu 

emigga wansi wazo; omwo mwe balibeera O* 
olubeerera. Obwo nno bwe buwanguzi 
obusuffu, 

11. Naye abo abatakkiriza era nebalimbisa 
Aya zaffe, abo be bantu b’omuliro; omwo 
mwe balibeera. Era obwo buddo_ bubi 
ennyo! 


Ruku 2 
12. Tewali kabenje konna kabaawo wabula 
na kukkiriza kwa Allah. Era oyo akkiriza 
Allah, Allah alung’amya omutima gwe. 
Era Allah amanyi bulungi buli kimu. 


13. Era mugondere Allah ate mugondere 
n’Omubaka. Naye bwe mulyekyuusa, kale 
ekiri ku Mubaka waffe kutuusa bubaka 
mu_ lwaatu. 


14. Allah! Teri musinzibwa eee 
okuggyako Ye. Era abakkiriza, Allah ye 
gwe babanga beesiga. 


15. Abange mmwe abakkiriza, mazima 
abamu mu _ bakyala bammwe n’abaana 
bammwe _ balabe bammwe, kale 
mubeerinde. Naye bwe  muleka 
nemubaddiramu era nemusonyiwa, mazima 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 

16.Mazima eby’obugagga bwammwe 
n’abaana bammwe kigezo. Era eri Allah 
y’eri empeera ensuffu. 

17. Kale mutye Allah ewala ennyo nga bwe 3 
musobola era muwulirize era mugondere + 
Allah era mutoole mu kkubo lye, 
ky’ekirungi gye muli. Naye oyo 
awonyezebwa okululunkana kw’omwoyo 
gwe, kale abo be baliganyulwa. 


18. Bwe muwola Allah okuwola okulungi, 
ajja kukubakubisizaamu = emirundi 
n’emirundi era abasonyiwe. Era Allah ye 
Musiimi ennyo, Alumirwa ennyo abaddu 
be, 

19. Ye Mumanyi w’ebitalabika 


n’ebirabika, ye Luwangula, Omugezi 
ennyo. 


a b Sn $ a ww 3 4% 
655 3 aul ht 523444 GE 


- ” 


SL 


Bash 5 6238 63 ght, Gk O25 


“ “ 4 oe a 
bbe D5e5)1 ighabs 5 ci tabs 
oa ‘ aa & or 
Ald) 345 Ye Gob iss 
ors 

% (~w 


rissa sVeSsis nedien 
@ALBE Ss ST Bike 

5 paces saa ai 
33 KAS SLA ys a5 weal 
bh ESS oy 85 eh G52 oF 
@S 4124 4) 

a ahah Cos 35 ahiiyd pf oy 

ofus x 532 pAb abids 5 K5 52855 25 


Lon CE? junto toe oo onttis it 
OAL 3 5185 Bas hal ale & 


Juzu 28 


Essuula 65 





AL-TALAQ 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Owange ggwe Nabbi! Bwe mubanga 
muta abakazi, kale mubateerenga ku 
kiseera kyabwe ekya ‘Idda_ era 
mubalirirenga ekiseera; era mutye Allah, 
Mukama wammwe. Temubagobanga mu nju 
zaabwe wadde nabo_ tebavangawo, 
okuggyako nga bakoze eky’ekivve 
eky’olwaatu. Ezo nno z’ensalo za Allah. 
Era oyo abuuka ensalo za Allah, aba 
yeryazaamaanyizza yekka, kuba ggwe awa 
Talaka tomanya, ob’olyawo 
n’aleetawo ensonga endala oluvannyuma 
lw’ebyo byonna. 


3. Kale bwe babanga banaatera okutuuka 


ku kiseera kyabwe eky ‘okubata naye nga 
mwaagala okudding’ana_ nabo, kale 
mubasigazenga Ilwa bulungi, oba 


mwawukanenga nabo lwa_ bulungi. Naye 
mussangawo abajulizi babiri ebenkanya 
okuva mu mmwe era muwanga obujulizi 
obwesimbu ku lwa Allah.  Ebyo 
bibuuliriddwa oyo akkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero. Era oyo atya Allah, Allah 
amuteerawo obufulumiro, 


4. Era amugabira okuva ne w’atasuubira. 
Era oyo eyeesiga Allah, kale Ye Allah 7 
amumala. Mazima Allah ajja kutuukiriza 4 
ensonga ye. Ddala buli kimu Allah 
yakissaako ekigero. 


Allah Bp hh 


ons Sileeese pyres) 


“Se £ ae “ & % wen Ty 
ae Cal EG 


“2 o% Quad 
EOE RCS . fae 


eg 


Hast ob 


OAs 


25, zi “1 | as (5355 Ys 2055 
O54 Bus 35 
She sb Sais ois 
Sa3sas, B555,6 ST Gi ae, 
Za31 5 3 peta JRE £538 35451 
ob eq hese Hpac SEE 
Os 3t ee aee 


3 
2 .o- 
lyons! 9 4, 
Hess 5 leas ahi gi 


Barn we % 


aS) >. 9 
ag é 

Zins s205 555 abl Je JES 
se achs\ Oss 53 ayy ai Alls 


a 
oe $3 


o i >, 
GS hi J £35 Se 


5. Era n’abo mu bakazi bammwe BETES ne sates Soe G53 Bo esis 


abaggweebwamu essuubi ly’okusuulumba, 
bwe muba nga mubuusabuusa ku mbalirira 
ya ‘Idda, kale embalirira yaabwe gy’emyezi 
esatu, bwe kityo ne kw’abo abatannasuu- © 
lumba. Naye abo abali embuto, ekiseera 
kyabwe kumala kwetikkula buzito bwabwe. 
Era oyo atya Allah, amuteerawo obwangu 
mu nsonga ye. 


%a\ ¢ 
cB uy $B BNE S 2355 08 S51 
2 ft a EAT YC LI 15 .oaga 


a ZP4ne “ot 


2c os oO 54E 3 
O\j-o3 ts gS Gre Sass 


Essuula 65 


AL-TALAQ 


Juzu 28 





6. Ekyo ky’ekiragiro kya Allah ky’ assizza 

gye muli. Era oyo satya Allah, 
amusangulako ebibi bye n’amugezzeseza 
empeera. 


7. Abakyala abagenda okuteebwa 
mubabeezenga mu nju mwe mubeera, 
mubalabirire okusinziira ku nfuna yammwe, 
naye temubalumyanga nga mugenderera 
kubakaluubiriza. Naye bwe babanga bali 
mbuto, olwo mubawenga _ ebyetaago 
okutuusa Iwe balyetikkula obuzito bwabwe. 
Era bwe babayonsezanga abaana bammwe, 
kale mubawenga empeera yaabwe, era 
muteesaganyenga ku nsonga eziri wakati 
wammwe mu _ butuufu. Naye bwe 
muzibuwaliragananga, kale omukazi omulala 
amumuyonseze. 


8. Oyo alina eb enuet see Au atoole 
ekisaanira mu by’ obugagga N’oyo 
eyakendeerezebwa okuweebwa kwe, kale 
naye atoole mw’ebyo Allah bye yamuwa. 
Allah tatikka muntu buvunaanyizibwa 
wabula asinziira ku busobozi bwe yamuwa. 
Mangu nnyo Allah ajja kuleeta obwangu 
oluvannyuma lw’ obuzibu. 


Ruku 2 
9. Ye ebibuga bimeka ebyajeemera ekiragiro 
kya Mukama wa byo_ n’Ababaka be, kale 
netubibalirira embalirira  enkakali era 


netubibonereza ekibonerezo ekikambwe! 


10. Kale nebiroza ku bubi bw’ensonga za 
byo, era enkomerero y’ensonga za byo 
kwali kufaafaaganirwa. 


11. Allah yabategekera ekibonerezo 
ekikakali; kale mutye nnyo Allah, abange 
mmwe abalina amagezi, mmwe abakkiriza. 
Mazima Allah yamala okuweereza gye muli 
Omujjukiza — 

12. Omubaka abasomera Aya za Allah 
ez’olwaatu, alyooke aggye abo abakkiriza 
nebakola_ ebikolwa ebirungi mu _ kizikiza 
abalaze eri obutangaavu. Naye oyo akkiriza 
Allah n’akola_ ebikolwa ebirungi, 
alimuyingiza mu nsuku_ ezikulukutiramu 
emigga wansi wa zo, omwo mwe balibeera 
olubeerera. Mazima Allah yamulungiyiza 
ebigabibwa. 


aan wo 


sors MH Lays 
GH ass 5 galas Ate 53h 2 


We a wns 34 a 
+ Acts 2.51 Vag GALES 45}, athe 
a dh 
ee 
eae 


oer one oa) 


a 


& ‘ o> ange Pe u 
Siisl Sai ssoUTi gs abi g 


A 


OAS 365) 21 S513 

iget gi ot) ake wh 54) 

4 & “ 

ey \ghoe Sip oi) rk 
a 

a8 o Sa OL SBS Oo 

ee 


o 
es 


\ 


Vv 


Juzu 28 AL-TAHRIM Essuula 66 





m7 n.B ou 
13.Allah y’Oyo eyatonda emigigi os ; on pain HS al aay 
gy eggulu omusanvu, n’egyensi ngays , % iss 2978 cae 
gyenkana na gyo. Ekiragiro kikka wakati a vi JAE s Ghits v25'¥' 
mu gyo, mulyooke mumanye nti ddala je de 4 


TI4 AS tw 


- 
et: 
Nk 
p> 

No 





Allah ye w’Obuyinza ku buli kimu era nti oy — sedy oe 
ddala Allah yeetooloola buli kimu mu KS I B13 ai loloeysoe we : 
kumanya. @ 4h Be % 
a Wisk Bliss 
AL-TAHRIM 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O pia lope 5s able dy 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. eg woes 
2. Owange ggwe Nabbi! Lwaki weziza ab Ga1G 2553 ines 


ebyo Allah bye yakukkiriza, onoonya , 4| Pir 
kusiima kwa bakyala bo? Naye Allah 3153 1 elas Gah nel 


Musonyiyi nnyo, Wa kisa kingi. © Ai 55h ats \% 3 
3. Mazima Allah yabalumiriza okusumulula 5 £5 (373 645 ye “ha & F 5 <a 
ebirayiro byammwe era Allah ye Mukwano A 9. sno? oy 
ee poe ddala; era Neve Mumanyi © es sJispishighjnahss 5 
wa byonna, Omugezi ennyo. sae 

4, Era awo Mutume bwe yategeeza omu +19)! Vast Jy oe, a1} SY 3 
ku bakyala be ensonga mu kyaama, kale 94° 4) 00, 

ye (omukyala) bwe yagitegeezako omulala, a43\% 54815 Sey & Gs. R bs >> 
ne Allah n’akimwoleka (Mutume), yer su 47 wwe 

Mutume _yamanyisaako omukyala ebimu, Of WP yl 3 ba 55 Sts ose 
ebirala n’abireka. Naye Mutume bwe yamala os 36 Cis ES pats 
okubimutegeeza, omukyala n’agamba nti: es qd LS 


Bino ani yabikutegeezezza? Mutume ».\,6\, eX(et Tie 4% 6 
n’agamba nti: Omumanyi wa_ byonna, Ai Bs 5G + \5a sit 


Ategeera byonna y’eyantegeezezza. Or a 
4 ae “ ve re 2 mi 

5. Kale mwembi bwe muneenenya eri 2% 2 335 Paty) QO! bye ol 

Allah— anti era n’emitima gyammwe 538 


gyolekedde eri kwenenya— ky’ekisinga ain Betis yas oe z 
obulungi gye muli. Naye bwe munayamba- 25.5 ya? Ne ae 
pana ku ye, mazima Allah ye Muyambi_ we ross sSipllosus yea s252 


ne Jiburiiru n abatnlAvu abakkitiza: Ga De PR kg 
n’oluvannyuma Iw’ekyo, ba malayika nabo O5iab an L soa 
bayambi be. 4 2 9% 


6. Ob’olyawo mmwe bw’ anaabawa Talaka, 55508 | peel b ee: 
Mukama we anaamukyusizaamu abakyala ob Se pone Gn? 
abasinga ku mmwe abajeemulukufu, Z°+3* obs Ss HE 5 
abakkiriza, abawulize, abeenenyi, abasinza , R “5 ane sy was LSS os i 33 
Allah, abasiibi, okuva mu bakazi abakulu 7°7 7 7” ato 3 ‘3 


ab’obusa_ n’embeerera. @O1 hea 5 | 


ee 


XN 


th 


’ 
~ 
AN 


tN 


~ 


a8 fr - ao ate nae * uw 
7. Abange mmwe abakkiriza, mwewonye 5 nas 15-5 192 es hats 


wo 


Essuula 66 


AL-TAHRIM 


Juzu 28 





omuliro n’ab’omu maka gammwe, anti enku 
za gwo bantu na mayinja; guliko ba 
malayika abakambwe, abakakali, 
abatajeemera Allah ky’abalagidde era 
abakola ekyo kyokka kye balagiddwa. 


8. Abange mmwe abatakkiriza, temu- 
wampanya olwa leero. Mazima mugenda 


kusasulwa olw’ebyo bye mwakola. 
Ruku 2 


9. Abange mmwe abakkiriza , mubonerere 
eri Allah okubonerera okwa nnamaddala. 
Ob’olyawo Mukama wammwe n’abasangu- 
lako ebibi byammwe era n’abayingiza mu 
nsuku ezikulukutamu emigga wansi wa zo, 
ku lunaku Allah lw’ ataliswaaza Nabbi n’ abo 
abakkiriza awamu naye. Obutangaavu 
bwabwe bulimyansa mu maaso gaabwe 
ne ku ddyo waabwe. Baligamba nti: 
Mukama waffe, tujjuulirize obutangaavu 
bwaffe era otusonyiwe; ddala Ggwe 
w’Obuyinza ku buli kimu. 


10. Owange gwe Nabbi, nyiikirira nnyo 
abatakkiriza ne bannanfuusi era ba 
munyweevu ku bo. Era obuddo bwabwe 
muliro. Ye nga obwo buddo bubi nnyo ! 


11. Embeera y’abo abatakkiriza, Allah 
agifaananyiriza n’eya muka Nahu ne muka 
Liti. Bombi nno baali wansi wa baweereza 
babiri mu baweereza baffe abatuukirivu, 
naye bombi nebaba balyaake gye bali. Naye 
bombi tebaabagasa n’akatono ku Allah, 
era bombi baagambibwa nti: Muyingire 
omuliro wamu_ n’abo abayingira. 

12. Ate embeera y’abakkiriza, Allah 
yagifaananyiriza n’eya muka Farawo, awo 
bwe yagamba nti: Mukama wange, 
nzimbira gy’oli enju mu Janna, era mponya 
Farawo n’ebikolwa bye, era mponya abantu 
abakozi_ b’ebibi, 


13. Era agifaananyiriza n’eya Maryamu 
muwala wa ‘Imrani eyeekuuma,kale 
netufuuwa mu ye (‘Isa) ekigambo kyaffe, 
Maryamu n’akakasa amazima g’ebigambo 
bya Mukama we n’Ebitabo bye era yali 
mw’abo abawulize. 


a 
3 HG a3 33 cl 
$is5 BSG 1Kale Gale f 85Eas1 
Oued 5 Sal G aul 6 “a? a3 
Or oe Za Tn IGE oes 
bB God! Ig) eas Wg Sais J u 


Oois5 3h CoH 535) 


a Feb Sues wi AT 
aig 5462 gy sy\ hoes Gees Zs 5 


Sot Abels sls Up shes 
2e3s\ sys S254» SY! aks 
np PIF 633513 Ss % 


puBIp 7 4S ‘is 
eis 3 5 gtd OAs roy 


- 
3 653 B al S300 sa5 
OSs5 4H he = 5285), CS5 p81 
Ban ee 
3 54S nals 63 Gu 
gd Was oe hen 


A e ore) vf 
eSssyahe Bibi5 wide 

Opes) 553,555 
Sha yf BFosgU Shs thi ob 


iMe E85 SI Ly S155 ses 
5S GASES yale bebe de 


Los Isfebidcesislay 

OSA S'S) p25 
Sigal ge | SBsas Sis abs 35-55 
S45 git 3 


Wiss Oo GSES Gas, 


wt 


ages 


‘ 
w wn 
2 


3 
Ode Eras 


<foh> 


CNS 51-65533 : 


~ 


= 


ns 


Juzu 29 Essuula 67 





AL-MULK 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 

i e a a gj \ a% Os \ a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ©pt—> 341 yo lg aod 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

3 Juzu 29 . Bey ne @, 24! % 
2. Nannyini mikisa y’Oyo alina mu $3 EU8\ 83% (3) ye 
mikono gye obwakabaka, era ye nt 27 4% 42 Vee 
w’Obuyinza ku buli kimu. —! ZG JS 


> o\0F \7 ‘ ee 
3. Y’Oyo eyatonda okufa n’ obulamu alyooke pS pas }b15) 
abagezese, alage ani mu mmwe asinga 2 - 5 sc pee 
mu kukola obulungi; era Ye ye Luwangula, ja) 5 ie a 


Omusonyiyi ennyo, 
a 
4. Y’oyo eyatonda emigigi gy’eggulu GES Cy got ee ae ohm e351 


omusanvu nga gitabagana. Toyinza kulaba 
njawukana yonna mu kutonda kw’Omusaasizi * oe oF psy ge Qe 
ennyo. Kale ddamu okutunula; abaffe, 4 ye, 1%.233 \ ws 
olabawo akamogo konna? @y355 buy 5 Ji 

“pn 2 
5. N’oluvannyuma ddamu_ okutunula HUE YAS 5 saat eel 2 is 


funda bbiri, okutunula k kujj % 
enfunda bbiri, okutunula kwo_ kujja Shek kd Fates Ae 2155) 


kukomawo gy’oli nga kulemereddwa era 


nga kukooye. ag 6 2,047 
7 % a 
6. Era ddala twawunda eggulu ery’okumpi ow (az, C3 afl ke Soa 35 Sas 


Zine - % re 2 a wee 
n’amataala, netugafuula ag “okugoba ba $448 sO1¢ 32815 y Be bit Be 23 { 5 Rt 3 
Sitaani, era netubategekera ekibonerezo oT 


ky’omuliro. Oy \ Sl Res b 


“4 % 
7. Era waliwo ekibonerezo ky’ omuliro 28 Pt Gi 3 3 
olw’abo abatakkiriza Mukama waabwe. Da 1 2b ; oor 
Era obwo buddo bubi nnyo! Ores) KA, b phe 


FR 

i fA 
- > Ce 
XS Cy Ca 
. AC 


No 
—ANG 


ea 
~~ 

> 
No 
\ 
> 


Sen BIST i ae qenht ie 
8. Awo bwe baligusuulibwamu, baliguwulira G'S ings QI) sso 4.53 ga) VS) 
nga guwuluguma nga bwe gubumbujja, oS 3s 


wh a 
9. Nga guling’anga ogugenda okwabika Gas ‘ae C: 2 ACS 813 


olw’essungu. Buli lwe gulisuulwangamu 


> C4 5 
ekibinja, abalabirizi ba gwo balibabuuzanga Be 8 42. £333 pas a zy 
nti: Abaffe, mmwe temwatuukwako 3 $33 
Mulabuzi? es as 3G 

(4 4 a % 

10. Baliddamu nti: Yee ! Ddala Omulabuzi 3% pXSS53 33 {2356 brass go 
yatutuukako naye netulimbisa, netugamba |» ,¢ 4 nen Beye 
nti: Allah tassanga kintu kyonna; wabula “3! ¢ OVE oF bs ah | oy le Gs 
mmwe muli mu kubula kunene. ©, Sue p33 3 


I 


® 


va) 


Essuula 67 


AL-MULK 


Juzu 29 





11. Era baligamba nti: Singa twawulira 
oba singa twakozesa amagezi, tetwalibadde 
mu bantu ba muliro ogubumbujja. 


12. Olwo balikkiriza ebibi byabwe. Kale 
okuzikirira kwa bantu b’omu muliro 
ogubumbujja. 


13. Mazima abo abatya Mukama waabwe, 
wadde nga talabika, balifuna okusonyiyibwa 
n’empeera ennene ennyo. 


pte 223, 


0 #4 


BOSE Ags 51 


BM ighiés 
a 


IL, 2495 B5RAZ 585518) 


é non MAE nh 4% 

14. Kale mukise ekigambo kyammwe oba sus AS a 5344191 6 Bishais 
g2 oy ow 

@pdmail ply 


mukyogere kaati, mazima Ye amanyi 
bulungi ebiri mu bifuba. 


2%, 22 4 
15. Abaffe, Oyo eyatonda y’atamanyi 2tb\)\ > > 


ng’ate ye Nannyini lumanyo, Ategeera 
byonna? 

Ruku 2 
16. Ye y’eyabakolera ensi nga ntereevu, 


kale mutambulire ku makubo ga yo era , 


mulye ku bigabulwa bye. Era okuzuukira 
kuli_ gy’ ali. 


17. Abaffe, mulowooza nti muli mirembe 
kw’Oyo ali mu ggulu nti taabamizise nsi, 
awo bw’enatandika okukankana? 


18. Nandiki, mulowooza nti muli mirembe 
kw’Oyo ali mu ggulu nti taabasindikire 
kibuyaga ow’oluyinjayinja? Kale mangu 
nnyo mujja kumanya okulabula kwange nga 
bwe kuli okw’akabi. 


19. Era mazima n’abo abaabakulembera 
baalimbisa Ababaka, naye ekibonerezo 
kyange kyali kitya ? 


20. Abaffe, tebalaba ennyonnyi = eziri 
waggulu waabwe nga bwe zanjuluza 
ebiwaawaatiro era nezibiwumba ? Tewali 
azikwatirira wabula Allah, Omusaasizi 
ennyo. Mazima Ye y’alaba buli kimu. 


21. Abaffe, b’ani abo ab’eggye lyammwe 
abayinza okubayamba ku _ Allah, 
Omusaasizi ennyo? Wabula abatakkiriza 
tebali ku kirala wabula bali mu 
kuwubisibwa. 


2 As 


43h SS 


Cn¢4 


Se 


a“ 


Pon 


os gas Sf 
\ 


1 3X5 Sek 3554 


3 a 


Sw a 4 ag ja te a |% 


4 4 ne we 4 . “=e 
Sg Geyd O1 NZBING OF pre) F 
0? In IE ie 4 0% 
g05 (Isls e559 

3323 @ISh 4 
Bn WK & nh Ah % 
Sus OT EBS 3 4 Bree) 51 
422 Ana reot (% (2 nC aAF 
2. Ox * of -. 
ard 
O43 
Ath n\n ork, 2h enohe 
GS sah 8 oo SS 3 
a4 %Z 
OAS of 
aT gn % . @ 4 nae nes 
pc 545 $3 yids) 1d) 1554 33! 
I 10% S sav are Sed 
SSSI Feds GPG ey88 5 
Go at nes ¢ % 
Oye? 4" By) 
3& Gs .% 21 a7 
peat S24 9a Gzil he ol 
= F nt np GIR 
glagedSi yds Ot pSporX, 
z nyh . 3 ongevh 
yb52 3 VL 63530 


<fag> 


AGS, 


ay 


paerads 


Juzu 29 AL-MULK Essuula 67 





n 563335 oes TA OST 
22. Abaffe, ani oyo anaabagabirira singa 2Li2( OL 3 552 GI se O41 
Allah anaaziyiza okugabirira kwe? Nedda, Aig 3 Ian a no 6% 
bamala gagugubira ku bujeemu na O25 she 31955 4 723)) 
bukyayi. 


Aghkn~ a \4 % as ne a 
23. Abaffe, oyo atambula nga akotese as cassie ast 


omutwe gwe y’asinga okuba omulung’amu, pe 
oba oyo atambula nga yeesimbye mu kkubo ° @ hain b b\5 re us Gs 5 (shen ost 


eggolokofu? 
jd neo~ & ag 
24.Gamba nti: Ye y’eyabatonda era gs Jak 3 36 3 G3J\56 a 
” 


n’abakolera amatu n’amaaso n’emitima; G 446% 2°n7% 
: ? SAMS 4 554 slays 25% 
naye mwebaza kitono. a8 5 I3 > YI 


EN 


aon a 
533 = 
nC ° x Aan % 0s ore 
25.Gamba nti: Ye y’eyabayingiwaliza mu 253s sU25NG aS $3 G35\ 
nsi, era gy’ali gye mulikung’aanyirizibwa. CO 5 9% 02, 
4 nor Sy be Srna Z 
26.Era bagamba nti: Ye okusuubiza kuno gy o| SES ib £2 OPS 9 
kwo kwa ddi, obanga mwogera mazima? OCs» 
oa we 
~ bee 9% % 16%) 18 
27. Gamba nti: Ddala okumanya kw’ekyo \% 515 vgb\ is pias! \Z3\ 
kuli eri Allah, naye nze ndi Mulabuzi ow’o G0 BGnr% 
Iwaatu. Qos 434 


ATE TES TA 


£09 9 Ao (BAS 
28. Kale bwe balikiraba nga kibindabinda, 62351 3 SA Set, 2a)) 5515 (S15 
7 


olwo amaaso g’abatakkiriza galijjula es nv n® 2 . as (3258 
ennaku, era kirigambibwa nti: Kino ky’ekyo *% BES Gp he 0433 35a 
kye mwapeekanga. OS 5235 

4% 2. 


o a b % anh A 7 a Nee 
29.Gamba nti: Mulabye mutya, singa Ys O25 ab | sig) 3757 Jj 


Allah nze ansaanyawo n’abo abali nange ,0 7, .e pn 2 . Uk ee ot 
oba n’atusaasira, olwo ani anaataasa V@ rye | Ate G08 SEEN 5| 
it! 9 a\% ~ 
abatakkiriza ku kibonerezo ekirumya? gi f wie 
C 
ag 
30.Gamba nti: Oyo nno ye Allah Wiis 25e5 6s! iGaS558 $ 


Omusaasizi ennyo ffe gwe tukkiriza era Ye 


A oF oe H~ansiate 
gwe twesiga. Kale mangu nnyo mujja Ove BLS oh 5A OF © jade rns 


kumanya ani ali mu kubula okw’olwaatu. 


2 ane 
31.Gamba nti: Mulabye mutya, singa ©2553 pase Ret ee) Js 


amazzi gammwe gabulidde mu ttaka, olwo A 3 Ks Ag Ke 
1 j ; . 4 
ate ani anaabaleetera amazzi amayonjo Ou 4 2 Peto 


agakulukuta? 


Essuula 68 Juzu 29 


sa ZY — = 2 ers ‘ 
=: WAS BS 558 = 
AL-QALAM 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
oe ta q 4 a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oss}! gas} dhs \ pty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ' 6 gitde ok 
wn avis Rg 
2. Njuliza akakopo ka bwiino n’ekkalaamu OO 332431 sels w 
n’ebyo bye bawandiika, ror 
a” 


Zz A n Z\wee Ae ee. wn Te 
3. Olw’ okusaasira kwa Mukama wo, ddala Ogres, 255 pare Sayers: 1 
gewe toli mugwi wa ddalu. 


ence han ZN Ei4 

4. Era mazima olina empeera etakoma. Oops HERA ols 
nye Ae 125 21813 

5. Era ddala olina empisa ensukkirivu. Ogist 4 ue ? 
i O35 9239 oe 

6. Kale mangu nnyo ojja kulaba era DS, 9 pQatnd 


nabo balabe . ype 
I Foi, DM, 
7. Ani ku mmwe atawaanyizibwa eddalu. Oo pas \ ASoy Lu 


% 2, 4M 99 ite & 
8. Mazima Mukama wo y’asinga okumanya oS je Coy picl 335 o} 
a 


oyo abuze ku kkubo lye, era y’asinga 45 SIL LET 22S dee 
okumanya abalung’amu. OG pro 4 pis| sae bie 


ue n a 
9. Kale togondera abo abalimbisa amazima. OtL 3&4) ins 3 
g 
10. Baagala mbu ogonzeemu_ eddiini yo Odsesi Coy 33 5 1535 
olwo nabo balyooke bagonzeemu gy’oli. : 
eo he a 
11 Naye togondera buli alayiralayira, Ouriat ays SS abi 5 
omunyoomoofu, Bh ae 
12. Omuwaayirizi, | omutambuza Makety 338 3\S4 
w olugambo, er 3 - se 
y ‘ 2% Zon age we 
13. Omuziyizi w’ebirungi, omubuusi w’e- Opis) 54 A, gis 
nsalo, omwonoonyi, : 5 : 
net Ziyhe ne VB 
14. Ow’empisa embi, ng’ate awamu n’ekyo sss) 23585 Sat 
n’obuzaale bwe bubuusibwabuusibwa. 
byn 6 4 2,4 
15. Tomugondera wadde ng’alina eby’o- Ooi 5 JaISOS! 


bugagga n’abaana. Ee ae nn re 
a (44% 4% RI oe 15h 8 
16. Bw’asomerwa Aya zaffe, agamba nti: 3 (ei Jj oy \ eile Jt Ws} 


: ara, 

Ngero z’abedda ! Osu 3% | 
£204 < 

17. Tujja kumulamba ku nnyindo. @a3 SS GE Sets 


4“ & 4 1 4,,% 
18. Mazima tujjakubagezesa nga bwe twa- ax | 3 ly as pubs 515 LG if 
gezesa ba nnyini nnimiro awo bwe wt, noe eeht 32 we 
baalayira nti ddala ebibala baali bateekwa Cito ions $) 2 aha) 


a 7 


okubikungula ku makya, OCA yee 


<a> 


Juzu 29 AL-QALAM Essuula 68 





19. Naye ne batajuliza nti: Allah bw’anaaba OG pkE5555 
ayagadde. Zs Bet oie ene 
Zige nw 2 oni? ° x 
20. Kale akabi okuva eri Mukama wo pb 3 ay > W% 5b Giz (5 
keetooloola ennimiro nga beebase. Oo356 
o 
y nw SAF ae ae 
21.Olwo nebugikeerera nga ering’anga Ona heazeb 
esaayiddwa. on.» geenees 
22. Kale baayiting’ana nga bukya, Moses \35 
dod Ke av ma Vea sad 8 " 
23. Nti: Mukeere nnyo mu nnimiro za- poy oO) pe JF Igxcl gl 
mmwe, obanga muli ba kukungula. @oL. yl2 
ae Og 
Ye PA(AS an Poin Tih 
24. Kale baagenda bakubagana obwaama. @S Pe 2 pats 3 | gia} G 
ya AN A043 no GB rf 
25. Nti: Olwa leero temuganya munkuseere > i b A | gn ¥ Ol 
yenna kubayingirira mu yo. COAL LS 
on Z ne \o no 2h 
26. Era baakeera nnawankya n’amaanyi Ov2z) 3b 2 Je 5005 
ag’ekitalo. Beye 2 44 


24NG, WA (Hm (7 a{7 
27.Naye ennimiro bwe_ baagiraba, OO LAI GHG \5 
baagamba nti: Mazima tubuze bubuzi! 


On InI nt In ” o 
28. Nedda, wabula tummiddwa okufuna. OO} 92 U8 J5 


29. Eyali abasingamu obulungi y’eyagamba ¥ 
nti: Abaffe, saabagambye nti: Lwaki temute- oo we 


ndereza Allah? ~s 
‘ va M LYE (eue 4 nF A 5 
30. Olwo nebalyooka bagamba nti: Obutu- Ad bu Ly 4) Ga! 


ukirivu bwa Mukama waffe. Mazima 
tubadde bakyaamu. 


, 
31. Olwo baayolekagana bokka na bokka OOy SNE Oak dE pecans 1955 
nga banenyagana. 7 


32. Nebagamba nti: Zitusanze! Mazima tu- Ss i 
badde bajeemu. 


\ 3 an a “ a7i(ae 

33. Ob’olyawo Mukama waffe anatu- V5 Cabs GAS 1S 55 335 gut 
kyuusizaamu ennimiro esinga obulungi 2 Ps 4 (tee 
kw’eno; mazima kati twolekedde eri Mu- Ov 4! 3 
kama waffe. a 2 SAn NS ae 
34. Bwe kityo nno ekibonerezo bwe kiba. $53)! NS 5 b Go| Red AWS 
Naye ddala ekibonerezo ky’enkomerero ” 2nd ne rls a4 57 
ky’ekisinga obunene, singa babadde bama- OS Golan oe yar 
nyi. 


Ruku 2 n Si ee aE ond yh Sy 
35. Mazima abeekuumi balifuna eri Mu- Oped late aap de osbtey Af codd, (2) 
kama waabwe Janna ez’amasanyu 


amajjuvu. 


\ 


& 


v 


ass 


ay 


Essuula 68 AL-QALAM Juzu 29 


i j ? ben naNBan pn 9 AoA 
36. Abaffe, tuyise abajeemulukufu ng’a- Mois 3 WE | 3) 
bakozi b’ebibi? Le pal 6 Gdebinol| Sad 





z Dyn, Z 4, . 
37. Mubadde mutya? Mulamula mutya! Mo eay ES. 8, 355 i 
ye 
38. Abaffe, mulinayo ekitabo kye muso- Oo syepery E55 eS 
mamu, 
adw Sie 
39. Nti ddala mulikifunamu buli kye Ocoee ) Sass aXIE) 


mweroboza ? ga pe : este este 4 es ‘ag 
40. Nandiki, mulina ekirayiro okuva gye BY. Jt aah si Jl 
tuli ekitusiba okutuusiza ddala ku lunaku 54 We (24 5 “44 “ \u3 ‘| 


lw’ okuzuukira, nti ddala mulifuna  buli 
kye musalawo ? 


5 Gn % 4 t a gh% nF § 3 

41. Babuuze, ani mu bo akyetantala? @) A> Pee a 

— d “1 
42. Oba balinayo bakatonda abalala, kale ©) 5.43 S54 \ lis hs Bia 
baleete bakatonda baabwe, obanga_ boo- Whe 
gera mazima. @ob>5 \y ¥ 
43. Olunaku amazima Iwe galibikkulwa, 4, of 53.33 gl ob EGE 3U ic 
kale balikoowolwa eri okuvuunama, naye ~” ’ 


nno nga tebakyasobola; Oopesbiss Gy gael 


o ,.(% 
44,Nga bakotese amaaso gaabwe, nga 555% 3 ALLS pie5 aii ie 


basaanikiddwa obuswaavu; so nga baako- 9h 2 nPn din eiy 
owoolwanga eri okuvuunama nga bakyali @b;1G34 a Ib 
mu ddembe, nebatafaayo. 


45.Kale ggwe ndeka n’abo abalimbisa + nb pS ha, 
ekigambo kino ekya Kur’ani. Mpolampola na tae a ‘ 
tujja kubawalulira eri okuzikirira okuva 68 - sist Sas O52 sake 


we batamanyi. ’ “ E 
RO AOD a3 ayn 
46.Era mbawa akaaganya, kuba ddala Ov Go G1 saa) Gels 
entegeka yange nnyweevu. : : 
& wing 4 a ne fl 
47. Abaffe, obasabye mpeera_ nti bazi- Dyas os 345 pew Seaver || 
toowererwa bbanja ? 6 Anh 


48. Nandiki, balinayo eby’enkiso bye OS vexs gas n 3X 9 as asi £4 giw hig 41 
bawandiika ? 


oo 3 {4 ¢ 2 6 4 6 
49. Kale gewe lindirira kusalawo kwa oe I5 5 B55 2A) hob 


Mukama wo era tobanga Ow’ekyennyanja rae KET 4 5 i 3 
ae yy" Gots a a ab a) Ah! 2 
bwe yalaajanira Mukama we ng’afa ee . 
ennaku. 
we % iAoa “i at 
50.Singa okusaasira okwava_ eri 4,45 435 ) G4 dba) 4553 05335 oly 
i eI 
Mukama we tekwamutuukako, mazima @hjoissh3 Aye 1 


yaalikasukiddwa mu kyererezi ng’eno 


bw’ anenyezebwa. 


Juzu 29 AL-HAQQAH Essuula 69 





; a Ait 15554532 1oale 
51. Naye Mukama we yamulonda n’amu- Odd G5 51853 Arrest 
fuula omu mu batuukirivu. 


tA . a . IY o 
52. Era abo abatakkiriza baali na kumpi ny sai \ 3a os 335) sho gO} 5 


kugezaako okukuseereza mbu bakuggye ku 4% sé i | puget = sk 
kittibwa kyo n’entunula yaabwe epobusumen 7 i lp (ft eo Bog a 
bwe baawulira Ekijjukiza (Kur’ani); era 6b 451 03 ibs 3 
baagamba nti: Oyo ddala mulalu ! 7 4 : 
on 4\9% on. DO LP (we 
53. Naye yo Kur’ani_sikirala wabula ky’E- Spat te vs G3 & 


kijjukiza eri ensi yonna. 





AL-HAQQAH 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


A “ n% a a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Opd-302 | od} gb ley 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


bs B42 14 
2. Ekiteekwa okubaawo! asa) 
22 Gs 
3. Kiki ekyo ekiteekwa okubaawo? Masai 
bs Bene, aay 
4. Era ki ekinaakumanyisa ekyo ekiteekwa OAs Bsis EL 53143 


okubaawo_ kye ki? * és 
5. Aba Thamida n’aba ‘Adi baalimbisa @é2 J Ly (653525 2352 
ekibonerezo ekiggunda.* 


Bib Zou ele 252441 
6. Kale aba Thamuda baazikirizibwa na OB46 5, (§-Saso Ls > god Gu 
kabenje ak’akabi. 


By a 
7. Ate aba ‘Adi _ nebazikirizibwa p22 Bart Las $G GT5 


o 
n’omuyaga oguwuluguma, ogw’essungu, sosle 


; - one »'%S “eng ae eo8. 
8. Gwe yabakunsizako okumala ebiro 124! 44055 Jo Anh pg tie (Ajas 


7 oe oe 
musanvu n’emisana munaana obutasalako, Ve (one onkt 0h ion ae 
kale ng’olaba mu  gwo abantu nga TF Gas Ah GHD F Os 
bagudde wansi nga balinga ebikolo Oa29 % aa aay shi 
by’emitende ebyeyaze wansi. oe % we! Pd 

wl wr a 
9. Abaffe, olabawo ekyasigalawo ku bo? Ons 5G Us 5 3545 


10. Era Farawo n’abo abaamukulembera as Shs o1c3 5H5e S53 sacs 
n’abebibuga ebyavuunikibwa baakolanga 5 ; — 


nnyo ebibi. en Gy 


69:5. Amakulu gano gava mu Kur’dni yennyini w’egambira nti (22 (B5T) ‘al-qaari‘ah’ 
ekinnyonnyolwa_nti:( 101:5-6 ), ‘lwe Lunaku abantu lwe baliba ng’ebiwojjolo ebisaasaanye. 
N’ensozi ziriba ng’ebyoya by’endiga ebisunsule’. Okuggunda okwogerwako wano_ si kwa 
bulijjo, wabula kufaananako n’okwo okwa Hydrogen bomb ne Neutron bomb, nebirala. 
Amaanyi g’okubwatuka okwogerwako wano gayinza n’okumerengula ensozi. 





Essuula 69 AL-HAQQAH Juzu 29 





11.Kale baajeemera Omubaka wa $% 27 -£4213 2 495 7225 5 aes 
Mukama _ waabwe, olwo- Allah Bia! pis $3 5m) | < 
n’abakwatamu olukwata olunyiga. Oaw ly 


12.Mazima amazzi bwe gaatumbiira, ag Chi G sRiles BESTS 


twabasitulira mu kyombo, 


Pom “3 zZ a 7 Swat a 
13. Tulyooke tukifuule ekijjukizo gye muli &31 aZa3 9 8poi5 30 Glssy 
era kikuumibwe okutu okukuuma. @k 5 


¥ s g $4 a% 57222 1% 
14.Kale eng’ombe bw’ erifuuyibwamu CO LaI3 ALAS 53 pebs tSus 
olufuuwa lumu, ve ; fo + 

¥ Zee ® » At s 
15. N’ensi n’ensozi nebisitulwa nebibete- 4% 443 Calis Cos CARS 


ntebwa olubetenta lumu, y a s 
©}-FENT) 

u a 2a. a 4 

16. Kale kw’olwo ekiteekwa okubaawo 35515, (B55 haegcs 


lwe kirigwaawo. 


. P ; : Yeo Beponee gieBl 5 
17. N’eggulu liryabikayabika, era kw’olwo Magals 2 (Pras V ecsefint | 9 
liriba liyenjebufu. 


4 we Te SNS 
18. Era ba malayika baliba ebbali wa lyo. 3 hess » G5lE3T Ye G05 
Ku lunaku olwo waggulu waabwe eribaayo BE Se gon tn PEAS 35 


ba malayika munaana nga _ bawaniridde Wagons 34252 A645 2 
Nnamulondo ya Mukama wo. 


n bag J . 
19. Kw’olwo lwe mulireetebwa_ eri Allah; @azi Esko ais 2) jad jad doe 92, 
tewaliba kyaama kyammwe kyonna kiryekisa. 


A 
> 
Oy 
A 

> 
to 

Ne 

A 

> 

A 


20. Kale oyo aliweebwa ckitabo kye mu Asisirazeet, Qche Cisi oF eG 
ro oe: “ys vy 


ddyo we, aligamba nti: Mujje musome ku Bi Ne ings Pee 
kitabo kyange! © to ) 19255! 25 
Arg (a Vo nt 22h wt 

21.Mazima nze nali nkakasa nti ddala Haulis gl Cal Bb cy) 
ndisisinkana n’okubalwa kwange. P 2.8 gaye 
22.Kale oyo y’aliba mu _ bulamu O32 phic O50 
obwesiimisa, : “ 
23.Mu Janna eya waggulu ennyo, @anesis gy 
24. Ebirimba by’ebibala bya yo biriba @eais G5 355 


kumpi nnyo. 


kkono we, kale aligamba nti: Nga ndabye! 
Kale singa siweereddwa kitabo kyange! 


27.Ne simanya na kubalwa kwange! @an Gel > 


“ 3 22%7 Bue nr e oD ag 

25.Baligambibwa nti: Mweriire era 3 AuaLai ony antes { 25a 555" 

mwenyweere n’essanyu olw’ebirungi ebyo epi(St See 

bye mwakola mu nnaku azaayita. oz 20 ¥! 

i 1 neo y oe é ak 531 : 4 B1% 

26. Naye oyo aliweebwa ekitabo kye mu SgRad » abla a Gis 
\ 


Juzu 29 AL-HAQQAH Essuula 69 





an “4 ” 
28. Kale singa okwo okufa kwe nnafa ine Bias 6 Gai 
kwe kwali okw’enkomerero, ne ssizuukira! . GC Ho Lae 
29. Obugagga bwange tebungasizza n’aka- Mant we cael 
tono, 


An ost ‘ a's z {< 
30. Obuyinza bwange nabwo bumpweddeko. @agial (ne E Elle 
31. Kirigambibwa nti: Mumukwate Oesis % esha 
mumusibe mu njegere, 
v a wo p 
32. N’oluvannyuma mumusuule mu muliro. Opis Brae as a4 
33. N’oluvannyuma mumusse mu lujegere, \é| S$ Ogats sats G33 aL. ws higlin C3 25 4 
obuwanvu bwalwo yaadi nsanvu. 4 2 
: “Osea 
34.Mazima yali takkiriza Allah, @arsBlgbl de¥ Tor a5) 
Omusukkirivu. 2, oy 
35.Era nga takubiriza na kuliisa OydS to] .EL BY 3 
munkuseere, Gn (42. ono 27 
36. Kale olwa leero, wano tajja kuba na Obied Chins A \aJ Ga 
wa mukwano; 4 vn 
> a fo fA g a % 
e s ‘ 
37. Wadde emmere, okuggyako amazzi Sette cas SEb58 
aganaazibbwamu amabwa. ; ese at 
#2 me 3* 
38. Agataliibwa mulala yenna okuggyako @c z(BSi Vy BY & 
aboonoonyi. 
Ruku 2 Dg nd a2 oe 
39.Si kyo, njuliza ebyo byonna bye OOS By bud) 
mulabako, 
© any roe J & * 
40. N’ebyo bye mutalabako, OI 2 
Ye a aca 4 % 
41. Mti mazima yo Kur ’dni ddalaky’ ekigambo 422 J) J 451 


ekyassibwa ku Mubaka Ow’ ekitiibwa. > g 

Donk 226418 th 74% 

42.Era yo si kigambo kya muyiiya wa OSHS EWS, pol Soy Gs 

bitontome; naye mukkiriza katono nnyo ! £ 56 
a G 4 a a Z aw 

43. Ate si kigambo kya mulaguzi; naye OS jae aS ACEC byahdy 433 

mufumiitiriza katono nnyo! 


wth aw\% “4 we a wo a 
44. Yo kwe_ kubikkulirwa okwava eri Obese) G3 Ogi 
Omulezi w’ebitonde byonna. ; ss steieg 
a (Bh Siw oe “AG oa 
45.Era singa (Nabbi) yatupaatiikako Od 691 Ax Cpe Seas 33 


ebigambo eby’engeri yonna, 


v A A ’ s SBE 
Qydep aie Cie 

- 

6013 spiel, GCsbU 55 


46. Mazima twalimukutte olukwata ne 
ddyo, 


47.N’oluvannyuma twalimukutuddemu 
omusuwa gw’obulamu, 


5 oon we Ae “ 
48.Era tewaalibaddewo na yenna mu O36 2h 257 i 30h, 3 


mmwe eyaalituziyizza ku ye. 


Essuula 70 AL-MA‘ARIJ Juzu 29 





: yas ¢ nw F 4 
49.Era mazima Kur’ani eno kwe @cdsall fis 4515 


kujjukiza eri abatya Allah. 


: $ : a ae A ae A i 
50.Era mazima tumanyi nti ddala mu Qo dios BS i6 WlALacS 
mmwe mulimu abalimbisa Kur’ani. 


ro] 


3 


«aw Cat 


wn e« Ln - ge nan 
51. Naye ddala ekyo kiriba kya kwejjusa O53,40 5 pnd) 4315 
eri abatakkiriza. oe ee 
Away ew (| C . o 
52.Era ddala yo ge mazima amakakafu. Oyass! GA) 13 
sess Fon tev 4\ue a Awe t 
53. Kale tendereza n’erinnya lya Mukama @) ob! Eb aly Pend & 


wo Omusukkirivu. 





Z Z Ais 
< Vi aentadlige 
AL-MA‘ARIJ 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


a 4% tat s ‘ 
1. Kulw’erinnnya lya Allah, Omusaasizi OA I pond Pod ts Lp tay 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. Donte 25 Hoe ae 
2. Omubuuzi yabuuza ku kibonerezo eki- Ops pigs Ii 
genda okugwa fe 7 ; 
sie al wR « 4 
3. Ku_ batakkiriza, ekitalibaako aziyiza, OaA~dgis 4) Ki Ohyse)) 
4. Ekiriva eri Allah, Nannyini madaala Op divs ahigs 


aga waggulu. 


- ana 4 a 
5. Bamalayika ne Mwoyo balinnya gy’ali 438 & ais) > 5 
mu lunaku olugeraageranyizibwa n’emyaka 63 fe 215 


s ” 
emitwalo etaano. o = = ae 
o a 
6. Kale gumiikiriza okugumiikiriza @OMos hie Sails 
okulungi. 
a A a NIZs eC oneen 9% 
7. Mazima bo bakiraba ng’ekiri ewala, Oli 45 9 2-45] 
b 4 oS 
8. Naye Ffe tukiraba nga kiri kumpi. O45 pws 
no a) a? eA,” 
9. Olunaku eggulu Iwe liriba ng’ekikomo Qa) Fz BB 35.252 
ekisaanuuse, 


rn aD a 9 ae 
10.N’ensozi lwe ziriba ng’ebyoya Ophslf IG O35 
by’endiga, Oe ee Pe 

Sa a EAA 
11. N’owomukwano talibuuza bifa ku Mesed obek Jessy § 
mukwano gwe. Las OS hein ee pe ed 
12. Newaakubadde nga balitunuuliganyizi- yg x%8Z 3) 4 yee) 52 begs Spas, 
bwa, omwonoonyi alyegomba nti singa bogus ee Oe pease 
yeenunuzza abaana be ku kibonerezo @ 7m 
ky’olunaku olwo, 


bast a ofalS 
13. Ne mukyala we ne muganda we, Wess! 9 Ae 9 


<pof> 


Juzu 29 


AL-MA‘ARIJ 





14. N’owekika kye eyamuwanga obubudamu, 


15. N’abali mu nsi bonna, n’oluvannyuma 
ye yeewonye ekibonerezo. 


16. Nedda, ddala kyo nnimi za muliro, 


17. Ogulibambula oluliba Iwonna. 
18. Gulikoowoola buli eyakubayo amabega 
neyekyuusa 


19. N’atuuma eby’obugagga, n’abikwati- 
rira. 


20. Mazima omuntu yatondwa nga mupapi, 
ate nga mukodo. 


21. Bw’ atuukibwako obuzibu, ng’ayazi- 
irana. 


22. Ate bw’atuukwako ebirungi, 
akodowala. 


nga 


23. Okuggyako abasaaze. 

24. Abo abasaala essaala zaabwe olube- 
erera. 

25.N’abo abalina omutemwa omutuufu 
mu by’obugagga bwabwe, 


26.Ogw’oyo asaba obuyambi 
atesobola, atasaba. 


27.N’ abo abakakasa 
lw’ okulamulirwako, 


n’oyo 
olunaku 


28. N’abo abatya ekibonerezo kya Mukama 
waabwe — 


29. Mazima ekibonerezo kya Mukama 
waabwe tekitaliza mwonoonyi — 


30. N’abo abakuuma ennyo obweereere 
bwabwe, 

31. Okuggyako eri bakyala baabwe oba 
abawambe abali mu mikono gyabwe egya 
ddyo, kale ddala abo tebanenyezebwa. 


gf 21, 4% 43 2155 etn 
32. Naye abo abanoonya ebiri ebbali @> GWsB Cys 7109 


w’ebyo, kale abo be babuusi b’ensalo. 


Aon . fe oars 5 
pes Gs ES i Age iT UE 


Aer 


ong % 9, % 

Osigs Bi gale 

: A ah ied AC nae 
Cede 25 ELE LAIN GE* 9 
OS Bpie 


” 
es of” 


Or 5 
OG is gE S5GIYIS) 


Olé pis Hishiadcisy5 


& ag nets ne zt 

Meipeais ley 

& ow aw” - pew eID A Ae o 
Syiniasmssszioents 
w - nein ne® im 
ba wit G8 db GIS 
Zig ee LS 


Oy Hl HE 2435 DILES) 
y Pr A f 4 a Se < 
OO;Bsd 345 35h) 2B O35 


ao™ 
eee, 


Nu 


NO GAS 


6 


Ran wD n 9% 
Ode HAE B45 


ASG) yo 
O33) 


awe a wh t® agen. te 


U 
33.N’abo abalabirira ebibasigiddwa, 55 an sd53 Baris) sh55} 13 


n’endagaano zaabwe, 


Essuula 70 


Essuula 71 NUH Juzu 29 





: in aoe fe wo nagtn elo s£OS3015 
34. N’abo abeesimbu mu bujulizi bwabwe, (@ore ee desing Dodd ye 13 
a ahty is 
35.N’abo abakuuma obutiribiri essaala Qo aTcegee 4 pti eo Joye adtiw I3 
zaabwe, bho np V8 te mh Zid % 
36. Abo nno be baliba mu Janna nga bawee- Gos SEDs rs 


bwa ebitiibwa. : 
Ruku 2 wh 1 Ao Zion (09% Re vs 

37. Ye babadde ki abo abatakkiriza abajja OOApRSSEUB HAS SEH Y 

gy oli ku mbiranye, 


wo Ae ek of RG * 
38.Okuva ku ddyo ne ku kkono mu Ov2z}s JOB ye Sydgtlye 
bibinja eby’enjawulo? 


a 
; a Bho aad nt at iy Ha Lett 
39. Abaffe, buli omu mu bo asuubira nti 234 3333 01 era G yo) 8 aani | 
wa kuyingizibwa mu Janna ey’essanyu 5% 
erijjuvu? aie 
a np ON Ae “% Se 

40.Nedda! Mazima Ffe twabatonda Oo yels7 Bs pangs 6 j 55 


mw’ekyo kye bamanyi. 


41. Kale ddala njuliza Mukama w’ebuva- 6} wya2)\5 Gt! hy fend 

njuba n’ebugwanjuba, mazima ddala tulina ao Pie as \. 

obuyinza OOS) 
ov 


selva a & wy 4 n% w x 
42. Okubakyuusaamu abalala ababasinga OAS G 50 Pas HAS yet ame 
obulungi, ate Ffe tetulemesebwa. @& Rend ne 
Os 7 ent, 
Bo nd MS 


43.Kale ggwe baleke baganiire era Way Bs Bs ale 4 \Sgn7 BA pe See) 
bazannye okutuusa Iwe_ balisisinkana ‘ 
n’olunaku lwabwe olwo lwe basuubizibwa, OBER & 54 Aaa 


44.Olunaku Iwe balifubutuka okuva mu \Z\j}uy | eo lee oe DIRIAL 3 
ntaana nga baling’anga abaddukira eri is 2.2 \ iG 


ekiruubirirwa, Qv pas 52 adaoust pb 


- 


. O) % al 2 ae a 
45. Nga amaaso gaabwe gatunudde wansi 4 ads gah ao 


era nga basaanikiddwa obuswaavu. Olwo + Are ond ~ Fane § Ty : 
nno lwe lunaku Iwe basuubizibwa. S5z 51s Sts 1 ral es & 





NUH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi QOpteasJ\ yor}! abl_in 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
1 : ae a7 © \ \Za% Ze on% w 
2. Mazima twatuma Nuhu eri abantu be 334! w! 4058 JL RG LI 
nti: Labula abantu bo nga tebannatuuki- ZA pI NE nt Zier n% 
bwako kibonerezo ekirumya. : 


Juzu 29 NUH Essuula 71 





. . y x 2 ye an ne 42 
3. N’agamba nti: Abange, mazima nze mer 34 335305 esd 
a ” ci ow ™ 


ndi Mulabuzi gye muli ow’olwaatu, 


g 
4. Kale musinze Allah era mumutye, era Ow sah 
mung’ondere. 


5. Ajja kubasonyiwa ebyonono byammwe (3 ‘ Kg 5S 3h, ve OS 3 Ea) pre in 
J u 


era abawe akaagaanya okumala ekiseera Xz 2 go 4 2 oP 2 ¥ 

ekigere. Mazima entuuko ya Allah VFS \NLeblIal ols oes JS 

bw’etuuka teziyizibwa, singa mubadde AnD nen 9 SH 9 

mumanyi. ©6 sole sh tN" +,a5 2 
4 os « 


4 72% . own <a 

6. N’agamba nti: Mukama wange, mazima @Osas SUI (255cu5 5314556 

nkoowodde bannange ekiro n’emisana, . e = 

A\eo ~~ 2In ne at 

7. Naye okukoowoola kwange tekulina kye ON! SB VLE b 33 > pis 
kubongedde, okuggyako okudduka. Seas 


~) 4 a aw a’ 
8. Era buli lwe nnabakoowola olyooke RS SSIGa sey aos sG 35 


obasonyiwe,bassanga ennwe zaabwe mu ,.4 3¢,,% -» 1%! %% .3e (27 

matu gaabwe, nebeebikka n’engoye zaabwe Gti acua | 9 agi =? porno} 

era nebaguguba, nebeekuluntaza ot 64% 4) % (049215 sacle 

olwekuluntaza. an pe} Aare Gs 

OBES 

a a.n7 a s 4. 

9, Nate era nnabakoowola eri ekkubo lyo OBE pastes 3) pes 
mu lwaatu. 

. IK FP nt Xp ae vp aeae Gh 22. 

10.N’oluvannyuma nababuulira mu A 255415 pal eolsl GI 35 

lujjudde era nenjogera nabo mu kafubo Os “| 

ssemafubo. yee 


; : os Viate -i0c% 
11. Neng’amba nti: Musabe okusonyiyibwa @\) OW 45s 
eri Mukama wammwe. Mazima Ye ye 
Musonyiyi ow’ensusso. 


A an’ n% ~ a 
12. Ajja kubaweereza ebire by’enkuba as S33 SANE Zt bow Se 
ennyingi, 


a a 4% of at A n 2 
13. Era abongere eby’obugagga_n’abaana, S585 5 OAst 3 gay JSS 934 3 


2 
era abateerewo ensuku, era abateerewo 104 YG Neneh be VE 
n’emigga. Opal I BAS — 4 3s 
2 4 4 24 a 
14. Mubadde ki? Lwaki ye Allah temumusu- C3185 gx os) SS G 
ubiramu biweesa kitiibwa? 
: ZR 4 LOE GE 
15.So nga ddala y’eyabatonda mu @'5 \4b | 9 
mitendera. ag) used a 
vs b 44S ca nO] dD 
16. Abaffe, temulaba nga Allah bwe yato- yy yom ae ab) gis ES 55 ad | 
nda emigigi gy eggulu omusanvu nga Mb 
giberekaganye? ae 


a « ‘ Aan a “ 

17. Era n’assa mu gyo omwezi nga bwe ean 553 Oo Fol SAS 5 
; i ; 9 % 

butangaavu, n’akola enjuba nga y’ettaala? Obie “2h 


an 4 


18. Era Allah y'eyabasibula olusibula  OGYS WaT G3 wkA<3 4b 


okuva mu nsi ng’ebimera. 


Essuula 71 NUH Juzu 29 


19. N’oluvannyuma y’alibazza mu yo, nate @bwas CSR CCeyagern 3B 
y alibaggya mu yo oluggya olw’enjawulo. ae 

20. Era Allah y’eyabakolera ensi nga Ook, Ps 285 Kena 
ky’ ekyaliiro. es 


21. Mulyooke mutambulire ku yo mu ogGs xz 3 Ve 2 \sZah nc 


makubo ageetadde. 


Ruku 2 SR orn ee n 3%, oy B52 41 
22. Nihu n’agamba nti: Mukama wange, |\§55515C,}a2 poilo) ry 
mazima nze banjeemedde, nebagoberera oyo , 0 0 g won, We ERY 
obugagga bwe n’abaana be ebitalina kye MGA) 655 35 SG8553 3 o 
bimwongeddeko okuggyako okuzikirira. 
26 wy my 0 pws 
23. Era beekobye olwekoba kasiggu. «| 585s ‘a 135535 
“ 3, ‘ow 4 ove 
24. Era bagamba nti: Temwabulira ba (53 BISSN5 SEAN B55 \j 5 
katonda bammwe, era temuva ku Wadda* , 4 4o% 9004 2 458g 95% 
wadde Suwa’* wadde Yaghttha * wadde @)\}-5 9 3 gn BL Y9s says 


Ya‘tiqa * wadde Nasra *. 


a » 4 as% ty 4.4 
25. Era ddala babuzizza bangi; kale GLeLB) ap 5 V5 FAN SLE1355 
toyongera aboononyi, okuggyako okufiirwa. er 2& 


26. Olw’ebyonono byabwe_baasaanyi- 166 (sis8 135 2 
zibwawo n’amazzi ne bayingizibwa mu muliro (oi \ ° 
era tebaafunayo bayambi ku Allah. ©6 lala 


‘\ 
‘\ 


qs? 
ve 
& 
Re 
CA 
wm A 
oie 
ou pel 
Ee 
AN 


s\ 


¢ 

i : a 0 KG KAA ne % 
27. Era Nuhu yagamba nti: Mukama G uss)! GES) 4) 
wange, toleka ku nsi mutuuze yenna mu aes 
batakkiriza bano. OES 


Gs 
x 
—? NPA 


th 


— 


2 
28. Kuba ddala bw’onoobaleka, bajja 35 2s Gels : 5 pods A Le 
kubuza bubuza baddu bo era tebajja kuzaala % 4 
i @sben.b5y) 


.) 
ant 


> 
N\ 


okuggyako aboononefu, abatakkiriza. 


4 a 
29. Mukama wange, nsonyiwa n’abazadde ss 245 Cs 34945 - 
bange, n’oyo yenna anaayingira mu nju, 7,. 35%, 3 (6.83 72 
yange nga mukkiriza, n’abakkiriza abasajja 2 ore go) 95 


n’abakkiriza abakazi; era toyongera Aw eon pt SNe ees 
aboononyi, okuggyako okuzikirira. @' NoLBley Yoshe 


ye E 
as 
fr ef: 


>rmXQ UY 


"? 
‘eo 
t 


71:24. Gano gaali masanamu ga Bawarabu. 


»(0o- 


3S 


z[>" 


Juzu 29 Essuula 72 
a Ze % a 5 = 
= VV asso lie = 
AL-JINN 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


“ ZB 4 n 
1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osis}! poA55i gh | pty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. Gamba nti: Mbikkuliddwa nti ddala Os Je aota\ 3% & 
ekibiina ky’Amajinni kyawuliriza Kur’ani, y ¢y 7. “(6' Ren 218113 Be 4 
nebagamba nti: Mazima tuwulidde Kur’ ani © E15 153 ee Ce 
nga ya kyewuunyo nnyo, 


ab”, GANZ 835,4, Fr 0d 
3. Erung’amya eri ekkubo ettuufu; kale é pegs leb pb Sie oe. 
tugikkirizza, era tetukyazzeeyo kwenkan- 7 mis aiken 

yankanya Mukama waffe ne yenna. al 
2 ¢ awed 

4. Era tukkiriza nti mu mazima, ekitiibwa aoke Sis Gssis j33 63 

kya Mukama waffe kigulumivu nnyo. b or Ji 

Tatwalanga mukyala wadde omwana. 39 

Lo fe Cane Anke 2 OE 

5. Eraddala omusiru mu ffe yayogeranga ou! Qe Gfsaz J 582 OW 451% 

ku Allah eby’obulimba obusukkirivu. Ou L% 

ZB 4 nat ThZ nF nh 162% 187% 

6. Era ddala ffe twalowoozanga nti aba- O'S Z5ri S585 od SVESB LTS 

ntu n’Amajinni tebayinza kwogera ku OOS pre nc 
"- 


Allah bya bulimba. 


Rf o g 
7. Era ddala waaliwo abamu mu bantu OST ua) 63 SG, 88 
aba bulijjo abaanoonyanga obukuumi mu YiZsoan dnd Sew Mow ilo 
bantu b’omu Majinni, kale nebabongera OU) prsal}s gy! oe Ey, 
okujagalala; 


G4 Bnei, Be pp IO0S 

8. Era ddalanabo baalowooza, nga mmwe E558 OO | pss lv yb pass 

bwe mulowooza, nti ddala Allah talituma 4 i% ae gu \ 

nate Mubaka yenna. Oldatay 

: <0 “(645 

9. Era ddala twagezaako okutuuka ku SAY Gsscaslc sn kac5 5 

ggulu, kale  netulisanga nga lijjudde 225.6. bhigee 
abakuumi ab’amaanyi ennyo' ne ba OES 5 163,516 

kibonoomu. 
n% me(rr sd aS (ES E4E 
10. Era ddala twatuulanga mu lyo ku sab tolks Gio 5285 G2 \9 


bituulwako olw’okuwuliriza. Naye kati buli » g Dsjencdn ce, 2nbanok 
awuliriza, asanga nga kibonoomu amuteeze. Ol SSE NEC TOD I roe Toet) 
11. Era ddala ffe tetumanyi oba abali mu 3 oy ge y\ 4ST & 2 35 j 878 
nsi baagalizibwa bibi oba Mukama 4» ya, 53846, crt nt? « Kh 
waabwe abaagaliza bulung’amu. OV) a2) Py ald S1Ua SY! 
12.Era ddala mu ffe mulimu abakozi sys Ss> Ges Osa l Gs (475 
b’ebirungi ne mu ffe mulimu abatali batyo; 6 OF = 2,04 (B4 
tuli bibiina ebigoberera endowooza (S03 53156 


ez’ enjawulo. 


Essuula 72 AL-JINN Juzu 29 





4 oh oh oe wh hed. Seg 

13. Era ddala ffe tukakasa nti tetuyinza ku- 52 Babs Vjaeas oVGseb15 

fufuggaza ntegeka ya Allah ku nsi era gee (Zhe 
tetuyinza kumulemesa olw’okudduka. oles Bc 
, 4 

14. Era mazima bwe twawulira obulung’ amu, essen GaN rv 4) ist S565 

twabukkiriza. Kale oyo akkiririzamu Mukama ¥4,¢7, 4 (Ze 44 ue th Ee 

we, tatya nti alifiirwa wadde okulyazaama- V5 AZ Ww or OPH 


anyizibwa. E35 


4 ” a = fe 

15. Era ddala mu ffe mulimu abajeemulu- 50) Game B)\\ie 5OxLo4s bs G4 5 

kufu eri Allah ne mu ffe mulimu abaawaba. Zin 224 Tae oe 4 uk 

Naye abo  abaajeemulukuka, kale be OVX NS 5AS Ela olb 2L8 1 U5 
baanoonya ekkubo — ettuufu. 


S 3(4%4 2 2 a. (G94 

16. Naye abo abaawaba, kale abo z’enku BAA (33(B3 © Say LA | 3 
Zz omuliro. Met - 
p 


oR 4 4 n IIB p 
17. So singa baanywerera ku kkubo 382 y2J! ge \ 52 | 
Z 3 


ettuufu, mazima twalibanywesezza amazzi os ; 1% 
mu_bungi, 
xm 7 ¢ A ned at poe wit) 
18. Tulyooke tubagezese na go. Era yenna P32 WE UP pe OF 9> gad raed 
akuba amabega okujjukira Mukama we, 4 222 41% £48 ‘ 35-035 
alimugobera mu kibonerezo ekikakanyavu. Oro Gl a+ wy 
ges h nZragge be 242 
19. Era ddala emizigiti gyonna gya Allah. gis 10215255 Vb ab SQ sails 
Kale temusabiranga mu gyo omulala atali ss OK “7 
Allah. dn | 
\ 4 
20. Era mazima Omuweereza wa Allah Bye 32 gil SAE 5 3 GS O73 
bw’ayimirira okumusaba, bamugwiira be 2 2 Io Id F 
kumpi bamutuge. Olay dike W55 65 i) i S 
Ruku 2 ~ 9, &?%e ou 7%, 0B 
21. Gamba nti: Mazima nze_ nsaba 44 Spal Js 35 \g25\ las| 
Mukama wange yekka era simwenkanya Ore 


ne yenna. 


4 J oe ad 
22. Gamba nti: Nze sirina buyinza ku @64595 BS 5 S19 31 3 
mmwe ku bubi wadde ku bulungi. 


: ‘ : r1epger bw an 2AM, 
23. Gamba nti: Mazima tewali yenna © $4 d|eblo2QG ree Olds 
ayinza kunkuuma ku Allah era siyinza Piers ys .s9 0 4 
kuzuulayo buddukiro bulala ebbali we. Irate 5508 d51 
non? ,, 44h aie - 
24. Wabula obuvunaanyizibwa bwange Ved O S.aghe 5 gb 153 2 Yh 
“ a 


kutuusa kubuulirira okuva eri Allah, 4. | 3 4246.46 (6 6%.59°° C4 
n’obubaka bwe. Era oyo ajeemera Allah © 2 pha ah4s Gobel 29 2h 
n’Omubaka we, kale ddala alifuna omuliro ENS3 var 
gwa Jahannamu, omwo mw’alibeera " . 
ebbanga eggwanvu ennyo. + 
#7 

25. Balyeyongera obutakkiriza okutuusa Opes Byrey Gisips Re 
lwe baliraba ekyo kye baalagaanyizibwa, 


Juzu 29 AL-MUZZAMMIL Essuula 73 





olwo Iwe balimanya omuyenjebufu ennyo Oliews Jst§ Selcaeslee 
mu bayambi, n’?owomunaganwa mu : 
muwendo. 

‘ : . Herre AIS 6p S6E atn, 12 
26, Gamba nti: Nze simanyi obanga slO sre Bu aiyslyysiol 
ekyabalagaanyisibwa kiri kumpi oba nga od Boe oa, 
Mukama wange yakigerekera ekiseera kya OM OB Sar 


wala. 

y Aa . ans \ 
27. Anti ye Mumanyi w’ebyenkiso. Era @IS31 28 GE} gis Hdllobe 
tewalin’omu gw’awa buyinza ku kumanya 
bya nkiso_ bye, i 

Bid pp (@ Zola pon Vn o 
28. Okuggyako oyo gw’aba alonze okuba S25 ass See O49 \y YW 
Omubaka. Kale ddala oyo amuwerekeza ba y 40 
malayika mu maaso ge n’emabega we ® 
ng’ abakuumi. 3 ge ae 
29. Alyooke amanyise nga Ababaka be 5 >~€3) bn Waal 33 OA 

%s 


bwe bamaze okutuusa obubaka bwa  .% % L nto n ntl (0% 
Mukama waabwe. Era yeetooloola byonna #4" SS wodld gio Gt Gi : 
bye bali na byo, ate n’abalirira buli kimu OReeS % 


olubalirira. ¥ 


Zz Ze Said S 
= VY aL Stligs = 
AL-MUZZAMMIL 


(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ops} | yosS gb lpty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


y 4 w® 94 ay 1 

2. Owange ggwe eyeebikkiridde essuuka! b3 51 133 Uy 

; 1G 2445, 4 

3. Golokoka ekiro osaale, wabula lekayo OWS Wdsies 
ekitundu kitono — 

YA Bon net ATS Ae 

4, Saala kitundu kya kiro oba kikendee- © Was ate Yon | 9) bates, 

zeeko katono eg y “ 


AA nen o\nk? Bete nia fen 
5. Oba kyongereko — era soma Kur’ ani Ove 535 Ol! ds 33 aR1E 3} 
mpola ng’ ogyetegereza. 


6. Mazima mangu nnyo tujja kukusuu- Ope: 
lako ekigambo ekizito. * 


7. Mazima okugolokoka ekiro okusaala Ast b3 41 te Ji \ 22s 5 wh 
y engeri esinga okuba ey’amaanyi mu kugonza Soe # Sa3 
omwoyo, n’ebyogerwa_ biba byesimbu nnyo. Os 

: . Ra. 416 oe, 3 217% 

8. Mazima emisana oba n’ebyokukolako @)ve ~ is 2 (S51 Zevol 

nkumu. 


bw ” ne fe Siu a 2 47 
9. Era jjukiranga nnyo erinnya lya OV od UF 5 BGT Bal ye 515 
Mukama wo, era weeweereyo ddala wenna 
gy’ali olwewa. 





Essuula 73 AL-MUZZAMMIL Juzu 29 
4 BEG were tales $25) 25 
10. Ye Mukama w’ebuvanjuba n’ebugwa- 34 ¥) 2) 4 bp 13 bythe) | ed 
njuba. Teri musinzibwa mulala mutuufu ou nS $3 2g 
okuggyako Ye; kale mutwale nga ye = = 
Mulabirizi. pak 
11. Era gumiikiriza kw’ebyo bye boogera (fem SARA ISOH 5A G Fis 3 
era beeyawuleko ennneyawula ennungi. ou a 
e < 3 nan tw of annie 
12. Era ndekera abo abalimbisa amazima, 4 3336! ery hyp S05 233 
ba nannyini bya bugagga abali emirembe lenges 
era bawe akaagaanya katono. Ow Pere 


13. Mazima tulina empingu n’omuliro 
oguwuluguma, 

14. N’emmere etuga, n’ekibonerezo ekiru- 
mya — 


15. Olunaku ensi n’ensozi lwe birikanka- 
na, era ensozi ziriba ng’entuumu 
zZ’omusenyu omumulungufu. 


16. Mazima twatuma gye muli 
Omubaka, nga ye mujulizi ku mmwe, 
nga era bwe twatuma Omubaka eri Farawo. 


17. Naye Farawo n’ajeemera Omubaka, kale 
netumubonereza olubonereza olw’ akabi. 


18. Kale olwo bwe muneerema, mulyeku- 
uma mutya olunaku olwo olulifuula abaana 
okuba abakadde ab’envi? 


19. N’eggulu liryabikayabika kw’olwo, era 
ekisuubizo kye kiteekwa buteekwa okutuukinira. 


20. Mazima kuno kwe kuyukiza. Kale oyo 
ayagala, akwate ekkubo eliraga eri Mukama we. 


Ruku 2 
21. Mazima Mukama wo amanyi nti 
oyimirira okusaala kumpi bibiri bya kusatu 
eby’ckiro n’oluusi kitundu kya kyo, ate 
oluusi n’oyimirira kimu kya kusatu kya kyo, 
n’ekibiina ky’abo abali awamu naawe. Era 
Allah y’agereka ekipimo ky’ekiro 
n’emisana. Amanyi nti mmwe ekiseera 
temusobola kukibalirira, kale abaddiddemu. 
Kale musomenga ekiba kisobose okuva mu 
Kur’ani. Amanyi nti mu mmwe mujja 
kubaamu abalwadde, n’abalala abatambula 


o> 

z =y o 
rE 

t 
VAS 
af20- 


ott 
X 
A 
A 
A 


Gre 
qbet 
ww 
ba © 
Wr NA 
GK C- 
Vy 
De 
~ \p> 
otf 
No 4% 
geo Ph 
NN 
N E 
> 
Ef 
Ww 
e 
Eat 
Gs 
Eas 


iY 
\ 
A 
VA (1 
X ws 
ATT 


ok 
N 
ah F 


wk 
‘3 
Lo 
Ge 
No 
\“o 
Ee 
Wr 


{(\ 

EN 
oo 

3: 
co 
© 


aN 


a ate Zh 
a 
self Gos FE 55G 13255 G ale 
Si posh sie Gees of Az 
Sse EIT GOH pe OHS 


Juzu 29 AL-MUDDATHTHIR Essuula 74 





Ay MK ninlen one Z| itary 
mu nsi nga banoonya emikisa gya Allah, G OGLE & pki 5y gb! Jind O4 
n’abandi abalwana mu kkubo lya Allah. 4 93 séod(s nse aii a log 
Kale musomenga ekiba ekyangu gye muli ?**~® + Gis o BF eh! os 
okuva mu yo era mujjumbirenga nnyo ; 4, 57% % S531 10514 Sebeail (e503) 
essaala, mutoole zaka, era muwole Allah a r aes s a ge - 
okuwola okulungi. Era ekirungikyonnakye \$23407 G $+Gss 533 ab) 
mukulembeza olw’emyoyo gyammwe, .% eS ond ord nw, Bre 
mulikisanga eri Allah nga kyeyongedde 7 2 Vig 8 9 meas ys 3 5Liyas ¥ 
obulungi era nga kisukkirivu mu mpeera. Era §{ 52h 119} 4 Sia SoS aisbs ls Aas 5 
musabenga Allah okubasonyiwa. Mazima ee eee gait OA 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. Oise D ) ae Gl & 


a ZY w 2g > ms 
S VEER PL lice = 
AL-MUDDATHTHIR 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


By 


t- 


a t nt b A 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osbs Hi yes} gh lacy 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


vp, } a ae oo 
2. Owange ggwe eyebikiridde! Owe 
U an 

3. Situka olabule. 3350 BS 

aug z “ee 

4, Era gulumiza Mukama wo. O43 133 

& awk 4 Z Wo 

5. N’engoye* zo zitukuze, ©}-43 Es 5 
¥ A a e a 4 

6. Era weewale eby’ekko, ©j-pa \s => SJI4 

& A oianckia 4, 

7. Eratokolanga ekisa ng’ oluubirira kufuna OR L335 C55 x3 

bingi, 
bn @ ia 

8. Era gumiikirizanga kulwa Mukama wo. Ovo Ls e355 

De 4 4 % tout \% 3 

9, Kale eng’ombe bw’ erifuuyibwamu, ©? 13 SB 5) 

G 2 6r%3 pore Zi\% F 

10. Kale olwo luliba lunaku lukakanyavu. OnE S55 $3 55 E55 

a SING wh wa o 

11. Eri abatakkiriza, teruliba Iwangu. @) phd 5 or yh vers 

12. Nze ndeka n’oyo gwe nnatonda Olht25 LE gy 25 “353 
obw’omu, me = 





74:5, Ekigambo ‘ thiyaabaka’ (4363) bwe kiba kikozesebbwa mu lugero, kiyinza okutegeeza 
omutima. Ekizibu kiri nti wano ekigambo ‘ thiyaabaka’ ( Y3@3) kija bulungi mu makulu 
ag’engoye oba_ ebyambalo, ag’omutima tegajja butereevu era si ge gokka agayinza 
okukozesebwa. Wano ‘thiyaabaka’ kiyinza n’okutegeeza ba Swahabah ba Nabbi (s.a.w). Eyo 
y’ensonga lwaki ‘thiyaabaka’ ( 233 )wkireseeyo mu makulu gakyo agasooka, omusomi 
yennyini yeggyiremu g’alaba nti wano ge gasaana. 





Essuula 74 AL-MUDDATHTHIR Juzu 29 
y AD a 4 49% Le 
13. Nemmuwa eby’obugagga enfaafa, 135583 3 ie E1555 
Arn gf wf rv 
14. N’abaana abali awo, G13 545 A 35 
Len nee nh oS 
15. Era nemmutegekera olutegeka. GI mage aS 54% 5 
16. Nate era nga ayagalambu mmwongere. OA 07 asi ay 
b \ 4 Lf 
17. Nedda! Mazima yali mulabe wa OMe4e 5 14.0 j 65) 5 
bubonero bwaffe. 
Se é o) Grd a C 4, 4 ” 
18. Mangu nnyo nzija kumussaako ekibo- VSga0S Abb) Ly 
nerezo ekikakanyavu. aa 2 . 
19. Mazima  yafumiitiriza era (D5 035 3 OS} 
n’ageraageranya! 
20. Kale azikirire! Abaffe, ageraageranya : a3 SLT 
atya? ae 
Yee 4.507 8 OF 
21. Nate azikirire! Abaffe, ageraageranya atya? ©) AS IS 5 
wf 
22. Oluvannyuma yeetegereza, Qn 50) 
en wt 
23. Nate yaleeta emitaafu, n’akalala, 7655 oe 5 
Ye he ni eoontee 
24. N’oluvannyuma yakubayo amabega © de al os 
neyeekuza, 
45554 ZV a 2 
25. N’agamba nti: Kino si kirala, wabula 355s fae I haod 
bulogo bukopperere; 4 
b 4M AGF, SH Non 
26. Kino si kirala, wabula bigambo bya OPAMP Yl iwol 


muntu. 


27. Mangu nnyo nzija kumuyingiza mu 
Saqar. 


28. Naye kiki ekinaakumanyisa nti Sagar 
kye ki? 

29. Gwe muliro ogutataliza era ogutaleka- 
awo kantu. 


30. Ogubabula oluliba. 
31. Guliko bamalayika kkumi na mwenda. 


32. Era tetwassaawo balabirizi ba muliro abu = 23) Wiebe 24 i Glee G5 


wabula ba malayika. Era tetwassaawo 
muwendo gwabwe wabula ng’ekigezo eri Wa3as 
abo abatakkiriza, abo abaaweebwa Ekitabo 


balyooke bakakase, n’abakkiriza beeyongere 36% $0305) 
okukkiriza, era abo abaaweebwa Ekitabo “5 a3 


n’abakkiriza baleme kubuusabuusa. Ate abo 


abalina obulwadde mu mitima gyabwe S23 TT & Sue 


n’abatakkiriza balyooke bagambe nti: Allah 


Bug he Bion oa (e% 
Go SLY) 245 hc lae 
Dal .% wate A 
SCART camias) 
“4% “~~ yon 
aGss 34 SSC Gyy igesleey 


2 


ea 
> 


B43 eaten] 


Juzu 29 AL-MUDDATHTHIR Essuula 74 





ape * wwe A 44, sawn ae 
agenderedde ki mu ky’okulabirako kino? S395 255 bay 5S 4 
Bwe kityo Allah abuza oyo gw’aba asalidde % |, ¢ 454% bi oe FZ 
era n’alung’amyaoyo gw’aba asiimye. Era W2 E35 Sh 15 Vey 2311 13 


tewali amanyi magye ga Mukama wo, ;, 2 s¥%4 04 63805 SAS ne gh 
okuggyako Ye yennyini. Era kino si kirala G one = eee Ub; oF al 


wabula kwe Kujjukiza eri abantu. ¥| G3 24a sh Sy G5 $534 ay 


@pstbuS & 


33. Nedda, sible ontwedt @ 285 7 
34, N’ekiro awo nga kikubayo amabega, Ors Ay Bis 
35. Ne ku makya awo nga busaasaana, Osh By reNlS 
36. Mazima ekyo ky’ekimu ku bikanga- 4 BOs te, z 451 


bwa_ ebinene. if 
37. Kuno kwe kulabula eri omuntu, er 


b 37 a” % “% g 4 An “Z a 
38. Oyo mu mmwe abaayagala okugenda ()}8(8351 45.255 Oi) Gr: ced 
mu maaso oba okusigala emabega. 


5 er. 
39. Buli mwoyo gwe guliba omusingo Oetses tee Zia ce. 
kw’ebyo bye gwakola; nite, 
40. Okuggyako abantu b’oku ddyo, Geode ae Sat) 
41. Abaliba mu Janna nga beebuuzag- On “Ve Le55 bs 5 ke J 
ue OsPeEH S BAG 4 
: wt ag o 
42. Ku boonoonyi, Oot pS) yk 
% aa ae a 
43. Nti: Kiki ekibaleesezza mu muliro @Q}s ch skein 
olubabu? ; Soa one 
44, Baliddamu nti: Lwa kubanga tetwali ee ee 
mw’abo abaasaalanga, ’ epg 
45. Era tetwaliisanga banaku, ©64 S a) babi iS 559 
46. Era twalinga mu kubalaata awamu ieee \ a5 KE GAS 655 
n’abo abaabalaatanga. vrs 
. . y aw is 2 ¢ 
47 Eratwalimbisanga olunaku lw’ okulamu- Oven 325 OSs 
lirwako, 
48. Okutuusa okufa lwe kwatutuukako. Beet Wie 


49. Kale okuwolereza kw’abawolereza Ooi Gas hh BEES Gs 
tekulibagasa. s “ 

Ss . ” a2 > 
50. Abaffe, babadde ki okukuba @ody yes Seiiye ads Gs 


Okubuulirira amabega? 


51. Nebaba ng’endogoyi ezikangiddwa, eybsahhas $42 ae ae 


Essuula 75 AL-QIYAMAH Juzu 29 





‘ dwt ne a att 
52. Ezidduka empologoma? OS HS OSS 
: A a & 3 c 
53. Mbu buli omu mu bo ayagala aweebwe 528 a4 eas & yet yerereu 
ebiwandiiko by’ okubikkulirwa wee “948 abit 5 5 
ebyanjuluzibbwa. C8 ptneive 
Po a Q Gai tg 
54. Nedda, mazima tebatya nkomerero. @itsh | opGs vey 
c oo aoe. %°46%, Ge 
55. Nedda, mazima Kur’ani eno kwe CSS s5 a} Vo 
kubuulirira. 
2 C04 ot no 
56. Kale oyo ayagala, agijjukire. e855 5.5L O25 


-“ gan 
¢ ond a (es 


57. Naye tebayinza kujjukira okuggyako gh sth kg o! ¥1o 0 3p-Ss4 


nga Allah ayagadde. Ye ye nannyini ; An 1a8,, 4 ore 8 
kutiibwa era ye nannyini kusonyiwa. Osada) 1 Bi Ssh) 1 Sal Gs 


F VosSacallics 





ad 


AL-QIYAMAH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ose Hy oa pod FI elspa ty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Nedda! Njuliza olunaku olw’okuzuukira. MaSLE1 2 leh Sen F 
3. Era njuliza omwoyo ogwenenya Ore 551Gb iL 2 HT 3 
entakera. 

4. Abaffe, omuntu alowooza nti tetuliku- mee oy T ots Ni ene s7 1 
ng’aanya magumba ge? b 

8 aany & 8 Os2(be 


aie T, 4 
5, Ddala tusobola okumuzzaawo ne twe- @$3 Cr sas Ol gs G2) 243 
nkanyankanya n’obusanso bw’engalo ze. ‘ 


6. Naye omuntu ky’ayagala kwe kukule- as Cisse d CS lag dd ys 3 
mbeza ebikolwa ebibi mu maaso ge. 


b o\ew 4,67 Ae a” 

7. Nga bw’ abuuza nti: Lwo olunaku lw’o- OB61H 1252 501 E05 

kuzuukira lwa ddi? bp oot & ott 

8. Naye awo eriiso bwe liritangaalirira, Gon 4 1B 
bore tak 

9. N’omwezi negukwatibwa, (oD ALES 

10. N’enjuba n’omwezi nebigattibwa QyysHlis psbsipeds 3 


oe a4 (p2537 OGS.si ga 
11. Kw’olwo omuntu aligamba nti: pass Goi 54s o 5 


Obuddukiro buli ludda wa? 


Juzu 29 AL-QTYAMAH Essuula 75 





bok Aw 
12. Nedda! Tewakyali buwonero! @333 9 Ve 
4 Aer, SARE att £Ine Zl oe ' 

13. Eri Mukama wo yokka kw’ olwo y’eriba Dante cy ie Ga, ed ) Jl 
ekiwummulo. 

: ; st S (cu hesesé gi ‘128 42 

14. Omuntu kw’olwo alitegeezebwa bye 4+ 2 $46 92 U we Ser 

yakulembeza ne bye yaleka. Oye 13 


vg 
15. Ddala omuntu amanyira ddala ekituufu (8 FAnal awd BbGiwIS3 
ekiri mu mwoyo gwe, ey 
16. Newaakubadde nga  assaawo @spi s&s wu 
ebyekwaso bye nkumu. Z 
b ew Oty 
17. Ggwe Mutume tonyeenyanyeenya Mas Det) 215 Capen N554 
lulimi lwo ku yo (Kur’ani) nga m 
ogibuguutanira okugikwata. 


; : Rea 2clone (en%e % 
18. Mazima okugikung’ aanya n’ensoma ya Cr) eet 15-3 9 heme Ling wL 
yo biri ku Ffe. 
19. Kale bwe tugisomanga, ggwe OMe SS 515 340 
gobereranga nsoma ya yo. ° 
20. N’oluvannyuma okuginnyonnyola kuli @% 3 45 Gils J \33 
ku Ffe. 5 é 
% " ” wm aw Ss % a 
21. Nedda! Mwagala nnyo obulamu OL, Ghoznzts 
bw’ ensi eno; 
Gs wes en pean 43 
22, Ne musuulirira obw’ oluvannyuma. 5 SY¥165)35 3 
6 
23. Ebyenyi ebimu kw’olwo_ biriba O82 3 545395543 
bimegerevu, 5 = p ; 
Zw sieiS (ewe 
24. Nga byolekedde eri Mukama wa byo; ©5558 G3) 4 
Doe ale po BF o 
25. Ate ebyenyi ebirala kw’olwo biriba (B54 6 A >, 355.55 
byekabye, - 
wesw lS Aes “42274 
26. Nga birowooza ku kikutulamigongo O85 ais G, dail ‘ 1b 
ekigenda okubikolwako. ; ‘ 5 ~ 
%\7 “ 4, &¢ 
27. Muwulirize! Awo omwoyo gw’oyo OQ als 3) 
afa bwe gutuuka mu mumiro, heck wae 
; : * : “a| op 23 < 
28. Nekigambibwa nti: Ani mulogo Oy) ay) 
amutaase ? “5 ‘ee eae 
29. Naye ng’olwo naye akakasiza ddala ntti @d ha \as' obs 
eyo y’enjawukana ye n’ensi; 
; b w\Z ned Bon 
30. N’entumbwe nga zikuubagana; ois Le Las wan |§ 
8 ved 
31. Eri Mukama wo yokka kw’olwo 63 ae b 3525 E135 J) \ 


yerigoberwa abantu. 


Essuula 76 AL-DAHR Juzu 29 





_Ruku 2 Te ea a et 
32. Kale teyakkiriza mazima, era teyasaa- M2’) 90) 
langa; i oo re 
33. Wabula yalimbisa amazima n’akubayo $3235 6855 
ace bb ve ie 7444 
34. N’oluvannyuma__ n’agenda eri © petiole | O\ bs 30 
ab’ewaabwe nga yeejabaata. 
U1 Ae 4 \ ne 
35. Zikusanze! Kale ddala zikusanze! 356 20 Ji 
36. Nate era zikusanze! Era ddala Od 55 2s ase 
zikusanze! g 
a ¢ af a 
37. Abaffe, omuntu alowooza nti ajja 2yi4 2) \ © 55>) Satna \ 
>’ 9 b 
kulekwa awo ng’alya butaala? @utt 
i DL pun Bn wh 24 2G 4% 
38. Ddala teyali ttondo lya mazzi agazaala  @\ F038 AA OS Abd alg ps \ 
eryatonnyesebwa? - pueoaees 
‘ a 
39. N’oluvannyuma n’afuuka ekitole Oss Sat gud (Gas das asl S163 
ky’omusaayi, olwo Allah n’amutonda 
n’amutereeza? 5. wpe 3 at, i 
40. N’oluvannyuma n’aggya mu ye abafu- 5 34 34\ QA 355) Abs 4, O55 
mbiriganwa ababiri, omusajja n’omukazi? b Bay 
fon 7 ‘ t a” 4” 
41. Abaffe, era Oyo y’atasobola og? yf Je yxy Eis Suds | 
kuzuukiza bafu? = . } 3 5a b 
vA 





AL-DAHR 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


nr  % n% 
1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ose > SS led 3S) aby | pi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ‘ 
na hg 
2. Ddala waaliwo ekiseera ekyatuuka ku ANIBele gs Midge rs Siss 
muntu we yabeereraekintuntu  ekitayogere- ~ 22° 4 
ka nako. OS eae oS 5 
3. Mazima twatonda omuntu mu ttondo gas oF alee ate Gy 


ly’amazzi agazaala eritabuddwaamu ebintu \%. 2 y\teed 24 “ae 
‘ 7 % e * jo AS ae een 
ebitali bimu nga tugenda tumugezesa; kale begs alae SAS 5 7a 
netumufuula awulira era alaba. on oe 


4, Mazima Ffe twamulaga ekkubo, k’abe Gy Kolé Aa Si ass 6A 13) 


\ 
nga asiima oba atasiima. — nn 
) 


Juzu 29 AL-DAHR Essuula 76 





ann ‘ 


a\a a. age “4 
5. Mazima twategekera abeerema enjegere tes 3 utc oF pat er Sy 
A 


n’ebikoligo n’omuliro ogubumbujja. Osi.% 3 
6 Mazima abatuukiriva be balinywa ku OW us F de O535-85 11H By 

kikopo ekiritabulwamu kaafuur — Avy Gare 

> : 4 4 dad 

china Ea Miah aye boidiricn olaciaien, SS b ee Bal eg dy 4583 Las 
Or 4 7 

8. Nga y’abo abatuukiriza okwetema Ol\el432 ore a 3 33 5 4 3 3 52 

ee Ones 45 
9. Era baliisa omunaku emmere ne EsSts ate bE 3 CEG 555h33 

mulekwa, n’omusibe, lwakwagala Allah. Olu § Sans § 


‘ a Z “9 % 
10. Nga bagamba nti: Mazima tubaliisa 3.3 Ss 7 ab| o> } aS can 
lwa kusanyusa Allah. Tetwagala mpeera * Oss a3 4 
yonna okuva gye muli wadde okwebaza. 53S 4 
oF 


11. Mazima ffe tutya olunaku okuva eri ayis G57 es : ‘ 
Mukama waffe oluliba olw’ okusala emitaafu Ol “4% 
n’okuluma_ obugigi. wh yes 


12. Kale abo Allah alibawonya obubi $ 23441 
bw’olunaku olwo, era alibawa eddembe 
n’essanyu. 


13. Era alibasasula Janna n’engoye eza Os 5 A> |5 uo 
liiri olw’okugumiikiriza kwabwe. 5 ‘ “s 
mf ae (ene ee eRe 

14. Baliba bagalaamiridde ku ntebe Wr Clb Gs OlsShs 
empunde; tebaliwuliriramu bbugumu lisusse &\% : 


wadde obutiti. 
Ou 2 


- 7 ay wg a” ; o 
15. Eraebistikirize byamu biriba kumpi nnyo SLs 9 4 2 Jewé asl 3 
a3 


waggulu waabwe, n’ebirimba by’ebibala bya ft art ta 
mu birissibwa_ wansi olussa. OW is 

baad 

g 


% a ow » a at “ a 

16. Era balyetooloozwamu ebikozesebwa 3 Buas we A45k4 Pet ht 29 

ebya ffeeza, n’ebikopo eby’endabirwamu, ~* y%,, 404 ei { 
\\3 y Ew 


ag G. 
17. Nga bya ndabirwamu eza ffeeza zeba- OV ere (3333 Anas ord 
agera olugera. 


18. Era balinyweserezebwamu ekikopo B50 ols lz 33 Oyasg 3 
ekitabuddwamu _entangawuzi, ee ort 


OW 
< 4 a 4 bs 2k Zar 4 ae 
19. Mulibaamu n’ensulo eyitibwa Salsabil. Op /EISSE asl hz 


Essuula 76 AL-DAHR Juzu 29 
ai 2.2 ve 
3 puts 5 5h5 5 
In 32,57 % 
Shs BALES ISL 





20. Era balyetooloolwamu abavubuka z owisé & 
abatalikaddiwa. Nga bw’ obalaba, abalowooza O% atte 
okuba luulu esaasaanyizibbwa. ee 


5 

8 
Ages 
ns 


21. Eranga bwe weetegereza, oluvannyuma ee S SS SEAT E515 4 (S13 4 
olabira ddala essanyu erijjuvu n’obwakabaka * an. % 
obunene. OBL 


22. Balibaako engoye eza liiri ow’oluwewere 3 B5e\5 Sak ug bite, J adie 
owa kiragala ne liiri omuzito. Eranga  , . Uy, (24 4 
bambikiddwa ebikomo bya ffeeza. Era ptBn 97 pon o 53 \ AS 
Mukama waabwe alibanywesa eky’okunywa st t\-% mae 3h a5 
ekitukuvu. ‘Obs Wiss 

23. Baligambibwa nti: Mazima eno 6% 4 ee 385 OS Sb oy 
y’empeera yammwe era okutakabana 


& Jen 2 
eee 4a fe % gne@ 
kwammwe _ kusiimiddwa. eld 30h pans 


3RO- 


Ruku. 2 site 2.58 2 \% 
24 Mazima Ffe twassa Kur’ani ku gewe ji sa ais “ss b} 
mu_bitundutundu. 54313 t¢ 
25. Kale ggwe lindirira kusalawo kwa (45) pe pads abyss 255 584) pal 
Mukama wo, era togondera mwonoonyi a a Ornen% 
wadde omutakkiriza yenna mu bo. O55aF 3\ 
4 5 409 Z\ur eo 7 
26. Era jjukiranga erinnya lya Mukama B5d = 4) a pail S 315 
wo enkya n’eggulo, = 
4 hwy 0 n\% ny 7 
27. Era omuvuunamirenga ekiro era Suy 2Ass 2 A555 S545 ail JB) G23 
mutenderezenga ekitundu  ky’ekiro es i yb 
ekisinga obuwanvu. So . 
4 3 SIN S 
28. Mazima bano baagala nnyo eby’ama- 555343 Chow st 5b Oo) 
ngu, ate nebasuulirira olunaku oluzito oluli 4K ne e\ant n DAIOe 
mu maaso gaabwe. Os ee 


nF A % a 4 naw 
29. Mazima Ffe twabatonda era netu- Sr bay fon Bask 4 SRGialS B85 < 
tond. lbwe; ate b tub 5G Au =} (ae 
nyweza entonda yaabwe; ate bwe ubs @ 35-8 «35 (% i<- B14) 


twagadde okukyuusa, tubakyuusaamu 
abalala ababafaanana. 


af 


g g A 
30. Mazima kino ky’Ekijjukiza. Kale oyo . A571 (hor B5Soh5 > &) 
ayagala, akwate ekkubo eliraga eri Mukama a, awe 
we. OWS a d OG) 
oom Era a isnt ee ee We j \ 5 Bets | 163 ot 3 OsZgs (23 
we mwagala okuggyako nga a 45h 
akkirizza. Mazima Allah ye Mumanyi wa Gua leng OW ais 


byonna, Omugezi ennyo. was 
ena 5 ov 4 wt AK oc DIAG 4 gz Fan 
32. Ayingiza oyo gw’aba asiimye mu 9 abe) & a ES oF be s2 


bY 


kusaasira kwe, naye ate aboononyi yabate- onitie 47 
gekera ekibonerezo ekirumya. east | S15 Seags 341 Or-ot bs & 


go 


Juzu 29 Essuula 77 





a gy \ f > 
< VViK els allise 
AL-MURSALAT 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oss > 551 Cow se) jis \ pt 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Njuliza abo abatumibwa ekimpoowoze, as if hs sa5 
3. N’oluvannyuma nebakunta olukunta, ok ae ANS 
” ” 
4. Era njuliza abo abasaasaanya amazima , \2 SZ wnt \% 
olusaasaanya, os on 
a4 \ Vaid 
5. Kale nebaawula ebirungi n’ebibi Obs ys 6 
olwawula, a 
6. Olwo nebatwala Ekijjukiza buli wamu, O1S%5 eaelss 
7. Nebamalawo okw’ekwasa ku bamu oba Owes! “i Sx2 
nebalabula abalala, : y 3 
zn ‘ 2\% 
8. Mazima bye mwasuubizibwa ddala Oasys OSr£ go las) 
bya kutuukirira. 
are S xe bnew 4% InI% 4\7 
9. Kale awo emmunyeenye bwe zirizi- Mtiiod 2 5>5 WSUs 
meera, 
wien Se re ‘ 
10. Era awo eggulu bwe liriyuzibwamu, O24,3 3 a B15 
yng 2 4% 
11. Era awo ensozi bwe zirimulungulwa, MOL4.3 SG "345 
naar % 8 
12. Era awo Ababaka bwe balireetebwa 233 24s BY5 
mu kiseera ekitegeke — 
b o 
13. Ye lunaku kiolwo olwalaganyizibwa Mais) ayney 
bino okubaawo? Oo 
Zz aah a 
14. Lwe lunaku Iw’okulamula. Cd pwat |p A, 
b an 1K ~ 
15. Naye kiki ekinaakumanyisa nti Maal sy ee $1125 
olunaku lw’okulamula kye ki? 
A wd ow a 
16. Ziribasanga kw’olwo abo abalimbisa OOM, ey pees ¥, 33 
amazima! : uk $e 
a nr\iw Cm a 
17. Abaffe, abaasooka tetwabazikiriza? Movs) eles 2) 
oN B2 34 
18. Nate tujja kubagobereza n’abolu- O25 \pda4ts 35 
vannyuma. gts -24L, Rita r4 
19. Bwe tutyo bwe tukola aboononyi. Ovie Fe 3 dats z 
ew aw a $ “ 
20. Ziribasanga kw’olwo abo abalimbisa O01, oid 8 52. 335 
amazima! 


<el> 


Essuula 77 AL-MURSALAT Juzu 29 





a TZ re 4, 4 Se a <4“ 
21. Abaffe, si Ffe twabatonda mu mazzi Oy 3 Oa gKsi 33 \ 
amanyoomofu, 3 
YAK me ng VG ed 
22. Nate netugassa mu kiwummulo OgiS 53 Gales 
ekyekusifu, 
‘ j 2 fd @f \ 
23. Okumala ekiseera ekigere Os} x > 3) 
ekimanyiddwa? o . “ 
nd df at elf ne KS 
24. Kale bwe tutyo bwe twagereka, ye nga @S 5) >i) | pass ag 3383 
tuli bageresi balungi! ‘ 
on PH he A 1 Ae 
25. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa @643,a1 » 92 5 
amazima! ; 
BZ 2 c nah a2 ann 
26. Ddala_ tetwakola ensi _—nga OEE es \s a5 al 
ly’ekkung’ aaniro 
y 4 “4 wr A 4 
27. Ly’abalamu n’abafu? @DICTOAR BACeN 
By, 44g ‘ w(t 77% 
28. Era twagissaamu ensozi engulumivu, Mikey beelis) S) 
era ne tubawa amazzi ag’okunywa " Oe lg 
amaseeneekerevu. ae 
ss et 2h 3S 34 5255 435 
29. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa OoR> 2 52. OH) 
amazima! 


ad Vue . 
30. Baligambibwa nti: Mugende eri ebyo OOx e358 Set paiGls d\izaLbi] 
bye mwalimbisanga, 


7h ° 
31. Mugende eri ekisiikirize eky’ensonda Opeth s eats G hb J) Pvsuess 
essatu, 
, Gf ae R9 
32. Ekitasiikiriza kintu era ekitagasa ku Oise Gen) S$ yubS 
nnimi z’omuliro. Lod 18 ae 
RZ A A Cm. Ppat lee 
33. Mazima gwo gukasuka ennimi @y-BBE y5-y Wey a) 
eziringa embiri. ie Pe 
ago 9 841 Oe 
34. Eziring’anga eng’amira eza kyenvu. Coleg as f 
nr BOD. A Ae 
35. Ziribasanga kw’olwo abaalimbisa Oo 323 2,9 
amazima! 3 
‘ BAe ANG aCALe: 
36. Luno lwe lunaku lwe_ batalisobola OoZibs, ) 294) a> 
kwogera; cette 
n ‘i af 4 
37. Era tebalikkirizibwa kuwampanya. Qo5) 33 piacd 341 oY <) 2 
nr BSA og ene And 
38. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa @oL 3 3425325 
amazima! 


g \ o a as a 
39. Luno lwe — lunaku Iw’okulamula; G4 SVi33 a5 jaca | “AEG. 
tubakung’aanyizza mwenna n’abolubereberye. 


40. Kale obanga mulina olukwe lwonna, C54 525 SOB Se G 
kale munneekobere. 


<ez> 


Juzu 29 AL-MURSALAT Essuula 77 


soe a i uw aw § ‘ 
41. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa OGL 3K 1 35238 35 i 
amazima! 7 e i 
Ruku 2 pee hac ape Sea 
42. Mazima abeekuumi be baliba mu Quy He 3 Lied Sistah Gy 
bisiikirize n’ensulo, "i = 
43. N’ebibala, mw’ebyo ebibawoomera. @O3eds Gsc5ss 
8 4 
44, Mulye era munywe n’essanyu @% visas ari, Baars (315) 
olw’ebyo bye mwakolanga. 
: afk a gh ote <¢ % 
45. Mazima bwe tutyo bwe tusasula Os wd 635 GUS Ly 
abakozi b’ebirungi. . ‘ 
. a a8 pF ag 
46. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa OL 8253 345 2.529 
amazima! 
é 4 ad 
47. Mulye era mweyagaleko katono mu QU yeh pet Sykes 25 3\$1& 
nsi muno, mazima muli boononyi. 
pw Bp nw 5 x 
48. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa Oo, SEU) 9-46 S35 
amazima! 


aG 
55 33 
Z 7 we \3 
49. Era nga bwe bagambibwa nti: Ob 2533 S321 p45 Gas 8 » 


Mukutame (musinze), nga tebakutama. 


on 8 Aon one , 
50. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa Ovx 4523 33655 dss 
amazima! : 
. . bot Bphenet , - 01% 
51. Kale ate olwo kigambo ki kye QO Siro de De GY & 


balikkiriza ebbali wa kino? 


Essuula 78 Juzu 30 


a VAs iiss 





we 


AL-NABA’ 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


4 fn ve A 
1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osis}! yes }Hlablety 
ennyo, Ow’ekisa_ ekingi. 


Juzu 30 Ro Sve eS. oe + 
2. Kiki kye beebuuzaganyaako? MO P75Z Bue 4 
8 “ 
3. Ku bikwata ku mawulire amakulu oe pias) Bessy ye 
ennyo, be 2iooy ne ad nee 
4. Ago bo ge batakkiriziganyaako. Ow paline ats pp gr»! 
. Vis shane QF 
5. Nedda, mangu nnyo bajja kumanya. OO plage yw 
6. Nate ddala mangu nnyo bajja kumanya. Oo pec Nr 8 
1 4 nm a7 n40 
7. Abaffe, tetwakola ensi okuba ekya- Osa. SW a5 a 
liiro, bo gio" % 4 
8. N’ensozi nga z’enkondo? ols 35) J 3 9 
a 3 n 
9. Era netubatonda nga muli babiri babiri O35 pSLbiS 5 
(omusajja n’omukazi), 5 pt ag 
10. Era netufuula otulo twammwe okuba iced $53 pilin 
ekiwummulo, “bore 
11. Era netufuula ekiro okuba ekibikka, OLaQds dee 
4% a 
12. Era netukola emisana olw’okunoony- OG 02 5 les § 
ezaamu ebyetaago by’obulamu. . ee (ented 
13. Era netuzimba waggulu wammwe GIS 155 Eas 35S pects 
emigigi gy’eggulu musanvu egy’ amaanyi; Reo ee 
14. Era ne tukola enjuba nga y’ettaala OKIE Siges 
eyakaayakana. y ae 


15. Era tufukumula amazzi mu bungi okuva ONS IES 4 Sp po adsl Gals 
mu bire ebibootaboota,, 


y C4\G - on 

16. Tulyooke tugamezese empeke n’ebimera, og KS pices dat 7 ya 
- : LZ ond if 2% 

17. N’essamba ez’emiti egy’ekifuko. Mb \epde 5 

on “ 
18. Mazima olunaku lw’ okulamula lulina OGG. S16 paalis su) 
ekiseera ekigereke. vote 2 den ue 
19. Olunaku eng’ombe Iw’erifuuyibwamu; G33103 pe! SY 7~adh 23 
y 


kale mulijja bibinja na bibinja. 
20. N’eggulu liriggulwawo, kale neliba Owigi ss SACSral eres) 
miryango myereere; ‘ Mois : 
21. N’ensozi ziritambuzibwa neziba ng’- OOS E563 Sa eS 
ekimyanso ekiri ng’amazzi ku museetwe. 7 pet 
: . Alera naw a or % 
22. Mazima omuliro gwo guteeze, os ew Bala ol 


Juzu 30 AL-NABA’ Essuula 78 





‘ 1 
23. Era gwe guliba amaka g’abajeemu, Ob Orsbi 
i i ingi A Beat \Zat of oe * 
24. Baligumalamu emirembe mingi. GES) etd.¢ hie 
a 


y 
25. Mu gwo tebaliroza ku buweweevu @\§ ics ee 4 3 O5535 y 
bwonna wadde eky’okunywa kyonna, 


26. Okuggyako olweje olubabula, n’amazzi 
amannyogovu agameketa. 


> »(BZhw ge 

27. Nga y’empeera ennenkamunkamu. @G 634154 
28. Kub ddala bo teb Wie (en Oreo 8% 

. Kubanga ala bo tebaatyanga OE » OSaSs EC A5 1 
kubalirira, ae: i 

29. Era baalimbisanga Aya zaffe olulimbisa. O53 Su rs c5 

ee buli kimu_ twakibalirira mu ONS 142-2 se Ob3 


31. Kale muloze ku kibonerezo. Ate OU 4E5 
tetujja kubongera okuggyako ekibonerezo. 


\ 
Ze 
i 
“Ca 
E 
& 
_GO- 


32. Mazima abawulize be balifuna Ohh cAstsS) 
oe Ene ezikugiddwa, n’ emizabibu, eel 3 koe 
34, N’abawala abaakavubuka ab’emyaka ES 15.37 5 (555 
"35, N'ebikopo ebibooga. 6 G&G oles 


\ A “ 

36. Tebaliwuliriramu bya swaakaba wadde £6 x65 385 G35 paoo3) 
obulimba, me ee ~ 

37. Nga y’empeera_ ey’ekirabo ekiva eri Oy (n4hz E33 2754 
Mukama wo etuukana n’ebyo bye baakola- 
nga — 

38. Mukama w’eggulu n’ensi n’ebyo 6537 C3 Ue Sp gots 58 
ebiri wakati wa byombi, Omusaasizi ennyo; A (ste Sid s “ v4 
tebaliba na buyinza kwogera gy’ali. @)G Uns aie O§E149) yesy| 


3 “TY On ;: 
39. Olunaku Mwoyo ne ba malayika lwe ale SKe125 37 3 By8e 238 


baliyimirira. mu nnyiriri, tebalyogera, 5 , 2,5 %4..% 99.8, “ast eee Sd 
okuggyako oyo Allah Omusaasizi gw’ alikk- yl ato sor Who 3 
iriza, era nga ky’ ayogera kituufu. OG \yo 3 
ne ole ZR oneh 4 
40. Olwo olunaku ddala Iwa kubaawo. ¥38\718 6-23-3313 34)) Gus 
Kale oyo ayagala, anoonye obubudamu 27, wo | 
eri Mukama we. ORL ee Bt 


yy a "6 
41. Mazima tubalabudde ku kibonerezo 653423 \%3 3 1325 S581 8), 
ekiri okumpi: ku lunaku omuntu lw’aliraba 8.2549) Fn 72% Son o% phn 
ebyo emikono gye bye gyakulembeza, J Boke S5G352) jag ; 
n’omutakkiriza aligamba nti: Woowe! Nga Ve Rie ho 251 \epehy & 
ndabye, singa kale nali nfuufu! OLY eee ERAS. & 


Essuula 79 Juzu 30 





= Vaseelis: 
AL-NAZI‘AT 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


. Pa % ‘ a% 4 a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ©) pia) yos}) gh | ao 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. . 


eet : YiZ 4 Vet? 
2. Njuliza abo ababbira mu kumanya OES at SNS 
nebasika abantu olusika babbire mu kwo, ae 8 a s 
3. Era njuliza n’abo abatambula mu Oasis adi 15 
mawanga mu bwangu, ‘ Se 
4. Era njuliza n’abo abaseeyeeya ku ONAL ead 5 
nnyanja oluseeyeeya oluwanvu mu a ea 
bwangu, Wie. . Ly% 
5. Era nebavuganya oluvuganya Olt qa 
olw’okusingagana, S wie a 
6. Era njuliza abo abategeka era Os 5 \ ue \ 3356 a 
nebatuukiriza ensonga zaabwe obulungi, iia . See 
7. Bino  biribaawo olunaku ekikankanya Anas er 
lwe_ kirikankanya, ‘ete ge ae 
8. Ekikankano eky’ okubiri kirikigoberera. O33 alii leess 
i tive es . YE4 Go 2G At 
9. Kw’olwo emitima girikubagana olw’o- @atal§ ae FS Hs 


@s 
ie 
pA 
oe 
& 


me ; . 
10. N’amaaso gaabwe galitunula wansi— 


A % 

11. Nga bagamba nti: Abaffe, tunazzibwa- O85 3G) IW SOSSS53 CL 75 3 387 
yo mu mbeera eyasooka? . ily in Sage eit 

12, Nga tumaze n’okufuuka amagumba ecb Es isy7 
amamulungufu? 24 2460 4 eh oA (e FT 
13. Bagamba nti: Okwo nno kwe kuddawo 65-1235 (S\ Gls 3 G 2 
okw’ okufiirwa. Vb, C8, fe. (bie 
14. Kale ddala luliba olubwatuka lumu @)b ~al5 SDS 33 
Iwokka, dase (Ci) «210% 
15. Okwejjuukiriza nga bali mu kyangaala! O52 u pm \S\3 
16. Abaffe, watuukwako ebyafa ku Musa? O32 ea gS g 37 h4 3 
17. Nga Mukama we bwe yamukoowoo- rh £23) > igh 435 2556 3) 


lera mu kiwonvu ekitukuvu Tuwa, 


3 \% % a nZne \ fn : 
18. Nti: Genda eri Farawo, kuba ddala MAb 45) 0 }o5liesl 
ayitiridde obujeemu. yp bee nl ah te 194 
19. Kale ogambe nti: Abaffe, tewaalyaga- OF vl G25 Je JAS 
dde kufuna butukuvu? BO hee Log ae 
20. Era nkulung’amye eri Mukama wo, sss ais ee se 
kale osobole okumutya. 425 ANGE % 

21. Kale n’amulaga akabonero akanene ennyo. Oy 4S Jay Vian» 


<g> 


Juzu 30 AL-NAZI‘AT Essuula 79 





22. Naye ye n’alimbisa era n’ajeema, Do gun eee 
23. N’oluvannyuma yakubayo amabega, Owes = soe 
n’anyiikira okumwekobera. © Naa Sisee 
24. Olwo n’akung’aanya abantu be 2 

n alangirira, : Os G3 5455 vice 
25. N’agamba ri: Mazima nze mukama Os! £585 56 


wammwe ali waggulu wa bonna. git Ne ue 
26. Kale Allah n’amukwatamu olw’ ekibo- Od 35 . a5 | SSS 24.18 
nerezo ky’enkomerero n’eky’oku nsi. be wean ve at 
27. Mazima mw’ekyo mulimu eky’okuyiga Oars ci eae ok Bye Gs 3 oh 
eri oyo atya Allah. 

Ruku 2 ; neha s of 
28. Abaffe, mmwe musinga obuzibu Blass GS silks 8% i | Bo | 
okutonda oba eggulu lye yatonda? : 
29. Yatumbiiza obuwanvu bwa lyo ate O43 3 GSs2.035 
n’aliyooyoota. x Finis, 
30. Era n’assa ekizikiza mu kiro kya lyo. OG257 my a SEF 5 
era n’afubutulayo omusana_ gwa lyo, 2 
31. N’ensi oluvannyuma_ Iw’ekyo OG S3 : 234.5309 5 NN 
yagyalirira. “5 bs DERE 
32, N’aggya mu yo amazzi ga yo n’omuddo Ot 32 47 Gi n> 


gwa yo, 
33. N’ensozi n’azinyweza. OGL) TIGS55 


a(@0~ 


34. Nga by’ebyetaago gye muli n’eri OA 5585 A es 
ebisolo byammwe. 18 

35. Naye akabenje ssemabenje bwe os 4 £21 KG 
see ee ats Ata? 35} 9 O64 ho ne 
36. Kw’olwo omuntu Iw’ alifumiitiriza Qx% Q SJiRS557 558 
ennyo kw’ebyo bye yatakabaniranga. 

oe 
A N’omuliro gulyolesebwa eri oyo OvH SA ses e325 
alaba. a 
38. Naye oyo ajeema, Mab or 5 
oy N’asukkiriza okwagala obulamu OG 55.515 
Ww ensi, aon in Bie 
40. Kale omuliro gwe guliba amaka. Ou We iaadiol 
41. Naye oyoeyatya embuga ya Mukama A235 5 a5 % 32 legs oe Gis 
we, n’aziza omwoyo gwe okwagala okubi, . y 
y 8 Oe} ail g ree 
. Kale Janna ge galiba amaka. ; siaiige BENG 
42. Kale J ge galib k 
se 

43. Bakubuuza ebifa ku Ssaawa O&) a2 Gi a ais hens 
eyalagaanyizibwa nti eribaawo ddi? @G ' = 
44, Abaffe, ggwe nga ogenderera ki OG Soren ses 
okugyoogerako? 


<ei> 


Essuula 80 ‘ABASA Juzu 30 








45. Okumanya kwa yo okusembayo kuli OG eae 2335 Nj 
eri Mukama wo. meh Facies 
46. Mazima ggwe oli Mulabuzi eri oyo OGBSS 5% 32 25 
. = a oe 
agitya. na 4 sha Page. Yes ee 
47. Lwe baligiraba, baliba ng’ abatawang- Ji gaa ps Boye Pe A 6 
adde wabula olw’eggulo Iw’olunaku oba Ary \ 2 Pe 44,-% 
amakya ga lwo. © Suet & 
a £ a a 2 
< N+ Se FOF is 
‘ABASA 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
. 5 a Ss ‘oan % ati A 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi On> Pil yes ee 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. Veegitn 
2. Yaleeta emitaafu n’akyuuka, Oss 3 pore 
b ame ws nn 
3. Olw’okubanga omuzibe w’amaaso azze Mt sz 4 | 
gy’ali. v Ve % “464 a g(re 
4. Naye gewe kiki ekikumanyisa nti ddala O-y Ha) Gy) 536 2 
anaatukula, b Mey sodas oh Ent 
5. Oba nti anaafumiitiriza, okufumiitiriza Ors Su Aatins 5S d2 5) 
nekumugasa? VAS, 4 “7 
6. Naye ddala balowooza nti oyo Qual 
atafaayo, err ar 
wow Ae c ls 
7. Ate ggwe  gw’ossaako ennyo OY mad at eo 
omwoyo. b SL Sen, wees 
8. Naye Basaana bamanye nti si ggwe Oe NEUE Gs 
ovunaanyizibwa bw’aba nga tatukudde. b 94 4) We 4 (6s 
9. Naye kiyinzika kitya oyo ajja gy’ oli Qtr se OF 9 


ng’ adduka, 
10. Era ng’atya Allah, 


> 
XN 
x 

to 


©= 
ch 


11. Ate ggwe n’otamufaako? HA 53 a6 
F 3 2s a 2he,%¢(e% Se 
12. Sikyo! Mazima yo Kur’dni ky’ Ekijju- Md}es Bh} 
kiza — : Ab SS “Gs aon ‘3 
13. Kale oyo ayagala agisseeko omwoyo — 35S >% = 
14, Eri Bitabo eby’ekitiib Dae ah Sei 
. Eri ne mu Bitabo eby ekitiubwa, go wtro 3 
: ae : YL USd Bae wand 
15. Ebigulumizibwa, ebitukuzibwa, 55 Be 5954 
Ys 4 a A 
16. Mu mikono gy’abawandiisi, B52 Us mY 
17. Ab’ekitiibwa, abatuukirivu. 3554 gis 
be ZY¥ee pion % 4% 
18. Omuntu azikirire! Ye abaffe, nga Oss VEOlGs3 | jas 
tasiima! 


<g> 


Juzu 30 ‘ABASA Essuula 80 








19. Ye nno Allah yamutonda mu ki? oye ita) aloes 
2 ¥ 
20. Mu ttondo lya mani! N’amutonda ate @85 S55 Ae sgi5s os 
n’amwenkanyankanya, ‘ Pd 
‘ ; 6422°%, G\\%% 
21. N’oluvannyuma ekkubo yalimufuulira @s 383 Jai oe 
eryangu, Y We att oe(orgh, 
22. N’oluvannyuma amufiisa_ kale sss eS GT$s 
n’amussa mu ntaana; weet ee RE oR 
23. Nate bw’aliba ayagadde, alimuzuukiza. nabs | 215 15) 38 
4 0° Gs 
24, Nedda! Tannatuukiriza ebyo bye O62 wt BF 
yamulagira. ; ; yi , J 
* ON, tots 
25. Kale omuntu atunuleko eri emmere OAs. Vols mi 2 te 
ye: . | Nien Sotto (ee 
26. Mazima Ffe tufukirira amazzi ku yo MOE ¢ oJ (UL Bj 
olufukirira, Eo 4 On on ° 
27. N’oluvannyuma twaasa_ ettaka : BS NI Cae $3 
olwaasa— vee ane 
28. Netumeza mu lyo empeke, WES Gans CEE 
Wise sSSier & 
29. N’emizabibu, n’enva, M23 $42.5 
30. N’emizayituuni, n’emitende. OIE $6 3855 
31. N’essamba ez’emiti egy’ekifuko OLE 351353 
eziriko enkomera, nee 
32. N’ebibala, n’omuddo, eli 3 435153 
3 an% % 
33. Nga by’ebyetaago byammwe, n’olwe- @ acs Y5 pel ekg 
bisolo byammwe. s9an ee 
34. Naye okubwatuka okuziba amatu @asls elas 
bwe kulituuka, ; 5 Si sage 
35. Olwo Iwe lunaku omuntu Iw’ alidduka Gatas| Gre 352! 5-87 29 
muganda we, j ; rn 
36. Ne nnyina, ne kitaawe, Os) 3e4 3 
37. Ne mukyala we, n’abaana_be, . peste Pevensey 
4 . o a Sw % f ‘2 
38. Buli omu mu bo kw’olwo aliba OS 3455 gis, Gril JA 
n’ensonga eyiye emumalawo. b 88 
Oeiaz 
* ’ . Vos an br sen%ind? 
39. Obwenyi obumu kw’olwo _ buliba EDS} Ss 52 55S 
bwakaayakamu, a6 SLID SS 
40. Nga buseka era nga busanyufu nnyo! @© Bins A6alB 
es ‘ 25. - 
41. Naye obwenyi obulala kw’olwo buli- 35 <2 Gils oe 43 sa5 9 
baako enfuufu, PG AD IR od 
42. Nga busaanikiddwa ekizikiza. @3p3 Ya re 
a 2% 4 “TY 9 
43. Abo nno_ be baali abatakkiriza, @B5Aa 85S Be Zhe 9\ ie 


aboononefu. 


Essuula 81 Juzu 30 





£ 2 < we oe = 
AL-TAKWIR 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


% ane 4 a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi On \ get}i gb lpiy 


Ow’ekisa ekingi. 


ennyo, Ve a 
2. Awo enjuba bw’erizingibwako, Ow 23 msatltS V3) 
ewe 7 a) 7,47 

3. Era awo emmunyeenye bwe zirizi- ML jiRS5\ pyecsiisi3 
meera, es yO ele 
4. Era awo ensozi bwe ziritambuzibwa, Oo Goh 1515 
i, Sau 24 4e 

5. Era awo eng’amira ez’ embuto ez’ emyezi id23 BE S5\5 
ekkumi bwe zirirekebwa ettayo, Be iocasee ig Be cope gat ate 
6. Era awo ebisolo bwe_ birikung’aa- @c ye OF Fag) 11S)9 
nyizibwa, bio pote 
7. Era awo ennyanja bwe zirikuluku- GERI IS 
sibwa nezeegatta, bok gah: ete 
8. Era awo abantu eb’enjawulo bwe OLS5) H 5AiSy5 
baligattibwa awamu, gd AB oy ihe iad 

we . & ‘ A 
9. Era awo omuwala omuto eyaziikibwa MESA SS s Soll a)9 


nga mulamu_ bw’ alibuulirizibwako, 


10. Nti: Musango ki ogwamussa? OAL GL 
j 2 

11. Era awo ebitabo bwe biribunyisibwa E553 ASE ES 

wonna, Yrs 

12. Era awo eggulu bwe liriggyibwako Gebel AACN 

eddiba, 


13, Era awo omuliro bwe gulikumibwa, 


14. Era awo e Janna bw’erisembezebwa, 


15. Olwo buli muntu alimanya bye 
yaleeta. 

16. Nedda! Njuliza ba sseng’endo abadda 
ekyennyumannyuma, 

17. Abagenda mu maaso_ n’oluvannyuma 
nebeekweka. 


18. Era njuliza ekiro awo nga kibulirayo, 
19. N’amakya awo nga busaasaana, 
20. Mazima kino ky’ Ekigambo 


ekyabikkulirwa Omutume ow’ ekitiibwa, 


21. Nannyini maanyi agava eri Nannyini 
Nnamulondo ennyweevu, 
22. Agonderwa, ate nga mwesigwa. 


23. Eramunnammwe si mugwi wa ddalu. 


eon vw rN ie 
Hasse washiy5 
Bn 4,984 “ 
(DE BS5\ BESS Sy5 
a a 1% Ce a 
O23 ath 4 ALE 
4 


Gusti syd 33 
di yi 


OSEsE 6 Gs 


y RO rw a, 

Oya ssa 535 855 Gd 
GG EE 
Yhel aig 


Juzu 30 AL-INFITAR Essuula 82 





7 z = A A QR 9 Van 44 
24. Era mazima yamulabira ddala eyo yt wos\ 38 ¥ 615 Sa)5 
ekkuzimu aweetadde. . Coa Ae ee 
25. Era ye si mukodo mu kunnyonnyola eggs 2 prpds) | bec 5m 3 
eby’enkiso. bie he Aenea 
26. Era kino si kigambo kya Sitaani Os yrs D544 5229 
agobaganyizibwa, be, 223% 7 0% 
27. Kale ate mulaga wa? aa oe O26 

4) Choi 6 ¢ 

28. Kino si kirala wabula ky’ Ekijjukiza eri Crete) 3Y V3 OL 
ensi yonna, Coens th Nene 
29. Eri oyo mu mmwe aba ayagadde oe Kegtliess 
okukwata ekkubo eggolokofu. ge? aes a tie teats 
30. Era temuyinza kusalawo ku kyonna os 3s) 3LES ON Si O32185 23 


okuggyako nga Allah, Omutonzi w’ ebitonde 7 on 1% 8 
byonna, y’asazeewo. OAL & 


SS AY SSN Mise 


AL-INFITAR 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 





S a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ons Ply geesiigh tiny 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


Rate ANIC 

2. Awo eggulu bwe liryabika, OS Shi | >e 

3. Era awo emmunyeenye bwe zirisaasa- OLS | LIGNE 
ana, 

Yn w4 %1\4\ 7 

4, Era awo ennyanja bwe zirikulukusibwa OL >a3 *Y SSI VS)5 

nezeegatta, ; ip panned 

5. Era awo entaana bwe ziriziikulwa, OL HS Ase SHS) 5 


6. Olwo buli muntu alimanya bye @OBzal5 2255 GAS acy 
yakulembeza ne bye yaleka. 


y s . aR o4~ 
7. Owange ggwe omuntu, kiki ekyakubu- eu Hw ace G wES 3 2 
zaabuza ku Mukama wo Omugabi ennyo, Be ef 
iS 
Z 4 t 
8. Oyo eyakutonda era n’akuyooyoota, Qais $25 2b 355 ANBS 34 
n’akwenkanyankanya? bik, See long ae 
7 cw Ra * 
9. Mu nfaanana yonna gye yayagala mwe Obs > Zl xe ¥'2 
yakubumba. Poona, Snr od MKS 
10. Nedda! Mulimbisa nnyo olunaku OvinlLonses3) 
lw’ okulamulirwako. “yee 
an \ Once ™ 7 
Ll. Ate ddala muliko abalabirizi, OOsER 33 ails 23 
Wn WIZ |G" 
12. Abawandiisi, ab’ebitiibwa, Mv oe 5s 


Essuula 83 


AL-TATFIF 


Juzu 30 





ad ne PE, 
Oops aoe SWeol ; 


13. Abamanyi byonna bye mukola. 

14. Mazima abatuukirivu be baliba mu 
ssanyu erijjuvu; 

15. Ate aboononefu be baliba mu muliro, 


16. Gwe baliyingiramu ku lunaku Iw’ oku- 
lamulirwako; 


17. Ate tebalisobola kugutolokamu. 


18. Ye kiki ekinaakumanyisa nti olunaku 
lw’okulamulirwako kye ki? 


19. Nate era kiki ekinaakumanyisa nti 
olunaku lw’okulamulirwako kye ki? 


20. Lwe lunaku omuntu Iw’ataliba na 
buyinza n’akatono kugasa muntu mulala. 
Era okulagira kwonna kw’olwo kuliba kwa 
Allah. 


FF 


Sa% 6g Bt 2.97 
(Es oes) Guns ELUSY A5 


VES sileiiss 


o A % 
Osis HIV IO) 
oe ni e(BEG 
Ooknsd AGA) 
aw 7.” 42 i. 
Opwl ss. 
OOLSE,Gie aac 
Oe WiC ej & 


0 


Neh 


? 
i 
WN WN st 


wo 


b ms o A ~ 
Oy pi7G EL sik 


tC 


\ awn 
a 


£ ww = gH nw 9 
Mad 240}, >< YI 


Ae \ FN 


AL-TATF IF 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa_ ekingi. 


2. Zibasanze abo ababbira mu kupima! 


3. Abo ababa nga beepimira okuva eri 
abalala, nebatwala bijjuvu; 


4, Naye nga bwe baba bagerera abalala 
oba nga babapimira, bakendeezaako. 


5. Abaffe, abo tebalowooza nti balizuu- 
kizibwa 

6. Ku lunaku olw’entiisa, 

7. Olunaku abantu Iwe baliyimirira mu 
maaso g’Omutonzi w’ebitonde byonna? 


8 Nedda! Mazima ekitabo ky’ aboononyi 


9. Naye kiki ekinaakumanyisa nti Sijjiini 
kye ki? 
10. Ky’ekitabo ekyasengekebwa. 


11. Ziribasanga kw’olwo abaalimbisa, 


Oss}! gASH! ab let 


, 


& x) 


oe, 


Juzu 30 AL-TATFIF Essuula 83 





b Aw A ave aor. * 
12. Abo abaalimbisa olunaku Iw’okulamula. OyrWls5,6H SS oE35\ 


13. Naye tewali alulimbisa okuggyako buli @ po, pasa JS VV ay aa >So, Gs 
mujeemu, omwononyi, 


sn (cy AG G2) oie i X 

14. Nga bw’asomerwa Aya zaffe, agamba 5b (a og coal ails jo 1d! 
nti: Ngero z’abedda! @ou 6g) 

ww 

3 a, % 

15. Nedda, ddala ebyo bye baakolanga ipl ( pays 5 oe ONS ¢ Se f 
byatalazza emyoyo gyabwe. OG rd Ve 

FSG 2, 


a 
16. Nedda, mazima bo ku lunaku olwo 34435 Ags) O© sgl ¥ 
baliziyizibwa eri Mukama waabwe. re 


17. N’oluvannyuma ddala baliyingira mu @ehodl | 

muliro, mia, Stat 
18. N’oluvannyuma kirigambibwa nti: 44 gait & ei (52 SNR pe 
Guno gwe gwo gwe mwalimbisanga. Oo RASC; 


19. Nedda! Mazima ekitabo ky’ abatuu- @oiske Bi y133 Si CSS EL 
kirivu kiri mu ‘Tlliyyiina. 


he bY (44) tar Teer 

20. Naye kiki ekinaakumanyisa _ nti Oost 6 EL53 wy 
‘Tlliyyuna kye ki? L 6 kne 6 be’ 
21. Ky’ekitabo ekyasengekebwa. , On : . 

APyw % 3 4 we 

22. Ab’oku lusegere lwa Allah kye HOMES 35.055 
baliraba. a 2% hho 

23. Mazima abatuukirivu be baliba mu Ba? cA 4 Ylol 
ssanyu erijjuvu. ae ie Sones 

24. Nga bali ku ntebe empunde, @O 5 jb S15) Sige 
beerolera. Z - 2 

3 i ‘ L744 A nap 0 - Ae 

25. Olibamanyira ku bwenyi bwabwe bya) #42524 tS 

obumegerevu olw’essanyu eringi. . % 
y eG on Zn Ons 

26. Balinywesebwa eky’ okunywa ekituku- OMAR Se OF YO paws 
vu, ekikonere, pode - 

27. Ngaenkonera yakyo ya miski— kale os Ca es 3 jrdlin 8 Aas 
kino abayaayaana kye baba _ bayaa- @O gad 3 (E25) 
yaanira— ie / 

28. Era entabula yakyoeriba ya Tasniimu, Op45 aokates 

b Sn a 

29. Ensulo erinywebwamu ab’oku lusegere @o 5 aod | lad ue 555 Gaz 
lwa Allah. Ps a6 a : 4 

30. Mazima abo abaayonoona, baaseke- Oss oF ipe I5a58 oasiié os 

ivi72°: 3 a > A 
reranga abakkiriza; Qoxe . aioe 


Essuula 84 AL-INSHIQAQ Juzu 30 





: THe oh Ao an 4s 7% 
31. Era bwe baabayitangako, nga batemya- Ae 5 ee, ode Isholsls 
ganako. 


oan av o ~ een fo 

32. Ate bwe baddangayo eri ab’ewaa- gas | pole | Jl Wyre | VS) 5 
bwe, nga badda mu kujerega bakkiriza; Dias Cj 

y Ee TA Oe ond 

33. Era bwe baabalabanga, baagambanga @)O 3) LEI Sea Oh 13) Be 315 1545 
nti: Ddala bano babuze! ©o} ae par eeiey) 
eben ea lian Me A sles 

34. Naye Ababaka tebaatumwa gye bali MwrAbam pdt Vode 51 Le 9 
kuba bakuumi ku bo. ; as 


% a 9 a AS % 
35. Kale olwa leero abo abakkiriza be bana- Gah » \gn \ 235 aha 
sekerera abatakkiriza, 3 


Sage 
36. Nga bali mu ntebe empunde, beerolera. Qo pyeseqe 3\59i JE 


GLa 2 an 4 
37.Balyebuuza nti: Abaffe, abatakkiriza A Os 366 aay oA NS & 
basasuddwa_ kyenkanyi n’ebyo bye baako- ® gins, Y d ass > 
langa? 


Ss MELB = 
AL-INSHIQAQ 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Opste asst gblety 
ennyo, Ow’ekisa_ ekingi. 


hen Se 

2. Awo eggulu bwe liryabika, Oaks 555 \2\ 2 WS) 
3. Nelitega amatu eri Mukama wa lyo —era aS 2<(curl at 513 
liriteekwa buteekwa okukikola — © ; 4 Gas ei : 
4, Era awo ensi bw’ eriyanjuluzibwa, OLS PSN S15 

a o a n OAey 

5. Erikasuka eri byonna ebigirimu, (bd 855 g23 lc cas | 

neyeemagaza 
% w a <4" 

6. Era eritega amatu eri Mukama wayo L825 G35) 4S aly 
— era eriteekwa buteekwa okukikola — 

7. Owange ggwe omuntu, ddala ggwe 25h 6 Sis) 43a uae 
olafuubana olulafuubana eri Mukama wo; PE ae oe | 9% 16 n% 
kale olisisinkana naye. Maries le 

eo Re ALS 

8. Naye oyo aliweebwa ekitabo kye mu Ostion ahot C ¥3\ 
ddyo we, 5 fae 
9. Oyo y’alibalwa mu mbala ennyangu, Onis, las Cs Gg 5 yas 

10. Era y’aliddayo eri ab’ewaabwe nga 63552 ajei dye Es § 
musanyufu. 


<eh> 


Juzu 30 AL-BURUJ Essuula 85 





11. Naye oyo aliweebwa ekitabo kye as yas 7195 4458 ex \fors 215 
okuva emabega w’omugongo gwe, <r r 
o o 
12. Kale oyo mangu nnyo alikoowoola OS 3S 535 5 555 
okuzikirira, is ; 
13. Eray’aliyingira mu muliro ogubumbujja. @hiss 278 
ww & 
14. Kuba ye yalinga mu b’ewaabwe nga DISS}. abe} 3B o Fu3\ 
yeesanyukira. ; 
3 é b+ ,9¢ nt n% O%C & 
15. Ddala ye yalowoozanga nti taliddayo (st ov! as | 
eri Allah. os 
gon o o \ 
16. Tewali kubuusabuusa, Mukama we Oa! oy OF 935 Oleg 
ddala yamulabanga. is 7 
SEL, 2d 
17. Ddalanjuliza okumyuka kw’ ebire awo Maas 4 Py | 
nga buwungeera, cv ah 
3 . 3 age x” % Man5G5 A \y 
18. N’ekiro n’ebyo bye kibikkirira, oe 
S ra 
19. N’omwezi awo nga gwa ggabogabo, CHG 13) yok 
be ntl CICS 
20. Mazima mulirinnya mugigi ku mugigi. OGr oF as ja 
“AS ‘es "(% 
21. Ye babadde ki, Iwaki tebakkiriza? OSHS 34) 


tect 2 o 
Zan x JD \ ne ACE ae 
22. Era’ bwe basomerwa_ Kur’ani @osd553) oly Dgales y3\o\3 
tebavuunama; ‘a : : 
27 n,9% £ age Ae 
23. Wabula ate bo abatakkiriza balimbisa MOR SEL \5 RS BF 3) JK 
bulimbisa. 


+ adn 4 nob (4 

24, Naye Allah, amanyi bulungi ebyo bye Ge ZG, pls leh ls 
bakisa. 

yon \¢ Te nd nn7% 

25. Kale bawe amawulire g’ekibonerezo gd yy dad 


ekirumya ennyo. 
2 v4.9 


oe \ ‘ Ra 4 % 
26. Okuggyako abo abakkiriza nebakola bas dba) Ilglne 51932102 J (yy 


ebikolwa ebirungi, abo be balifuna empeera ad RAIL TI AT 
etaliiko kkomo. Oy oe TA po 


A £_¢ do? 
SS AckSins Nise 
AL-BURUJ 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 





<4 weg 6 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oxk>3 | ypod§i gh \ py 
ennyo, O’wekisa_ ekingi. 


y ago % 4% “4h 44\4 
2. Njuliza eggulu eririna enkulungo z’e- Ones rslelsz \5 
mmunyeenye. \ : : 
adn? { a? \3 
3. N’olunaku olwasuubizibwa, @©2 5-0 BOs 


<ey> 


\ 





Essuula 85 AL-BURUJ Juzu 30 
4. N’omujulizi n’oyo aweebwako Qa34b23 285 
obujulizi. . 4 
y a3 aA ‘ yp NR v4 we 
5. Bakolimirwe ba nannyini lunnya — 22> lo) Sas 
be eit ie Ae 
6. Lw’omuliro ogujjudde enku — Os} hepld yd 
. 6 Ieee n 2B 
7. Awo nga batudde ebbali ku gwo, On Ms ptm >) 
an Bor su, \enI% 
8. Era bo bajulizi kw’ebyo bye baakolanga ons Ohze§2 Lag 3 ss £ bs 5 
abakkiriza. : ee ee Seca 
¥ A’ te a% % n ‘ AF Be 7 
9. Era tebaabawalanira kirala wabula lwa 2 uy Vee 5. yy a 2 Fos G3 
kubanga bakkiriza Allah, Luwangula, of", ‘ 


Atenderezebwa ennyo, 


10. Oyo Nannyini bwakabaka bw’eggulu 
n’ensi. Era Allah ye Mujulizi ku buli kimu. 


11. Mazima abo ababonyaabonya 
abakkiriza abasajja n’abakkiriza abakazi 
n’oluvannyuma ne batabonerera, kale 
balifuna ekibonerezo kya Jahannamu era 
baliba n’ekibonerezo ky’okubengeya. 


12. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, balifuna ensuku 
ezikulukutamu emigga wansi wazo. Okwo 
nno kwe kuwangula okunene. 


13. Mazima okuvumbagira kwa Mukama 
wo kukakali nnyo. 


14. Mazima Ye y’atandika buli kimu era 
y akiddamu. 


15. Era Ye ye Musonyiyi  ennyo, 
Ow’ omukwano ennyo eri oyo amwagala; 


16. Nannyini Nnamulondo, Nannyini 
kitiibwa, 

17. Akola n’atuukiriza ky’ aba ayagadde. 
18. Abaffe, watuukwako ebyafa ku magye? 
19. Ga Farawo ne Thamtda? 


20. Kyokka abatakkiriza bo bali mu 
kulimbisa. 

21. Naye Allah abeetoolodde mu _ngeri 
gye batamanyi. 

22. Ddala eno ye Kur’ani_ entukuvu, 


23. Eri ku kipande ekikuumibwa obutiribiri. 


L Rh won a 
wt FD “hat ,& 
re G lO. 
n 9X4 Save 9 % 

Dh ee 


pas 
avn 
SM ausay 


a 


Shee 515k 


\ 
SSIS Geant ibs 


oo 


nw EX 


XN 
‘o 
n~ 


st 
wi + 


_ 
we 
> 
. 
. 
—_ 


Juzu 30 Essuula 86 





a AGRON Ge 
AL-TARIQ 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ons | ped 531 gh | pty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


& —e 
2. Njuliza eggulu n’emmunyeenye y’oku Od uid, i 5 
makya — 
8 04 (44 
3. Naye kiki ekinaakumanyisa emmunye- OS Gute 4.5 (es 
enye y okumakya nga bw’ eri? 
4. Y’emmunyeenye eyakaayakana ennyo— Oss, ey 2 SS 
a 
$ a7 iw 7 
5. Teri mwoyo gwonna wabula guliko Obs 452 CS 3 JS) 
omukuumi. 
6. Kale omuntu yekkaanye nnyo ekyo kye OGRE. eas ~~ es 4 3 
yatondebwamu. = 
; ee Coe y 2 TS o 412 
7. Yatondwa mu mazzi agasindikibwa Os Ss oe Gs 
olwokyo, 
s vh 44 go fn 4, 
8. Agava wakati w’ekiwato n’embiriizi. Ops Lali yh os 7584 
dg (4h ne oy % 
9. Mazima Ye okumuzzaawo ddala oO) > aad) GE45) 
akisobola nnyo, 
y eie% 4% 2, a 
10. Olunaku ebyaama Iwe biribikkulwa. Cy BNZ EN Gos 252 
: : 2 Cyt HS nT 
11. Kale taliba na maanyi wadde yeh 22 gp we 
omuyambi. i sf) =f wee 
12. Njuliza ebire ebbidding’ana nga bireeta Onrr'S!>s \3 
enkuba, 2 , 
& . A p\e 
13. N’ettaka eryeyuza olw’ebimera. @phB ls 023 V'N5 
Lh 4 414% 
14. Mazima yo Kur’dni ky’ekigambo CM juad J 58) 5) 
ekisalawo, bea, yao b 
15. Era yo si kubalaata. ©d L 3 
: y 464 ea wn ot 
16. Mazima ddala beekobye olwekoba. @\ SOsmeanzys<4 | 
ae 
17. Nange neekobye olwekoba. ISS Kast § 


) 
f 5 ® nt@en eh 8 wo” 
18. Kale abatakkiriza bawe akaagaanya. OIS333 bblgs | G2 yBS)\ bass & 


Naye bawe akaagaanya_ katono. 


Essuula 87 Juzu 30 





AL-A‘LA 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ® ph 14 gies sighs Vos, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. . 

: : Uv A AGH Z\e%s a) we 
2. Gulumiza nnyo elinnya lya Mukama ® \ 2135 pate eae 
wo, Owa waggulu ennyo, Se ns aad _ 

SZ pute SiS ae 
3. Oyo atonda era n’ayooyoota, Ov $3 GLE & 34 \ 
4. Era oyo agereka era n’alung’amya, Bus $45 535 bs 3515 
5. Era Oyo amezesa amalundiro, Se pcs x ST 5 \3 
» beg 4704 
6. N’oluvannyuma n’agafuula bisasiro Ovi $2 44553 

ebiddugavu. . 8, 


y io 
7. Ffe tujja okukusomesa Kur’ani, era Om 
tojja kwerabira, 


8. Okuggyako nga Allah bw’anaaba § 35451 sis 43 Si seb 71h G 


Xa 


— 


ayagadde. Mazima Ye y’amanyi eby’olwaatu > Las (6 
n’ebyenkiso. Os 
9. Era tujja kukuwewulako odde eri obwa- Geys2b 2\% 3055 
BEM: b a 4% we 
10. Kale buulirira; mazima okubuulirira Os} >| epran O1$Si5 
kugasa nnyo. 
es nite wig nes B% oe 
11. Kale oyo atya Allah ajja kufumiitiriza, Oubd$ o2 Se 
2atn S 
12. Naye ow’ekikwa y’anaabyebengulako, @ oe mee 
13. Oyo aliyingira mu muliro ssemaliro. Ou ie iu Suet ts 351 
14, Ate talifiiramu wadde taliba mulamu. Bie ene ano Gs 
15. Mazima amaze okuganyulwa oyo ieee x Biss 
anoonya okutukula, 
‘ 
16. N’ajjukira elinnya lya Mukama we, @ias a4 35 pu\ 15.545 3 
n’asaala. . 
17. Naye muwa nnyo enkizo obulamu 6a ba) O33 s388 1s 
bw’ensi eno, 
: ; b OM G50 % be oe 
18. Songa obw’enkomerero bwe businga 4! 5545-5555 
era bwe buwangaazi. sa 2 Bras 
nf oy . an wh 
19. Mazima kino ddala kiri ne mu Bitabo @dsNi geal a) lx.o Ob 
ebyasooka — ' 
: - = Eas Zan Vel 32 2 & 
20. Mu Bitabo bya Ibrahimu ne Musa. OM $9 2A pi epee & 


Juzu 30 Essuula 88 





AL-GHASHIYAH 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


a 4 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osis ys}! gb | po 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Abaffe, watuukwako ebifa ku mutawa- Nacsids,s Susi hs 
ey 

a Eh ciee inclunaku cigs, Bike Maas 54798 545 

Tee Fas) gakabassana, nga O2i655LE 

pers mu muliro olubabu; Ossie 5G pai 

6. Banywesebwe mu nsulo eyeesera; : 4.55 | ght oe pas 

a a 


% on 41 ® 
7. Tebaliba na mmere okuggyako omuddo Onty= oss é Ch 245 au 
omukalu ogw’amaggwa ogukaawa ennyo, 


Sb nF ane SD i 2 - at 
8. Ogutagezza wadde ogutagasa ku Ons O2 Be) doe 2 
njala. LE (Ge on Snge 
9. Ebyenyi ebimu kw’ olwo biriba bisa- Odes do 52 5545 
nyufu nnyo, § 27 no 
10. Nga bisanyufu olw’okutakabana kwa Oate5 Gea} 
byo, y shoe 
11. Nga bali mu Janna eya waggulu Made sis 
ennyo, be, ter.. 2 
12. Nga towuliriramu bya swaakaba; aceN Gab noisy 
GS we 
13. Mulibaamu ensulo ekulukuta, ag Gees 2 
: DE AA nS 59 I(On 
14. Mulibaamu entebe empunde, Q) ae 55 50 yp Ge 
engulumivu. 4 . 
$2.4 .% $ 
15. N’ebikopo ebitegeke obulungi, 0) 4E fib 52 LN 3 
16. N’emitto emisimbe mu nnyiriri, 44 pis by Ss 
17. N’ebiwempe_ ebyaaliire. . 4 shez & is 
2 n ZS 4% Sake GS 
18. Abaffe, tebatunulako eri eng’amira OEad 2:5, 31d) 535 aie S37 
nga bwe yatondebwa? 3 oy ee 
Jan “3 % % ” 
19. N’eri eggulu nga bwe lyawanikibwa? MESS OFelet D5 
an 44 a4” 
20. N’eri ensozi nga bwe zaanywezebwa? Gera 4S, Sas Jy 
21. N’eri ensi nga bwe yayaliirwa? @HeAbe iS Ue 5M \3 
2 arTT% 2g 
22. Kale buulirira, mazima gewe oli Mubu- O5h34 GSTS) 25633 
ulirizi; 


Essuula 89 AL-FAJR 


Juzu 30 





23. Toli mukuumi ku _ bo. 


® bihey A ye Sun5 

CC a7 & 

@3 5 d8 joy 
One) a3) yes 
@ssrgEs 


@s aoe as 


MS Bhs 


24. Naye oyo eyeefuula neyeerema, 


25.Kale Allah alimubonereza ekibonerezo 
ekinene ennyo. 
26. Mazima gye tuli y’eri obuddo bwabwe, 


27. N’oluvannyuma ddala n’okubalwa 
kwabwe kuli gye tuli. 


ee 





AL-FAJR 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 
gs) \ gis \ aot 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. Njuliza emmambya, 


3. N’ebiro ekkumi, 


4. N’ebyenkanankana, n’ebyensuusuuba. 


5. N’ekiro awo nga bugenda okukya, 


6. Abaffe, mw’ebyo temuliimu bujulizi 
obw’amaanyi eri oyo alina amagezi? 

7. Abaffe, tolaba nga Mukama wo bwe 
yakola aba ‘Adi — 

8. Ab’eggwanga lya Irama abaalina ebizimbe 
ebitumbiivu, 

9. Ebizimbe ng’ebyabwe byaali tebizi- 
mbwangako mu nsi— 


one 


Oya 
Oks 5 
OFH5 .ii3 
Oyhd 8) HS 


og LES Os GJ 
GBS GS 5551 


” 


Splash wilh 251 


SS N5GE. Fe gs 


4 
Sndn% 


3 - “ne % 
10. N’aba Thamida abaawookoolanga 5A) | yr O23 aoe 4 


enjazi mu kiwonvu, 

11. Ne Farawo nannyini magye? 

12. Abo abaajeemera mu _ nsi, 

13. Era nebasukkiriza obwonoonefu mu yo. 


14. Kale Mukama wo n/’abayiwako 
embooko y’ekibonerezo. 


15. Mazima Mukama 
kuteegerera. 


wo ali mu 


a 
isk, 
oG33lv a 552533 


@¢ 


Juzu 30 AL-FAJR Essuula 89 





16. Naye omuntu Mukama we bw’amuge- 645 AEs Wk ‘S OSH 23 
zesa n’amuwa ekitiibwan’amuwa n’ebyengera, 2» she 4 2% ye 6% 
olwo agamba nti: Nga Mukama wange ampa- O54 Gd ed dom 
dde nnyo ekitiibwa. 


17. Naye bw’amugezesa n’amukundeereza $433) BESS ESAS 2 (SE's 
ebyamuweebwa, olwo nga agamba nti: ao m6 (5% 5 Ak 
Mukama wange ampeebudde. Oy bl pues 

A 4 4 g 

18. Sikyo, ddala temuwa bamulekwa kiti- Ovens) O% yoy aS ¥ 
ibwa, nes Panes ae 

19. Era temukubiriziganya ku kuliisa  @gASde) pAb Qe Szeas 3 
banaku, . ae Yah 454 2 ph, 2 SRO 
20. Era mulya n’ebyobusika bye musigi- OB | BYU OW U9 
ddwa mu ndya ey’okuvaabira, — ‘ 5 

Aa 3. 6 

21. Era mwagala nnyo eby’obugagga Obs JEN Gass 
okwagala okusukkiridde. 144 : = 

ww wo 

22. Mwetegereze! awo ensi bw’eribete- OS 6S e Sick SiS 
ntulwa olubetentula, 4.4 55 at 
23. Era Mukama wo n’ajja ne ba malayika Daa This 21357 aS 
mu nnyiriri n’ennyiriri; ~ ; ete 

‘5 ‘ ; = 57,4 Piae fe 4.8 nm o 

24, N’omuliro kw’olwo ne guleetebwa, ku 3% b my D5 Gly 5 
lunaku olwo omuntu alijjukira, naye nno fo ah op F 
nga okujjukirakwe kukyamugasa ki? Gs S34 12 5 56 Ge 1b 4 £8 

GE ne A” 2. 


25. Aligamba nti: O! Nga zinsanze, singa 5 Gai e833 (aks J 58 
kale nakulembeza birungi olw’obulamu 
bwange obw’oluvannyuma! 


a, 
26. Kale ku lunaku olwo, tewali n’omu OSS 45 | ps, 0 
alibonereza kibonerezo ng’ekikye; 


: Ne : LE AAT (LS And OS 
27. Era tewaliba n’omu alisiba ensiba malas 452%, 99 
ng’eylye. i 
BEG. 7% 9% 9 8%) \7RE7 7 
28. Owange ggwe omwoyo omutebe- @eccotaed| putts | 2, beg, 
nkevu! I See ot ee se 
29. Dda eri Mukama wo nga oli musa- dd 6 44) E45 Uh daa! 
nyufu gy’ali, nga naye musanyufu gy’oli. = 
ingi ne a neh at 6 
30. Kale yingira mu baweereza bange Oy ss Gda5 
abaagalwa, 
31. Era yingira mu Janna yange Sante 2515 % 
. ying u yange. Oe> > >!2 0 


Essuula 90 Juzu 30 


= q 5 Mise 





ww 


AL-BALAD 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


a 3 n % 4 a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ose}! ped S | hob | Am, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


Yo4in Ky 9 59% 
2. Nedda, njuliza ekibuga kino. Orns! deg Sey)" 
q ae 
3. Era ggwe Jumu olidda mu kibuga kino. Opis ay Seis \5 
4. Era njuliza omuzadde n’oyo gwe ‘or 55 23 abI55 
yazaala, - 
Snr ooh Signe A 
5. Mazima twatonda omuntu nga wa Oph Ch GCS GES 35) 
kutakabana. 
: : ; Agen Kee bE nent 20049 
6. Abaffe, alowooza nti tewali n’omu = @34\ 4630 GO| 2043 | g 
amulinako buyinza? ij 
7. Agamba nti: Nsaasaanyizza eby’ obu- A6AIGC Beat 5a37 
gagga bingi. a ac ¥ 
8. Abaffe, alowooza nti tewali n’omu aos’ Sy AIO ART | 
amulaba? - < 
aw 
9. Abaffe, tetwamuwa amaaso abiri, Oyiise pe a3 aT 
y 0444, G1 a“ 
10. N’olulimi, n’obumwa bubiri? yA § ELaY5 
ZR nt ne ‘ 
11. Era netumwoleka amakubo abiri Oyt SHI 255585 
eddungi n’ebbi ? i 
a o* a ae 
12. Naye teyawalampa kkubo  lya ack £553 \y 
‘Aqabah. 
2. a ms 
13. Naye kiki ekinaakumanyisa ekkubo @agéshils ELS$i 25 
lya ‘Aqabah? , ‘ 
¢ 
14. Kwe kuta omuddu. 3555 oe 
a : . DAZ an Aue nwnan G1" ne 
15. Oba okuliisa ku lunaku olw’enjala Opes $b 2323 prb | 3) 
’ Dw A442 kod 
16. Mulekwa_ ow’oluganda, apie boas 
b ws on “\% Z, a a 
17. Oba omwavu avulubanye enfuufu. Cygne |S Lea, 9\ 
7 2 0,4 4. A\9E% 
18. Ate ng’ali mw’abo abakkiriza era \Qolgs 3 ed) Gish wt 66 $3 
abakuutiragana ku kugumiikiriza era Aweceetl 21255 LaIL 
nebakuutiragana ku kusaasiragana. Os aa = *2: ~% 
nto avi a a 
19. Abo nno be bantu b’oku ddyo. ()aSeie)! BAS! Sls\ 
grint az G3 A394 one 
20. Naye abo abaagaana Aya zaffe, bo Gx2ol pe 324 15 o.\s 
be bantu b'oku kkono. 422 £75) 


<eag> 


Juzu 30 AL-SHAMS Essuula 91 





S ‘a a \ 
21. Kubo omuliro ogw’embiga kwe gulibu- O8r 585 EC sgsls & 
ukira 


A EZ Sr a S 
<<: VES tts\b-o0 ‘= 
AL-SHAMS 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


% at u a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ose | yest eb lat 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 





2. Njuliza enjuba n’ekiseera w’eviirayo, OGRE pb BS 
3. N’omwezi awo nga gugigoberera, Gent S) yas 
4. N’emisana awo nga gugyoolesa, @gis 6 i 2 Q35 
5. N’ekiro awo nga kigibuutikira, GSTS, Las 
6. N’eggulu n’enzimba ya lyo eyewuu- Aj (53 LE SiN5 
"3. Nrensi n’okwaliirwa kwa yo, Gant Cs Ue 3 
8. N’omwoyon’okuyooyootwa kwa gwo— OG} 3 GE isa 5 
9. Kale yagubikkulira amakubo g’ebibi OG 855 (65523 geste 


bya gwo n’agobutuukirivu bwa gwo — 
ao au 5 4 ard og 


10. Mazima amaze okuganyulwa oyo agu- 6 as (3.3 
tukuza, is he 
11. Era amaze okuzikirira oyo agwoonona. OG o oS 6335 
ao a% “ 
12. Aba Thamiida baalimbisa obubaka OL, $523 5 25 oo 
olw’obujeemu bwabwe. es 5 
* 4%. 
13. Awo abasinga ekikwa bwe yayimuka, SGLsE a Sats (3!) 
a 


14. Kale Omubaka wa Allah n’abagamba gb 33 3G ab\ Om 5 > pas J 
nti: Muleke eng’amira ya Allah eno enkazi 6 
n’okunywa kwa yo. 


15. Nayebaamulimbisa, ne bagitemako ama- Bo o3 


gulu, olwo Mukama waabwe n’abazikiririza & (6 yom, 8%, hen ne 
ddala olw’ekibi kyabwe, kale eggwanga lyaabwe Poy ot ea Potts 
n’alisaanyaaawo. ; 4 ye 
7\5 ~(% o 
16. Era teyafaayo ku binaakivaamu. OUnkZ SEs 3 & 


Essuula 92 Juzu 30 





AL-LAIL 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
i. Kav etinnyalya Allah, Ommaaa “Ostet! goS 5s ship ty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ‘ad 2 4 
2. Njuliza ekiro awo nga_ kibuutikidde ied 5) als 
ensi. a 
3. N’omusana awo nga gwakaayakana, Ou (BI G15 
. ve . . y Lek o acd Gs 
4. N’okutondebwa kw’ ekisajja n’ekikazi, Oss > 15 42 ai I GS 
4 Sn, no 
5. Mazima okutakabana kwammwe kwa dBi sees oh 
njawulo. 
> y LG 7 | ate ane 
6. Naye oyo alitoola ku lwa Allah era Gy f5)3 RE oul 
neyeekuuma, eee oer 
7. Era n’akakasa ebituufu byonna, OMSL ? 
8. Kale tulimuwewulan’adda eri obwangu. Qs} rely gyees 4 
9, Naye oyo alikodowala neyeefuula eye- Ores 13 cae &= 615 5 
emala, 4 os 
nae % 
10. N’alimbisa ekituufu, OGL DSS 
; ; : Vndty Cra 2 ot 
11. Kale tulimwanguyiza eri obuzibu. Qs 2D paps 
MAES OVA ISS ne eI le 
12. Era eby’obugagga bwe tebigenda Oe3 > ld} Gale ahiGs 
kumugasa ng’ azikirira. 
t : 2s yy pts of eG) 
13. Mazima okulung’amya kuli ku Ffe, @u ~4 Gue & 
\ 9a a 4 
14. Era ddala obulamu bw’enkomerero @d33y ‘5 aw 65 OU 
n’obwolubereberye bwaffe. ‘ “t 
a bey ¢ 
15. Kale mbalabulaku muliro ogubumbuijja. 5 GC pSh 55 
bo 434 4 
16. Teri aliguyingiramu okuggyako oyo Or yi 5) Glass 
ow’ekikwa ennyo, : 
aoe b te eh, WS 
17. Oyo eyalimbisa n’akubayo amabega. Moe de Ss 
18. Naye gulyewazibwa oyo eyeekuuma OBS 2 $5355 
ennyo, ae 
2 “As ate . Ae % 
19. Oyo atoola eby’obugagga bwe olw’o- OSnZ: & 352. § >! 


kunoonya_ obutukuvu. ; ’ 
20. Era nga ku lulwe tewali yenna gw’a- (@)5}2 gowutb rig \5 
kolera kisa kyonna nti asasulwe, 


Juzu 30 AL-DUHA, AL-INSHIRAH Essuula 93, 94 








21. Wabula akikola lwa kunoonya kusiima @us i a35483 2bs3 ‘3 \ 
kwa Mukama we, Omugulumivu. o ; 

22. Era mangu nnyo Allah ajja kusiima Qve373 a) 3 Ke 
by’akola. W 

a Ee 1 8 tee 
Si WY Se te AS \i-58 
AL-DUHA 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


- 1. as ‘ a 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Opis yes} lable 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


to 


boer'‘wre 
2. Njuliza akasana k’oku makya, @ peal 
prose ae 
3. N’ekiro awo nga kibunye wonna, Oro 3) Sa 
\A(oe Zhe 2242 (6 

4. Mukama wo takwabuliranga wadde QJ 5 2155 ale >) 


tanyiiganga ku lulwo. ae oo ; Wigs 
ehe - nce, 4 

5.Mazima ekiseera kyo eky’oluvannyuma @d SWiGe 20414 V5 

ky’ekisinga obulungi gy’oli ku ky’olubere- 

berye. Lane 22 eA ang Zo" 

6. Era mangu nnyo Mukama wo ajja ku- Ouse 2155 liber 3 yi5 

kuwa osiime. 


1% a w @\° a a" 
7. Abaffe, teyakusanga nga oli mulekwa, Os 543 oss 3) 37 2 
n’akuwa obubudamo ? 
ew \uw% i A\o7e- 
8. Era yakusanga obulubuuta, n’akwoleka Oy 4} edd 
ekkubo. P 
b ' awe —“— 
9. Era yakusanga nga oli mu bwetaavu, Ocrels Vis = $455 
n akugaggawaza. bi oho wae n te 
10. Kale mulekwa, tomutuntuzanga, jis WG sid eae) 
2 £ ave ic 42% 1% “°° 
11. N’asaba, tomuboggoleranga, OS Ps hs GI (15 
\ 
Frew * wer wn, % 
12. Era ebyengera bya Mukama_ wo Qe $55 Slyjasan G15 of 


bibuulirengako abalala. 


a £_¢@ 23 Fé? 
= A eaSeepsa Ni 
AL-INSHIRAH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) Ss ‘ 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ostet | yo leblpiy 
ennyo, Ow’ ekisa ekingi. 


: , . DAISn o@ 217 nh SF 

2. Abaffe, tetwakwanjululiza ekifuba kyo, OH 2 2U 73.5 45! 
y a A 

3. Era netukutikkulako obuzito bwo ©) On 3 aliz C2335 


<es> 





Essuula 95 AL-TIN Juzu 30 








4, Obwali bunaatera okumenya omugo- os 555 fois S 53 
ngo gwo, actly Soa ges 
Zon% 
5. Era netututumula elinnya lyo? OLSs GN E8555 
a q < 
6. Kale ddala wabaawo obwangu oluva- ONS-54 pos) last is 
nnyuma lw’ obuzibu. © 
b a a“ 
7. Era ddala wabaawo obwangu oluva- ro pias BNF & | 
nnyuma Iw’ obuzibu. © eee 
8. Kale buli lw’ofunanga akaagaanya, Ova) 3 ELIE : 
ofubanga nnyo, ° ea 
s \ 
9, Era eri Mukama wo gy’obanga osinga (OuNs| i By 53 \ 34 
okwemalira. q _ 
a & > w ose , 
S we Ce 5 oo - 
Ee sok Kot Size 
AL-TIN 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osis}! ys}! gb (pty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


f Pd & eA 
2. Njuliza Omutiini n’Omuzayituuni, Oy FE '3 yA 5 
5 . . . y awn en a 
3. N’olusozi Sinaayi, Morr 2 $2 5 
y A BOR 40% vw 
4. N’ekibuga kino eky’emirembe. Ogre! ol \sus 
oe, OM Oe Bh 12874 4% 
5. Mazima twatonda omuntu mu_ngeri Cd we G53 Gals $i 
esingira ddala obulungi; a ak 
8 & Br gh 
Yon ys 4a nto ian 24 
6. N’oluvannyuma bw’ayonoona, tumu- Ooty hs) 45 $5533 


zzaayo mu ba wansi abasemberayo ddala, es 
ct o 


‘ db Rw? 2 ; an, 
7. Okuggyako abo abakkiriza era nebakola Greha)l Iglet 5 ial G2zjiy 
ebikolwa ebirungi; kale abo be balifuna b Anant § at IG 
empeera etaliiko kkomo. Oy ~~ We 21 bold 


S nw RD no Zit Aes 
8. Kale ate kiki oluvannyuma [wa kino Oy? 3 Lye 2456165 
ekinaakulimbisa ku ky’okulamula? 


aS we ok - 4A ¢ 
9. Abaffe, Allah si y’asinga abalamuzi OOLLS AeaerAry eal! & 
bonna? , 


<g> 


Juzu 30 Essuula 96 





a Wil aliiee 
AL-‘ALAQ 


(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


% a% 4 A 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ©, pis | gost I Bb | py 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


a 4 a,f 
2. Soma kulw’erinnya lya Mukama OSS gas poe Lipsy 
wo Oyo eyatonda, 4U Cah a eho 
3. Eyatonda omuntu okuva mu kitole Og on EGS wiGis 
ky’omusaayi ekikwaafu. ; Ra ieee 
aA area 
4. Soma! Anti Mukama wo ye Ssaabati- ©2521 au 59153) 
ibwa, » 4a vn. 
5. Oyoeyayigiriza okuwandiika w ekkala- On y ale ¥ eS | 
amu. be ene elo Sh “oe 
6. Yayigiriza omuntu bye yali tamanyi. ©), 13) G Ges Sl ale 
aE CAAT AAT 
7. Nedda, mazima omuntu —§ ajeema Quay SSMS 
nnyo, b aor, aN 4 
8. Olw’okweraba nti yeemala. Oars s\y | 
by phi, Zia \, % 
9. Mazima eri Mukama wo y’eri obuddo. OQvty! = Ploy 
ee y 124 be 3 Fy 59257 
10. Abaffe, omulabye oyo aziyiza Oe F ee) 
& 4.46 
11.Omuweereza waffe ng’asaala? d= to) AE 
“Yoga on ¢ 
12. Kiba kitya, singa abanga ali ku bulu- Ov ES L255! 
ng’amu? , ‘ ig 
13. Oba ng’akubiriza okutya Allah? (ogee Ly 15) 
ny % 
14. Okiraba otya, singa alimbisa amazima 335 Ss Rac Leng oot 
n’akubayo amabega, 
at ba88 b voye AG nn 
15. Abaffe, tamanyi nti ddala Allah ala- (oS pe, “Ad | 2 pde pS | 
? 
ba? bi.er y ony 4 aa 4% 
16. Nedda, singa teyeekomeko, ddala tu- Aasss 3 ane ss os ‘Ss 
jja kumuwalula nga tukutte mu nviiri z’omu Lis \% 
kawompo, Of 7 4 
Fut 7 . 
17. Mu nviiri z’omu kawompo ak’obulimba, Cy) a+b 3 35 sh tre G 
ak’ onoonyi. F ty aay 
62 ae at 
18. Kale k’akoowoole banne, a3 (6 r wat 
s A é Ia@e 
19. Naffe tukoowoole abambowa_ baffe. aa G I pe 


wens 4 . onda A < 
20. Nedda, oyo tomugonderanga, wabula  @) 34315 dani \5 aabs sy 


vuunama era osemberere Allah. 


Essuula 97, 98 AL-QADR, AL-BAYYINAH Juzu 30 





SS WEY ais 
AL-QADR 


(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


a _% n% 4 A 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osis}! pos} | gh | ped 
ennyo, Ow’ekisa _ ekingi. 


¢ nw 14 47% 
2. Mazima Kur’ani twagissa mu_ kiro QysBiaisi ¢ 3 aS$1 Gy 
eky’ okugera. gh =o pies 
3. Naye kiki ekinaakumanyisa ekiro @, Sy 2456 2153 1123 


eky’okugera nga bwe kiri? 


: 2 : ne . nw Gn aoe ow aw 3 
4, Ekiro eky’okugera kirungi n’okusinga oF ae oe sat ay rH iat A 
emyezi olukumi. a 


kyo ku buli nsonga olw’ ekiragiro kya Mukama ~ < Biting 
waabwe. ©7146 Os 7243) 3 


aed be ons o 7a 
6. Emirembe gy’ekiro ekyo gituusiza @ySa)' alias GE & ALG bs 


ddala ku kusala kwa mmambya. 


= g oo a 4 do? a 
; VAgeindsiiice ‘s 
AL-BAYYINAH 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 

‘Aw 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osis Piyss S51 gis Paty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


a,® 4 oa; ” 
2. Abo abatakkiriza mu bantu b’Ekitabo J41 oO oe 5 bi > ce so 
n’abo abenkanya Allah n’ebirala tebajja GE er -  4e% 
kulekayo butakkiriza bwaabwe okutuusa 6 satin OAS ya 5S 
nga batuukiddwako obukakafu obw’olwa- as ac) > ass 
atu — 


7 » Z a4 Q\% 9 I A 
3. Nga buleetebwa Omubaka ava eri (6 Baas Gs Sig ez ats \ 63535 
Allah asoma ebiwandiiko ebyatukuzibwa, 


4. Ebirimu enjigiriza ey’enkalakkalira. : oy 223 fox BAN = 


4 6 
5. Era abo abaaweebwa Ekitabo tebaaya- Oe 3S isl 1&2 £541 55 $3356 
wukanamu wabula luvannyuma nga bamaze 


wwe Ihe ae 

kutuukwako bukakafu obw’olwaatu. Oaagsh $43 p sc 
Fane ive 
6. Era tebaalagirwa kirala okuggyako oku- Bete ais\ i 2 ade) 5153 ye! & 2 
sinza Allah yekka, nga bamalirivu mu 31 103, neeZAls7s y agua 


buwulize gy’ali, nga beesimbu, era nga ee \3 ae 2? 2 5 =? 
bajjumbira essaala era nga batoola zaka. * Sgeesas pals 5 BgSNlo5 


Era eyo y’eddiini ennesimbu. 


Juzu 30 AL-ZILZAL Essuula 99 





i nd 
7. Mazima abo abatakkiriza mu bantu 5 33h Jal ws \s ra eye) ©) 
b’Ekitabo n’abenkanya Allah n’ebirala be » Siee (oan ene aon 
baliba mu muliro gwa Jahannamu, omwo 6G Sizks 145 1b 1B CASEI 
mwe balibeera. Abo nno be basinga obubi 24,9 ya? 
mu bitonde byonna. on s58 | Sm Shes! 


= a % % 
8. Mazima abo abakkiriza era nebakola b pail see 5 (gna a Si3J VoL 
ebikolwa ebirungi— abo be basinga obu- T 9 


of 
lungi mu bitonde byonna. ox Sys Aut Eli} s| 
al on se ee by 
9. Empeera yaabwe eri eri Mukama GAS gis Y aah A499) Sis 5 ASS 


waabwe — ensuku ez’olubeerera ezikuluku- si% At Ga 3 Si nen 
tamu emigga wansi wa zo, omwo mwe 2 2 5 ws 





balibeera olubeerera. Allah aliba musa- Eu oa 1 a ye 5 53 pas a oe 5 
nyufu gye bali, nabo nga basanyufu gy’ali. PES oe oy 
Ebyo by’oyo atya Mukama we. S35 Gbe Gs dol f 
eee WEE Sigs 
AL-ZILZAL 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi QO gia) poe) oh |e 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. - 

v A % SD 4 3 4 
2. Awo ensi bw’erikankanyizibwa Og S532 sw 55355 (SU 
olukankana lwa yo, : 


Fu nK td 
3. Era ensi n’eggyayo ebizito bya yo, oes G31 093 bone 3 
4. N’omuntu n’agamba nti: Abaffe, eba- OG Ge 231565 
dde etya? / Le 
5. Kw’olwo eryoogera ebigifaako. @45 53\ é SA3 > 5S 52, 

Lb 

6. Olw’okubanga Mukama wo aliba ® ATeaitc 5 
agibikkulidde ebigifaako. . 
7. Ku lunaku olwo abantu balijjira mu (3345 3 (GG $13 588 ga037 


NS 
N 
=. 


bibinja eby’enjawulo balyooke balagibwe 
ebikolwa byabwe. 


O- 
BE 
fs 


2¢ % a ~ SS %(ZS 4 Aw A < 
8 Kale oyo akola akalungi akazitowa O83 3 5A 355 SEL, SA3 Oy 
ng’akabu, alikalaba. 

L6G % 4, 2% 4 (65 4 Mex ee 
9. N’oyo akola akabi akazitowa ng’aka- @8 ‘a 5> >J Gi, josd 5 :; 


bu, alikalaba. 


Essuula 100, 101 AL-‘ADIYAT, AL-QARI‘AH Juzu 30 





et Vda tSliss 


AL-‘ADIYAT 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


< Lee yy it 8 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ost2} ly yrs} lab | pty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Njuliza embalaasi eziweijjawejja, OCS 23 5 
u o 8 
3. Kale nezimansula ensasi z’omuliro, O33 oH a6 
4. N’abazinda mu matulutulu, O Ber ng ee 4% 
. 7 fu 
1 u ant ” aN 44 
5. Kale nebazifuumuuza enfuufu, OER eyo sh 
6. Olwo nebesonseka nazo wakati w’e- Q ans dus Obi 
ggye ly’omulabe. cep Mand e 
7. Mazima omuntu si mwebazi eri Mu- OS 3h5 435 4 ol Mul 
kama we, RG feet io be 
8. Era ddala naye mujulizi kw’ekyo. @) 34 iS EUS JE 25)9 
: aZ “4 vw 
9. Era mazima mu kwagala eby’obugagga @st> >) Wahedy a3\3 
yeekansa. bes 
10. Abaffe, tamanyi nti awo abali mu OQ) 4a ro 35 (5 (ss S67 
ntaana bwe balizuukizibwa, b ie 
11. N’ebiri mu bifuba nebiggyibwayo, SNE LCC ja55 
& 
12. Mazima Mukama waabwe kw’olwo See 3455 Sh K 
ddala aliba amanyi bulungi ebibafaako? fan Yo 





AL-QARI‘AH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ont >} | yee Vado pay 


: a : ‘o ” o ‘A ” 
enyo, Ow’ekisa ekingi. bsp phe 
2. Akabi akaggunda! ac) a! 
RZ 3, ae 

3. Akabi akaggunda kye ki? Ode ails 
69 a ~ 

4. Era kiki ekinaakumanyisa nti akabi az i 2 EL 551 23 


akageunda kye ki? Bit, ‘ is 

A ’ ‘ 
5. Lwe lunaku abantu lwe baliba ng’e- GIZBIE eae) oss 2 
biwojjolo ebisaasaanye, © ep assy 


° an 174 ‘ ae ee 
6. N’ensozi ziriba ng’ebyoya by’endiga Oks Si pda) 6 dG 16 3555 


ebisunsule. 


Juzu 30 AL-TAKATHUR, AL-‘ASR Essuula 102, 103 





7. Kale oyo ebipimibwa bye ebirizitowa, OS533152 E535 Oo cre 
al: ss bag . \Daehin 2 9% 
8. Kale oyo y’aliba mu bulamu obwesii- Osis \5 ina 345 
musa. POP aw oll a? a4 “42 
9. Naye oyo ebipimibwa bye ebiriwewuka, Gad N52 Saas 3 1515 
10. Kale Hawiya y’aliba nnyina. Ao (6 6 8% 
ya y y 2434446 
1 . . : . a o 45 
11. Naye kiki ekinaakumanyisa nti Hawiya Oaks G SL ySila3 
kye ki? es 

| S656 

12.Gwe muliro olubabu. Otte bj & 


ms 
” 





F VV EE ACE 52 


AL-TAKATHUR 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


: ss A % \ aS 4 fn 
1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osis | po co) \ gb | ard 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


'UL,k(eg gy ne 

2. Okuvuganya mu kuyingiwaza eby’ obu- 35 8s p84) 
gagga kubalagajjazza, a 

. by \%e% \ DPne Be 

3. Okutuusa lwe mulituuka mu ntaana. On E251 2555 RE 

a9 yy noe n% “ naw % s 

4. Nedda, mangu nnyo mujja kumanya, Owe dja YS 

be 4 ne Ene hE S4 

5. Nate nedda, mujja kumanya ku bwangu. @QOz155 3 55555 
b Ags, “ a%A ” 4 

6. Si kyo, singa ddala mumanyi okumanya Oyiss tis $332 

okukakafu, : 49009 

7. Mazima mwalirabye omuliro wano ku Oates S353 

nsi. ere(e 3555 SO5% 

8. N’oluvannyuma ddala muligulaba Oysdsd Giz é SS 


n’eriiso ekkakafu. i 
a S44 Z4, 
9. Nate era ddala kw’olwo mulibuuzibwa Osis yt 345 52 3 a7 ke) 3 Bs & 


ebikwaata ku byengera bye mwaweebwa 


YY 





ku nsi. 
A &Y "a 
be ae — I" ee 2 
Se Ve ah 54a Spgs 
AL-~‘ASR 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
a % ‘ 0% da fn 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oss}! ger yigblacy 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. eS 
2, Njuliza omulembe, Oya2'5 
‘ : o VB pet ole. 1% 
3. Mazima omuntu ali mu_ kufiirwa © ys HO Mol 


bufiirwa, 3 


\ s nee 
4. Okuggyako abo abakkiriza era nebakola So)3)) \ siok 5 5 p21 GB351 : 
ebikolwa ebirungi, nebakuutiragana ku 3 nA eS y BOM ine ote 
mazima era nebakuutiragana ku kugu- Spb \I Ve 93 GS WI 353 & 


miikiriza. 7 
= \ camigcaiics = 
AL-HUMAZAH 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


a. & 1a% » A 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osis Hl ys) 1g gi | ty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 





ater ete SE" 4a 
2. Zimusanze buli mugeyi, omuwaayirizi, Osa 3 o 29 
3. Oyo atuuma eby’obugagga n’abibalirira, os atat (e+e Ae £3 st 
Zl etna ae Par 
4. Ng’alowooza nti eby’obugagga bwe ssod1 4G OQ) Ba, 
bijja kumufuula_ wa lubeerera. ivy ees 
5. Nedda, mazima agenda kusuulibwa ©s2bsSi 3 S33 
mM Hutwamah. ‘ : 2B on (oo A intiod 
6. Naye kiki ekinaakumanyisa nti @ashsinls eL SSIs 5 
Hutwamah kye ki? 
7. Gwe muliro gwa Allah omukumire O83 sl gbi5G 
ddala, ; ssp: du oe 
. eos o » * “ 4 Awe 
8. Ogwo ogubuubuukira ku mitima. Oss yi Sa 4 5 ca 
9. Ddala gwo gulibazingako oss 8 er 2S \ 
10. Mu mpagi empanvu. Osskd ae 3 , 





AL-FIL 


(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
< n% 4 A 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Opie}! yet I gb \ py 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


nS 4 { 
2. Abaffe, tolaba Mukama wo kye yakola grol oY 2Ns5 Sas 4555 ks 
*9 : 

ba nnannyini njovu } c 2a) 


3. Abaffe, okwekoba kwabwe teyakufuula Odes oye pelgieelg ty 
okufaafaaganye? 2 Z 


One Ne 4% a7 
4. N’abasindikira ennyonyi mu bibinja, Ody 1 Sib agile 555 \5 


5. Ezaabalya nga zibakoonakoona ku Odiin os sic , BghesS 
mayinja g’ensibo. " ‘ 





105:2. Eggye lino ely’Abakulisitayo lyakulemberwa Abraha eyali gavana wa kabaka wa Abyssinia 


(Ethiopia) mu nsi y’e Yemen. 


Juzu 30 AL-QURAISH, AL-MA‘UN Essuula 106, 107 


6. Kale nezibafuula ng’omuddo omukalu, bax (is ees neice & 
7 - Y 


omugaayeemu. 








oun 


(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oxia! yrs} gh | ey 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ; 
2, 07%, 
2. Ku lw’okugatta aba Quraishi mu O53 4 uty 
kwagalana — oe 


“Uh )5 a 
3. Twabaagazisa eng’endo z’omu butiti Huss Eh Ste 4 aah! 


ne mu kyeya. 


4. Kale basaanye basinze Mukama w’E- Opis d 5 ears 
nnyumba eno (Ka’bah), 


na3%eA rr nun PORT (3 % 
5. Oyo eyabaliisa mu njala era n’abawo- 4 3! G3? 2 Rte ei 
nya okutya. Os 355 nen Ob & 





AL-MA‘UN 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) Z a ‘ 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ost} psd} \gb) print 
ennyo, Ow’ekisa_ ekingi. 
2. Abaffe, omulabye oyo alimbisa eddiini? : ys Losses E5357 
4 nae ¥ ee 
3. Kale y’oyo agobaganya mulekwa. assay $33 S> 12 45 
+ ‘A a c a \5 4 4 
4. Era n’atakubiriza na kuliisa bankuseere. OyaASie| 4B a Hs aay) 4 
a » § 
5. Kale zibasanze abo abasaala, ool asi) 333 
p nF a, ef n a oe % 
6. Abo ababa mu ssaala zaabwe nga te- @B Cpgsiae DE pub oe J \ 
beefiirayo. ay re 
on A a,™ 
7. Abo abanoonya okulabwa obulabwa ®) : 55 \54 pa oe. >! 
abantu. 
, te I(A%, eo nvenee ? 
8 Era nebalemesa n’abantu okufuna OE 32d ) 525335 & 
ebikozesebwa ebya bulijjo. y 


Essuula 108, 109, 110 AL-KAUTHAR, AL-KAFIRUNA, AL-NASR Juzu 30 
a Ee a ie > mS 
—o OK S32 <a rep io 
a VAs sssiigs aad 
AL-KAUTHAR 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


A e ‘ a% r A 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi On»! gos}! gb | pad 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 





Wak 4% Lf, ni (e 
2. MazimaFfe twakuwa obutitimbe, O53 5S elites | Uy 
bnew nie Ziy oo 
3. Kale saba nnyo Mukama wo era @j2 19 Elst as 
saddaaka. 
: : é Foe Kid 4217 .04,%, } 
4. Mazima omulabe wo y’atalina baana Oy '¥ Iga 21335 ol & 
balenzi. v 
a & “-, J 78 2 
= \-9 ak Ga sS5l$5 
AL-KAFIRUNA 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


\: OS 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osta}! ody)! gb | pd 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. . 


: Ss “oe MET T Ae 
2. Gambanti: Abange mmwe abatakkiriza! OO eeI EU 35 
3 . bend ond “mw 
3. Nze sisinza mmwe bye musinza; OO$ 423 bs huey 
: : Rp pnt(e An \ BO Ge 
4, Era nammwe temusinza nze gwe nsinza. mae \\e OI me pis! X'S 
t : : vy .%, ~s 
5. Eranze sijja kusinza ebyo bye musinza, ye wes 6: $i 267 S5 
a” 
. ‘ Aponte ane 12% 
6. Era nammwe temusinza Oyo gwe nsinza. Qma4el2os mye SS \N5 
’ oq ce f a o\"7 av va aZ% } 
7. Mmwe mubeere n’enzikiriza yammwe, Ov CLs BSS > pe) © 


nange mbeere n’enzikiriza yange. 


a £ _ oo d- 
“<-> - we (m @ —— 
= \) step Ai Nis 
AL-NASR 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 
o a \ 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi © pies \ pend Sd) ala | pty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. = is 
2. Awo obuyambi bwa Allah bwe bulijja, CyB 5 ahs $25 716 3) 
n obuwanguzi, \ ne 7 ‘ aes 
3. Era n’olaba abantu bwe bayingira gol oieGSsbs7 Fi 255 
mu ddiini ya Allah mu bibinja, ma i387 


> » 





Juzu 30 AL-LAHAB, AL-IKHLAS Essuula 111, 112 





r+ 


4, Kale otenderezanga nnyo n’amatendo ga $5 \ 3 sy ahhls 2195 5A, rs A 
Mukama wo era omusabanga okusonyiwa. = ret eee aS 
Mazima Ye y’Adding’ana okusonyiwa ag 35 , 

olw’ekisa. : Ys 


= Wake ahligs 





AL-LAHAB 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 
a _% \ a® ; fn 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi On yl pod | gh Loy 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. Emikono gya Abi Lahabu* gyombi E53. a6 t oxi S5e55 
gizikirire naye yennyini azikirire. 2 4 ia ae 
3. Obugagga bwe tebumugasizza wadde Ona Eo (S55 s\s4ats bills 
ebyo bye yafuna. ge, Braet 
4. Mangu nnyo ajja kuyingira mu muliro Ome 436 jeans 


ogulina ennimi; 


‘ ee 3 > oon ae a a o 
5. Nemukazi we, omwetissi w’enku. pba (és ba S\F 315 
> 
: : f$ 2% nw G7 o A ay a 
6. Nga mu nsingo ye mulimu omuguwa Qa wrt Jt> la te 3 & 


omulange ogw’omunazi. 


A Z RNAs ‘ 
= WaserlIaligs Cad 3 
AL-IKHLAS 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Opis Ji yo553\ gllpcy 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. is 


$ 2%) 4 
2. Gamba nti: Ye Allah ali bwa nnamu- O41 ai | 34 J 
nigina; ge Ze ee 
3. Allah, Ateetaaga, Eyeetaagwako. Ors)! ab | 
4. Tazaala era teyazaalibwa; a3 $2 as 3 } 2 s 
. ; LG 04 gee Bn 2 on TZ S 
5. Era teri n’omu amufaanana. Cy>a || 4a 3 3 bo} & 





111;2. Abu Lahabu kitegeeza ‘taata w’ennimi z’omuliro’. Kino kyogerwa ku muntu 
ow’ olukaalikaali, ow’olusunguyira ate nga atera n’okunyiiza abalala. 


Essuula 113, 114 AL-FALAQ, AL-NAS Juzu 30 





WY iseglaige 
AL-FALAQ 
(Yakka luvannyuma twa Hijra) 


a 4 A 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi One} \ pod \ ads | feted 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. sh 2 ae 
| % wo 4 aan . 
2. Gamba nti: Nzirukira eri Mukama w’e- Og lo > Ibs 
mmambya, b 044 (rut a 
3. Okuva eri akabi k’ebyo bye yatonda, OGEESE ds 
4 5 w%, a 
4. N’okuva eri akabi k’enzikiza awo nga 235 ‘Si Gul Sao G23 
ebunye wonna, 4 . - 
Aa y wee Be 
5. N’okuvaeri akabi k’abafuuyirira ebifu- @>aa)l Bass O8 9 
ndikiddwa babisumulule, \ 
a 
6. N’okuva eri akabi k’owensaalwa awo as eee \ pay 5b ons & 
7 YA 


nga akola ensaalwa. 


SP E> = NES pl Tice 
AL-NAS 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 





a _& a% 4 A 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osta}! yertjs\ gisle ty 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


% u 7% 2 noe ‘ 
2. Gamba nti: Nzirukira eri Mukama w’a- Ou2Gi et 2561 J 
bantu, 6 . 
3. Kabaka w’abantu, Oui Sls 
Sect y &) ' 
4. Omusinzibwa w’abantu, OQusslaty 
& Garry not w Bean 
5. Okuva eri akabi k’omufukuutirizi afu- Gu: (44i1 bop \ Gn 5) St Gre 


kuutirira mu nkukutu, 
hi, nd ny 2, nD Aas 
6. Oyo afukuutirira mu mitima gy’aba- Ou: Z pw 5 2 G3 
ntu, 
% wD A 
7. Okuva mu Majinni ne mu bantu. Buz 8s 13 35> Ne & 


DUWA GY’OSOMA NGA OMAZEEKO KUR’ANI ENTUKUVU 


6 
“ 


Lar 5 cb (595 Lolal (3 dae 5 clea! oi Ss >a 
S596 Jabhg Cyc de ales Ct ede 585 a7 


oe ae 


Spode S53 CARS cs etry gag Jal cut 


Ayi Allah Omulezi wange, nkusaba onsaasire ku lwa Kur’ani 
Ey’ekitiibwa era ogifuule mukulembeze wange era ebeere kitangaala 
gyendi era onnung’amyenga na yo era ondagenga ekisa ku lwa yo. Ayi 
Allah Omulezi wange, nkusaba onzijukizenga ebyo bye nnaabanga 
neerabidde mu yo era onjigirizenga ebyo bye nnaabanga simanyi mu yo 
era ompe ekyengera ky’okugisomanga mu biseera by’ekiro n’emisana. 
Ayi Allah Omulezi w’ebitonde byonna, era nkusaba ogifuule bujulizi 
obulinnunula. Amiin. 


AMAKULU G’EBIMU KU BIGAMBO BY’OLUWARABU 


Abu Lahab: Elinnya lye lyennyini lyali ‘Abdul-‘Uzza era yali kojja wa Mutume (s.a.w). 

Al-Judi: Lwe lumu ku nsozi ezaawula amaserengeta ga Armenia okuva ku Mesopotamia (Iraq) 
n’ekitundu kya Assyria (Syria) omubeera aba Kurdi ekyaviirako n’olusozi olubaliraanye 
okuyitibwa Cardu oba Gardu, oluvannyuma Abayonaani lwe baakyuusaamu ne baluyita 
Gardyaei. Ebisigalira by’ekyombo kya Nuhu (a.s) byalabibwanga ku nsozi z’e Gardyaei. 
Kigambibwa nti Ssekabaka Heraclius bwe yali ava mu kibuga ky’e Thamanin yalinnya ku 
nsozi zino okulaba ekifo ky’ekyombo. Waliwo n’ekiseera ku nsozi zino we kwabeererako 
ekijjukizo ekyayitibwanga Monastery of The Ark. 

Allah: Ly’ erinnya lya Katonda ettongole. 

Al-Swafa wal Marwa: Buno bwe busozi obubiri obuliraanye Ka’ bah mu kibuga Makka. Ebyaafaayo 
bya Buwarabu n’Obusiraamu bikwataganya obusozi buno n’ebyafaayo bya Hajarah 
nnyina wa Isimaili. Ibrahimu (a.s) yabaleka mu ddungu okumpi n’ obusozi buno. Bwafuuka 
kijjukizo ky’ekyafaayo kya Hajarah bwe yadduka emirundi omusanvu wakati wa bwo 
nga anoonyeza omwaana Isimaili amazzi. Okuddukira wakati w’obusozi buno bwombi 
mpagi nkulu nnyo mu mikolo gya Hijja. 

‘Arafat: Ekibangirizi oba ekiwonvu ekiri okumpi n’e Makka abalamazi mwe bakolera emikolo 
mu kitundu ky’olunaku eky’okubiri nga 9 Dhul-Hijja. Ekifo kino kiri mailo mwenda 
okuva e Makka. Abalamazi okubeera mu kibangirizi kino nga 9 Dhul-Hijja y’emu 
ku mpagi za Hijja ezisinga obukulu. 

Badr: — Kitegeeza omwezi omujjuvu (full moon), naye nga linnya lya kifo ekiri wakati wa 
Makka ne Madina. Olutalo olwasooka wakati w’Abasiraamu n’Aba Quraishi b’e 
Makka we lwaali. Mu lutalo luno amaanyi g’Aba Quraish gaasalika nnyo. 

Bahira: Ly’ erinnya abasamize lye baayitanga eng’ amira enkazi (awalala kigambibwa nti lyali lya 
ndiga oba embuzi enkazi). Baagitanga n’erya butaala oluvannyuma lw’ okulyebula amatu 
ga yo, nga ke kabonero akalaga nti eweereddwayo eri omu ku ba lubaale baabwe. Ensolo 
eno teyakamwanga era teyebagalwanga. 

Ba‘l: _ Lyali linnya ly’omu ku ba lubaale b’ Abawarabu abasamize; ob’olyawo y’eyali katonda- 
njuba 

Bacca: Linnya lya kiwonvu kya Makka. Abamanyi abamu bagamba nti “Bacca’ ne Makka 
by’ebimu, era nti ‘ba’ y’eyakyuusibwa n’efuuka ‘ma’ mu kigambo ‘Makka’. 

Dhial-Nun oba Swahibul-Hut. Ye Nabbi Yoanus (a.s). 

Dhul-Qarnain: Dhu’l-Qarnain ayogerwako mu Kur’ani ye Ssekabaka w’obwakabaka bwa 
Medo-Persia eyasookera ddala amanyiddwa nga Ssekabaka Cyrus. Buno bwe bwakabaka 
obwatuukiriza ekirooto kya Danieri eky’amayembe g’endiga abiri. (Danieri 8:4,20,21) 

Hajj: Okulamaga olugendo Iw’e Makka. 

Ham oba Hami: Lyali linnya lya ng’ amira Abawarabu abasamize gye baatwaalanga nga ey’ omuzizo 
okugyebagala wadde okutikka obuzito. Teyakozesebwanga mu mulimu gwonna era 
teyasalibwangako byooya era nga erya butaala. 

Hunain: Ky’ ekifo awaali olutalo olw’amaanyi ennyo wakati wa Mutume (s.a.w) n’amawanga 
agamu ag’ Abawarabu mu mwaka 8 .A.H. Ekifo kino kiri mailo 15 okuva e Makka mu 
maserengeta. 

Iblis: Ky’ekitonde ekiba nga mu butonde bwa kyo mulimu ebirungi bitono nnyo ate nga 
ebitasaana n’ebyekivve byo bingi ddala. Era obujeemu bwa kyo bukiviiramu 
okuggwebwamu essuubi ku kusaasira kwa Allah, bwe kityo nekifaafaaganirwa. Ibilis 
kiyinza n’okutegeeza omwoyo ogwekubira ennyo eri ebibi n’ebitasaana, ate nga gwewala 
nnyo ebirungi n’ebisaana. 

Idris: Ye Enoch mu Baibuli. 

Jalat: Ye Goliath mu Baibuli (1.Sam.17:4). Elinnya lino liwa amakulu g’okudduka, 
okufufuggaza emyoyo emibi; oba ‘omukulembeze’ oba ‘nnamige’. 

Jinn: Mu Kur’ani Entukuvu ekigambo kino kikozesebwa kuwa makulu gano: 

(a) Abantu ababi abasendasenda emitima gy’abantu okukola ebibi nga babapikiriza. 


658> 


AMAKULU_G’EBIMU_KU_BIGAMBO_BY’OLUWARABU 





(b) Abasinzibwa abagunjirire abantu abatakkiririza mu Allah be baafuula abasinzibwa mu 
kifo kya Allah. 

(c) Abatuuze b’omu nsozi z’omu mambuka ga Bulaaya abaatwaalibwanga ng’ abatali 
bantu ba bulijjo olw’obweru n’obumyuufu bwabwe. Abantu bano baali beesudde nnyo 
ku bantu abalala era baali bakyaali mabega nnyo mu by’ obugunjufu ku bantu b’omu Asia, 
naye ate nga oluvannyuma be baali bagenda okukulaakulana ennyo mu by’ ensi bakulembere 
n’eggye elyaali ligenda okulwanyisa eddiini. 

(d) Abantu abagwiira, nga bagundiivu, nga n’enzikiriza yaabwe ya njawulo. 

(e) Abantu eb’ emirembe egy’edda ennyo nga omuntu akyasula mu mpuku, nga tannagunjuka 
mu mpisa n’amatecka g’eddiini, era nga atambulira ku bwetaavu bwa butonde bwe. 

(f) Abantu abakukunavu abateetaba mu bantu ba bulijjo era nga tebalabikalabika. 

(g) Abatuuze b’omu nsozi, mu biwonvu ne mu ddungu (kubanga ebiseera ebisinga, babeera 
mu bifo ebyesudde ku bifo abantu abalala mwe babeera). 

Ka’bah: Ennyumba ey’emizizo erie Makka Abasiraamu gye boolekeza obwanga nga basaala. 

Manna: Kitegeeza: 

(i) Kisa. 
Gi) Ekintu kyonna ekifunibwa awatali kutakabana. 
(iii) Omubisi gw’ enjuki oba kalenge. 

Mash’arul-Haram: Ke kasozi akatono akasangibwa ku mailo mukaaga okuva e Makka, mu 
Muzdalifah ekiri wakati wa Makka ne ‘Arafat. Wano abalamazi basulawo bwe baba bava 
mu ‘Arafat mu kawungeezi k’ennaku z’omwezi nga 9 Zul-Hijja. 

Qibla: Kitegeeza oludda Abakkiriza gye boolekeza obwanga nga basaala, i.e. Ka’bah esangibwa 
e Makka. 

Quraish:Limu ku mawanga g’ Abawarabu Mutume (s.a.w) mwe yali ava. 

Ra‘ina: Kitegeeza “Tutunuulire’. Naye singa enjogera ya kyo ekyuusibwamu katono, olwo ekigambo 
ekyo kitegeeza omuntu omusiru oba ow’emputtu eyeeragaalaga. 

Sa’ibah: Eng’amira eno Abawarabu abasamize baagitanga oluvannyuma lw’ okugiwaayo nga 
saddaaka eri balubaale baabwe era yalyanga butaala. Kino kyakolebwanga eng’ amira bwe 
yazaalanga ennyana kkumi, olwo yateebwanga n’erya butaala, nga teyebagalwa ate nga 
tekamwa; okuggyako okuyonsa abaana ba yo. 

Sal-wa: Kikakya kinyonyi ekyeru ekyefaananyirizaako ennyange ekisangibwa mu bitundu ebimu 
ebya Buwarabu n’ensi eziriraanyewo. Ekigambo kino kirimu amakulu gano: 

@) Ekintu kyonna ekireetera omuntu essanyu. 
(ii) Omubisi gw’ enjuki. 

Shahr-ul- Ramadhan: Omwezi gw’ okusiiba mu Busiraamu. 

Talut:; | Ye Saulo mu Baibuli (I Sam. 10:23) 

Tuwa: — Ly’erinnya ly’ekiwonvu Allah we yeeyolekera Musa (a.s) omulundi ogwasooka. 

‘Umra: Kwe kulamaga okufunze okutazingiramu mikolo egimu egibeera mu kulamaga okujjuvu 
(Hijja). 

Undhurna: Ekigambo kino kitegeeza nti ‘tufeeko’ (have regard for us). 

Wadi-al-Naml: Ly’erinnya ly’ekiwonvu ekisangibwa wakati wa Jibrun ne Asqalaan. Namlah 
linnya lya ggwanga. 

Wasilah: Eng’ amira enkazi eyateebwanga Abawarabu mu linnya lya katonda waabwe n’erya 
butaala. Oluvannyuma |w’okuzaala ennyana musanvu ez’omuddiring’anwa, singa ku 
luzaalo olw’omusanvu yazaalanga nnongo akalume n’akayana, ezo zombiriri nazo 
zaateebwanga ne zirya butaala. 

Zaid: Yali muddu, Mutume (s.a.w) n’amuwa eddembe lye. Yawasa Zainab—muwala wa senga 
wa Mutume (s.a.w), naye oluvannyuma yamuwa talaka ne baawukana. 

Zakat: Kitegeeza kuyingiwaza na kutukuza. Kiwa amakulu g’okutoola mu _ by’obugagga 
okwalaalikibwa ku bakkiriza. 

Zaqqum: Muti ogw’ obukoola obutono obwekulungirivu obutaliiko maggwa. Amasanda ga gwo 
gawunya bubi ate gakaawa nnyo. Gwefaananyirizaako omukuukuulu. Ekigambo kino 
kiyinza okutegeeza ekika ky’emmere yonna ey’akabi. 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


ABAKKIRIZA (MU’MINUN) 

Agamu ku matendo gaabwe 23:2-10. 
AB’EKITABO 

Nabbi(s.a.w) ye yekka asobola okubaddaabulula. 
5:16,20. 

Abayudaaya n’Abakulisitaayo basaba olw’oku- 
lemesa. 4:154, 172. 

— bakoowoolwa okutongoza obwa nnamunigina 
bwa Allah. 3:65. 

— balikkiriza nti Yesu teyafiira ku musaalaba. 
4:160. 

ABU LAHAB 

—ne mukyala we. 111:2-6. 

ADAM 

— ye Nabbi eyasooka. 2:31. 

Malayika zeewuunya nnyo Adam okufuulibwa 
Khalifa; 2:31. 

— yayigirizibwa amannya g’ebintu n’amatendo 
ga Allah. 2:32. 

Malayika zaalagirwa okumuweereza. 2:35; 7:12; 
15:30;17:62;18:51;20:117,118. 

— yalagirwa okwewala Shajarah (omuti). 
2:36;7:20. 

— yeetungirirako amakoola (yalongoosa_n’ebi- 
rungi). 7:23, 

— teyasobya mu bugenderevu. 20:116. 

Allah yamutonda n’emikono gye (i.e.yamuwa 
ekikula n’obusobozi obw’obutonde n’obwo- 
mwoyo). 38:76. 

— yagunjulwa mu by’obulamu. 20:119-120. 

— yali mu lusuku. 2:36. 

— yalagirwa asenguke. 2:37,39. 

— yatondebwa mu budongo. 3:60. 

— yalina abaana babiri. 5:28. 

AHLUL-BAIT PS 

—nga kitegeeza ab’enju ya Ibrahimu n’abago- 
berezi be. 11:74. 

— nga kitegeeza ab’enju ya Nabbi Omutukuvu 
n’abagoberezi be. 3:122; 33:34. 

AL-A ‘RAF 

Aba Al-A’raf be bakkiriza abatuufu; 7:47. 
ALLAH 

Okubaawo kwe. 2:56;42:12;57:4. 

Obwa nnamunigina bwe. 2:164;4:172;5:74;6:20; 
9:31; 13:17;14:49;16:23;22:35;37:5;112:2. 

Ye Katonda yekka. 2:117; 2:164; 2:256; 3:3; 
3:19, 

—ky’ekitangaala ky’eggulu n’ensi. 24:36. 
Tewali ali nga Ye. 42:12; 112:5. 


— Ali wonna. 6:4;43:85. 

Amaaso g’omuntu tegamulaba 6:104. 
—alung’amya abaweereza be gy’ali. 29:70. 
Okunyiikira okumunoonya kyetaagisa. 84:7. 
Buli kimu kimwetaaga. 112:3. 

—amanyi buli kimu. 2:256; 10:62. 

—ali kumpi nnyo n’omuntu okusinga obulamu 
bwe. 50:17. 

— Yekka y’amanyi ebitamanyiddwa byonna. 
27:66;39:47;49: 19:59:23:62:9:72:27. 

—amanyi eby’olwatu n’ebyenkiso. 3:30. 
—asobola okutuukiriza ekyo ky’ayagala mu 
bujjuvu. 2:21;3:48;19:36;65:4. 

— alonda ababaka okuva mu bantu ne 
malayika. 22:76. 

Ye n’ababaka be bulijjo be bawangula. 58:22. 

— asindika ba malayika okugumya abakkiriza 
abesimbu.41:31-32. 

—talina bamwenkana. 2:23;6:164;17:112;25:3; 
42:12. 

— talina bunafu. 2:33. 

— tazaala. 2:117; 4:172; 6:101; 18:5-6. 

— teyawasa era tazaala. 6:102; 72:4. 

— tazaala era teyazaalibwa. 112:4 

—talina gwe yegatta naye mu kulamula kwe. 
9:31;18:27. 

— ali waggulu w’ebyo bye bamwenkanya na byo. 
6:101;17:44;39:68. 

— teyebaka era tasumagira. 2:256. 

—bye yatonda tebimukooya. 2:256;50:39. 
—teyerabira era tawubwa 19:65; 20:53. 

— takotoggera era tayiikiriza. 3:183;9:70;10:45. 
— y’Asooka, y’Asembayo, ye w’olwatu era 
ye mwekusifu. 57:4. 

—talagira kukola bibi. 7:29;16:91. 
—taliisibwa era talabirirwa. 6:15;51:58;20:133. 
—tabonereza nga talabudde. 17:16;26:209;28:60. 
Buli kimu kimugondera. 3:84;13:16;41:12. 
Enkola ye tekyuuka. 33:63;35:44;48:24. 
—amanyi eby’emabega n’ebyomu maaso. 2:256; 
20:111521:29. 

— toggweebwaamu ssuubi ku kusaasira kwa 
Allah. 12:88;15:57; 39:54. 

— yekka y’awa obulamu. 2:29;3:157;7:159;9:116; 
10:57; 15:24; 36:13,79;40:69;44:9;45:27;50:44. 
— akola nga bw’aba ayagadde. 22:15; 22:19; 85:17. 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





— muwanguzi ku nsonga ye 12:22. 
—amanyi buli kasirikitu. 31:17. 

— ayingiwaliza abo abatoola mu kkubo lye. 
2:262,266;30:40. 

— ayamba abakkiriza. 30:48; 40:52. 
Nnamulondo ye eri ku mazzi. 11:8. 
Amupaatiikako eby’obulimba taganyulwa. 6:22; 
10:18;11:19;61:8. 

— alibonereza abannanfuusi olw’ okuguyaaguya 
kwabwe. 2:16;9:79;21:42. 

Obutonde bw’omuntu bukakasa okubaawo kwa 
Allah. 7:173,174;30:31. 

— ye mutonzi w’eggulu n’ensi. 2:165; 14:33,34; 
29:62; 45:5; 50:7-12; 67:4,5. 

— ayanukula okusaba kw’ abaddu be. 2:187;27:63. 
Enkomerero y’abalimbisa obubaka bwe eba mbi. 
3:138;6:121;12:110;27:70. 

—agabirira buli kimu. 11:7; 29:61. 

Eri Allah y’eri obutebenkevu bw’ebirowoozo. 
43:37357:17;72:18;89:28-30. 

Amatendo gonna amalungi gage 7:181; 59:23-25. 
Amatendo ge makula. 7:181; 59:25. 

ALLAH, OKUMWENKANYA N’EBIRALA 
(AL-SHIRK BILLAH) 

—ky’ekibi ekisingayo obunene. 4:49,117;5:73; 
18:111;22:27,32;29:9:3 1:14, 16;39:66. 

Tebalina bukakafu kw’ebyo bye benkanya ne 
Allah. 23:118; 30:36; 41:48. 

— Kwaziyizibwa. 4:49; 22:32. 

Allah tasonyiwa kumwenkanya na kirala 
kyonna. 4:49;4:117. 

Togondera bazadde mu by’okwenkanya Allah 
n’ebirala. 29:9;31:16. 

Singa waaliwo bakatonda abalala ebbali wa 
Allah, ebiriwo byonna byandifaafaaganye. 
21:23; 23:92. 

Abenkanya Allah n’ebirala babuze. 39:4. 
Ekitonde okukifuula Katonda kibi nnyo. 12:41; 
4:49;31:14. 


Okufaananyiriza ekirala ku Allah 
tekikkirizibwa.42:12;112:5. 
Okusabira abenkanya Allah _ n’ebirala 


okusonyiyibwa_tekikkirizibwa. 9:113. 
Ensonga Iwaaki okwenkanya Allah n’ebirala 
tekusaana. 27:60-66. 

Abatwala abalala ebbali wa Allah balowooza 
nti y’ensibuko y’amaanyi gaabwe. 19:82. 
Obuyenjebufu bw’abo abatwala abalala ebbali 
wa Allah, 21:24,25. 


Okuwakanya okwenkanya ebirala ne Allah. 
10:69; 13:34; 16:53; 17:43,44. 

Abasinzibwa ebbali wa Allah tebatonda wabula 
nabo baatondebwa butondebwa. 16:21. 
Abasinzibwa ebbali wa Allah bafu, si balamu. 
16:22. 

Obutonde bw’omuntu bulaga nti Allah ye 
yekka, tewali musinzibwa mulala. 16:54. 
ALLAH, AMATENDO GE 

Ye Mufeebya (Al-Mudhillu). 2:27. 

Ategeera byonna (Al-Khabir).4:36; 22:64; 64:9; 
66:4; 67:15. 7 

Awulira byonna (Al-sami’) 4:59; 22:62; 24:61; 
40:21. 

Amanyi byonna (Al-‘alim). 4:36,71; 22:60; 
34:27; 59:23; 64:12. 

Alaba_ byonna.(Al-Baswir). 4:59; 
40:21,57; 60:4. : 
Ayanukula okusaba (Al-Mujib) 11:62 
Asiima ennyo (Al-Shakir). 35:35. 
Musitufu mu madaala (Rafii-‘ud-darajat).40:16. 
Nannyini kwesasuza(Al-Muntaqim).39:38. 

Ye Mulungi (Al-Barru). 52:29. 

Ateetaaga, Eyeetaagwako; (Al-Swamad) 112:3 
Lugaba (Al-Wahhab). 3:9;38:10;38:36. 

Awa ebyengera (Al-Mun‘im). 1:7; 3:104; 4:70; 
5:4; 21,24; 16:19; 35:4. 

Y’awa ekitiibwa (Al-Mu‘izz). 3:27. 

Y’awa emirembe (Al-Mu’min). 59:24. 
Nannyini kugaba mu_ bungi (Dhut-Twauli). 40:4. 
Y’agaziya (Wasi‘u). 4:131; 24:33. 

Wa kisa nnyo (Al-Rauf). 3:31; 24:21. 
Omutonzi (Al-Khaliq). 4:2; 6:103; 13:17; 15:29; 
49:14; 59:25. 

Y’asinga abatonzi bonna (Ahsanul-Khaaliqiin). 
23:15. 

Y’aftisa (Al-Mumit) 40:69; 50:44; 57:3. 
Y’awa obutegeevu (Al-Rashid). 18:11,25. 

Ye Muyima Omulungi (Al-Wakil). 3:174; 4:82; 
4:133; 6:103; 11:13; 12:67; 73:10. 

Musanguzi w’ebibi (Al-‘Afuwwu). 4:44; 4:100; 
4:150; 22:61; 58:3. 

Y’ayanjuluza ebigabibwa (Al-Basit). 2:246; 13:27; 
17:31; 28:83; 29:63; 30:38; 34:37,40; 39:53; 42:13. 
Mugulumivu (Al-Mutakabbir). 59:24. 

Asitula mu madaala (Al-Rafi‘u).2:254;3:56; 4:159; 
6:84, 166;12:77;19:58;40:16;43:33;58:12; 94:5. 
Y’awa enfaanana (Al-Muswawwir). 3:7; 7:12; 
40:65;59:25;64:4;82:9. 

Ye w’Olubereberye (Al-Awwal). 57:4. 
Y’alumirwa ennyo abaddu be (Al-Haliim). 
2:226,236,264;3:156;4:13;5:102;9:114;11:76,88; 


22:76; 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





17:45;22:60;33:52;35:42;64:18. 

Ye Ssabasonyiyi (Al-Ghaffaar).20:83;38:67; 
39:6; 40:43; 71:11. 

Ye Musonyiyi w’ebibi (Ghafir ud-Dhanbi) 40:4 
Ye Nannyini kusonyiwa okugazi; (Wasi‘ul- 
Maghfirah) 53:33. 

Musonyiyi; (Ghaftr) 2:174; 2:226; 3:32; 4:26; 
5:4; 6:55; 7:154; 8:70; 9:5; 12:54; 

Ye Musonyiyi ennyo; (Al-Ghaftr) 10:108; 
12:99; 28:17; 34:3; 39:54; 46:9; 67:3. 

Ye Mukuumi; (Al-Waliyyu). 4:46; 4:174; 6:15; 
9:116; 13:38; 29:23; 42:9,29,32,45. 

Ye W’omukwano (Al-Waliyyu). 2:258; 3:69; 
4:76,90,120,124; 45:20. 

Ye Mukung’aanya; (Al-Jami’) 3:10; 4:141; 34:27. 
Ye Nannyini kitiibwa; (Al-Majid) 85:16. 
Musaasizi nnyo; (Al-Rahman)1:1;36:12,16,53; 
41:3; 43:18; 55:2; 67:4; 78:39. 

Ye Musukkirivu ennyo (Al-‘Adhim) 2:256; 
42:5; 56:97; 69:34,53. 

Ye Munene ennyo; Omukulu ennyo; (Al-Kabir); 
13:10; 22:63; 31:31; 34:24; 40:13. 

Ye Mulabirizi; Mukuumi (Al-Hafidh) 11:58; 
42:7, 

Ye Mulabirizi; (Muyima) (Al-Wakiil) 3:174; 
4:172; 4:82; 6:103; 11:13; 17:66; 28:29; 73:10. 
Ye Mulung’amya; (Al-Hadi) 22:55; 25:32. 
Y’awonya; (Al-Shafi) 9:14; 26:81. 

Ye Muyambi; (Al-Naswir) 4:46; 9:116; 22:79; 
25:32;30:48; 61:14; 110:2; 3:14; 8:63; 

Ye w’Enkiso; (Al-Batwin). 57:4. 

Wa waggulu; (Al-‘Aliyyu) 2:256; 4:35; 22:63; 
31:31; 34:24; 40:13; 42:5,52. 

Mugulumivu; wa waggulu; (Al-Muta‘ali); 13:10; 
Ye Mutukuvu; (Al-Quddus) 59:24; 62:2. 
Mwekusifu; wa kisa; (Al-Latwif) 6:104; 12:101; 
22:64; 31:17; 42:20; 67:15; 33:35. 

Ye Musanguzi w’ebibi; (Al-‘Afuwwu). 
4:44,100,150; 22:61; 58:3; 

Ye Musika, Ye w’Okusigalawo (Al-Warith). 
15:24; 21:90; 28:59. 

Ye Ssabalamuzi (Al-Fattahu) 7:90;26:119;34:27. 
Ye y’Asinga abalamuzi (Khairul-Hakimin) 7:88; 
10:110; 11:46; 12:81; 95:9. 

Ye Mugezi ennyo (Al-Hakim) 2:33; 3:63; 4:27; 
5:39; 6:74; 8:50; 

Ye Kabaka w’abantu (Malik-al-Nas) 20:115; 
23:117; 59:24; 62:2; 114:3. 

Ye Mumanyi w’ ebitalabika n’ebirabika (‘Alimul- 


Ghaibi wa al-shahada) 6:74; 9:94,105; 13:9; 23:93; 
32:7;34:4; 35:39; 39:47; 59:23; 62:9; 64:19; 72:27. 
Ye w’Oluvannyuma (Al-Akhiru) 57:4. 

Y’awa obulamu (Al-Muhyi) 2:74,259; 3:157; 
7:159; 9:116; 10:57; 22:7,67; 30:20,41; 36:80; 
40:69; 46:34; 75:41. 

Ye Butangaavu (Al-Nur) 24:36. 

Ye Mulamu (Al-Hayyu) 2:256; 3:3; 20:112; 25: 
59; 40:66. 

Ye Mukama, Omulezi w’ebitonde byonna (Al- 
Rabbu). 1:2; 6:165; 13:17; 20:71; 21:23; 28:87; 
26:29; 55:18; 114:2. 

Ye Nannyini madaala aga waggulu (Dhul- 
Ma‘arij) 70:4. 

Ye Nannyini kitiibwa, Agulumizibwa (Al-Majid) 
11:74; 85:16. 

Ye w’Entiisa (Dhul-Jalal) 55:28,79. 

Ye Mufuzi w’Obwakabaka (Malik al-Mulk) 
3:27. 

Ye Nannyini Nnamulondo (Dhul-Arsh). 17:43; 
40:16; 85:16. 

Ye Nannyini kwesasuza, Nannyini kubonereza 
(Dhul-Intiqaam). 3:5; 5:96; 14:48; 39:38. 

Ye Mwagazi w’abaddu be (Al-Wadtd) 19:97; 
85:15. 

Ye Mutandisi wa buli kimu (Al-Bariu).2:118; 
6:102;10:5;29:21. 

Ye w’Amazima agategeerekeka (Al-Haqqul- 
Mubin). 24:26. 

Ye w’Olwaatu (Al-Dhwahir) 57:4. 

Ye Mukama w’Olunaku Iw’ Okulamulirwako. 
(Malik Yaumid-Din) 1:4. 

Si Mulungi Ggero (Ni’mal-Maula) 8:41; 22:79. 
Ye W’ekisa ekingi (Al-Rahim) 1:3; 3:130; 
4:26; 5:40; 6:146; : 

Ye Luwangula (Al-‘Aziz) 2:210; 3:7,63; 4:57; 
5:96; 6:97; 59:24. - 

Y’ ali okumpi ennyo (Al-Qarib) 2:187; 11:62; 
34:51. : 

Mugabi nnyo, wa kitiibwa (Al-Karim) 27:41; 
82:7. 

Y’addiramu abaweereza be (Al-Tawwab) 
2:38,55,129,161; 4:17,65; 9:104, 118; 24:11; 
49:13. 

Ye w’Obuyinza (Al-Muqtadir) 18:46; 54:43,56. 
Ali Omu yekka (Al-Wahid) 2:164; 4:172; 5:74; 
6:20; 12:40; 13:17; 14:49; 16:23; 21:109; 22:35; 
29:47; 37:5; 41:7. 

Ye Ssabalamuzi, Ssabawanguzi, Y’aggulawo 
emilyango gy’ebyengera (Al-Fattah) 5:53; 
6:45,60; 7:90,97; 8:20; 26:119; 34:27; 35:3; 
48:2. 


<beg> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





Ye Mutandisi w’Okutonda (Al-Badi‘u) 2:118; 
6:102; 30:28; 85:14. 

Y’awa emirembe (Al-Salam) 59:24. 

Y’ ayinza byonna (Al-Qadir) 2:21,107; 3:30; 5:18; 
6:18; 8:42; 16:78; 22:40; 29:21:41:40; 42:30; 59:7; 
67:2. 

Ye w’Amaanyi (Al-Qawiyyu) 8:53; 11:67; 
22:41,75; 33:26; 40:23; 42:20; 57:26; 58:22. 
Y’ atenderezebwa (Al-Hamid) 4:132; 11:74; 14:2, 
9; 22:65; 31:13, 27; 34:7; 35:16; 41:43; 42:29; 
57:25; 64:7; 85:9. . 
Ye Nannyini busobozi ku buli kimu (Al-Mugit) 
4:86. 

Ye Mukuumi (Al-Muhaimin) 59:24. _ 
Y’asinga abagabi bonna (Khairur-Raziqin) 
5:115; 22:59; 23:73; 34:40; 62:12. _ 

Ye Mukakali mu kubonereza (Shadidul-‘Iqab) 
2:197,212; 3:12; 5:3,99; 8:14,26,49,53; 13:7; 
40:4,23; 59:5,8. 

Ye Mubalirizi (Al-Hasib) 4:7,87; 6:63; 
21:48. ; 
Mwangu nnyo mu kubala (Sari‘ul-Hisab) 2:203; 
3:200; 13:42; 14:52; 24:40; 40:18. 

Y’adda mu kutonda (Al-Mu‘éd) 10:5,35; 
17:52,70; 20:22,56; 21:105; 27:65; 29:20; 
30:12,28; 71:19; 85:14. 

Y’akkiriza okwenenya (Qabilut-Taubi) 2:128; 
5:28; 14:41; 40:4; 46:17. 

Y’ eyeebeezaawo yekka, y’ Abeezaawo buli kimu 
(Al-Qayyum). 2:256; 3:3; 20:112. 

Y’eyemala (Al-Ghaniyyu) 2:264,268; 3:98; 
6:134; 10:69; 14:9; 22:65; 27:41; 29:7; 31:13; 
35:16; 60:7. 

Ye Kabaka (Al-Malik) 20:115; 23:117; 59:24; 
62:2; 114:3. 

Ye Mugumu,Atanyeenyezebwa (Al-Matin)51:59. 
Ye Muddaabiriza (Al-Jabbar). 59:24. 
Y’amalira ddala (Al-Kafi)2:138;4:7;33:26; 39:37. 
Ye Mukasi (Al-Qahhar) 12:40; 38:66; 39:5. 
Ye Lugaba (Al-Razzaq) 22:59; 51:59; 62:12. 
Ye w’Amazima (Al-Haqq) 10:33; 20:115. 
Ali bwannamunigina (Al-Ahad) 112:2. 

Ye Mulabirizi (Al-Raqib) 4:2; 5:118;33:53. 
Ye Mugezi ennyo (Al-Hakim) 2:33; 3:7; 4:27; 
5:119; 6:129; 9:97; 11:2; 12:101; 15:26; 16:61. 
Ye Mujulizi (Al-Shahid) 3:99; 4:80,167; 5:118; 
6:20;10:30,47;13:44; 22:18; 34:48; 41:54; 85:10. 
OBWENKANYA BWA ALLAH 

(i) Allah ayagala obwenkanya 2:283 ; 3:19; 
4:128,136; 5:9; 6:153; 7:30; 10:5,48,55; 17:36; 
21:48; 26:183; 55:10; 57:26. 


13:41; 


Gi) Allah ayagala abenkanya. 2:283; 5:43; 11:86; 
49:10; 60:9. 

(iii) EBYENGERA BYA ALLAH 

— tebibalika. 14:35, 16:19. 

— wa kisa nnyo eri abantu. 27:74. 

(iv) WA MUKWANO 

Ayagala abawulize. 45:20. 

— eri Abakkiriza. 2:258. 

Nga ow’omukwano amala. 4:46. 

(v) OKUGULUMIZA N’OKUTENDEREZA 
ALLAH 

Buli kimu kimutendereza. 17:45; 24:42; 59:2; 
62:2. 

Alagira okumutendereza. 33:43; 40:56; 87:2. 
Mumutendereze: 

— ku makya n’eggulo. 50:40,41; 76:26,27. 

— emmunyenye wezigwiira. 52:50. 

— ekitundu ky’ekiro ekisinga obuwanvu. 76:27. 
Malayika zimutendereza. 2:31; 40:8;. 

Laddu emutendereza 13:14. 

Ennyonyi (i.e abantu abatuukirivu) n’ensozi 
(i.e abantu ab’ebitiibwa) nabo bamutendereza. 
38:19,20. 

Ensozi n’ebinyonyi (i.e abantu ab’ebitiibwa 
n’abatuukirivu) baamutendereza awamu ne 
Daiid. 21:80; 34:11. 

(vi) OKRUMANYA KWA ALLAH 

— kwabuna eggulu n’ensi. 2:256. 

Amanyi ebipikiriza omwoyo gw’ omuntu. 50:17. 
Y’alina okumanya kw’Essawa n’ebiri mu 
mbuto. 41:48. 

Amanyi ebyaama n’ebikukuliddwa. 20:8. 
Amanyi bye mukisa ne bye mwoleka. 6:4. 
Buli kakoola akagwa akamanyi. 6:60. 
Amanyi ebifa mu buli kafubo. 58:8. 

(vii) OKWAGALA KWA ALLAH 

— kufunyisa emikisa. 27:9. 

Allah ayagala nnyo: 

— abamwesiga. 3:160. 

abadding’ana_ gy’ali. 2:223. 
abagumiikiriza. 3:147. 

abeekuumi. 3:77; 9:4,7. 

abenkanya. 5:43. 

abakola obulungi. 2:196; 3:135,149. 
abatakabana ku lulwe. 29:70. 

(viii). OKUSISINKANA ALLAH 

Abagaana Allah baba bekuluntaze. 16:23; 25:22. 
Ebya Allah bimala mu muntu omululu 
gw’ebyensi. 26:46-52. 

(ix) OKUSAASIRA KWA ALLAH 
Aboonoonyi baleme kuggwebwamu _ ssuubi. 
39:54. 


<bss> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





— kwabuna wonna. 6:148; 7:157; 40:8. 

— tekuliiko kkomo. 6:148; 40:8 

Yekakasaako obusaasizi. 6:13,55. 
Toggwebwamu ssuubi ku kusaasira kwe. 12:88; 
39:54. 

Yabatonda alyooke abalage okusaasisira.11:120. 
Asaasira abamusaba okusonyiyibwa. 4:111. 
(x) OKUJJUKIRA ALLAH 

Kuleeta obutebenkevu mu mitima. 13:29 
Kwongera obuvumu n’obukkiriza. 8:46. 
Kuleeta okuganyulwa. 62:11. 

(xi) OKWEYOLEKA KWA ALLAH ERI 
ABANTU 

Ayita mu baddu be abalondemu. 4:164-166. 
Yeyoleka eri buli ggwanga ng’ ayita mu Babaka. 
10:48. 

Buli bantu baatumwamu QOmubaka. 35:25 
Yeyolekera mu _ kubikkulirwa okutali kumu. 
42:52,53. 

Oluusi n’abatakkiriza abalaga ebirooto 
ebituufu. 12:37,44. 

(xii) OKUSABA ALLAH OKUSONYIYIBWA 
Kuleeta ebyengera,kwongera amaanyi.11:53; 
7111-13. 

Kusikiriza ekisa kya Allah. 4:65. 
Kukingiriza ekibonerezo kya Allah. 8:34. 
(xiii) OBUBONERO BWA ALLAH 

— kitegeeza biragiro bye. 2:242. 

Wewale abajerega obubonero bwa Allah. 4:141. 
(xiv) OKUTOOLA MU KKUBO LYA 
ALLAH 

—tteeka. 2:4,196,255,262,263,268,275; 3:135; 
8:4; 9:35,54; 22:36; 25:68; 28:55; 32:17; 35:30; 
42:39; 57:8; 63:11; 64:17. 

Mutoole ebisinga obulungi. 2:268; 3:93. 
Emigaso egiri mu kutoola. 2:246,262; 5:13; 
57:12,19; 64:18; 73:21. 

Abatoola olubereberye lw’ obuwanguzi basinga 
ab’oluvannyuma. 57:11. 

Toola naye tokomereza. 2:263,265. 

Abatoola, Allah abayingiwaliza. 2:246,262. 
Abasaana okuyambibwa. 2:274; 9:60. 
Abatoola ba kuganyulwa. 2:4-6. 

Okutoola tekukendeeza mmaali. 2:273. 
ANSWAR.(ABAYAMBI B’ABASENGUSE) 
Allah yabasanyukira. 9:100. 

Allah yabaddiramu. 9:117. 

ASABA OBUYAMBI N’ATASABA 

— okubalabirira buvunaanyibwa_ bwa bakkiriza. 
2:178; 51:20; 70:25-26; 93:11. 

Allah anyiigira nnyo abo abataliisa bankuseere. 
107:2-4. 


AYYUBU, NABBI 

— ayogerwako mu Kur’ani. 4:164; 6:85; 
21:84,85; 38:42-45. 

— yabonyabonyezebwa abalabe be. 21:84; 
38:42. 

— yalagirwa okusenguka 38:43. 

— yasisinkana abomu maka ge oluvannyuma 
lw’okusenguka. 21:85; 38:44. 

BA KKONDO N’ABABBI 

Ekibonerezo kyabwe. 5:34,39. 

BA SWAHABA BA MUTUME 
Abasenguse n’Abayambi n’okutakabana 
kwabwe mu kkubo lya Allah. 9:117. 
Omukwano Abayambi gwe baalina 
Abasenguse. 59:10. 

Omukwano ogwaliwo wakati wa ba Swahaba. 
48:30. 

Allah yasiima Abasenguse n’Abayambi. 9:100. 
Allah yasiima abakkiriza awo nga bawera eri 
Mutume. 48:19. 

Omutindo gwa ba Swahaba. 9:117; 24:38, 39; 
26:220; 77:2-6; 79:2-6. 

—baalumirwanga nnyo abalala. 59:10. 

Tobuusa ba Swahaba maaso 18:29. 

Nabbi yasaba okuweebwa abayambi (ba 
Swahaba). 17:81. 

— baatakabanira Obusiraamu. 37:2-4; 79:2-6; 
100:2-6. 

— bajjumbiranga nnyo Swala. 26:220. 
BAANA BA ISIRAIRI(BANI-ISRAIL) 

Isirairi ly’elyali elinnya lya Yakobo. 3:94; 19:59. 
— baasukkuluma ku mawanga amalala mu 
kiseera ekyo. 2:48,123; 7:141. 

Ebyengera bya Allah bye yabawa. 2:41,48,123; 
5:21; 14:7. 

Ebibonyobonyo bya Farawo ku bo. 2:50; 7:142; 
5:21. 

Musa yatumwa Allah abanunule.7:105,106; 
20:48; 26:18. 

Miisa yasaba Farawo abawe eddembe lyabwe. 
7:106; 20:48; 26:18. 

Obukwakkulizo bwa Farawo n’okwefuula kwe. 
7:135,136; 43:50,51. 

Musa yalagirwa Allah abatwale. 20:78; 26:53; 
44:24. 

— baasomoka ennyanja, Farawo n’abantu be 
baazikirira. 2:51; 7:137,139; 8:55; 10:91; 
17:104;20:78,79; 26:64-67; 44:25. 

Obungi bwabwe webaasengukira. 2:244. 

Ebire byabasiikiriza mu ddungu lye Sinai. 2:58; 
7:161. 

— beegomba okuddira shirk oluvannyuma 
]w’ okununulwa.7:139. 


eri 


664> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





— basaba Misa amazzi. 2:61; 7:161. 

— bassizibwa Manna ne Saluwa. 2:58; 7:161. 
— baasinza ennyana nga Misa avuddewo. 
2:52,55,93; 4:154; 7:149,153; 20:89. 

Misa yabanenya olwa shirk. 2:55. 

Misa yayokya ekibumbe ky’ennyana. 20:98. 
Allah yabalagira okusala ente. 2:68-70. 

— baayagala enva endiirwa mu kifo kya Manna 
ne Saluwa. 2:62. 

— baakola endagaano wansi w’olusozi. 2:64, 94; 
4:115; 7:172. 

Abakulembeze baabwe baakwatibwa musisi. 7:156. 
— baasaba Musa abalage Allah. 2:56; 4:154. 

— baagaana okulwana. 5:22,23,25. 

— baagananga obubonero bwa Allah, era baageza- 
ngako okutta ba Nabbi.2:62,88; 3:22,113,184; 5:71. 
— beesukkulumya ku kiragiro kya Sabbiiti. 2:66, 
4:48,155,156; 7:164; 16:125. 
Okubonerezebwa_ kw’ Abayudaaya. 
5:14,65,79; 17:6-8,61,105; 59:3-6. 

— baasaba obwakabaka. 2:247-250,252. 

— baasitulwamu abakulembeze kkumi na babiri. 
2:61; 5:13; 7:161. 

Ekyengera ky’obwa Nabbi n’obwakabaka mu bo 
5:21,71; 45:17. 

— baakolimirwa Datd ne ‘Isa. 4:48; 5:79. 
Abayudaaya bakyuusakyuusa ebigambo. 2:76,80; 
4:47; 5:14,42. 

BAANA 

— tebasaanye kwerabiza muntu kujjukira 
Allah. 8:29; 63:10; 64:16. 

Okubatta, obutabagunjula n’obutabakuza bulungi 
olw’okutya obwavu kyaziyizibwa. 6:152; 17:32. 
Abaana ab’obuwala si kisiraani. 16:59,60; 42:50- 
51. 

Yigiriza abaana bo eby’eddiini. 19:56; 20:133. 
Abazadde bayisibwe bulungi. 17:24,25; 19:33; 
46:16,18. 

BAAVU 

Ebikwata ku kubalabirira. 69:35; 90:12-17; 107:2- 
4. 

BABAKA OBA BATUME 

Abatakkiriza babayita balogo oba balalu. 10:3; 
38:5; 40:25; 43:50; 51:40,53. 

Kiba kikyaamu okusosola mu Babaka. 2:137,286; 
3:85; 4:151,153. 

Okulimbisa Omubaka wa Allah omu kitegeeza 
kulimbisa Babaka ba Allah  bonna. 
26:106,124,142,161,177. 

— balibeera bajulizi ku bagoberezi baabwe. 
4:42; 16:85,90; 33:46. 

Allah ababikkulira ebimu ku byama bye. 3:180; 
72:27,28. 


3:113; 


Rastl ne Nabbi ky’ekimu. 19:52-55. 
Ekigendererwa ky’okuweereza Ababaka. 2:120; 
4:166; 5:20,100; 11:3; 16:83; 17:106; 18:57; 
33:46,47; 34:29; 35:25; 36:18; 48:9; 64:13. 
Buli bantu balina OQmubaka.10:48; 13:8; 16:37; 
35:25 

— abamu baasukkulumizibwa ku balala. 2:254; 
17:56. 

— ba bika bibiri — abaleesi b’amateeka 
n’abatali baleesi ba mateeka. 2:254; 36:15. 
Kur’ ani Entukuvu Ababaka b’eyogerako batono 
nnyo. 4:165; 40:79. 

— bonna baawakanyizibwa era baalimbisibwa 
mu ngeri y’emu. 41:44; 51:53,54. 

Empeera y’Ababaka eri wa Allah. 6:91; 10:73; 
11:30. 

Basajja bokka Allah b’alonda ng’Ababaka. 
12:110; 16:44; 21:8. 

Allah y’amanyi obulungi w’asaana okussa 
obubaka bwe.6:125; 16:3. 
Obuvunaanyizibwa bwabwe. 62:3; 79:18-20. 
Tekiyinzika eri Nabbi okukumpanya. 3:162. 
— bakolera ku biragiro bya Allah n’olwekyo 
si boonoonyi.21:28. 

—ab’obulimba Allah yennyini abeekwatiramu. 
69:45-48. 

— muguwa gwa Allah. 3:104; 8:47. 

— bonna bawakanyizibwa era bajeregebwa. 
6:113; 21:42; 25:32; 36:31; 43:8. 

— mn’abagoberezi baabwe bafuna obuyambi 
bwa Allah. 2:215; 12:111. 

Sitaani yeekiika mu kkubo lyabwe. 22:53. 
— abalabe baabwe babayita baloge. 26:154. 
— baalimbisibwa. 3:185; 34:46. 

Allah abayamba mu bulamu buno n’oluvannyuma 
lw’ okufa. 37:172,173; 40:52. 

baba bantu. 14:12; 18:111; 19:59; 21:8,9. 
baba n’abakyala n’ezzadde. 13:39. 

balya emmere. 21:9; 25:8,21. 

— tebatya mulala yenna okuggyako Allah.33:40. 
Buli Mubaka Allah gw’atuma amuwa obubaka 
mu lulimi Iwe. 14:5. 

Obuvunaanyizibwa bwabwe kutuusa_ bubaka. 
5:100; 16:83; 36:18; 64:13. 

— bawi ba mawulire ag’essanyu era balabuzi. 
2:120; 2:214; 4:166; 5:20; 6:49; 11:3; 17:106; 
18:57; 33:46; 34:29; 35:25; 41:5; 48:9. 
—tebasaba bantu mpeera olw’ebyo bye bakola. 
11:30,52; 26:128. 

Allah yalangirira nti Ye n’Ababaka be be 
b’okuwangula. 5:57; 37:172-174; 58:22. 
Abatakkiriza bagezaako okubatta . 2:62,88; 
3:22,133,184; 4:156; 5:71. 


<bs5> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





Ekigendererwa kyabwe. 23:52,53. 

Ensonga lwaki Ababaka n’abagoberezi baabwe 
babonaabona. 2:156-158,215. 
Abatakkiriza basaba Allah 
n’obutonde. 2:119. 

BADDU 

Okubanunula kikolwa kya ttendo. 2:178; 4:93; 
5:90; 9:60; 58:4; 90:14. 

BADR, OLUTALO LW’E 

— lwalangibwa mu Kur’ani. 3:124; 30:5;54:45- 
49. 

Abalabe basaba ensala. 8:20. 

— kaali kabonero akalaga amazima. 3:14. 
Obuyambi bwa Allah eri abakkiriza mu lwo. 
3:124; 8:10; 8:18. 

Allah yawa abakkiriza obunywevu. 8:12. 
Enfo z’amagye g’enjuyi zombi. 8:43. 
Okweraga kw’eggye ly’abatakkiriza. 8:48,49. 
Eggye ly’abatakkiriza lyafuntulwa. 8:51,52 
Abatakkiriza abaawambibwa. 8:71. 

BAFU 

tebadda mu_nsi 
23:100,101; 39:59,60. 
— mu by’omwoyo bayinza okuzuukizibwa 
mu bulamu bw’ensi eno. 8:25,43. 
BAI‘AT.(EKISUUBIZO KY’OBUWULIZE) 
Okuwera eri Omubaka kuba kuwera eri Allah. 
48:11. 

Bai‘at y’e Hudaibiya. 48:19. 

Bai‘at y’abakkiriza abakazi. 60:13. 

BAIBULI 

— yadibagibwa abantu. 2:80; 5:14,16. 
BAJULIZI KU NDAGAANO 

Ebibakwatako. 2:283. 

Okujulira ku ddaame. 5:107-109. 

BAJULIZI 

— baba balamu emirembe n’emirembe. 2:155; 
3:170. 

BAKKIRIZA ABATUUFU 

Ebisanyizo byabwe. 2:4-6,166,286; 8:3- 
5,75,76;9:124;24:52,53,63; 31:5,6;32:16,17; 
42:24; 58:23. 

Obukkiriza buyimiridde ku mazima.12:109. 
Allah mukwano gwabwe.2:258; 3:69; 8:20; 47:12. 
Allah yekakasaako okubayamba. 22:39; 30:48. 
Amadaala gaabwe ga njawulo. 9:20; 20:76; 58:12. 
— balifuna empeera ensuffu. 33:48. 

Allah abaggya mu kizikiza. 2:258. 

— tebaliba na kutya. 5:70; 6:49; 7:36. 

Allah abongera obulung’amu. 8:3; 47:18. 

— banoonya kusanyusa Allah. 3:16;5:3;9:16,72 
— abituusa abakkiriza ku kuganyulwa. 23:2-12. 
Okufuubana kwabwe_ tekugwa_butaka. 
4:125;10:10; 16:98;20:113;21:95. 


ebikontana 


muno. 2:29; 21:96; 


Allah yabasuubiza amaka n’ensuku. 2:26; 9:72. 
— balisanyusibwa mu kitiibwa.4:176;13:30;30:16. 
— balisonyiyibwa era baligabulwa mu kitiibwa. 
8:5,75. 

Allah yabategekera empeera ey’ ekitiibwa. 10:11; 
33:45; 36:59. 

Allah yabasuubiza empeera ensuffu. 4:147; 17:10. 
— balifuna empeera etaliiko kkomo. 41:9; 84:26; 
95:7. 

— banguyira eri okukola ebirungi era bo ku 
byo bakulembeze. 23:62. 

BA QURAISH 

— baataasibwa olukwe lwa Abraha. 106:2-5. 
BAKYALA BA MUTUME 

— baba bannyaffe. 33:7. 

— kizira okubawasa. 33:54. 

— balina eddaala lya njawulo. 33:31-35. 

— baaweebwa eddembe okwesalirawo. 33:29,30. 
Omu ku bo yayatula ekyaama. 66:4. 

Mutume okuwera ebyakkirizibwa ku lwabwe. 66:2 
Abannanfuusi baakonjera ‘Aisha. 24:12. 

‘Aisha yejjeerera. 24:24. 

Zainabu Allah y’eyamufumbiza Mutume. 33:38. 
BALINA AMAGEZI 

Enneyisa yaabwe. 13:20-25. 

BAMALAYIKA 

— bakakasa obwannamunigina bwa Allah. 3:19. 
Kya tteeka okubakkiriza. 2:187;286. 

Abagaana aba abuze. 4:137. 

— tebajeemera Allah. 66:7. 

— bakyakka. 41:31-33; 97:5. 

— ne Mwoyo bakka lwa kiragiro kya Allah. 97:5. 
— bamanya ekyo kyokka Allah ky’ abayigirizza. 
2:33. 

— balimu amadaala. 35:2. 

— bawaniridde Nnamulondo (i.e.amatendo ga 
Allah).69:18. 

— abamu bakuumi. 13:12. 

— abamu bawandiisi. 82:11-13. 

EMIRIMU GYA BAMALAYIKA 

i) Kuleeta bubaka okuva eri Allah. 22:76. 
Gi) Kutwaala myoyo (kufiisa). 32:12. 

(iii) Kutuusa bibonerezo ku balabe b’Ababaka. 
6:159: 96:19. 

(iv) Kuyamba, kugumya n’okuleetera abakkiriza 
amawulire ag’essanyu. 41:31-33. 

(v) Kuteeka nsisi n’okutya mu mitima 
gy’abalabe b’Ababaka. 3:125,126. 

(vi) Kuwa bujulizi na kunyweza bwannamuni- 
gina bwa Allah. 3:19. 

(vii) Kukakasa na kulaga butuufu bwa Babaka. 
4:167. 

(viii) Kutendereza Allah n’amatendo ge. 39:76. 


<bs> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





(ix) Kusabira bakkiriza okusonyiyibwa.40:8;42:6. 
(x) Kusabira Mutume (s.a.w) buwanguzi, n’aba- 
kkiriza emikisa n’ebyengera. 33:44,57. 
(xi)Kuwandiika bikolwa bya buli muntu.82:11-13. 
(xii)Kugumya bigere by’ abakkiriza. 8:13. 
BAMULEKWA 

— tebasaanye kunyigirizibwa. 93:10. 
Okubaliisa. 90:15,16. 
Okubaddaabiriza_n’okubabudabuda. 2:221. 
Ebintu byabwe bilabirirwe bulungi.4:3;6:153; 
17:35. 

Abakuza beekuume nnyo ku bintu bya 
bamulekwa. 4:10,11. 

Enkuza yabwe entuufu. 4:7. 

— balabirirwenga mu bwenkanya 4:128. 
BANNANFUUSI 

—baayagala okuleeta obutategeeragana wakati 
w’ abakkiriza. 63:8,9. 

— tebaagaliza Mutume (s.a.w) kirungi. 9:50, 
58,61. 

— bakuma mu batakkiriza omuliro. 59:12. 

— batiisatiisa abakkiriza.3:174;4:84;9:81; 33:14. 
—balina obulwadde mu mitima.2:11;5:53; 9:125; 
74:32. 

— batabuzitabuzi, batabangula eddembe. 
2:12,13,28,221. 

Abakulembeze baabwe masitaani. 2:15. 

— tebaba bakkiriza batuufu.2:15,77;3:120; 5:62; 
4:144. 

— baba bakirumira mpuyi bbiri. 4:73,74. 

— bekwaasa obusongasonga. 33:14. 

— bannampawengwa. 4:144. 

— balifuna ekibonerezo ekiruma ennyo. 4:139,146. 
— bafuula abatakkiriza mikwano gyabwe. 
3:29,119;4:140,145. 

BANTU (AMAWANGA) 

1. — ba ‘Adi. 7:66;11:51. 

Kibuyaga namuzisa yabazikiriza. 46:25,26. 

2. — ba Thamiuda. 7:74;11:62. 

Akabonero k’eng’amira enkazi.. 11:65 

— baagitemako amagulu, baabonerezebwa. 7:78; 
11:66-68; 26:158. 

— baakwatibwa musisi. 7:79. 

3.— boomu kibira. (As-habul-Aika) 

Abantu ba Shuaib baayitibwanga bantu ba mu 
kibira 15:79; 50:15. 

4. — b’e Tubba baazikirizibwa. 44:38; 50:15. 
5.— bo ku luzzi (As-habul-Ras). - 
— baali bamu ku bantu b’eggwanga lya ‘Ad. 
25:39. 

6. — b’enjovu (As-habul-Fiil) baali Abraha, 
kabaka wa Abisiniya, Gavana wa Yemeni n’eggye 
lye. 105:2. 

Olukwe lIwabwe, n’okuzikirizibwa kwabwe. 
105:3. 


7. — Abasabiyi. 5:70. 

8.— b’empuku (As-habul-Kahf) 

Empuku weyali. 18:18. 

Omuwendo gwabwe. 18:23. 

Ekiseera kye baamala mu mpuku. 18:26. 
Embwa yaabwe. 18:23. 

BANTU B’ENJOVU 

Abraha (kabaka w’e Yemen) yazinda Makka 
n’eggye ly’enjovu. 105:2-6. 

BANTU BA SABAYI 

— baafuna akabonero okuva eri Allah.34:16-22. 
BANTU B’E HIJR 

Ekibonerezo kyabavumbagira 15:81-85. 
BANTU BOMU KIBIRA(AS-HABUL AIKAH) 
Baalimbisa ababaka nebakakatako ekibonerezo. 
15:79; 26:177; 38:14; 50:15. 

BARZAKH 

Ekiziyiza obutadda oluvannyuma lw’ okufa. 23:101. 
BASIRAAMU 

—kibagwanira okuvuganya mu birungi. 2:149. 
— baalina obukyayi eri okulwana. 2:217. 

— ky’ekibiina ekisinga obulungi. 3:111. 
—baaziyizibwa okulwanira mu Myezi Emituk- 
uvu. 2:218. 


— tebatwalanga abatakkiriza okuba 
ab’emikwano. 2:258;5:57;5:81,82; 45:20;58:15; 
60:9, 10. 

BATAKKIRIZA 


— bawaanyisa obubuze mu _ bulung’amu. 
2:17,87,176; 3:178; 14:4; 16:108. 

— bakiggala, bakasiru, bamuzibe. 2:19,172; 
6:40;7:180; 8:23; 10:43; 11:25; 17:73,98; 21:46; 
27:81; 30:53,54; 43:41. 

Emitima gyabwe mikakanyavu. 2:25,75; 5:14; 
6:44; 22:54; 39:23; 57:17. 

Ebikolwa byabwe bya kufaafaagana. 2:218; 3:23; 
5:6,54; 7:148; 9:17,69;11:17; 18:106; 47:33. 

— tebatya kubalirira. 78:28. 

— balifuna ekibonerezo ekirumya. 85:11. 

— Allah abetoolodde. 85:20,21. 

— Malayika zijja kubabonereza. 25:23,24. 
BAWAMBE 

— bawambibwa luvannyuma lwa kulwana. 8:68. 
— bateebwa olw’okwenunula. 47:5. 

— bategekerwe obufumbo 24:33,34. 

— bayinza okuteebwa ku bukwakkulizo. 24:34. 
BAWANDIISI (BAMALAYIKA) 

—bamanyi byonna omuntu by’akola. 82:11-13. 
BAWARABU 

— baasaddaakanga abaana baabwe. 6:138. 
Abaana b’ obuwala baabatwalanga nga ab’ekikwa. 
16:59,60; 43:18. 


<esl> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





Baaziikanga abaana b’ obuwala nga balamu. 16:60. 
BAWEEREZA BA ALLAH OMUSAASIZI 
— baba bawombeefu. 25:64. 

— baagaliza buli omu emirembe. 25:64. 

— basula basinza Allah 25:65. 

— bawanjagira Allah abasonyiwe. 25:66. 

— tebadiibuuda era tebakodowala. 25:68. 

— beewala shiriki, tebatta okuggyako mu buton- 
gole era tebenda. 25:69. 

—tebajulira bya bulimba. 25:73. 

Empeera yaabwe. 25:76,77. 

BAYIGIRIZWA 

— ba ‘Isa baayitibwanga bayambi ba Allah. 
3:53;61:15. 

BAYUDAAYA 

— beebo Allah beyasunguwalira. 1:7; 2:62,91; 
3:113; 5:61,79. 

— Allah yabalagira obutasukka nsalo.4:172; 5:78. 
Enkwe zebaakolera Abasiraamu mu lutalo lw’e 
Ahzab.33:27,28. 

Okufufuggazibwa kw’eggwanga lya Bana 
Nadhir. 59:3-7. 

BAZADDE 

— bayisibwe bulungi. 17:24; 29:9; 31:15. 
Tukuutirwa okubasabira. 17:25. 
—pbagonderwe mu _ buli nsonga okuggyako 
Shiriki. 29:9, 

BIBI 

Omuntu yatondebwa nga mulongoofu, alina 
obusobozi bw’okukola ebirungi. 76:3,4; 90:9- 
11; 91:8,9; 95:5. 

Leka ebibi eby’olwatu n’ebyenkiso. 6:121,152; 
7:34, 

Ekibi kisasulwa n’ekyenkanankana nakyo. 6:161; 
10:28; 28:85; 40:41. 

Abatakkiriza bagugubira ku bibi. 2:171; 7:29; 
31:22, 

Omutima gunenya nnyini gwo olw’ekibi ky’aba 
akoze. 75:3,15,16. 

Ekibi kituusa nnyini kyo mu muliro. 2:82. 
Ebirungi biggyawo ebibi. 11:115;25:71; 41:35. 
Bwe wenenya, Allah akusonyiwa ebibi byo. 
3:136,137; 4:111; 16:120; 42:26. 

Omuntu mu butonde bwe akyawa ekibi 30:31; 
49:8; 75:15,16; 91:8,9; 95:5. 

Okugoberera obuwufu bw’Omubaka kiwonya 
ebibi. 3:32; 24:55; 33:22. 

Okusaba kuziyiza ebibi. 3:136; 6:41-42; 
7:201,202; 21:77,84,85,88-91; 29:46; 41:37. 
Allah tavunaana bibi ebikolebwa mu butanwa 
ne mu butamanya. 2:226;4:18;5:90;6:55;16:120; 
20:116. 


BIBONEREZO BYA ALLAH 
Ekigendererwa kya byo. 2:156-158. 

BIBUGA 

Nnyina bibuga (Makka) 6:93. 

BIKOLWA 

Ebiva mu bikolwa bibifaanana. 17:14. 

Nabbi Omutukuvu y’eyali asinga empisa ennungi. 
68:5 

Nabbi Omutukuvu y’eyali eky’ okulabirako 
amakula. 3:32; 33:22; 59:8. 

— ebibi biva ku butakkiriza Nkomerero.27:5-6. 
Okupima ebikolwa ebibi n’ebirungi.7:9- 
10;23:103,104; 101:7-10. 

BIKOLWA EBIBI 

Obwenzi. 6:152; 17:33; 25:69. 
Okwemanya.2:35,88; 4:174; 7:37,41,49, 
76,77,89,-134;10:76; 14:22; 23:47; 25:22; 28:40; 
29:40; 34:32-34; 38:75-76; 39:60; 40:48-49; 
41:16,39; 45:32; 46:11,21; 71:8; 74:24. 
Okugeya. 49:13. 

Okwewaana. 57:24 

Okunyoomerera n’okusekerera. 49:12. 
Okuggwamu essuubi. 12:88; 15:56-57; 29:24;39:54. 
Okukozesa ebitamiiza. 2:220; 5:91-92. 
Ensaalwa. 113:6. 

Okudiibuuda. 7:32; 17:27-28;25:68. 
Okukumpanyisa amaaso. 7:117;40:20. 
Okugoberera ky’ otategeera. 11:47-48;17:37. 
Zaala. 2:220; 5:91-92. 

Amalala. 17:38; 23:47; 31:19. 

Okwogera ebitasaana. 23:4; 25:73; 28:56. 
Okuseera. 6:153;7:86;1 1:85-86;17:36;26: 182;83:2-4. 
Okuyiting’ana amannya amabi. 49:12. 
Obukodo. 3:181; 4:38; 17:30; 25:68; 47:39; 57:25; 
59:10; 64:17. 

Obukumpanya n’okuwolereza abakyaamu. 
4:106,108; 8:28,59. 

Okuteebereza. 3:155; 4:158; 10:37; 49:13. 
Okulimba. 22:31; 25:73; 39:33; 92:9-11;96:14-15. 
Obubbi. 5:39; 60:13. 

Allah tayagala kulaalaasa kibi. 4:149. 
BIKOLWA EBIRUNGI 

— bisasulwa emirundi kkumi. 4:41; 6:161. 

— by’ebyokusigalawo. 18:47. 

Amateeka agabifuga. 2:208; 4:75; 5:17; 6:163; 
60:2; 92:19-22. 

Okutuukiriza endagaano. 2:178;5:2; 6:153; 13:21; 
16:92; 17:35; 23:9; 33:16. 

Okwesammula endagaano embi. 8:59. 
Obwekuumi. 17:33; 23:6-8; 24:31,34,61; 25:69; 
33:36; 70:30-32. 

Obuyonjo. 2:223; 4:44; 5:7; 22:30; 74:5-6. 
Okufuga obusungu. 3:135, 42:38. 


668> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





Okuyambagana mu birungi. 5:3 

Obuvumu. 2:178; 3:173-175; 8:16,17,46; 9:40; 
20:73-74; 33:40; 46:14. 

Okuyisa abakozi obulungi. 4:37. 

Okukubiriza ebirungi n’okuziyiza ebibi. 3:111. 
Okuwa obujulizi obutuufu. 4:136; 5:9; 25:73. 
Okuvuganya n’ abalala mu kukola ebirungi. 2:149; 
3:134; 5:49; 35:33; 57:22. 

Okuliisa abayala. 76:9; 90:15-17; 89:19. 
Okusonyiwa.2:110;3:135,160;4:150; 5:14; 7:200; 
12:93; 24:23;41:35:342:38-41. 

Okukola ebirungi. 2:196;3:135;5:94;7:57. 
Okusiima. 2:153,173,186,244;3:145;5:7,90; 
14:8;39:8,67; 46:16. 

Obwetoowaze. 6:64; 7:14,56,147; 16:24,30; 17:38; 
28:84; 31:19,20; 40:36. 

Obwenkanya. 5:9; 6:153; 16:91; 49:10. 
Okukkakkanya amaaso. 24:31,32. 

Okuyisa obulungi baliraanwa. 4:37. 

Okuyisa obulungi abazadde. 4:37; 17:24-25. 
Obugumiikiriza. 2:46,154,156,178; 11:12; 13:23; 
16:127-128; 28:81; 29:60; 39:11; 42:44; 103:4. 
Okutabaganya. 4:115; 49:10. 

Okulabirira abaavu. 2:84,178,216; 4:9,37; 8:42; 
17:27;24:23; 30:39; 51:20; 76:9; 90:17. 
Okutukula; 2:223; 5:7; 9:103,108; 24:22; 33:34; 
74:5; 87:15; 91:10-11. 

Okuyisa obulungi ab’oluganda; 2:178; 16:91; 
30:39. 

Okwefuga. 79:41-42. 

Obugumiikiriza. 2:154; 3:201; 11:12; 16:97,111; 
25:76; 28:55; 31:18; 41:36; 42:44; 46:36; 76:13; 
90:18; 103:4. 

Okutoola ku lwa Allah; 2:178; 17:27. 
Okwewala okubuusabuusa; 49:13. 

Okuwa obuvunaanyizibwa abalina ebisaanyizo 
n’okutuukiriza obwesigwa; 2:284; 4:59; 23:9; 
70:33, 

Amazima; 4:136; 5:120; 9:119; 17:82; 22:31; 
25:73; 33:25; 39:33. 

Obuteyagaliza wekka; 2:208,263; 59:10; 64:17; 
76:9-10; 92:20-21. 

BIPANDE 

— bya Kur’ani. 85:23. 

— bya Musa. 7:146,151,155. 

BIRAYIRO 

— eby’okubalaata Allah tabivunaana.2:226; 5:90. 
— bisaanye bikuumibwe.5:90. 

Okutangirira kwa byo. 5:90; 66:3. 

— tebisaanye kumenyebwa. 16:92. 

— tebisaanye kufuulibwa bya kubuzaabuza. 
16:93,95. 

Okwerayirira obutayita eri bakyala 2:227,228. 


BIRE 

— by’enkuba Allah abisitula. 13:13; 40:41. 
Allah atonnyesa enkuba okuva mu bire. 15:23. 
Allah abibunyisa buli wamu. 24:44. 
Enkuba,omuzira n’okubunyisibwa kwa byo buli 
wamu. 24:44; 30:49-51. 

Enkuba kabonero ka Allah. 2:165. 

BIRITBWA 

— ebyakkirizibwa. 5:5,6,97. 

— bisaana okuba nga byakkirizibwa ate nga 
birongoofu. 2:169; 5:89; 8:70; 16:115. 

— birina kye bikola ku bulamu bw’omuntu. 
7:33; 23:52. 

Abeekuuma balya birongoofu byokka. 5:94. 
Ensi esobola okuyingiwaza emmere emala abantu 
bonna.2:262,266; 13:4;15:20;30:41; 41:11; 77:28. 
BYAZIYIZIBWA OKULYA 

Kalannamye. 2:174; 5:4. 

Omusaayi. 2:174; 5:4; 6:146; 16:116. 
Ennyama y’embizzi. 2:174; 5:4; 6:146; 16:116. 
Ekitalaamiriziddwako linnya lya Allah. 
2:174; 5:4; 6:122,146; 16:116 

Ennyama eziyizibwa okulya okusinziira ku 
ngeri ensolo gy’efuddemu. 5:4; 6:119,120,122. 
BISEERA BY’EKYAAMA 

Musookenga kusaba lukusa. 24:59,60. 
BISOLO 

— byatondebwa kugasa muntu.6:143-145; 
16:6,67,81; 23:22; 39:7; 40:80,81. 
BISUUBIZO 

— bisaanye okutuukirizibwa. 5:2; 6:92,93. 
Allah tayagala bakumpanya ndagaano. 8:59. 
BITABO 

Okulanga kw’ebitabo okubuna wonna. 81:11. 
BITAMIZA 

— byaziyizibwa. 2:220; 4:44; 5:91,92. 
BITIIBWA ALLAH BY’AWA ABAKKIRIZA 
Bannamukisa abali mu kibinja kino. 4:70,71. 
BUBBI 

Ekibonerezo kya bwo. 5:39. 

BUFUMBO 

Ekigendererwa mu bwo. 30:22. 
BUGUMIIKIRIZA 

Ebibala bya bwo. 2:154-157. 

BUJULIZI 

Ebikwata ku _ bujulizi. 
109;24:5,14;25:73. 
Abajulizi ku ndagaano. 5:107-109. 

— bw’amaaso, amatu n’omubiri. 41:21-23. 
— obukyaamu busambajjibwa. 5:107. 
BUKKIRIZA (IMAN) 

Amakulu ga Imaan. 49:15,16. 

Okukkiriza kwokka tekumala. 3:180;29:3,4. 
Enjawulo wakati w’obukkiriza n’obutebenkevu 
bw’ omutima 2:261. 


2:283;4:7;5:9,107, 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





Okukkiriza Allah n’Omubaka we 3:180; 4:171; 
7:159; 57:8; 64:9; 

Okukkiriza Ababaka bonna n’Ebitabo. 2:137, 286; 
29:27. 

Empeera y’obukkirza n’okutoola mu kkubo 
lya Allah. 61:11-13;64:10. 

Okukkiriza Enkomerero. 2:5 

Okukkiriza n’okukola ebikolwa ebirungi. 2:26; 
18:89; 41:9; 95:7. 

Obubonero bunyweza Iman. 9:124; 33:22,23; 
47:18. 

— oluvannyuma Iw’okulaba ekibonerezo 
tebugasa. 6:159; 10:52,53,91-93; 32:30; 40:86. 
— kitangaala. 2:258; 57:13. 

— obutaliimu bikolwa birungi tebugasa. 6:159. 
Allah talung’amya bantu beerema oluvannyuma 
lw’ okukkiriza, 3:37,91; 5:6. 

BUKODO 

Kibi nnyo okukodowalira ebyo Allah by’ akuwa- 
dde. 3:181; 4:38. 

BUKULEMBEZE 

— buweebwa asobola. 4:59. 

abalondebwa ku bukulembeze beebuuze ku 
be bakiikirira 3:160. 

— bwesigamye ku: 

(i) kuteesaganya; 42:39. 

(ii) kugondera Allah, Omubaka n’abobuyinza; 
4:60. 

(iii) kulamula n’obwenkanya 4:59, 

(iv) kukuuma ggwanga, abalirimu n’ebyaabwe 
3:201. 

BUKULISITAAYO 

— baasukka ekigero bwe baafuula Yesu katonda 
4:172 

Endowooza egamba nti Yesu mwana wa 
Katonda mpangirire era nkyaamu. 3:60; 4:173; 
6:117,118; 9:30,31; 19:32; 43:60. 

Enjigiriza y’obusatu nkyamu. 5:74,75. 
Enjigiriza egamba nti Yesu yatufiiririra olw’ ebibi 
byaffe ngingirire. 6:165; 53:39. 

Okulanga kw’ettutumu ly’ Obukulisitaayo. 
18:19. 

Okulanga kw’okugwa kw’Obukulisitaayo 
oluvannyuma lw’okufuna ettutumu. 18:33-45; 
20:103-105. 

Ettutmu ly’ Obukulisitaayo ely’ebyaasa ekkumi. 
20:104. 

Eby’ obugagga bwabwe kigezo gye bali. 20:132. 
Endowooza y’amawanga g’ebugwanjuba ejerega 
enjigiriza ya Allah. 82:7-13. 

BUKUZA 

—abaana abakuzire tebaba ba ddala; 33:5 
BULABIRIZI OBA BUYIMA 

Omulabirizi akiikirira ateesobola. 2:283; 17:34. 
Omukuza tasaanye kulya bintu bya bamulekwa 
mu bukyaamu 4:6-7. 


BULAMU 

— bugendera ku kuvuganya na kutakabana. 2:149; 
5:49; 53:40; 79:36; 90:5. 

Okugerageranya wakati w’obulamu obw’oku nsi 
n’obwoluvannyuma Iw’ okufa. 6:33; 29:65; 47:37; 
57:21. 

Okutondebwa kw’omuntu kulina ekigendererwa. 
23:116; 51:57. 

Amazzi y’ensibuko y’obulamu. 21:31. 

Buli kitonde kyatondebwa mu migogo gya bibiri 
bibiri. 13:4; 36:37; 51:50. 

Emitendera gy’okutondebwa kw’omuntu. 18:38; 
23:13-15; 40:68; 53:33; 71:15-19. 

BULAMU BW’ENSI 

Abatakkiriza babwegomba nnyo. 2:201; 4:135; 
42:21; 75:21; 87:17. 

Omutindo gw’obulamu bw’ensi gwa wansi ku 
gw’ obulamu bw’oluvannyuma lw’ okufa. 4:78; 9:38; 
10:25;13:27;18:46;29:65;87:18;93:5. 

—pbwa kiseera kitono ddala 23:115. 

BULAMU OLUVANNYUMA LW’OKUFA 

— ky’ekisuubizo ky’obulamu bw’omulundi 
ogwokubiri. 2:29,47; 23:17; 53:48; 64:8. 
Obwetaavu bw’obulamu oluvannyuma lw’ okufa. 
10:5. 

—bwa nkalakkalira. 29:65; 40:40. 

—businga obulamu bw’ ensi eno. 4:78;12:110; 17:22. 
Okusaasira kwa Allah kulibeera ku bakkiriza, 
abatakkiriza balibonerezebwa. 58:21. 

Abakkiriza bokka be baliganyulwa mu bulamu 
oluvannyuma |w’okufa. 17:72,73. 

Buli kikolwa kiribalibwa mu bulamu oluvannyuma 
lw’ okufa. 18:50; 20:16. 

Abakkiriza balisasulwa mu bulamu oluvannyuma 
lw’ okufa. 2:26. 

Ababulafuubanira balisiimibwa. 17:20. 

Abakkiriza baliraba Allah ku nkomerero. 75:24. 
Ekibonerezo ky’enkomerero ky’ekisinga obunene. 
39:27. 

Abatakkiriza nkomerero balifuna ekibonerezo 
ekirumya. 17:11. 

Abatakkiriza baggwaamu essuubi ku by’obulamu 
bw’oluvannyuma lw’ okufa. 6:30,31; 16:39; 17:50- 
52; 36:79-82. 

businziira ku bikolwa_ by’oku nsi. 17:14,15; 
21:95; 43:81; 45:30; 50:19; 82:11-13; 83:8-19. 

— butandikira mu bulamu buno obw’oku nsi 
okweyoleka eri omuntu. 41:31-33;55:47; 89:28-31. 
Mu bulamu oluvannyuma lw’okufa ebikolwa 
by’omuntu bilyeraga mu bujjuvu. 39:70; 50:22- 





ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





24; 57:13; 69:19; 86:9,10; 99:7-9. 
Okukulaakulana mu madaala mu bulamu oluva- 
nonyuma lw’okufa tekulibaako kkomo. 15:48; 
35:35,36; 39:21; 66:9. 

BULUNG’AMU 

Allah yatonda buli kintu n’akiwa obulung’amu 
bwa kyo. 20:51. 

Allah alung’amya gw’aba asiimye. 2:214,273; 
5:17; 6:89; 10:26; 13:28; 14:5; 16:94; 22:17; 
24:26,47; 28:57; 33:5; 35:9; 42:14; 74:32. 
Allah ayongera ku bulung’amu bw’abo 
ababugoberera. 19:77; 47:18. 

Tewali alung’ama awatali buyambi bwa Allah. 
4:89,144; 7:44,179,187; 13:34; 17:98; 18:18; 
39:24,37-38; 40:34; 42:45-46. 

Obulung’amu buva ku bukkiriza na bikolwa 
birongoofu. 4:176; 10:10; 13:30; 14:24; 47:5-6. 
Allah talung’amya boononefu. 2:259,265; 3:87; 
5:52,68,109; 6:145; 9:19,24,37,80,109; 12:53; 
16:38,108; 27:81-82; 28:51; 39:4; 40:29; 46:11; 
61:8; 62:6; 63:7. 

Okusaba obulung’amu 1:6 

Okusaba obulung’amu oba osaba bwannabbi. 
1:6-7; 6:84-91. 

Abajeemulukufu be basuubizibwa obulung’ amu. 
3:21; 5:17; 13:28. 

Okugoberera eby’obulung’amu kutuusa omuntu 
ku kuganyulwa. 2:6,158; 23:2; 28:68; 31:6; 
87:15; 91:10. 

BUSATU 

Okusambajjibwa kw’ obusatu. 4:172; 5:74. 
BUSIKA 

Engabanya y’ebintu by’omufu. 4:8,9,12,13,177. 
Okukola eddaame elirumiriza abasigaddewo 
okugaba ebintu by’omufu mu mateeka. 2:181; 
5:107. 

Okukyuusa eddaame ly’omufu mu_bukuusa 
kibi kinene. 2:182. 

Okutereeza mu ddaame erivudde ku mateeka 
ga Kur’ani Entukuvu. 2:183. 

Kur’ani Entukuvu y’egaba ebintu by’omufu. 
4:8,9,12,13,34,177. 

Okugabira ku bamulekwa n’abaavu mu kiseera 
ky’ okugaba ebintu by’omufu. 4:9. 

Emigabo gy’abasika 4:12. 

Omugabo gwa Ssemwandu, Namwandu. 4:13. 
Ebikwaata ku bintu bya’Kalaalah’ 4:13,177. 
BUSIRAAMU 

Erinnya ‘Busiraamu’ lyatuumibwa Allah 
yennyini. 2:133; 3:20,86; 5:4; 22:79. 

Islam (Obusiraamu),kitegeeza mirembe, 
kwewaayo, buwulize na kujemulukukira Allah. 
2:113,132,209; 4:126; 6:163,164. 

Ebikwaata ku Busiraamu 


Empagi z’ Obusiraamu:- 
(@)Okutongoza obwannamunigina bwa 
lah.112:1-5. 

(ii)Okuyimirizaawo essaala. 2:4,239; 4:104; 
35:30. 

Gii)Okutoola Zaka.2:44;4:163;19:32; 22:79; 
41:7-8. 

(iv)Okusiiba omwezi gwa Ramadhan. 2:184- 
186. 

(v)Okulamaga olugendo olutukuvu (Hajj). 3:98; 
5:98 

Empagi 2’ obukkiriza:- 

(i)Okukkiriza Allah, 2:178,286; 24:55; 112:1- 
5. 

(ii)Okukkiririza mu ba Malayika. 2:99,178, 286; 
4:137. 

Gii)Okukkiririza mu Bitabo Ebitukuvu. 
2:178,286; 4:137; 74:32. 


Al- 


(iv)Okukkiririza mu Babaka ba Allah. 2:137,286; 
4:137; 24:55,57. 


(v)Okukkiririza mu lunaku lw’enkomerero. 2:5; 
6:93; 27:4; 31:5; 70:27; 

(vi) Okugera kwa Allah. 25:3, 57:23. 
— y’Eddiini enzijuvu 3.20,86;5:4. 


— y’Eddiini yokka ekkirizibwa eri Allah era 
y eyamazima. 3:20,86; 5:4. 

Mu Busiraamu temuliimu kuwaliriza. 2:257; 
10:100; 11:119; 18:30; 76:4, 28:57. 
Asiramuka aba talina gw’akoledde kisa. 3:165; 
10:109; 27:93; 49:18. 

Obulung’amu obujjuvu buli mu Busiraamu. 
2:6,17,39,98,121; 6:72; 7:53; 9:33; 16:65,103; 
22:68; 31:6; 48:29; 61:10. 

— y’Eddiini esinga zonna. 3:86,20; 4:126. 

— tebuliimu kuzitoowereza. 2:186,287; 5:7; 
22:79. 

— ky’ekyekwatwako ekinywevu 2:257; 31:23. 
— bulung’amya eri ekkubo ly’abo Allah be- 
yawa ebyengera. 1:6-7; 4:70; 19:59; 57:20. 
— bulinga omuti omulungi. 14:25. 

Mu Busiraamu asinga okutya Allah y’asinga 
okuba ow’ ekitiibwa. 49:14. 

—bulagira kukola bwenkanya. 4:59,136; 5:9,43; 
6:153; 7:30; 11:86; 16:77,91; 17:36; 26:183; 
49:10; 55:10; 60:9. 

—hbulagira okuyisa abantu bonna obulungi. 
4:37; 6:152; 17:24,25. 

—y’Eddiini ya ba Nabbi bonna. 4:164; 16:124; 
42:14 


<a> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





Okulanga kw’ obuwanguzi bw’ Obusiramu. 9:33; 
48:29; 61:10. 

Okulanga kw’okwatiikirira n’okuddirira 
kw’ Obusiraamu. 32:6. 

Okubuulira Obusiraamu kwalaalikibwa ku 
bakkiriza bonna. 3:105,111,115; 5:68; 6:20; 
7:158; 9:71; 12:109; 16:126; 31:18; 33:40; 41:34. 
BUSOSOLOOTI 

— bwagunjibwawo bugunjibwa. 9:35; 57:28. 
BUSUUBUZI 

— bukkirizibwa. 2:276; 4:30. 

— tebusaanye kukwerabiza Allah. 9:24; 24:38; 
62:12. 

Eky’obusuubuzi ekisinga byonna 35:30,31; 
61:11-14. 

— obutagobolola. 2:17. 

BUTAKKIRIZA (KUFR) 

— kitegeeza kugaana Allah. 2:29; 18:38; 40:13. 
— kitegeeza kugaana byengera bye. 14:8; 16:113; 
27:41. 

— kitegeeza okugaana amazima n’Ababaka. 
2:27,40,90,106;14:10;41:53;46:11;60:5. 
Abatakkiriza baliko ebikoligo.36:9. 

Amasanamu g’Abawarabu ab’edda. 5:104; 38:7; 
43:58-59; 71:24. 

Abatakkiriza tebaganyulwa. 6:22; 10:70; 23:118; 
28:83. 

Ebikolwa_ by’ abatakkiriza tebiribagasa. 2:218; 
3:22,23; 5:6; 11:17; 18:106; 33:20; 47:10; 47:29; 
47:33. 

Abatakkiriza beemalira ku bulamu bw’ensi. 
2:201; 10:8; 23:38; 45:25. 

Enkomerero y’abatakkiriza. 3:163,152,198; 
4:122; 5:73; 9:73; 10:9; 13:19; 17:98; 24:58; 
66:10; 79:40; 98:7. 

Abatakkiriza balifuna ekibonerezo ekirumya 
ennyo. 2:105; 2:175; 3:22; 3:78; 5:37; 9:3; 10:5; 
10:98; 16:105; 29:24; 34:6. 

BUTONDE, OBWANJULUKUFU BWA BWO 
Obubonero bw’ obwanjulukufu bw’ obutonde 
13:4,5. 


BUTONDE, OKUTABAGANA MU BWO. 


Mt kutonda kwa Allah temuli njawukana yonna. 
67:4,5. 


BUWOMBEEFU 

Abakkiriza kibagwanira okuba abawombeefu. 
25:64; 31:19,20. 

BUZITO 

Buli muntu wakwetikka bubwe. 29:13,14; 35:19. 


BWENKANYA 

Abakkiriza bakubirizibwa okuba abenkanya. 
5:95 

BWENZI 

— bwaziyizibwa. 17:33; 25:69. 

Ekibonerezo kya bwo. 24:4. 

Obujulizi bwetaagibwa. 24:5 

Tobusemberera. 24:31,32. 

Okukangavvula abagwenyufu. 4:16-17. 
Ekibonerezo ky’okuwaayiriza omukazi/omusajja 
nti ayenze. 24:7-11. 

Temuwaliriza bakazi kukola bwenzi. 24:34. 
Okuwaayiriza omukazi mwekuumi. 24:5. 
Weekuume nga tonnafumbirwa/tonnawasa. 24:34. 
Omwenzi agatta na mwenzioba musamize. 24:3, 
BWEETOWAZE 

Allah tayagala malala. 31:19; 2:84; 17:38; 
25:64,73; 31:19,20. 

BYA BUFUZI 

Enkolagana n’amawanga amalala. 16:93,95; 60:8- 
10. 

— bitambulira ku kuteesaganya. 3:160; 42:39. 
Obuyinza bukwasibwe abantu abatuufu. 4:59. 
—bibeere ku musingi gwa bwenkanya. 4:59, 106- 
108,136; 5:9; 16:91; 38:27; 42:16. 

— ab’obuyinza bagonderwe. 4:60. 

Okuwakula entalo kwaziyizibwa. 2:191-194; 
4:76; 8:40; 22:40-42. 

Emirembe. 8:60-62; 9:1-4. 

BYA BUGAGGA 

Mubifune mu ngeri entuufu 2:189; 4:30. 
Emigaso egiri mu by’obugagga. 4:6. 

Ekiseera ky’ okubikwaasa ba nnyini byo. 4:6,7. 
Obwannannyini ku by’obugagga. 16:72. 

— kigezo eri omuntu. 8:29; 64:16. 

DAUD (OMUBAKA) 

— yalwaana n’Abafirisuuti. 2:252. 

— yawangula abalabe, yassaawo obwakabaka. 
2:252. 

Allah: 

— yanyweeza obwakabaka bwe. 38:21. 

— yamufuula Khalifa mu nsi. 38:27. 

— yamuwa okumanya okwa waggulu. 27:16. 
— yamuwa emikisa egiva gy’ali 34:11. 
Yayigirizibwa okukola ekyambalo ky’ekyuma. 
21:81; 34:11,12. 

Abantu b’omu nsozi n’ennyonyi (abatuukirivu) 
baamugondera. 21:80; 34:11; 38:19,20. 

Enkwe z’abalabe be zaagwa butaka. 38:22,23. 
— yalamula ab’oluganda ku nkaayana z’endiga 
enkazi. 38:24,25. 

— yasaba okusonyiyibwa. 38:25. 

Ensonga y’okusaba kwe okusonyiyibwa teyali ya 


<g> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





kibi. 38:26. 

—ne Sulaimani baalamula ku nsonga y’ennimiro. 
21:79,80. 

Ekitabo kye tekyaali kya mateeka. 4:164;17:56, . 
DDIINI YA ALLAH 

Mugigoberere. 2:139. 

DDIINI Y’OBUWANGWA 

— yEddiini entuufu. 10:106; 30:31,44. 
DHUL-KIFL (EZEKERD 

Ebimukwatako. 2:260. 

DHUL- QARNAIN 

Ebimukwatako. 18:84,99. 

— yakola olukomera. 18:96,97. 

FARAWO 

Allah yawonya omubiri gwe. 10:93. 

Abantu be baagoberezebwa ekikolimo.11:100; 28:43. 
GGULU 

— lyatondebwa_ n’ekigendererwa. 3:192; 14:20; 
15:86; 16:4; 29:45. 

— Allah yennyini y’eyalitonda. 51:48. 

— mu kusooka lyali ng’omukka. 41:12. 

— n’ensi mu kusooka byali bikwataganye. 21:31. 
Emigigi gy’eggulu omusanvu gyatondebwa mu 
biseera bibiri. 41:13. 

— mensi byatondebwa mu biseera mukaaga. 
7:55; 10:4; 11:8; 25:60; 32:5. 

Allah yalitonda ng’akasolya. 2:23; 23:18; 51:48; 
78:13; 79:28,29. 

— litutaasa era likuumibwa 21:33; 37:7,8; 41:13. 
Enjuba n’omwezi byetooloolera mu bwengula. 
21:34; 36:41, 

Eggulu (obwengula) lijjudde amakubo. 51:8. 

— teliwaniriddwa na mpagi. 13:3; 31:11. 
—lirina enkolagana n’ebyemmere. 10:32; 27:65; 
34:25; 35:4. 

—liri mu mukono gwa Allah. 21:105; 39:68. 
— liriggulwa neriba milyango myeereere. 78:20. 
— liriggyibwaako eddiba. 81:12. 

— lirityuzibwamu. 77:10; 82:2. 

— liriba ng’ekikomo ekisaanuuse. 70:9. 
— lyawundwa n’emmunyenye. 37:7; 
41:13; 67:6. 

Okugwa kw’ebitundutundu by’eggulu nga 
ekibonerezo. 17:93; 26:188; 34:10. 

— y’ensibuko ya buli kimu. 15:22; 40:14. 
GOG NE MAGOG 

—mawanga g’Abazungu. 18:95,100; 21:97. 
Entalo za Gog ne Magog. 18:100; 21:97. 
Okusaasaana kwa Gog ne Magog mu nsi 
yonna. 21:97. 

Mu bufuzi bwa Gog ne Magog ensi eribaamu 
ebizibu_ bingi. 21:98-101. 

Obusiraamu bujja kuwangula endowooza 


15:17; 


n’enkola ya Gog ne Magog. 9:32; 21:98; 48:29; 
61:10. 

HAMAN 

— y’eyali omuduumizi w’eggye lya Farawo.28:9. 
—yali mukungu avunaanyizibwa ku bakozi 
28:39; 40:37. 

HARUN (NABBI) 

Nabbi Musa yamusaba Allah abeere omubeezi 
we. 20:30-37; 28:35. 

— yafuulibwa Nabbi. 4:164; 6:85; 10:76; 19:54; 
21:49. 

— yawakanya okusinza ennyana. 20:91. 
Misa yamunyiigira olw’abantu be okusinza 
ennyana. 7:151; 20:93,94. 

Misa yamusabira okusonyiyibwa. 7:152. 
Ebyengera bya Allah ku ye. 37:115. 

HARUT NE MARUT 

— baali basajja batuukirivu ab’e Babuloni.2:103. 
HUDAIBIYYAH 

Ebikwaata ku ndagaano ye Hudaibiyyah. 48:19- 
30. 

HUD-HUD 

ebikwaata ku Hud-hud. 27:21-32. 

IBILIS 

— yagaana okugondera Adamu. 2:35; 7:12,13; 
15:31;17:62; 18:51; 20:117. 

— okwekuluntaza kwamugaana okugondera 
Adamu. 2:35; 38:74-77. 

— teyali malayika. 18:51. 

IBRAHIM (NABBI) 

Amazima agamukwatako gali mu Kur’ani 
Entukuvu. 3:68;19:42. 

— yali mu bantu ba Nabbi Nuhu. 37:84. 

— yalabula_ kitaawe ku kusinza amasana- 
mu.6:75. 

— yatumwa eri abaasinzanga amasanamu 
n’emmunyenye. 6:77-79; 21:53. 

— yakubaganya ebirowoozo n’abantu be ku 
kusinza amasanamu. 6:77-79; 37:89-91. 

— yamenyamenya amasanamu n’ayoleka 
obuyenjebufu bwa go. 21:58-59; 37:94. 

— yasuulibwa mu muliro. 21:69-70; 37:98. 
— yasenguka. 21:72; 37:100. 

— yasabira kitaaawe okusonyiyibwa. 9:114; 
19:48; 26:87; 60:5. 

— yatuukiriza ekiragiro kya Allah. 2:125. 

— yaweebwa amawulire g’okuzaala Ismaili. 
37:101-102. 

— yaweebwa amawulire g’okuzaala Is-haq. 
11:72; 37:113. 

— yaweebwa amawulire g’okuzaalibwa kwa 
Ya’ quubu.11:72; 21:73. 

— yalaba mu kirooto nga asala Ismaili. 37:103. 


<g> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





— yaleka Ismaili 
14:38. 

— yasitula omusingi gw’Ennyumba ya Allah. 
2:126-128. 

— ne Ismaili baasaba Allah asitule Nabbi 
Amakula mu kibuga Makka. 2:128-130. 

— yalagirwa alangirire Hajj 22:28. 

— n’ababaka abaasindikibwa okubonereza 
abantu ba Nabbi Luti. 11:70-71; 51:33. 

— yabaleetera ennyama enkalirire. 11:70. 

— yasaba Allah asonyiwe abantu ba Nabbi 
Liuti. 11:75. 

— yawakana ne kabaka. 2:259. 

— yabuuza ku bikwata ku kuddaabululwa 
kw’ abantu be 2:261 

— yali wa mazima nnyo. 19:42. 

— Isi-haq ne Ya’qubu baalina obuyinza era 
nga balabufu. 38:46. 

IDRIS 

— yali mugumiikiriza.21:86. 

— yali Nabbi wa mazima. 19:57. 

— yagulumizibwa.19:58. 

ILYAS 

— yali Mutume. 37:124. 

— yalabula abantu be obutasinza masanamu. 
37:126. 

Abantu be baamulimbisa. 37:128. 
Ab’oluvannyuma. 37:130. 

ILYASA’ 

— yali mu basinga obulungi. 38:49. 

‘ISA (YESU) 

Amawulire g’okuzaalibwa kwe. 3:46; 19:20. 
Maryamu yeewuunya nnyo eky’okuzaala nga 
tabadde na musajja. 3:48; 19:21 

Maryamu yalagirwa okusirika oluvannyuma 
lw’ okuzaala ‘Isa. 19:27. 

— yazaalibwa mu biseera by’ okwengera 
kw’emitende. 19:26. 

— yayogera eby’amagezi nga akyaali muto. 
3:47; 5:111. 

Maryamu yamutwala eri ab’ewaabwe. 19:28. 
— yali Nabbi eri abaana ba Isirairi bokka. 3:50; 
43:60; 61:7. 

— yayigiriza abaali abaawansi mu by’omwoyo 
ne bafuuka abaawaggulu. 3:50; 5:111. 

— yawonya abagenge, abatalaba; n’azuukiza 
abafu mu by’omwoyo. 3:50; 5:111. 

— yayigirizibwa Taureti n’Enjiri byokka. 3:49; 
5:47,111; 57:28. 

Abayudaaya baamugaana. 3:53. 

Abayigirizwa be baabikkulirwa. 3:53-54; 5:112. 
— yaweebwa obubonero obw’olwatu, era 
yawagirwa buwagirwa ne Mwoyo Mutukuvu. 
2:88,254; 5:111. 


ne nnyina mu ddungu. 


Abalabe be beekoba okumuttira ku musaalaba. 
3:55-56; 4:158. 

— yabambibwa naye teyafiira ku musaalaba. 
2:73; 4:158. 

Enkwe z’Abayudaaya okumutta tezaatuukirira. 
5:111. 

— nennyina baawebwa obuddukiro. 23:51. 
— mufu. 3:56,145; 5:76,117-120; 7:26; 16:21- 
22; 21:8,9,35;77:26,27. 

Embeera ye eringa eya Adamu. 3:60. 

— okuba ekigambo kya Allah kitegeeza nti 
okujja kwe kwali kutuukiriza okulangibwa kwe. 
4:172. 

— yasitulwa mu madaala— so si mubiri. 2:254; 
3:46; 4:159; 7:177;19:58;58:12;94:5, 

— yakakasa ebyo ebyakulembera mu Taureti. 
3:51; 5:47; 61:7. 

— yali muweereza wa Allah. 19:31; 43:60. 
— yali Mubaka bubaka 3:50; 5:76; 61:7. 

— yalagirwa okusaala, okutoola Zaka n’okuyisa 
nnyina obulungi. 19:32,33. 

— yayigiriza obwannamunigina bwa Allah. 
5:118; 19:37; 43:65. 

Abagamba nti ‘Isa ye Allah batakkiriza. 
5:18,73,74. 

— ne nnyina tebaali bakatonda. 5:76,117-118. 
— ne nnyina baalyanga emmere ng’abantu ba 
bulijjo. 5:76. 

Abayudaaya n’Abakrisitaayo balowooza nti 
‘Isa yafiira ku musalaba. 4:160. 

‘Isa si mwana wa Allah. 17:112; 18:5-6; 
19:36,89-91; 21:27; 25:3; 39:5; 72:4; 112:4-5. 
— teyalina kitaawe. 3:48; 19:21-22. 
IS-HAQ 

Amawulire g’okuzaalibwa kwe. 11:72; 21:73; 
37:113; 51:29. 

Nnyina yeekanga olw’amawulire g’okuzaalibwa 
kwe. 11:72. 

Ibrahimu, Is-haq ne Ya’qubu. 21:73; 38:46. 
ISMAILI 

— yali Mubaka, Nabbi. 19:55. 

— y’eyali omwana wa Ibrahimu omukulu. 37:102. 
Ibrahimu yalaba mu kirooto nga asala Isimaili. 
37:103-114. 

Allah yawa Ismaili emikisa. 37:114. 

— yali mwana muwulize nnyo era omugumii- 
kiriza. 37:103. 

Allah yamuwa ettutumu mu_ b’oluvannyuma 
bonna. 37:109. 

— yawangula ekigezo ekizibu. 37:107. 

— y’eyalondebwa okuba ekiweebwayo - so si 
Is-hag. 37:103-106. 


<at> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





— yali wa mazima nnyo. 19:55. 

— yakubirizanga nnyo ababe okusaala. 19:56. 
— yali muganzi nnyo eri Allah. 19:56. 
ISRA 

—kwe kwolesebwa Allah kwe yayolesa Mutume 
(s.a.w) okuva e Masjidul-Haram okutuuka e 
Masjidul-Aqsa. 17:2. 

Okwolesebwa okwo kwali kwanjulukufu bulungi. 
17:61 

I’TIKAF 

Ebikwaata ku I’tkaf. 2:126,188; 22:26. 
OKUGANYULWA N’OKUWONYA 

— kwasuubizibwa abo bokka abeekuuma.?2:3-6; 
19:73;23;2-10. 

JAHANNAMU (MULIRO) 

Bonna ba kugituukako.19:72. 

Tebalifiira mu gwo. 4:57; 43:78; 87:14; 35:37. 
Abakkiriza baliguwonyezebwa. 19:73; 21:102,103. 
JALUT (GOLIATH) 

Okuwangulwa kwe. 2:250 - 252. 

JANNA (ENSUKU) 

Obulamu n’ebibala byaamu. 2:26. 

Obugazi bwaayo. 3:134; 57:22 

Emyoyo gilifuniramu ebyo bye gyagala. 
41:32,33. 

— oluvannyuma lw’okufa n’eyoku nsi kuno. 
19:62;55:47. 

— y’oku nsi 2:36 

Ab’omu Janna tebaligg yibwamu | 1:109;15:49;18:109. 
Ebigikwatako biri mu ngeri ya kugereesa. 13:36; 
47:16; 57:13. 

Ebya Janna teri ayinza kubitegeera byonna. 
32:18. 

Abatya Allah balitwalibwa mu Janna. 39:74. 
Eddaala ly’abomu Janna liriba lya waggulu 
nnyo 83:19-24. 

Abakkiriza ne mu nsi muno bafuniramu Janna 
55:47. 

JANNA, ENFAANANA YAAYO 

Telibaamu:- 

— musana gususse wadde obutiti. 76:14. 

— bya swakaba. 19:63; 52:24; 56:26; 78:36. 
— kufa wadde okubonerezebwa. 37:59,60; 
44:57. 

Abomu Janna baliraba Allah. 75:23,24. 
Okusiima kwa Allah y’empeera elisinga 
byonna mu Janna. 3:16; 9:72. 

JANNA, AMAKULA GAAYO 

Ebibala n’ebisiikirize bya yo. 13:36. 
Ekyengera ekirisinga obukulu mu Janna. 3:16; 
9:72. 

Amaka amalungi ennyo. 9:72. 

Ggoloofa. 25:76; 34:38; 39:21. 

Amazzi ,amata,somwenge n’omubisi gw’enjuki. 
47:16. 


Ensuku n’emigga. 3:16,196,199; 4:14,58,123; 
5:13,86; 7:44; 9:72,89,100; 10:10; 13:36; 
22:15,24; 25:11; 47:16; 58:23; 61:13; 64:10. 
Nnamulondo za yo. 15:48. 

Ebiwempe bya liiri. 55:55. 

Ebiwempe n’emitto. 88:16,17, 
Eky’okunywa_ekituukirivu. 83:26-29. 
Eky’okunywa ekitaleeta bya swakaba wadde 
okwonoona. 37:46-48; 52:24; 56:20. 

Ekikopo ekiritabulwamu kaafuur. 76:6,7. 
Ekikopo ekitabuddwaamu entangawuzi. 76:18. 
Ensulo eyitibwa Salsabiil. 76:19. 

Eky’okunywa eky’entabula ya Tasniim. 83:28. 
Okugabulwa .19:63. 

Eby’okulya n’eby’okunywa. 77:43,44. 

Emiti gya sidri n’ebitooke. 56:29,30. 

Entende n’enkomamawanga. 55:69. 
Emizabibu.78:33. 

Buli kika kya kibala.44:56; 52:23; 55:53. 
Abakkiriza balifuna empeera y’ ebibala.37:42-43. 
Ebirimba by’ ebibala.76:15. 

Ennyama y’ebinyonyi.56:22. 

Ebisiikirize. 13:36. 

Engoye. 18:32. 

Ebikomo bya zaabu. 18:32. 

Ebikopo bya zaabu. 43:72. 

Ebikozesebwa ebya feeza. 76:16,17. 

Abakyala abaatukuzibwa. 3:16; 4:58. 

Abakyala abawombeefu ab’amaaso ag’endege. 
37:49,50. 

Abavubuka abatalikaddiwa. 52:25; 56:18; 76:20. 
Bamalayika baliramusa ab’omu Janna. 13:24,25. 
JANNA, ABALIGIYINGIRAMU 

Abakkiriza abakozi b’ebirungi. 2:26. 

Abakozi b’ebirungi abafaayo ennyo ku biragiro 
bya Allah 3:134-137. 

Abagumiikiriza. 13:23-24. 

Abaakulembera mu buwulize eri Allah. 56:11-12. 
Abantu b’oku ddyo. 56:28. 

— elisembezebwa eri abawulize. 50:32. 

JIBRIL (MALAIKA) 

Ebiva mu _ butamukkiriza. 2:98,99. 

JIHAAD (OKUTAKABANA MU KKUBO 
LYA ALLAH) 

Abakkiriza balagirwa okutakabana. 2:219; 5:36; 
9:41; 22:79. 

Jihaad Akbar (esinga obukulu) kwe kulwanyisa 
obunafu bwo. 4:96; 8:73; 9:20,41,44; 49:16; 
61:12. 

Jihaad Kabiir (eyokubiri mu bukulu) kwe 
kukozesa Kur’ani Entukuvu. 25:53. 

Jihaad Swaghiir (entono) kwe kukozesa ekitala 
olw’okwetaasa. 2:191; 4:76; 8:40; 9:13; 16:91; 


<eis> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





22:40; 42:40; 49:10; 60:9,10. 

Okutakabana n’ebyobugagga. 8:73; 9:20; 61:12. 
Temusukka kigero mu kulwanyisa abalabe. 2:191 
Alwana ku lwa Allah afuna empeera mu 
buwanguzi ne mu kufa. 4:75. 

Okulagirwa kwa Nabbi Omutukuvu okulwana 
kuzingiramu abakkiriza. 4:85; 8:66. 

JINN 

Allah yatonda Amajinni 
kumusinza, 51:57. 

Jinn be bantu ebikonge ate Ins be bantu ba 
bulijjo. 6:129;55:34. 

Ibilis yali omu mu majinni 18:51. 

Amajinni (i.e abatuuze b’omu nsozi) mu matwale 
ga Daudi.27:40. 

Amajinni agaasisinkana Nabbi Muhammad (s.a.w) 
baali Bayudaaya b’e Nasiibiin.46:30. 

Amajinni agaawuliriza Kur’ani Entukuvu nga 
esomebwa baali Bayudaaya abaava mu bifo ebweru 
wa Makka. 72:2. 

Amajinni okutondebwa mu muliro kitegeeza nti 
gasunguwala mangu. 15:28. 

KA‘BAH 

— ly’essinzizo lya Allah elyasooka. 3:97; 22:30. 
— kung’aaniro lya bantu, kifo kya mirembe. 
2:126. 

Ekifo kya Ibrahimu. 2:126; 3:98. 

Ka‘bah nnyumba ya mizizo. 5:98. 

Erinnya lya Ka‘bah eddala. 17:2. 

Nnyumba ya lubeerera. 52:5,6. 

KAIN ' 

— yali mutabani wa Adamu. 5:28-32. 
Omuntu tayinza kufa okuggyako nga Allah 
akkirizza. 3:146. 

Buli mwoyo gwa kuloza ku kufa. 3:186; 21:36; 
29:58. 

Ku nsi tekuliiko bulamu bwa nkalakkalira. 2:97; 
18:46; 21:35; 40:40; 55:27-28. 

Abafa tebadda ku nsi 21:96; 23:100,101; 39:43. 
Obulamu bwa mirundi ebiri, n’okufa kwa 
mirundi ebiri. 40:12. 

— kitegeeza eddaala ly’embeera y’ebyomwoyo 
elya wansi. 2:57. 

Mu kufa n’obulamu mulimu amakulu 
g’ettutumu n’okugwa kw’abantu n’amawanga. 
29:21. 

Okuzuukiza abafu. 6:123; 75:38-41. 

Abafu mu by’omwoyo. 6:37. 

KAUTHAR (OBULUNGI N’EBIRUNGI MU 
BUNGD 

Nabbi Omutukuvu, yaweebwa Kauthar. 17:88; 
108:2. 

KAWUMPULI 

— alibalukawo mu biseera by’oluvannyuma 
olw’okubonereza abo abalimbisa obubonero bwa 
Allah. 27:83. 

KHATAMUN - NUBUWWAT 

Allah y’amanyi w’asaana okussa obubaka. 6:125. 


n’abantu) lwa 


Obwa Nabbi bulimu amadaala. 2:254. 

Nabbi asaana kugonderwa 4:65. 

Obwa Nabbi kati bufunirwa mu buwulize. 4:70, 
Obwa Nabbi kyengera. 4:70; 5:21; 6:90. 
Endagaano y’obwa Nabbi. 3:82; 33:8; 14:48. 
Bannabbi ab’obulimba tebaganyulwa. 69:45-48. 
Mukkirize Allah n’abatume. 4:137,151-153. 
Ebyengera bye by’omwoyo tabiwa batabyagala. 
2:125; 6:84,90. 

Okujerega Ababaka.17:95; 25:42; 28:48-49. 
Ensonga egaanyisa Ababaka. 50:3 

Bannabbi bawi ba mawulire ga ssanyu era 
balabuzi. 2:120; 2:214; 4:166; 5:20; 6:49;7:189; 
11:3; 17:106; 18:57; 33:46; 34:29; 35:25; 41:5; 
48:9. 

Rasul ne Nabbi ky’ekimu. 19:52,55. 

Obwetaavu bw’obwa Nabbi. 20:135; 5:20; 
28:47; 32:4; 35:43; 67:9. 

Khataman-Nabiyyin kitegeeza Nabbi asinga banne 
bonna— so si Nabbi asembayo. 33:41. 

Okujja kw’ Ababaka oluvannyuma lw’ Ekitabo. 2:88. 
Eng’ ombo egamba nti obwa Nabbi bwakoma yava 
dda. 40:35; 72:8. 

Mahdi alina kuba Nabbi 6:85-89; 19:59. 
Bamalayika bakyakka. 22:76;41:31-33. 

Obwa Nabbi bukyajja. 1:6;3:82;4:70;7:36;11:18; 
16:3;22:76;23:52;39:72;40:35;62:3-4;72:8;77:12-15. 
KHILAFAT 

Khilafat y’egatta Abasiraamu bonna.3:104,106; 
8:47. 

Allah yasuubiza okuwa abakkiriza Khilafat 24:56. 
KIBONEREZO 

— kijja luvannyuma Iwa kutuma Mubaka. 6:132; 
20:135; 26:209; 28:60. 

Allah tazikiriza bibuga mu bukuusa. 11:118. 
Ekigendererwa ky’ekibonerezo kuddaabulula. 
23:77,78. 

Allah tayanguyiriza kubonereza.10:12;11:9; 
22:48- 52. 

— kijja luvannyuma lwa bujeemu na bulyake. 4:31. 
— ky’obubbi. 5:39. 

— ky’obwenzi; 24:3 

— ky’okuwaayiriza abakazi abeekuumi. 24:5. 

— kiggyibwawo lwa kwenenya. 5:40; 8:34; 
25:70-72. 

—kiba kya kulabirako era kya kuyiga eri abalala. 
2:67. 

— kyaggyibwa ku bantu ba Yunus. 10:99. 
Allah akiggyawo olw’ekisa kye. 7:157. 
KIGENDERERWA KY’OBULAMU 

—kwe kutegeera Allah n’ okusisinkana naye. 6:32; 
10:46; 30:9; 84:7; 89:28,29. 

KIJJULO (MAIDAH) 

‘Isa (a.s) asaba ekijjulo. 5:115. 

KITABO NNYINA W’EBITABO (UMMUL- 
KITAB) 

Kur’ani ye Nnyina w’Ebitabo. 3:8; 13:40; 43:5. 
Kur’ ani kitabo kigulumivu, kijjudde eby’amagezi. 


<eig> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





43:5 

KIWUKA KY'OMU NSI 

— ekyalya omuggo gwa Sulaimani. 34:15. 

— ekilissa ebiwundu ku bantu (AIDS). 27:83. 
KKUBO EGGOLOKOFU 

Engeri y’okulisaba. 1:6. 

Nabbi Muhammad yalung’amizibwa eri ekkubo 
eggolokofu. 6:162; 36:5; 43:44. 

Nabbi Muhammad alung’amya eri ekkubo 
eggolokofu. 14:2; 23:74; 42:53. 

Kur’ani elung’amya eri ekkubo eggolokofu. 5:16,17. 
KUBIKKULIRWA 

— kuweebwa ba Nabbi oluusi n’abatali ba Nabbi. 
4:164, 165; 5:112; 20:39; 28:8. 

Buli bantu balina Omubaka 4:165; 10:48; 35:25; 
40:79. 

Buli Mutume aweebwa obubaka mu 
lw’abeggwanga lye. 14:5. 

— kwa ngeri ssatu. 42:52. 

— kukka ku mutima.2:98; 26:193-195; 53:11,12. 
— kuwa obulung’amu, kusangula ebyonoono era 
kutereeza ensonga z’ abakkiriza.2:39; 7:36; 14:2; 
17:83; 41:45; 47:3. 

—kufunibwa baweereza ba Allah abalondemu. 
16:3 

— kukyajja .41:31,32. 

— kuyigiriza okufumiitiriza. 16:45. 

— kwe kuyimiriddeko entegeka n’entambula 
y’obutonde bwonna.16:69. 

KUBONERERA 

— kusikiriza okuddirwamu kwa Allah n’ekisa 
kye. 2:161 

— kusoboka ekiseera kyonna. 3:89,90. 

Musabe Allah okusonyiyibwa nga eno bwe 
mwenenya. 11:4. 

Allah asonyiwa ebyonoono byonna. 39:54. 

— kusaanye kuba kwa nnamaddala. 66:9. 
Allah akkiriza okwenenya kw’abaweereza be. 
9:104; 42:26. 

Allah kw’asinzira okukyuusa ebibi by’ abaddu 
be. 25:71. 

— okutuufu kuwerekerwa na bikolwa. 25:72. 
— Allah kw’akkiriza. 4:18; 16:120. 

Allah kw’ atakkiriza. 4:19. 

KUFA 

—nga kiwa amakulu g’okuva mu bulamu buno 
obw’oku nsi. 19:24. 

—nga kiwa amakulu g’ obulumi n’okubonaabona. 
14:18. 

— nga kiwa amakulu g’ otulo.39:43. 
KUFURIRIRA ABOONOONYI (ATONE- 
MENT) 

Enzikiriza eno nkyaamu. 2:287; 6:165; 29:13; 
35:19. 

KUGERA KWA ALLAH (TAQDEER, i.e 
OKUGEREKA EKIGERO KYA BULI KIMU) 
Amakulu g’okugera. 7:35; 57:23,24. 


lulimi 


Allah buli kimu yakigerekera ekigero. 25:3; 54:50; 
65:4. 

Ebirungi biva eri Allah.4:79,80. 

Buli mwoyo gwe guliba omusingo kw’ebyo bye 
gwakola.74:39. 

Abakkiriza n’abatakkiriza bonna bayambibwa. 
17:21. 

KUGONDERA N’OKWEWAAYO 

Allah akubiriza abakkiriza okumugondera 
n’Omubaka we. 3:133,173. 

— eri Allah n’Omubaka we kulinnyisa omuntu 
mu madaala. 4:70. 

— eri Allah n’Omubaka we kutuusa omuntu ku 
buwanguzi. 24:53. 

Oyo agondera Mutume ddala aba agondedde 
Allah, 4:81. 

Abakkiriza kibagwanira okugondera ab’ obuyinza. 
4:60. 

Ababaka batumwa lIwa kugonderwa. 4:65. 
Abo abaagala Allah basaanye bagoberere 
Mutume. 3:32. 

KUKUBAGANYA BIROWOOZO 

Engeri y’okukubaganya ebirowoozo entuufu. 
16:126; 22:4,9; 29:47; 31:21. 
KUKULAAKULANA MU BY’OMWOYO 

— Kulimu emitendera egifaanana n’egyokuku- 
laakulana kw’ omubiri. 22:6,7. 

Buli mutendera gw’ okukulaakulana kw’ omubiri 
gulina ogugufaanana mu_ kukulaakulana 
kw’omwoyo. 23:13-18. 

KULANGA EBYOMU MAASO 

—kubaamu ekimu ku bibiri, mawulire ag’essanyu 
oba kulabula.18:57. 

—okubaamu okulabula, kusoboka okukyuusibwa 
singa abantu beenenya. 10:99; 43:50; 44:16. 
—okutuukirira kwa kwo kwesigamizibwa ku 
bukwakkulizo bwa kwo.5:27. 

Okufa kw’Omubaka tekukyuusa mu _ kulanga 
kwe. 13:41; 40:29. 

KULUMIRWA ABANTU 

— mnobuvunaanyizibwa bwe tulina gye bali. 
4:37-41; 17:24-40; 25:64-73. 

KUMANYA (‘ILM) 

Abamanyi n’abatamanyi tebenkana. 39:10; 
40:39. 

Abalina amagezi be bafumiitiriza.2:270; 3:8; 
13:20; 38:30; 39:10. 
Okunoonya okumanya kya 
Busiraamu. 16:44; 96:2-6. 
Okutambula_ olw’okunoonya okumanya. 
3:98,138; 6:12; 16:37; 18:66,67; 27:70; 29:21. 
Abamanyi abatuufu be batya Allah. 35:29. 


tteeka mu 


<a> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





Allah asitula abamanyi mu madaala. 58:12. 
Abakkiriza bakubirizibwa okuyiga Eddiini.9:122. 
Mutume (s.a.w) yalagirwa okusaba okuweebwa 
obumanyi. 20:115. 

Allah awa ba Nabbi obumanyi. 21:80. 

Ba Nabbi basomesa ba nsi. 2:130,152; 3:165; 
62:3, 

Kur’ ani Entukuvu ekubiriza okuyiga n’ okwetege- 
reza obutonde. 3:191,192; 10:6,7; 13:4,5; 16:11- 
17; 17:13; 35:28,29. 

Kur’an ekubiriza okuyiga ebikwata ku nsi 
ezitali zimu. 17:22; 22:46,47; 29:21. 

Kur’ani ekubiriza okuyiga ebyafaayo ebikwaata 
ku nsi ezitali zimu. 12:112; 30:10; 33:63; 
35:44,45; 40:22. 

Omumanyi asobola okweyambisa obutonde. 
17:71; 21:80-83; 45:13,14. 

KUR’ANI ENTUKUVU 

Ekigendererwa ky’okugissa empolampola mu 
bitundu. 17:107; 25:33,34 

— esomebwa luvannyuma lwa kwewogoma eri 
Allah. 16:99. 

— bw’ ebanga esomebwa, mugiwulirizenga.7:205. 
— yadibya amateeka agaasooka. 2:207. 
Erinnya lyayo eddala eyitibwa Kitabo. 15:2. 
— by’ebiwandiiko ebitukuvu ebirimu amateeka 
ag’enkalakkalira. 98:3,4. 

— elina obukuumi bwa Allah.2:3;4:83;15:10; 
41:43;56:78-81;17:18;85:22,23. 

— ewa amawulire ag’ essanyu era elabula. 19:98. 
—kwe kubuulirira eri abo abatya Allah. 20:3,4. 
— kwe kubikkulirwa okuva eri Omutonzi w’ensi 
n’eggulu. 20:5. 

—eri mu Kitabo ekyekusifu. 56:79. 

— y’eyawula ebirungi n’ebibi. 25:2. 

— eyogerwako ne mu biwandiiko by’ abaasooka. 
26:197,198. 

— elimu ekiwonya era kwe kusaasira eri 
abakkiriza. 10:58, 17:83, 41:45, 

— ennyonnyola eby’okulabirako ebya_buli 
ngeri. 18:55; 39:28; 59:22. 

— ekubiriza abakkiriza ntakera okufumiitiriza 
n’okukozesa amagezi. 2:165,220,267;5:59,104; 
6:51;13:5. 

— ekubiriza okujjukira Allah nga tuyita : 

(i) Mu kwetegereza. 56:84-86. 

(ii) Mu kufumiitiriza. 2:220,267; 6:51. 

(iii) Mu kumujjukira. 13:29. 

(iv) Mu kukozesa amagezi. 16:13; 23:81. 

(v) Mu kunoonya okumanya. 9:112; 20:115; 
29:44; 35:29. 


(vi) Mu bumativu bw’omwoyo. 7:199; 11:21; 
28:73. 

(vii) Mu kwebaza. 14:8; 16:15; 23:79; 56:71. 
Okwemulugunya nti lwaki : 

G) Kur’ani teyassibwa mulundi gumu? 25:33. 
Gi) Ekitabo tekyassibwa butereevu kuva mu 
ggulu? 17:94. 

(ii) Kur’ ani teyassibwa ku muntu Ow’ ettutumu? 
43:32. 

—elimu Aya ennamuzi n’endala nga za 
nzivuunula za njawulo. 3:8; 39:24. 
y’ennyanja y’ebyokuyiga eby’amazima 
n’obulung’amu. 18:110. 

—ewa ba Swahaba ba Mutume (s.a.w) 
ekitiibwa 80:17. 

Ekigambo Kur’ani kitegeeza Ekitabo ekisomwa 
olunnye. 27:2. 

—ky’Ekitabo ekitangaaza , ekilung’amya mu 
makubo ag’emirembe. 5:16,17; 27:2. 
—tetuukwamu bya bulimba. 41:43. 
—elung’amya oyo yenna ayagala okukwaata 
ekkubo eggolokofu. 81:26-29. 

—ekuumibwa _butiribiri. 85:22,23. 

— ky’ekigambo ekisalawo. 86:14,15. 
—elimu amateeka ag’enkalakkalira. 98:3,4 
—eri mu bukuumi bwa Allah. 15:10. 

— tewagira bakkiriza kubuuzabuuza ku buli 
nsonga. 5:102. 

— teliimu kubuusabuusa. 2:3. 

— bwe bulung’amu eri abatya Allah. 2:3. 
—kwe kuwonya. 10:58; 17:83; 41:45. 

— ettottola byonna ebyetaagisa mu bulamu 
bw’omuntu, ewa obulung’amu, kwe kusaasira 
eri abakkiriza. 10:58.; 16:90. 

— ekubiriza kusinza Allah 2:22. 
— ly’eggwanika ly’ebyamagezi 
18:110;31:28. 

— ky’ekyokulwanyisa ekisinga byonna mu 
kubuulira amazima. 25:53. 

— tegerageranyizika, teri kitabo kigifaanana. 
2:24; 10:39; 11:14,15; 17:89; 52:35. 

— yassibwa mu kiro eky’ekitiibwa.44:4;97:2-6. 
— teriimu bitatabagana. 4:83. 

KUR’ANI, OKULANGA OKULI MU 
Okusenguka kwa Mutume okuva e Makka 
n’okukomawo kwe. 17:81; 28:86. 

Olutalo lw’e Badr n’ cbuwanguzi bw’ Abasiraamu. 
2:211;3:14,124;8:8- 13,18; 32:30. 

Amawanga ga Buwarabu okukkiriza Obusiraamu. 
56:4-7. 

Obwakabaka bwa Byzantine okuwangula obwa- 
kabaka bwa Persia n’oluvannyuma Abasiraamu 
ne bawangula Byzantine. 30:3-5. 





elitakalira. 


678> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





Abayudaaya okusenga mu Palestine. 17:105. 
Abasiraamu okusikira Ensi Entukuvu omulundi 
ogwokubiri. 21:106-107. 

Gog ne Magog n’ebibakwatako. 21:97-105. 
okusisinkana kw’ennyanja ebbiri i.e Emikutu 
gy’e Suez ne Panama. 55:20,21; 82:4. 
Ebyombo ebigulumivu ku nnyanja. 55:25. 
Abayudaaya balikubwako obunyoomoofu. 3:113; 
7:168. 

Abantu b’Ekitabo okukkiriza Obusiraamu. 3:200. 
Okukulaakulana kw’ ebyentambula. 16:9; 36:43; 
81:5. 

Okumulungulwa kw’ensozi i.e obwakabaka 
obw’ettutumu 77:11. 

Eggulu lwe lirileeta omukka, n’okuweereza 
kw’ ennimi z’ omuliro 

n’ekikomo ekisaanuuse i.e Eby’okulwanyisa 
binnamuzisa. 44:11;55:36. 

Okukung’aanyizibwa kw’ebisolo; (i.e mu Na- 
tional Parks oba Game reserves). 81:6. 
Okugattibwa kw’abantu ab’amawanga ag’enja- 
wulo. 81:8. 

Okubuuliriza ku bumenyi bw’ amateeka. 81:9. 
Okubunyisibwa kw’ebitabo. 81:11. 
Okukulaakulana mu kuvumbula eby’obugagga 
by’omu ttaka ne science w’ebyomu bwengula. 
81:12; 84:4-6. 

Okwanjuluzibwa kw’ ensi. 84:4. 

Okuziikulwa kw’entaana. 82:5. 

Okusukkirira kw’ obusiiwuufu bw’ empisa. 81:13. 
Obutatongoza kubeerawo kwa Allah. 82:7-9; 
114:5-6. 

Okuyitimuka kw’ Obusiraamu oluvannyuma 
lw’okugwa kwa bwo. 32:6; 81:19. 

Entalo ne Musisi. 99:2. 

Ensi erggyayo ebizito bya yo. 99:3. 
Obubonero obuliranga omulembe 
gw’ enkomerero. 81:3-17. 

Okuvumbulwa kw’ ensi ne zissemazinga empya. 
84:4. 

Ensi elifukumula eby’ obugagga bwa yo. 84:5. 
Entegeka ya Allah ey’okukuuma Kur’ani. 15:10. 
Okusaasaana kw’Obusiraamu oluvannyuma 
lw’Okusenguka.17:81,82. 

Zissematalo n’okukung’aanyizibwa kw’ amawa- 
nga (United Nations).18:100. 

okufufuggazibwa kw’ amawanga ga kirimaanyi. 
55:32; 111:2. 

KUSABA 

Obwetaavu bw’ okusaba. 25:78. 

— okw’amazima kwa Allah yekka.7:195; 
13:15;46:6. 


Allah ayanukula okulaajana. 2:187;27:63;40:61. 
Ekisuubizo kya Allah eky’okwanukula 
okulaajana. 2:187;40:61. 

— Allah kw’ ayigiriza omuddu we.2:38. 
Kitugwanira okusaba ebirungi by’ensi n’ebye- 
nkomerero. 2:201,202;4:135. 

Musinze Allah era munywerere ku kumusinza. 
19:66;20:15. 

Abagayaalirira essaala bajja kuzikirira. 19:60. 
KUSABA OKULI MU KUR’ANI 
ENTUKUVU 

—okw’ okulung’ amizibwa mu kkubo eggolokofu. 
1:6-7. 

—okw’ emirembe n’okugabulwa. 2:127. 

— okw’okwanukulwa n’okuyigirizibwa ensinza 
entuufu. 2:128-130. 

— okw’ekirungi ku nsi kuno n’ekirungi ku 
nkomerero. 2:202. 

—okw’ okuyambibwa ku batakkiriza. 2:251. 
—okw’okusonyiyibwa okuva eri Allah. 2:286. 
— okw’ obutakangavvulwa, n’okwobuyambi bwa 
Allah. 2:287. 

— okw’ obutakyamya mitima oluvannyuma lw’o- 
kugilung’amya. 3:9. 

— okw’okusonyiyibwa ebibi. 3:17. 

— okw’ okugabirirwa awatali kubalirira. 3:27,28. 
— okw’okuwandiikibwa mw’abo abawa 
obujulizi. 3:54; 5:84,85. 

—okw’ okunyweza ebigere by’ abakkiriza. 3:148. 
— okw’okuwonyezebwa ekibonerezo ky’omul- 
iro.3:192. 

—okw’ okusonyiyibwa ebyoonoono n’okusangu- 
lwako ebibi. 3:194,195. 

—okw’okuggyibwa mu kibuga ky’ abajoozi.4:76. 
okw’okwawula_ wakati w’abawulize 
n’abajeemu. 5:26. 

— okw’okuyingizibwa mu bantu abatuukirivu. 
5:84,85. 

— okw’okusonyiyibwa_ ensobi . 7:24. 
—okw’amazima okuwangula obulimba. 7:90. 
— okw’ obugumiikiriza.7:127. 

— okw’okusaasira kwa Allah. 7:150,152,156. 
—okw’ebirungi ku nsi ne ku nkomerero 7:157. 
— okw’okununulwa okuva mu bantu aboonoo- 
nefu. 10:86,87. 

— okw’ okuzikiriza eby’ obugagga by’abantu ba 
Farawo. 10:89. 

— okw’obukuumi bwa Allah mu _ kyombo. 
11:42. 

— okw’obukuumi bwa Allah nga mwebagadde 
ebisolo oba nga mutambulira mu_bidduka. 
43:14,15. 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





— okw’okuyungibwa ku batuukirivu. 12:102. 
— okw’esabira ggwe kennyini n’ezzadde lyo. 
14:36-42. 

— okw’okusabira abazadde. 17:25. 

— okw’okuyingira n’okufuluma ekifo oba 
ekizimbe.17:81. 

— okw’okusaasira n’obulung’amu. 18:11. 

— okw’ezzadde eddongoofu. 19:5-7; 21:90. 

— okw’obuwanguzi mu kubuulirira amazima. 
20:26-36. 

— okw’okwongerwa obumanyi. 20:115. 

— okw’okununulwa okuva mu kabi. 21:84. 
— okw’okulaajanira Allah akuggye mu bizibu 
olw’okusobya_ kwo. 21:88. 

— okw’okulamula kwa Allah n’obuyambi bwe. 
21:113. 

— okw’okuwangula abo abalimbisa amazima. 
23:27, 

— okw’okukutuusa entuusa ey’omukisa ng’okka 
wansi. 23:30. 

— okw’obutateekebwa mu bantu boonoonefu. 
23:94,95. 

— okw’okwewogoma eri Allah akuwonye 
okusendasenda kwa basitaani. 23:98-99. 

— okw’okusonyiyibwa_ n’okusaasirwa. 23:110. 
— okw’okuwanjagira Allah atuwuguleko 
ekibonerezo kya Jahannamu. 25:66,67. 

— okw’okusabira be tufumbiriganwa nabo 
n’ezzadde lyaffe. 25:75. 

— okw’okuweebwa amagezi n’okuyungibwa ku 
batuukirivu. 26:84-90. 

— okw’obuwanguzi bw’amazima. 26:118,119. 
— okw’ okuwonyezebwa ebikolwa by’ abalabe. 
26:170. 

—okw’okwebaza ebyengera n’okw’ okuyingizi- 
bwa mu baweereza ba Allah abatuukirivu. 27:20. 
— okw’emirembe okubeera ku baweereza 
Allah be yalondamu. 27:60. 

— okw’okusonyiyibwa. 28:17. 

— okw’okukutaasa abantu aboonoonyi. 28:22 
— okw’obulungi obuva eri Allah. 28:25. 

— okw’okuyambibwa ku bantu aboonoonefu. 
29:31, 

okw’ okuweebwa omwana_ ali 
batuukirivu. 37:101. 

—okw’ kubikkirirwa kwa Allah n’okwokuwee- 
bwa obwakabaka.38:36. 

— okw’okutaasibwa ekibonerezo ky’omuliro, 
n’okununulwa okuva mu bibi. 40:8-10. 

— okw’okwebaza ebyengera bya Allah.. 46:16. 
— okw’obuyambi awo nga omuntu awangu- 
ddwa. 54:11. 


mu 


— okw’okuwanjagira Allah obutassa ffutwa mu 
mitima gyaffe eri abo abakkiriza. 59:11. 

— okw’okwegayirira Allah obutatufuula kigezo 
eri abatakkiriza 60:5,6. 

— okw’okuwanjagira Allah atuukirize obutangaavu 
bwaffe 66:9. 

— okw’okuwanjaga kwa mukyala Faréwo eri 
Allah amuwonye Farawo n’ebikolwa bye. 66:12. 
— okw’okusonyiyibwa kw’abakkiriza. 71:29. 
— okw’okuwanjagira Allah atutaase buli kibi. 
113:2-6;114:2-5. 

KUSABIRIZA 

— tekuwagirwa mu Busiraamu.2:274;4:33; 53:40; 
90:5. 

KUSENGUKIRA MU KKUBO LYA ALLAH 
— kufunyisa obutitimbe bw’ebyengera. 4:101. 
KUSINZA 

Ekigendererwa kya kwo 1:5; 2:22. 

(i) SWALA (ESSAALA) 

— yalaalikibwa ku bakkiriza. 4:104; 24:57. 
Okwetukuza. 5:7. 

— temugisembereranga nga temutegeera. 4:44. 
Engeri y’okusaala. 22:27. 

Ebiseera by’eswala. 2:239; 4:104; 11:115; 17:79; 
30:18,19. 

Okugiyimirizaawo. 2:44,111,278; 5:56; 8:4; 9:71; 
31:5. 

Okugirabirira. 2:239. 

Okugiyimpawaza. 4:102. 

Engeri gy’esaalibwa mu biseera eby’ akabi. 4:103. 
— ya Jum‘ah. 62:10-12. 

— ya Tahajjud. 17:80; 32:17; 73:2-9. 

— eziyiza ebyambyoone n’ebitasaana. 29:46. 
— esaana kubeera ya lubeerera. 20:133; 70:24. 
Okugiraagajjaliramu. 107:5-7. 

Okukubiriza abantu okusaala. 20:133. 
Okusaalira awamu.(Jama‘ah) 2:44,84,111; 3:44; 
4:104;6:73; 7:30; 22:79; 24:57; 30:32;73:21. 
Obuyonjo mu Swala. 4:44; 7:32. 

(ii) KUSHBA 

— omwezi gwa Ramadhan. 2:184-186. 
Abatakusobola, n’engassi gye bawa. 2:185,186. 
(iii) KULAMAGA (HAJJ) 

— kukakata ku beesobola. 3:98. 

Engeri Hijja gy’ ekolebwamu. 2:197-204; 5:2,3. 
Abeekiika mu kkubo ly’Omuzigiti Omutukuvu 
baakubonerezebwa. 22:26. 

Ibrahimu yalagirwa okulangirira Hijja. 22:28. 
Emigaso gya Hijja. 22:29-34. 

(iv) ZAKAT 

— yalaalikibwa ku bakkiriza.2:111; 22:79; 24:57; 
73:21. 

Emigaso gya Zakat. 9:60. 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





KUSONYIWA 

Empeera y’okusonyiyibwa. 2:195; 
42:41, 

KUSUULUMBA 

Okwetukuza oluvannyuma 1w’okusuulumba. 
2:223, 

KUTEESAGANYA 

— kwetaagisa nnyo mu nsonga zonna enkulu 
mu_ bufuzi. 3:160; 42:39. 

KUTONDEBWA KW’ENSI 

Teyatondebwa watali kigendererwa. 21:17,18. 
— kwaliwo lwa nsonga. 15:86; 39:6; 46:4. 
— tekuliimu njawukana,tekuliiko kamogo.67:2-5. 
Ebiri mu nsi biweereza muntu.14:33-35;16:11-15; 
45:13,14. 

KUTONDEBWA KW’OMUNTU 
Teyatondebwa watali kigendererwa. 23:116; 
75:37. 

Emitendera gy’okutondebwa kwe. 22:6; 23:13- 
15; 35:12; 39:7; 40:68; 86:6-8. 

Omuntu yatondebwa mu ngeri esingira ddala 
obulungi. 95:5. 

Ekigendererwa ky’okutondebwa kwe. 51:57. 
Omuntu yatondebwa kuva mu kika ky’ekitonde 
kimu. 4:2; 16:73; 30:22. 

KUTTA 

— mu butongole. 2:252; 6:152; 8:18; 
25:69. 

— omukkiriza mu_ butanwa. 4:93; 20:41. 
— mu bulumbaganyi. 2:86;4:94; 5:31,33; 18:75; 
60:13. 

— ba Nabbi. 2:62,88,92; 3:184. 

— abaana mu bubuya. 6:138,141,152; 
60:13. 

Okwetta. 2:196; 4:30. 

Okwesasuza kw’ abo ababa battiddwa. 2:179. 
Okutta olw’enjawukana mu ndowooza.3:22; 
4:93,94; 40:29. 

Okuttibwa mu kkubo lya Allah. 2:155; 3:170; 
4:75; 9:111; 22:59. 

KUTYA ALLAH (TAQWA) 

— kutuukibwako mu kusinza Allah. 2:22. 
Amakulu g’okutya Allah. 2:178. 

Okutta obwagazi bw’omwoyo kituusa ku kutya 
Allah. 2:55. 

— y’entanda esinga obulungi. 2:198. 

Kur’ani elung’amya abatya Allah. 2:3 
KUWASA 

Mubawase na lukusa lw’abo ababatwaala. 4:26; 
24:33. 

— Olukusa lw’ okuwasa abasukka kw’omu. 4:4. 
Amahare. 4:5. 

Baka Nabbi tebawasibwa 33:54. 

Okukola obwenkanya wakati w’abakazi abangi. 
4:4. 

Okwekubiira eri omukyala omu, omulala n’aleke- 


16:127; 


17:34; 


17:32; 


bwa awo ttayo, kizira. 4:130. 
Abakazi abatakkirizibwa kuwasibwa. 2:222;4:24- 
25;60:11. 
Abakazi abakkirizibwa okuwasibwa. 2:236; 4:24- 
26; 24:34. 
KUWAAYIRIZA 
— kwaziyizibwa era kuweesa ekibonerezo 
ekikakali. 24:24,25;104:2. 
KUWOLEREZA 
— tekusoboka awatali kukkiriza kwa Allah. 
2:256; 10:4; 21:29. 
Abasinzibwa ebbali wa Allah tebalina buyinza 
kuwolereza. 19:88; 21:29; 34:24;43:87; 53:27; 
74:49. 
—kwa Nabbi (s.a.w) 19:88; 20:110; 21:29; 34:24; 
43:87; 78:39. 
Abatakkiriza tebaliba na muwolereza. 2:49,124; 
6:52,95; 7:54; 26:101,102; 30:14; 32:5; 39:44; 
40:19; 43:87; 74:49. 
— kwa ba malayika. 53:27. 
— okulungi n’ okubi. 4:86. 
KUYIGGA 
Okulya ebyo ebikwatiddwa ebisolo n’ebinyonyi 
ebitendeke kikkirizibwa. 5:5. 
Eby’omu nnyanja_ bikkirizibwa. 5:97. 
KUZUUKIRA KW’ABAFU 
Omuntu bw’afa takomawo mu bulamu buno 
obw’ensi. 21:96; 23:100-101; 36:32; 39:43. 
— kiwa amakulu g’okuddaabulula abafu mu 
mwoyo. 7:58. 
Ba Nabbi bazuukiza bafu mu mwoyo, so si 
bafu mu mubiri. 8:25. 
‘Isa yazuukiza bafu mu mwoyo. 5:111. 
KUZUUKIRA OLUVANNYUMA LW’OKUFA 
— tekuliimu kuwannaanya. 2:49; 22:8; 23:116; 
58:19. 
Okuzuukizibwa kw’emyoyo emifu. 2:57,74,261; 
6:37; 8:25; 30:51; 41:40. 
KWESASUZA,ETTEEKA LYA KWO 
(QISWAS) 
Mu tteeka lino mulimu obulamu. 2:179,180. 
KWEWOLA 
Bwe muwolagananga, muwandiikenga endagaano. 
2:283. 
Ekiseera ky’ okusasuliramu 
kikkaanyizibwengako. 2:283. 

Mu kiseera ky’okwewola ebbanja wasaana 
wabeewo obujulizi 2:283. 
KWOGERERA MU NGERO 
— okw’omuntu eyakuma omuliro. 2:18. 
— okw’enkuba ey’amaanyi ne laddu 
n’okumyansa.2:20,21 
— okw’akabu. 2:27. 
— okw’ennyonyi ezigondera ekiragiro. 2:261. 
— okw’empeke emu. 2:262. 
— okw’olwazi oluseerevu. 2:265. 


ebbanja 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





— okw’ennimiro eri ku kasozisozi. 2:266. 

— okw’olusuku olukubiddwa kibuyaga. 2:267. 
— okw’oyo gwe baleka mu nsi nga asamaaliridde 
6:72. 

— okw’oyo eyalimbisa obubonero bwa Allah. 
7:176,177. 

— okw’embwa ewejjawejja. 7:177. 

okwa mukoka eyetikka ebyovu. 13:18. 
okw’omuti omulungi.14:25,26. 

okw’omuti omubi 14:27. 

okw’amata amatuufu. 16:67. 

— okw’ebitamiiza n’ebiriibwa ebirungi. 16:68. 
okw’enjuki 16:69,70. 

— okw’omuddu n’oyo eyaweebwa ebigabibwa 
ebirungi. 16:76. 

— okwa kasiru n’akubiriza obwenkanya. 16:77. 
— okw’omukazi eyakutulakutula ewuzi ye 
ebitundutundu, 16:93. 

— okw’ekibuga ekyali emirembe. 16:113. 
—okw’omusajja naggagga omuduuze n’omulala 
omwavu nga mwetoowaze. 18:33-45. 

— okw’obuyenjebufu bw’obulamu bw’oku nsi. 
18:46. 

— okw’oyo eyenkanya Allah n’ekintu kyonna. 
22:32. 

—okw’ obuyenjebufu bw’ abo abasinzibwa ebbali 
wa Allah.22:74. 

— okw’obutangaavu bw’eggulu n’ensi. 24:36. 
— okw’okulengera mu kyanda ekiringa amazzi 
ku museetwe.24:40. 

— okw’ekizikiza ekikwafu ekiri ku nnyanja 
ennene ennyo ey’ebuziba.24:41. 

— okwa nabbubi eyekolera ennyumba. 29:42. 
— okw’omukozesa n’omukozi bwe batasobola 
kwenkana. 30:29. 

— okw’omuddu afugibwa abantu abangi. 39:30. 
— okw’endogoyi eyetisse ebitabo. 62:6. 

— okwa bannyini nnimiro abaali beepanka. 
68:18-34. 

KYOMBO 

Nuhu alagirwa okukola ekyombo. 11:38; 23:28. 
LAILATUL-QADR (EKIRO EKY’EKITITBWA) 
Ebikwaata ku Lailatul-Qadr. 97:2-6. 
LUGANDA. 

— Kur’ani elussaako essira. 3:104; 49:11,14. 
LUNAKU 

—olumu lwenkana emyaka lukumi. 22:48. 
— olumu lwenkana emyaka emitwalo etaano. 
70:5 

LUNAKU LW’ENKOMERERO 
Ebilukwaatako. 51:13-15; 82:18-20. 


LUNAKU LW’OKUZUUKIRA (YAUMUL- 
QIYAMAH). 

— ebilukwatako tebiliimu kubuusabuusa. 4:88; 
17:52; 40:60; 54:2; 70:43-45. 

— era luyitibwa essaawa eyalagaanyizibwa. 
20:16. 

Kw’olwo buli omu waakujja bwannamunigina. 
19:96. . 

LUSOZI_ SINAI 

Okulujuliza. 52:2; 95:3. 

— nomuti oguluvaamu. 23:21. 

LUTALO 

Allah y’azikiza omuliro gw’olutalo. 5:65. 

— lukkirizibwa mu kwetaasa, 2:191; 22:40-42. 
Temusukkanga kigero. 2:191-194; 16:127. 
Abalabe bwe boolekeranga eri emirembe, olutalo 
luyimirizibwe 8:62,63;47:36. 

Endagaano zituukirizibwe.9:4. 

Muyimirirenga ku bwenkanya.5:9. 
Munywezenga eby’okwerinda. 3:201; 8:61. 
Obugumiikiriza mu lutalo.8:17. 

Abattirwa mu kkubo lya Allah baba bajulizi. 
2:155; 3:141,170. 

Olunaku abantu Iwe balikung’ aanyizibwa awamu. 
18:48,49, 100-102. 

Mutabaganye abalwanaagana. 49:10,11. 

LUTI, NABBI 

— yali Mubaka wa Allah. 7:81; 26:161; 29:29; 
37:134. 

— yakkiriza enjigiriza ya Ibrahimu n’asenguka 
naye. 21:70-72;29:27. 

Ebikolwa_ by’abantu. be eby’ekivve, 
n’okubalabula kwe. 7:82;11:79; 26:166,167; 
27:55,56. 

Abantu be baamuziyiza okusembeza abagwiira. 
15:71. 

Abantu be baamugaana, baatiisatiisa n’okumuwa- 
ng’angusa. 7:83; 26:168; 27:57. 

Abantu be baasaba ekibonerezo. 29:30. 

— yasaba Allah obuyambi. 29:31. 

Abantu be baafuna amawulire g’ okuzikirizibwa. 
11:82; 15:61; 27:58; 29:34; 37:135,136. 
Ababaka bwe bajja gy’ali, yakeng’entererwa. 
29:34. 

Abantu be bajja ewuwe nga ababaka baakatuuka. 
11:79;15:68. 

— yalagirwa okuva mu kibuga ekiro. 11:82; 
15:66. 

— yalabulwa obutatunula mabega. 15:66. 
Omuyaga gwazikiriza abantu be. 7:85; 11:83,84; 
15:75; 26:174; 27:59; 54:35. 

Abantu be okumulimbisa, baalimbisa Ababaka 
bonna. 54:34. 


<fey> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





Embeera y’abatakkiriza eling’anga eya muka Nuhu 
ne muka Liti. 66:11. 

— yaweebwa obulamuzi n’obumanyi era yali mu 
batuukirivu 21:75,76. 

MADIYANI 

— n’abatuuze baamu 7:86; 9:70; 11:85. 
MAJOLOBERA 

Okugakozesa. 3:15; 7:32. 

MAKKAH 

Ekitiibwa_ ky’amaka. 24:28-30; 2:190. 

MAKKA 

Ekifo ekyo kiyitibwa Makkah olw’obungi 
bw’emikisa egikirimu. 3:97. 

Erinnya lya kyo eddala ye Baladul-Amiin (ekibuga 
eky’emirembe). 95:4. 

Tbrahimu yakisabira emirembe. 2:127;14:36. 
Allah yakitukuza. 27:92. 

Okulanga kw’okudda kwa Nabbi (s.a.w) mu 
Makkah. 17:81; 28:86; 90:3. 

Kaweefube w’okudda kwa Mutume (s.a.w) e 
Makkah. 2:151. 

— kifo kitebenkevu era kya mirembe. 28:58. 
Okulanga kw’ebyo ebyaali birina okubaawo mu 
Makkah 3:97. 

Ebikwaata ku Qibla. 2:145,150,151. 
MANNYA AMAPAATITKE 

Kizira okuyiting’ana amannya amapaatiike. 
49:12. 

MARYAMU 

Kur’ani ennyonnyola ebyafaayo ebituufu ku 
bulamu bwe. 3:45; 19:17. 

Ab’olulyo lwe n’okuzaalibwa kwe. 3:36,37. 
— yali wansi wa bulabirizi bwa Zakariyya. 3:38. 
— yagabulwanga Allah. 3:38. 

— yali mutuukirivu, yakuuma obwereere bwe, 
era yali wa kitiibwa. 21:92; 66:13. 

— yali mukazi wa mazima 5:76. 

Allah y’eyamulonda. 3:43. 

Malayika eyatumwa _ gy’ali mu kifaananyi 
ky’omusajja, kwali kwolesebwa.19:18. 
MASANAMU 

Mbu bagasinza lwa kubasembeza eri Allah. 
19:82;39:4. 

Allah agaana okumwenkanya n’ebirala.4:49; 
22:32. 

— g’abantu ba Nuhu (a.s) 71:24. 

Abantu ba Nuhu (a.s) baagalemerako. 71:8,9. 
Aba Hudu (a.s) baagasinzanga. 11:54. 

Aba Ibrahimu baagasinzanga. 26:72. 

Ensonga Iwaki tegasaana kusinzibwa. 12:41; 


21:23; 53:20-24. 

Obuyenjebufu bw’ebyo ebisinzibwa. 3:152; 
7:34,72; 22:72,74; 53:24. 

Buli Nabbi alwanyisa eky’okugasinza. 4:37; 
5:73; 7:60,74,86; 11:51,62,85; 16:37; 23:24,33; 
36:62; 39:16; 53:63. 

Ibrahimu yasaba Allah amukingirize okugasinza. 
2:129;14:36. 

MASIHI 

— yali muweereza wa Allah. 4:173. 
MAWANGA 

Buli bantu balina entuuko etakyuusibwa. 7:35. 
Abantu b’ekibuga bwe bajeema bazikirizibwa 17:17. 
Allah takyuusa mbeera ya abantu. 13:12. 
MAZZI (KUBIKKULIRWA) 

— yrensibuko y’obulamu. 11:8; 21:31. 
MBIZZI. 

Ennyama yaayo yaziyizibwa. 2:174;5:4;6:146; 
16:116. 

MPRAJ 

Ebikwata ku Mi’raj (Okwolesebwa kwa Mutume 
(s.a.w)) 53:7-19. 

Okwolesebwa kuno yakufuna emirundi ebiri.53:14. 
Okwolesebwa kuno tekwalimu nsobi. 53:18. 
MIREMBE 

Emisingi okukuumirwa emirembe mu nsi yonna. 
49:10. 

Ensibuko y’emirembe. 13:29. 

Endagaano z’emirembe. 8:62,63. 

MISIRI (EGYPT) 

Ekirooto kya kabaka wa Misiri. 12:44. 
Obubonero obwaweebwa Abamisiri. 7:134-136. 
MITENDERA GY’OKUTONDEBWA 
KW’OMUNTU 

Okutondebwa kw’omuntu kwayita mu 
mitendera. 4:2,134; 6:3; 7:133;14:20; 15:27,29,34; 
18:38;22:6; 23:13-15; 32:8-9; 35:17; 36:78; 37:12; 
38:77; 55:15; 71:15; 75:38; 76:2-3; 80:20. 
MPEERA 

Ebisinziirwako okuwa empeera n’okubonereze- 
bwa. 4:41,79,80,125; 6:161; 17:8; 27:90; 28:85; 
41:47; 99:8-9. 

MUBAHALA 

3:62; 62:7. 

MUHAMMAD, NABBI OMUTUKUVU 

— yali Mutuukirivu. 3:32; 20:2; 68:5. 

Erinnya lye mu Kur’ ani.3:145;33:41; 47:3; 48:30. 
— afaananyirizibwa Musa. 73:16. 

— yalangibwa mu Tauréti ne mu Njiri.7:158; 
48:30. 

—yafuna okubikkulirwa nga Ababaka abaamu- 


<eeh> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





sooka. 4:164; 42:4. 

— teyali musaale mu Batume. 46:10. 

— yali kumpi nnyo ne Allah. 53:9,10. 

— y’Empeta y’ Abatume.33:41. 

— ye mukulebeze omutuukirivu.36:2. 
Abawera gy’ali, bawera eri Allah.. 48:11. 
Amugondera aba agondedde Allah. 4:81. 

— kwe kusaasira eri abantu bonna. 21:108. 
— Mubaka wa Allah. 36:4. 

— yatumwa eri abantu bonna. 4:80; 7:159; 
34:29, 

— yali kwanukulwa kwa kusaba kwa 
Ibrahimu. 2:130. 

Allah yatwala endagaano  y’abantu 
okumukkiriza n’okumuyamba. 3:82; 48:10. 
Allah yamusuubiza obukuumi. 5:68; 13:12; 
66:5. 

— yayagala nnyo abantu bakkirize. 18:7; 26:4; 
93:8. 

— yali ttaala ya bulung’amu. 33:47. 
Amugoberera aganja ewa Allah. 3:32. 
Ebyengera by’okumugoberera. 4:70 

yali tamanyi kusoma na kuwandiika. 29:49; 
42:53; 62:3. 

— yajja luvannyuma lwa kabuliriro k’ Ababaka. 
5:20. 

Okubeerawo kwe mu Makka kwawonya 
abaayo ekibonerezo. 8:34. 

Allah ne bamalayika bamwagaliza emikisa. 
33:57. 

— y’alamula abakkiriza. 4:60,66. 
Okumwanukula kifunyisa omukkiriza obulamu 
obw’omwoyo. 8:25. 

Emirimu gye yajja okukola. 2:130; 62:3. 
Bakyala be baba bannyaffe. 33:7 
Abamunyiiza balibonerezebwa. 9:61; 33:58. 
— yali musaasizi eri abakkiriza. 3:160; 
9:61,128; 26:216. 

— yajoonyesebwa n’agaanibwa n/’okusaala. 
96:10,11. 

yakolerwa enkwe z’ okumutta, 
okumuwang’angusa era n’atulugunyizibwa. 
8:31, 

— yasengukira e Madina. 9:40. 

Allah yamuzza e Makkah n’obuwanguzi. 28:86; 
48:2,28. 

Abannanfuusi baamunenya olwa_saddaaka. 
9:58. 
Abannanfuusi 
bibafaako. 9:61. 
— yali tamanyi bya nkiso. 6:51 

—teyasaba mpeera olw’ okubuulirira.6:91; 12:105; 


baali tebaagala amanye 


25:58. 

— yanywerera ku Allah okutuusa okufa. 15:100. 
— yalagirwa okutuusa obubaka ku bantu. 5:68; 
74:2; 26:215 

— yayitibwa mulalu.7:185; 15:7; 23:71; 
34:9,47; 52:30; 68:3,52; 81:23. 

— yakonjerwa ng’Ababaka abaamusooka. 41:44. 
— yabuuzibwa ku kubikkulirwa n’obubonero. 
2:119; 6:38; 7:204. 

Baamugamba nti Kur’ani yamuyigirizibwa 
buyigirizibwa. 16:104; 44:15. 

— yasoomoozebwa alage ebyamagero, 
afukumule n’eby’ bugagga. 11:13; 17:91-94; 25:9. 
Allah yamugumyanga. 6:35,36; 15:98,99; 27:71; 
36:77. 

Ddaaki enjigiriza y’Omubaka eliwangula. 9:33; 
48:29; 61:10; 110:3. 

— yalagirwa okutendereza ennyo Allah 
n’okusabira abapya. 110:4. 

Okulanga kw’ebyengera nga ensuku n’embiri 
ebirimuweebwa_ n’abagoberezi be. 25:11. 
Ebiragiro ebyamuweebwa by’ebimu ebyawee- 
bwa abantu be. 17:24,25; 30:39; 65:2. 
Okulanga kw’okuyimusibwa kw°Omujulizi 
okukakasa amazima ge. 11:18. 

— Obulamu bwe nga tannafuuka Mubaka 
bwali bwa_ butuukirivu. 10:17. 

Enjigiriza ye ya nsi yonna. 7:159; 10:58; 
21:108; 22:50; 25:2; 34:29, 

— yali kya kulabirako makula eri abantu. 
33:22. 

— yaweebwa obutitimbe. 108:2. 

MUKAZI 

Omwenkanonkano mu_ by’omwoyo. 3:196; 
33:36; 57:13. 

— n’omusajja baatondebwa mu mwoyo gumu. 
7:190; 16:73; 30:22; 42:12. 

— alabirirwa musajja 2:229;4:35. 

(ii) BUFUMBO 

— bwa lubeerera 4:25,26. 

Olukusa lw’okuwasa okutuusa ku bana. 4:4. 
Obwenkanya mu _bakazi. 4:4,130. 

Atayinza kukola bwenkanya awase omu. 
4:4,130. 

Eddembe ly’ abakyala. 2:229; 4:20. 

Abakazi abakozi b’ekivve baziyirizibwenga mu 
mayumba.4:16. 

Abakazi kyambalo.2:188. 

— nsibuko ya butebenkevu. 7:190. 
Enkolagana ennungi mu bufumbo.2:238. 

— ndagaano nnywevu. 4:22. 

— tteeka.22:33-34. 


<eh> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





Temuwasanga bakazi benkanya Allah n’ebirala. 
2:222; 60:11,12. 

Abakazi abali mu kulindirira teboogerezebwa. 
2:229, 

— obw’obuwaze bwaziyizibwa. 4:20. 
Abakyala abaaziyizibwa okuwasa. 4:23-25. 
Abakyala abaweereddwa Talaka ne bannamwa- 
ndu baddembe okufumbirwa. 2:233,235,236. 
Engeri abaweereddwa Talaka ne bannamwandu 
gye balina okuyisibwamu. 2:241; 65:2,7. 

(iii) AMAHARE 

— gabaweebwe nga mubawasa. 4:25. 

— gaweebwe n’abo be mutannatuukako. 2:237. 
Omukazi ayinza okutonera bba. 4:5. 

(iv) KWEGATTA (MU BUFUMBO) 

— kwaziyizibwa: 

(i) Mu _ kusuulumba. 2:223., 

(ii) Mu_ kisiibo, emisana. 2:188. 

(iii) Mu_ I‘tikaafu. 2:188. 

(iv) Mu mikolo gya Hijja. 2:198. 
Ekigendererwa mu _ kwo. 2:224. 

(v) KULINDIRIRA (IDDAT) 

Ebikwata ku kulindirira. 2:229,235; 65:2,5. 
(vi) TALAKA 

Ebikwata ku talaka. 2:230-234; 65:2-8. 

(vii) KISEERA KY’OKUYONSA 

— kya myaka ebiri. 2:234. 

(vii) ABERAYIRIRA OBUTAYITA ERI 
BAKYALA BAABWE (ILLA) 

Ekiseera ky’ okulinda. 2:227,228. 

MULIRO 

— kiwummulo_ kibi_ nnyo. 2:127,207; 
3:13,152,163,198; 8:17; 9:74; 13:19; 38:57. 
— gwa ngeri bbiri. 18:101; 19:72; 29:55. 
— guliba nnyina w’aboonoonyi. 101:9-12. 
— teguliba gwa nkalakkalira. 11:108; 78:39. 
Emmere y’abomu muliro. 44:44,45; 88:7,8. 
Eby’okunywa by’aboomu muliro. 6:71; 69:37; 
78:26,27. 

Embeera y’akanyigo aboonoonyi kebalibeeramu. 
52:14;55:44,45. 

Empeera y’abazibe b’emwoyo. 17:73; 20:125. 
Aboonoonyi_ tebaliba balamu mu gwo wade 
tebalifa. 4:57; 14:18; 20:75; 87:14. 
Aboonoonyi tebalisembezebwa. 3:78; 16:85; 
30:58; 41:25; 45:36; 83:16,17. 

— gulibuubuukira mu mutima. 104:7,8. 

— gulyolesebwa eri aboonoonyi. 26:92. 

— guteeze abajeemu. 78:22. 

— gweragira ne ku nsi. 19:72; 79:37; 92:15. 
— guliko ba malayika kkumi na mwenda. 74:31,32. 
— gulibumbujja, guliwuluguma. 25:13; 67:8. 


— gulibaako emilyango musanvu nga buli gumu 
gulina omutemwa mu bo.15:45. 

Enku za gwo bantu na mayinja. 2:25; 3:11; 66:7. 
— guliyingirwamu abajeemu.19:70-72. 
Abakozi b’ebirungi tebaliguyingiramu. 19:73; 
21:102,103. 

Mu mirembe egy’oluvannyuma, ebikolwa 
ebiyingiza omuntu mu muliro bilyeyongera. 26:92; 
81:13. 

Olutalo lulinga muliro. 2:18; 5:65. 

Misa yalabikirwa omuliro. 20:11; 27:8; 28:30. 
Allah yateeka mu muti obusobozi bw’ okwaaka. 
36:8 1;56:72,73. 

Omuliro ogwaaka awatali mukka.55:36. 
Kibonoomu alondoola abawuliriza mu bubba. 
15:19; 37:11; 67:6; 72:10. 

MUNTU (INS) 

— yatondebwa nga mupapi. 21:38. 
Ekigendererwa ky’okutonda omuntu. 1:5; 51:57. 
Kiri mu butonde bwa muntu okukkiriza 
Allah. 57:9. 

— Yatonderwa ku buwangwa bwa Allah. 30:31; 
91:8,9, 

— alina obusobozi bw’okukulaakulana 
obutaliiko kkomo. 82:8387:3,15; 91:8. 

— yatondebwa mu ngeri esingira ddala 
obulungi.95:5. 

— alina obusobozi bw’okufuna okubikkuli- 
rwa.15:29,30. 

Allah amwoleka amakubo abiri, eddungi n’ebbi. 
76:4; 90:11; 91:9. 

— waddembe okusinza nga bw’ ayagala. 2:257; 
6:150; 10:100; 11:119; 16:10; 18:30; 76:4. 
Allah awewulira omuntu n’adda eri obwangu 
okusinziira ku bikolwa bye. 87:9; 92:6-11. 
Allah yagondeza omuntu byonna ebiri mu 
nsi. 16:15; 22:66; 31:21; 45:14. 

— kimugwanira okusaba obukuumi bwa Allah 
2:42; 40:45. 

Allah tazitoowereza muntu wabula nga 
okusobola kwe bwe kuli 2:234,287; 23:63; 65:8. 
— ayagala okukungula kw’ensi, taba na 
mugabo gwonna ku nkomerero. 2:201; 4:135; 
42:21. 

— yatondebwa nga munafu. 4:29. 

Abo abaagala ekirungi ku nsi kuno n’ekirungi 
ku nkomerero balifuna empeera ennungi. 2:202; 
42:21, 

—kimugwanira okuyisa obulungi bazadde be. 
17:24:29:9; 31:15; 46:16. 

— olubereberye teyali kintu. 19:68; 76:2. 
Abantu bonna baali ekibiina kimu. 2:214. 


<fes> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





— yatondebwa mu ttaka. 3:60; 7:13; 18:38; 
22:6; 23:13; 35:12; 40:68. 

Allah y’abumba enfaanana y’omuntu mu 
nnabaana. 3:7; 22:6; 23:12-15. 

— kimugwanira okuziyiza ebibi mu ngeri esinga 
obulungi. 13:23; 23:97; 41:35. 

Allah yafuuwa mu muntu omwoyo gwe. 15:30; 
32:10; 38:73. 

Obuteebaza n’obutasiima bw’omuntu.10:13; 
11:10-12; 41:52. 

Obuvunaayizibwa bw’omuntu (omukkiriza) 
obw’emirundi esatu.5:93-94. 

— mu nsi mw’ abeera era mu yo mw’ afiira. 
7:26; 20:56; 71:18-19. 

Ekyambalo ky’okutya Allah ky’ekisinga 
obulungi eri omuntu. 7:27. 

Emitendera gy’okutondebwa kw’ omuntu. 22:6; 
23:13-15. 

Ekibonerezo ky’abo abeerema oluvannyuma 
lw’ okukkiriza. 3:107. 

— yatondebwa ng’ayita mu _ bizikiza_bisatu. 
39:7, 

— ajja kugezesebwa ku bintu bye ne ku 
mwoyo gwe 2:156-158; 3:187. 

Eby’obugagga bw’omuntu n’abaana be kigezo 
gy’ali. 8:29; 64:16. 

— okwewaayo yenna eri Allah ky’ekisingamu 
empeera. 2:132; 4:126. 

— yatondebwa nga mupapi. 21:38; 70:20-22 
— y’asinga ebitonde byonna okuwakana. 16:5; 
18:55; 36:78. 

— ayanguwa okuggwebwamu essuubi n’okutere- 
buka. 11:10;17:84;30:37;41:50. 

— ayagala nnyo eby’obugagga, mukodo nnyo. 
17:101; 89:21. 

— ajeema nnyo. 96:7-8. 

— ali mu kufiirwa. 103:3-4. 

Allah yamusukkulumya ku bitonde ebirala 
byonna. 17:71. 

MURTAD (OMUNTU AVUDDE MU 
BUSIRAAMU) 

—talina ky’akosa Busiraamu. 3:145; 5:55. 
Mu kifo kye, Allah aleeta abalala nfaafa. 5:55. 
— tabonerezebwa bantu. 2:218; 3:87-91; 3:145; 
4:138; 5:55; 16:107. 

MUSA, NABBI 

Kur’ ani ewa okunnyonnyola okutuufu kw’ ebya- 
faayo bye. 19:52. 

Ekigendererwa ky’okumulonda ng’Omubaka. 
7:138; 26:57-60;28:6,7; 44:24-29. 

Okuzaalibwa kwe n’okuteekebwa kwe mu kibaya. 
20:39,40;28:8. 


Muwala wa Farawo yamulonda. 28:9,10. 

— yagaana abakazi abalala okumuyonsa. 20:41; 
28:13. 

— yaweebwa amagezi n’ okumanya. 12:23; 28:15. 
— yakuba omuntu ekikonde n’amutta. 20:41; 
28:16. 

— yeenenya oluvannyuma Iw’okutta omuntu. 
28:16,17. 

Abakungu ba Farawo beekoba okumutta. 28:21. 
— yasengukira e Madiyani. 20:41;28:23. 

— yayamba abakazi ababiri okunywesa eggana 
lyabwe. 28:24,25. 

Taata  w’abawala yaleeta ekirowoozo 
ky’okumufumbiza omu ku bo. 28:28. 

— yasenguka n’abomu maka ge. 28:30. 

— yalaba omuliro kumpi n’olusozi Sinai. 20:11; 
27:8; 28:30. 

— yasuula wansi omuggo gwe, negufuuka 
omusota. 7:108; 20:21,22; 26:33; 27:11; 28:32. 
Omukono gwe gwafuuka mweru. 7:109; 20:23; 
28:33. 

— yaweebwa obubonero mwenda bwe yalaga 
Farawo. 7:134; 17:102; 27:13. 

— yasaba Allah amuteerewo Hartna nga 
omusigire. 20:30-36; 26:14; 28:35. 

— ne Haruna baalagirwa okugenda eri Farawo. 
20:43-45; 26:16-18. 

— ne Haruna baabuulirira Farawo. 7:105,106; 
10:76-79;17:102,103. 

— yakubaganya ebirowoozo ne Farawo ku 
nsonga z’eddiini. 20:50-53; 26:19-34. 

Farawo yamusaba akabonero. 7:107; 26:32. 
— yalaga Farawo n’abagoberezi be obubonero. 
7:108,109; 79:21. 

Farawo yatumya abalogo abakugu bavuganye 
ne Musa. 7:112-117; 20:66; 26:37-41. 
Obukakafu obukwaata ku bukodyo bw’ abalogo. 
717,118. 

Abalogo baawangulwa era ne bamukkiriza ye 
ne Katonda we. 7:121-123; 20:71; 26:47-49. 
Farawo yamalirira okumutta, Musa n’akimanya- 
ako.40:27,28. 

Abantu ba Farawo baakangavvulwa. 7:131-134. 
Abantu ba Farawo beegayirira Musa abasabire. 
7:135; 43:49-51. 

Abantu abasinga obungi tebaamukkiriza. 10:84. 
Allah yalagira Musa ne Harina balung’amye 
abantu baabwe.10:88. 

— yasaba Allah abonereze Farawo n’abantu 
be. 10:89. 

— yalagirwa Allah okutwala Abaana ba Isirairi 
okuva mu Misiri. 26:53. 


<at> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





Farawo yamuwondera naye n’azikirizibwa. 
10:91; 20:79; 26:64-67; 44:24-30. 

— n’abantu be baasomoka mirembe ennyanja. 
7:139; 10:91; 20:78. 

— n/’abantu be baasomoka nga bayita ku 
bugulumu. 2:51;44:25. 

Faraawo bweyali azikirira yagamba nti 
akkiriza Katonda w’Abaana ba Isirairi. 10:91. 
Allah yalagaanyisa Musa ennaku amakuumi 
ana ku lusozi. 2:52;7:143. 

Okulabikirwa Musa(a.s) kwe yafuna ku lusozi. 
20:10-15. 

— yayagala Allah amwerage amulabeko. 7:144. 
Allah yayogera naye namuwandiikira ku 
bipande. 7:145,146. 

— yaddayo eri abantu be n’anenya nnyo Saamiri. 
7:151; 20:96-98. 

— yalonda abasajja nsanvu mu bantu be 
olw’ekiseera kyeyalagaana ne Allah. 7:156,172. 
— yalagira Abaana ba Isirairi okuyingira mu 
nsi entukuvu. 5:22-27. 

— yagamba Abaana ba TIsiraili nti Allah 
abalagidde okusala ente. 2:68. 

Mi’raj ya Musa n’ensisinkano ye ne Nabbi (s.a.w) 
18:61-83. 

— yawaayirizibwa. 33:70. 

MUSINGO 

— gukwasibwe omuwozi 2:284. 

MUTI GWA SIDRI 

Ebikwaata ku muti gwa Sidri. 53:15. 
MUTIMA 

Emitima gy’abatakkiriza gibaako envumbo 
n’ebisaanikira, n’olwekyo tebategeera. 2:8; 6:26; 
17:47; 18:58; 41:6; 47:17. 

Obutalaba bw’omwoyo. 2:19,172; 5:72; 
6:51,105; 8:65;10:44; 11:25,29; 13:17,20; 
17:73,98;20:125-126; 22:47; 27:67,82; 28:67; 
30:54; 35:20; 40:59; 41:18,45; 43:41; 47:24. 
Allah assa envumbo ku mitima 9:93; 16:109; 
40:36; 42:25; 47:17. 

Emitima gy’abakkiriza miwombeefu. 3:127; 
8:7,11; 13:29; 16:107; 22:33,36; 23:61; 26:90; 
37:85; 39:24,46; 48:5; 49:8; 50:34; 57:17. 
MUYHTYA WA BITONTOME 

Muhammad teyali muyiiya wa bitontome. 36:70; 
69:42. 

Ebikwaata ku muyliya w’ebitontome. 26:226-228. 
MUZIGITI 

— gwa bantu bonna. 22:26. 

Tekikkirizibwa kuziyiza masinzizo ga Allah 
kutendererezaamu linnya lye. 2:115. 

Ebikwata ku Masjidul-Haram ne Masjid Aqsa. 
17:2. 





abannanfuusi gwe baazimba okukweka Abu 
‘Amir. 9:107. 

Emizigiti giba gya Allah. 72:19. 

MWANA WA KATONDA 

Endowooza eno evumirirwa nnyo. 2:117; 6:101, 
102; 10:69; 18:5,6; 19:36,91-93; 23:92; 37:150- 
160; 39:5; 112:2-4. 
MWENKANONKANO 

Abakkiriza ba luganda. 3:104; 49:11. 
Abantu bonna benkana. 4:2; 16:98; 
20:76, 83; 25:71,72; 40:41; 49:12,14. 
MWEZI 

Omwezi n’emitendera gye guyitamu. 10:6; 
36:40, 41. 

Entambula yaagwo eyamba mu _ kubala 
ebiseera. 2:190. 

— ekitangaala gukijja ku njuba. 71:17. 

— gw’emboneekerera. 2:190; 36:40. 

— mu lulimi lw’engero, guwa amakulu 
g’Abaddaabuluzi b’eddiini abajja oluvannyuma 
lwa Mutume (s.a.w). 91:3. 

Omwezi mu Bawarabu kiwa amakulu 
g’obuyinza. 54:2, 

Okulanga kw’okugattibwa kw’enjuba 
n’omwezi n’okw’okuyimusibwa kwa Imam 
Mahdi. 75:10. 

MWEZI OMUTUKUVU 

Emizizo gy’Omwezi Omutukuvu. 2:218. 
MWOYO 

— kitegeeza kusaasira kuva eri Allah. 4:172. 
Ruuh kitegeeza malayika. 19:18. 

Malayika enneesigwa 26:194. 

— omutebenkevu. 89:28-31. 

— ogwenenya. 75:3. 

Allah afuuwa omwoyo gwe mu muntu i.e 
omuntu asobola okufuna okubikkulirwa. 15:30; 
21:92; 32:10; 38:73. 

MWOYO GW’OMUNTU (RUH) 

—kitonde kya Allah. 17:86. 

Okugutukuza kituusa omuntu ku _ bulokozi. 
91:10. 

MWOYO OMUTUUKIRIVU 
Muhammad (s.a.w)  yaliko 
Mutuukirivu. 26:192-195; 42:53. 
— yayamba ‘Isa (a.s). 2:88,254; 5:111. 

— ayamba abakkiriza. 16:103; 41:31; 58:23. 
MYEZI 

Omuwendo gw’emyezi. 6:97;9:36. 

— Emitukuvu era egy’emizizo.2:195,218;9:36. 
NNABAKYALA WA SABA’ 

—ne Sulaiman. 27:23-45. 


18:89; 


Mwoyo 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





NDAGAANO 

Ebigikwatako. 9:4,7,12,13. 

— mugiwandiikenga. 2:283. 

— ejulirwenga abajulizi. 2:283. 

NG’OMBE 

Okufuuyibwa kwayo. 6:74; 18:100; 20:103; 
23: 102; 27:88; 36:52; 39:69; 50:21; 69:14; 78:19. 
NJAWUKANA 

Ebizibu ebiva mu njawukana.3: 104,106; 4:60,115; 
5:3,9,43; 8:47; 16:91; 49:7,10,13. 

NJIRI YA ‘ISA 

Okukka kwayo. 3:4,49,66; 5:47-48,111; 57:28. 
Abagoberezi be tebatuukiriza_ bigirimu. 5:67-69. 
— ekubiriza okugoberera Mutume (s.a.w). 7:158. 
Abagoberezi ba Mutume (s.a.w) eboogerako. 
48:30. 

NJUBA 

Omugaso gw’ enjuba n’omwezi. 6:97; 10:6; 25:62. 
Entambula y’enjuba n’omwezi. 7:55; 21:34. 
— bwe butangaavu. 71:16. 

Okugattibwa kw’enjuba n’omwezi. 75:8-10. 
Amakulu_ g’ekisiikirize. 25:46,47. 

— tevuunamirwa. 41:38. 

NKIZO (RIBA) 

— yaziyizibwa. 2:276,277,279-281; 3:131; 
30:40. 

— terina ky’eyongera ku bugagga bw’abantu 
mu maaso ga Allah. 30:40. 

Abo abalya enkizo beerinde olutalo oluva eri 
Allah ne Mutume we. 2:280. 

NKULUNGO 

Okuseeyeya kw’enjuba n’omwezi ku nkulungo 
zaabyo. 21:34; 36:41. 

NNYANA EYA ZAABU 

— yasinzibwa. 2:52; 7:149; 20:91. 
NNYANJA 

Okulanga: 

G) kw’okugattibwa kw’ennyanja. 55:20,21. 
(ii) kw’okuseeyeeya kw’ebyombo ebigulumivu. 
55:25 

—ebbiri wezisisinkanira kitegeeza enkomerero 
y’omulembe gwa Musa (a.s.) ate nga 
y’entandikwa y’omulembe gwa Muhammad 
(s.a.w).18:61-62. 

NSI (AL-ARDH) 

Erimu emmere emala. 13:5; 15:20-22; 22:6; 
35:4; 36:34-36; 41:10,11; 78:15-17. 
n’eggulu byatondebwa mu _ biseera 
mukaaga. 11:8; 32:5; 41:10,11. 

Okutondebwa kwa yo kulaga nti Allah gy’ali. 
2:22,23; 6:74,103; 7:55; 9:36; 10:4,7;11:8; 14:20, 
33; 16:4; 17:100; 20:5; 25:60; 29:45, 62; 30:9; 


31:11,12,26; 32:5; 36:82; 39:6; 41:10; 43:10. 
Eggulu n’ensi byatondebwa mu kiseera kimu. 
7:55; 21:34; 36:39-41. 

Ensi n’eggulu biseeyeeyeza ku nkulungo emu. 
36:39-41. 

NSOZI 

Okutondebwa kwa zo. 13:4; 15:20; 41:11; 77:28. 
Ekigendererwa_ ky’okuzitonda. 16:16; 21:32; 
31:11. 

Abantu b’eggwanga lya Thamuda baawookoo- 
langa amayumba mu nsozi. 7:75; 15:83; 26:150. 
Ekyombo kya Nuhu kyatereera ku lusozi Jidi. 
11:45. 

— (i.e abatuuze boomu nsozi) zaatendereza Allah 
wamu ne Daud.34:11. 

— kitegeeza abatuuze boomu nsozi. 21:80; 38:19. 
kiwa n’amukulu g’abantu ab’obuyinza oba 
ab’ettutumu. 20:106. 

— zirisaanyizibwawo. 52:11; 70:10; 101:6. 
NTAANA 

Allah ateekerawo omuntu entaana ey’ omubiri 
n’omwoyo. 80:22. 

— y’omunnanfuusi teyimirirwako. 9:84. 

Allah alizuukiza abali mu ntaana. 22:8; 100:10. 
Allah awuliza gw’aba ayagadde naye omuntu 
tayinza kuwuliza bali mu _ntaana. 35:23. 

— airibikkulwa ebizirimu byeyoleke. 82:5. 
Ebyenfuna bilagajjaza omuntu okutuusa 
lw’atuuka mu ntaana. 102:2-3. 

NTALO 

Ahzaab. 33:11-26. 

Badr. (Soma: BADR.) 

Hunain. 9:25. 

Khaibar. 33:28. 

Tabuuk. 48:12. 

Uhud. —3:122,123,128,153-156. 

NUHU, NABBI 

— Allah yamulonda ng’Omubaka. 3:34. 

— yabuulirira abantu be. 7:60; 10:72; 11:26,27; 
23:24; 71:2-21. 

Abantu be baalimbisa obubaka bwe. 7:65; 10:74; 
11:28; 23:25; 54:10. 

Abantu be baamusaba ekibonerezo.11:33. 

— yakola ekyombo ng’eno abantu be bamuseke- 
rera.11:38,39. 

Ensulo zaafukumuka, Allah n’amulagira okutikka 
omugogo mu buli ebyali ebibiri ebibiri. 11:41,42; 
23:28. 

Mutabani we yagaana okusaabalira mu kyombo 
kya Nuhu bwtyo naazikirira.11:43,44. 
Ekyombo kye kyali kijjudde bugule. 26:120. 





<g> 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





— yawanjagira Allah ku lwa mutabani we. 
11:46,47. 

Ekyombo kye kyatereera ku lusozi Juudi. 11:45. 
Ekyafaayo ky’amataba mu mulembe gwe kaali 
kabonero eri abantu. 54:16. 

Obwa Nabbi mu zadde lye. 6:86-87; 37:76-79. 
Okumulimbisa kitegeeza kulimbisa Babaka ba 
Allah bonna. 26:106. 

PALESTINE 

Ebyafaayo bya Palestine. 5:22. 

Abaana ba Israiri baaziyizibwa okugiyingiramu. 
5:27. 

Oluvannyuma abaana ba Isirairi balikung’ aanyi- 
zibwa mu yo.17:105. 

Oluvannyuma elisikizibwa Basiraamu.21:106. 
PARDAH.(OKWEBIKKIRIRA 
KW’ABAKYALA) 

Ebikwata ku Pardah. 24:31-32,61;33:60. 
Abakazi abakadde balina enkizo ku Pardah.24:61. 
Mu biseera by’ekyama abali mu buyinza 
bwammwe basabenga olukusa. 24:59. 

KARUN 

— yali wa ggwanga ly’abaana ba Isirairi. 28:77. 
— yali bifeekeera.28:77. 

Amalala gaamutuusa ku kibonerezo. 28:79,82. 
SAMIRI 

— yakolera Abaana ba Isirairi ennyana y’ okusinza. 
20:89. 

— yabuuzibwa Misa(a.s) ekigendererwa kye. 
20:96. 

— yava ku bulung’amu.20:97. 

— _ yasuubizibwa ekibonerezo.20:98. 
SABBITI 

Abayudaaya abamu baakuzanga Sabbiiti ate 
abalala baagivvoolanga.2:66,67; 4:48, 155; 7:164; 
16:125, 

SADDAKA 

Buli bantu baateerwawo engeri y’ okusaddaaka. 
22:35. 

— elina kuweebwa ku lwa Allah yekka.22:35. 
Allah atuukibwako buwulize bwammwe.22:38. 
Empeera y’okuwa saddaka. 2:262,266. 

— bw’ebaako okukomereza,teba na makulu. 
2:263,265. 

Ekigambo ekirungi n’okusonyiwa bisinga saddaka 
egoberezebwa okukomereza. 2:264. 
Saddakanga birungi byokka. 2:268. 

Okutoola saddaka mu kyaama kisinga okugitoola 
mu_ lwatu. 2:272. 

Abatoola saddaka Allah abawa empeera. 2:275. 
SALAMU 

— kiramuso ekyava eri Allah. 24:62. 

Togaana kudda mu salamu. 4:87,95. 


Nga tonnayingira, sooka salamu. 24:28-30,62. 
Tbrahimu(a.s} yatoolera mushrik salamu.19:42-48. 
SHARI‘AH (AMATEEKA) 

— sinzibu ya kussa mu nkola.4:29,66; 5:7;22:79; 
33539. 

Eddiini teriimu kuwaliriza.2:257;6:150;10:100; 
11:119;16:10;18:30;42:14. 

SHU‘AIB, NABBI 

—yatumwaeri Abamadiyani. 7:86; 11:85; 29:37. 
— yakuutira abantu be okutuukiriza ebipimo ne 
minzaani.7:86;11:85,86. 

—yatiisibwatiisibwa abantu be okumugoba wamu 
n’abaamukkiriza mu kibuga.7:89. 

—baakwatibwa musisi.7:92;11:95,96. 

SITAANI 

—talina buyinza ku bakkiriza abatuufu. 15:43; 
16:100. 

—obuyinza abulina kw’ abo bokka abakwanaga- 
na naye.15:43;16:101. 

— teyenyigiranga mu kutondebwa kwa geulu na 
nsi.18:52. 

—alaba omuntu nga asinziira omuntu w’ata- 
mulabira. 7:28. 

— mulabe wa lwaatu eri omuntu.17:54;25:30; 
35:7;36:61;43:63. 

— yaseereza Adamu.2:37;7:21-23. 

— yatondebwa mu muliro.7:13. 

— wa mukwano mubi nnyo.4:39. 

— yaweebwa akaagaanya 7:15,16. 

— ali mu banyoomoofu.7:14. 

— ateega abantu mu kkubo lya Allah eggolokofu, 
ababuze.7:17,18. 

— abuza abantu n’abegombesa ebitaliimu nsa. 
4:120,121. 

Okusuubiza kwe si kwa amazima.14:23. 

— apikiriza abatakkiriza bajeeme. 19:84. 

— abuza mikwano gye nga ayita mu kubattisati- 
isa. 3:176. 

— asuula emisanvu mu kkubo ly’ Ababaka ba 
Allah.22:53,54. 

Temugobereranga buwufu bwe. 2:169. 
Okwekoba kwa Sitaani kunafu nnyo 4:77; 
15:43; 16:100,101. 

Engeri y’ okwekuuma Sitaani. 7:201,202. 
—talina buyinza ku bantu wabula yeyambisa 
bunafu bwabwe.14:23;15:43. 

— wakugobaganyizibwa ddi na ddi. 15:35. 
SULAIMANI, NABBI 

— yasikira Daud. 27:17. 

Allah yamuwa obulamuzi n’obumanyi. 21:79,80; 
27:16. 

Allah yamuwa buli kimu.27:17,19. 

Abajeemu mu bwakabaka bwe baayigirizanga 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





abantu eby’okubuzaabuza. 2:103. 

Allah yagondeza Sulaimani empewo. 21:82; 
34:13;38:37. 

Allah yagondeza Sulaimani abakugu ababbiranga 
ebuziba.21:83. 

Amajinni gakoleranga wansi wa biragiro bye. 
27:40;34:13,14;38:38. 

Abamu ku baweereza be baalinga mu njegere. 
38:39 

— yalina amakolero g’ekikomo. 34:13 

Eggye lye. 27:18 

— yayigirizibwa enjogera y’ennyonyi. 27:17 

— Amagye ge gaagenda mu kiwonvu kye Namli. 
27:19 

Nnaabakyala w’ Abasaba’i: 

(i) Sulaimani(a.s) yamukowoola ajeemulukuke. 
27:29-32. 

(ii) yaweereza Sulaimani (a.s.) ebirabo.27:36. 
(iii) yakkiriza Allah.27:43-45. 

(iv) Sulaimani yalagira nti nnamulondo eringa eyiye 
ekolebwe. 27:42. 

— Yaweebwa ekifo eky’oku lusegere eri Allah. 
38:41. 

— yayagalanga nnyo effalaasi. 38:32-34. 

— yafuna okwolesebwa okukwata ku mwana 
we. 38:35. 

— yeyuniranga nnyo eri Allah. 38:31. 
SWAFA NE MAR’WA 

—bubonero bwa Allah. 2:159. 

SWALEH, NABBI 

— yatumwa eri aba Thamiida. 7:74;11;62; 27:46. 
Abantu be baayitibwanga As-haabul-Hijir. 15:81. 
— yabalabula basabe okusonyiyibwa. 11:62. 
Abakozi b’ebyambyone omwenda mu kibuga 
kya Swaleh. 27:49. 

Olukwe |w’okumutta ekiro. 27:50. 

Akabonero k’eng’amira enkazi eri abantu be. 
7:74; 11:65; 26:156. 

Abantu be eng’amira baagitemako amagulu. 
7:78; 26:158. 

Abantu be baabonerezebwa olw’obujeemu 
bwabwe. 7:79,80; 11:68. 

Abantu be baamuyitanga muloge. 26:154. 
Okumulimbisa kitegeeza kulimbisa Babaka ba 
Allah bonna. 26:142; 54:24. 

TABUK (OLUTALO LW’E) 

Abakkiriza baalagirwa okutabaala. 9:41. 
Olugendo Iwaali luwanvu. 9:42. 

TALUT (KABAKA) 

— yalondebwa Allah okuba kabaka.2:248. 
Amagye ge gaagezesebwa n’omugga. 2:250. 
TAURATI 

Ebigikwaatako. 3;4;5;45;6:155;23:50;28:44; 
37:118. 


Bannabbi baagiramuzisa Abayudaaya. 5:45. 

— eranga Mutume (s.a.w). 7:158; 48:30.. 
Abaakwasibwa obuvunaanyizibwa bwa Taurati. 
62:6. 

Singa Abantu b’Ekitabo bakkiriza Kur’ ani, 
kyalibagasizza. 5:67. 

Abantu b’Ekitabo baakowoolwa okukkiriza 
Mutume (s.a.w). 5:16,17,20. 

— yakyusibwakyusibwa. 2:80; 3:79; 5:14. 
TAYAMMUM (OKUTAWAAZISA ENFUUFU) 
— ekkirizibwa ddi? 4:44; 5:7. 

UHUD 

Olutalo lw’e Uhud. 3:122,123. 

Ebyatuuka ku balabe.3:128. 

Olutalo luno lwalimu eby’okuyiga nfaafa. 3:140- 
144,153-172. 

Ebyava mu butagondera kiragiro. 3:153,154. 
Mu_ kusooka abakkiriza be baali banyigiriza. 
3:153. 

Abalabe beeyambisa obulagajjavu bw’ abakkiriza. 
3:154, 

Okutolotooma kw’ abannaanfuusi.3:155. 

Allah yasonyiwa abadda emabega.3:156 
Mutume (s.a.w) yali mugonvu gye bali. 3:160. 
‘UZAIRU (EZERA) 

Abayuddaaya bamuyita mwana wa Allah. 9:30. 
WUDHU (OKUTAWAAZA) 

okufuna wudhu ku lw’ okusaala. 5:7 

YA’QUBU, NABBI . 

— yali muzzukulu wa Ibrahimu. 6:85; 11:72; 
19:50;21:73;29:28. 

Isirairi nalyo lyaali linnya lya Ya’qubu. 3:94. 

— yakuutira abaana be okusinza Katonda Omu 
2:133,134. 

— yeeziza eby’okulya ebimu ku lulwe. 3:94. 

— yali Nabbi. 2:136; 3:85; 4:164; 6:85; 19:50; 
21:73; 38:46-48. 

—yreyazaala Nabbi Yusufu. 12:5,10,88,101. 
YAHYA, NABBI. 

Malayika zaaleetera Zakariyya amawulire 
g okuzaalibwa kwa Yahya. 3:40; 19:8. 

Allah yennyini yeyamutuuma erinnya elyo. 
19:8. 

— yaweebwa okumanya kwa Taurati. 19:13. 
— yali musaasizi, yali mutuukirivu.19:14. 

— yatuukiriza okumu ku kulanga okwasooka. 
3:40. 

— yayisanga bulungi bakadde be. 19:15. 

— yaweebwa emirembe. 19:16. 
YERUSALEMI 

Ebikwaata ku Yerusalemi. 2:260; 17:6. 

YUNUS, NABBI 

— ne Dhannun yali muntu omu. 21:88. 

— yali Nabbi. 4:164; 6:87; 37:140. 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 





— yasukkulumizibwa ku bantu be. 6:87. 

— yasaabalira mu kyombo. 37:141. 

Omuyaga gwayuuguumya ekyombo, n’asuulibwa 
mu nnyanja.37:142. 

Ekyennyanja kyamumira n’oluvannyuma ne 
kimusesema.37: 143-146. 

Ekiryo kyamumerako. 37:147. 

— yatumibwa nga Omubaka eri abantu emitwalo 
kkumi oba n’okusingawo. 37:148. 

Abantu be baamukkiririzaamu, ekibonerezo 
ne kibaggyibwako. 10:99. 

Olw’abantu be okumukkiririzaamu Allah 
yabeeyagazaamu okumala akaseera. 37:149. 
YUSUF, NABBI 

Mu byafaayo bye mwalimu okulanga kw’ebyo 
ebyatuuka ku Nabbi Muhammad (s.a.w). 12:8. 
Okwewayo kwe eri Allah mu buto bwe 
n’okulaba kwe ebirooto eby’amazima 12:5. 
Ya’ qubu yamulabula obutalootolola kirooto. 12:6. 
Baganda be: 

— baalina ensaalwa ku ye. 12:9. 

— beekoba okumutta. 12:10 

— baamusuula mu luzzi. 12:16. 

—pbaalimba kitaabwe. 12:18. 

— baasaka emmere mu Misiri. 12:59. 
—baaleeta muganda we Bin Yamin. 12:64-70. 
Allah yategekera Bin Yamin asigale mu 
Misiri.12:77. 

Ya’qubu yabagamba bayingirire mu milyango 
egy enjawulo 12:68,69 

Abatambuze baamutunda. 12:20, 21. 

Aziiz Omumisiri yamugula. 12:22. 

Muka Aziiz yamwegwanyiza 12:25 

Abakyala bomu kibuga beewuunya obulungi 
bwe.12:32,33. 

— yaggalirwa(mu kkomera). 12:36. 

— yali amanyi enzivuunula y’ebirooto. 
12:38,48,49 

— Yayimbulwa okuva mu kkomera. 12:55,56. 
— yateeka ekikopo kye mu nsawo ya muganda 
we mu butanwa. 12:71. 

— yasonyiwa baganda be.12:93. 

Mutume (s.a.w) yasonyiwa abalabe be nga Yusuf 
bweyakola. 12:93. 

— yaweereza kitaabwe ekkanzu ye. 12:94. 
Ya’qibu n’abomu maka ge baagenda e Misiri. 
12:100. 

Abagoberezi be baalowooza nti oluvannyuma lwe 
teribaayo Nabbi mulala. 40:35. 

ZAKARIYYA, NABBI 

—yafuna ebyengera bya Allah. 3:39. 


